PROPHWYD Y JUBILI 

NEU, 

SEREN Y SAINT; 

TN CYNNWYS 


HANES SEFYDLIAD " GORUCHWYLIAETH CYF- 
LAWNDER YR AMSEROEDD ” 


TNGHYD AG 


ERLID1GAETHAU, MEItTHVRDOD, AC ALLTUDIAETH El 
HUFVDDION, A’U LLWYDDIANT, 

&c., &c. 


'“It ASGLWYDD IOR A LEFARODD, PWY NI PHROPHWYDA? CANYS M 
WNA YE ARGLWYDD DDIM, A*R NA DDANGOSO El GYFEINACH 
1’W WEISION Y PEOPHWYDI.” 


CYFROL I. 


MERTHYR-TYDFIL: 

< " Y H OE D DAY Y D AC AR WERTH GAN D. JONES; 

AC AK WEETH HEFYD 

GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL, A LLAWER 
O LYFRWERTHWYR. 


1846 . 



HHAGYMADRODD. 


Rhaid fod gan bob sect ei horacl — ei misolyn, ei chyhoeddiad 
araddiffynol, yn yr oes a’r wlad ymofyngar hon ; felly y rhaid fod 
genym ninnau. Wele ni wedi cyhoeddi chwech rhifyn o’r Pro- 
phwyd. Ceir ynddo ein heglurhad ar amryw o’n hegwyddorion, 
ein hamddiffyniad yn ngwyneb cyhuddiadau anwireddus ac annheg 
ein gwrthwynebwyr, hanesion am ein llwyddiant ac ymdrechiadau 
ein pregethwyr a’n haelodau yn ngwahanol bartbau y byd, ynghyd 
& phrofion allan o ranau athrawiaethol a phrophwydoliaethau yr 
Ysgrythyr Lan o’n dwyfol sefydliad, awdurdod, a chefnogiad. 

Dechreu profi, eglurhau, ac amddiffyn ein hunain a’n hegvvydd- 
orion yr ydym; ond dysgwyliwn estyniad oes a chyfleusdra, a 
chefnogaeth i fyned yn mlaen, nes argyhoeddi ein cydv^ladwyr 
yn gyffredinol o’n Cristionogaeth a’n goruchwyliaeth ne^fol a 
phwysig. 

Nad beth'a ddywedir am danom ni, ac am ein hegwyddorion, a« 
am ein harferiadau, sier yw y rhaid i bawb, er aramau ein proffes- 
iadau ar hyn, gyfaddef mai yn ein pliiol ni y ceir yr boll brofiad- 
au apostolaidd ag a addawyd drwy erbdiau dros y ffydd. Rhaid 
iddynt addef hefyd fod llawer o wirioneddau pwysig a ymguddient 
dan fantell y ddunos, yn ymddysclaerio drwy ddalenau y Pro- 
phwyd ; ac felly y parhant i syllu yn llygaid pawb a’u darlleno, 
nes llenwi ein gwlad a gwavvl y Jubili. 


CYNNWYSIAD. 


TUD. 


Adolygiad ar Bregeth y Parch 
\V. R. Davies, Dowlais, ar 
y Gwyrthiau 70, 107, 128, 156 
AHtudiaeth Tri Chan Mil o'r 
Saint o’u Gwlad am eu 

Crefydd ! 109 

Amddiffyniad y Saint versus 
Cyhuddiadau Thos. Jones, 

Merthyr, ac ereill 148 

Anerchiad y Cyhoeddwr at ei 

Gydgenedl 1 

At Olvgwyr y Bedyddiwr . . 24 

^ Avvdurdodiad Joseph Smith 'i 
v *** bregethu, bedyddio, tScc. . . 93 

Arwyddion yr Amserau .... 119 
Australia 164 

Cenadiaeth Americanaidd i 

Frydain 134 

Corff neu Eglwvs Crist .... 141 
Cyfarchiad v Prophwvd .. 3 

Cyflawniad Prophwvd oliaeth 22 
Cyn-breswylwyr America . . 43 

Cvmmanfa Flynyddol . Man- 
chester 47 

Cymmanfa Manchester .... 136 

Cynunanfa Sir Fvnwv 100 

Cysur dan Erlidigaeth .... 115 

Dadguddiad y Llafnau Aur 19, 35 
Desgrifiad o’r Llafnau .... 37 

Dinas Nauvoo 140 

Elias 142 

Egwyddorion Cyutaf Crist- 

ionogaeth 38 

Englynion Anerchiadol .. .-. 28 

Epistol Demetrius ........ 101 

Erlidigaeth yn nghylch y 
Llafnau 39 

Galvvad ar Bechadiiriaid .. 140 
Gglygydd y Bedyddiwr .... 78 

Gweinidogaeth Angylaidd yn 
Rhesymol 6 


TUD. 

Gweinidogaeth Angylaidd ytt 


Ysgrythyrol . . . . . 14 

Gwrth-annogiad • 56 


Hanes Boreuol Joseph Smith 1 7 
Hanes Cyfieithiad y Llafnau 39 

Llyfr Mormon— ei ddesgrifiad 41 
Llythyr o VVersyll Israel.. . . Ill 
Llwyddiant Gwirionedd .... 112 

Mae yr Esbonwyr gyda Ni! 85 

Pa beth yw Mormoniaeth? . . 30 

Preswyhvyr Iuddewig Ame- 
rica .44 

Profion o Eirwiredd Llyfr 
Mormon 63, 95 

Sefydliad y Saint yn Kirt- 
land, a’r Erlidigaeth yn 
Missouri 120 

Traddodiadau Indiaidd .... 68 

TyBghed y Cortf Dynol .... 89 

Tystiolaeth Haneswvr Eg- 
hvysig y nghylch Gwyrth- 
iau 57 

Tystiolacthau am Lyfr Mor- 
mon 60 

Tystiolaetliau ychwanegol am 
eirwiredd Llyfr Mormon. . 91 

Y Bodau Angylaidd a'u Dy- 


lanwadau ; 58 

Y Dial Da 119 

Y (ienadiaeth yn Siroedd 

Cymru 161 

Y Gyfraith a’r Efengyl .... 116 

Y Diwygiwr yn Formoniad . . 1 18 . 

Y Gymdeithas Farsiandiol. . 132' 

Ynvsoedd Mor y De 164 

Yr Efengyl yn Lloegr, Scot- 
land, <&c 163 

Yr Adgvfodiad Cyntaf 164 

Ysbryd Cvhuddiadol 113 


Blaen-Dal, 3c.] [Ol-Dal, 3$c. 

ATOcn dcuaf ctto, — a gwir wedaf, 

Ccwch gredu neu heidio; 

Er pob doint, nad faint a fo, 

Ni pheidiof a phrophwydo. 

PROPHWYD T JUBILI, 

. -V ' 

NEU - 

■ SEREN Y SAINT. 

“yb^rglwydd ior a lefarodd, pwy ni pnaopnwYDA? canys ni 
wna yr arglwydd ddim, a’r na ddangoso ei gyfrinacu 

l’W WBISION Y PROPnWYDI.” 


Riiif. 1.] GORPHENAF, 1846. [Cyf. I. 


CYNNWYSIAD. 

TUJ>. 

Anerchiad y Cyhoeddwr at ei Gyd-genedl 1 


Cyfarchiad y Prophwyd 3 

Gweinidogaeth Angylaidd yn Rhesymol <5 

Gweinidogaeth Bresennol Angylion yn Ysgrytliyrol ... 9 

Y Bodau Angylaidd a’u Dylanwadau : .12 

Gweinyddiaeth Bresennol Angylion 14 

Hanes Bftreuol Joseph Smith 17 

Dadguddiad y Llafnau Aur 19 

Cyflawniad Prophwydoliaeth 22' 

Atebiad i Ytgrif y Parch. W. R. Davies, o Ddowlais, yn y 

Bedyddiwr am Fawrth .24 

At Olygwyr y Bedyddiwr 26 

Englynion Anerchiadol 28 


MERTHYR-TYDFIL: 
CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN D. JONES; 

AC AB WEBTH XIEFTD 

GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL, A 1LAWEK 
O LYFRWERTHWYR. 


1846. 




AT Y DERBYNWYR. 

Gydwladwyr IIoff,— N i alwyd eich syhyo’r blncn at Gvhoedd- 

iad mor neivydd ei gynnwysiad n hwn. a "> f ,i.^prf)vniad 

o fod yn war dcilwng, imvy nag yn annbeiljvig “S ' J 
Ein harwvddair yw, “Profwcli bob peth; dclnycb jr Inn ndd 
dda.” Ni all y sawl a’cli anercho u’r cyfryw cinau eich mweulio. 
Yr vdym yn mybodfod cin crefvdd o Dduw, Ac yngwybod oddmr 
Wfion amvadadwy, a’r profion fcyny md nmgen . brohon i creft d l 
f i n * 1,1 n[p)i jiibl cliwi a nipnau. Pa fantais, meil clw ch c » 
npostolauld awvllo ein cydwladwyr? Ystynwch yn 

* lia beth all foil yn cin cynhyrfu? * Rhnul ein bod yn 

ddifnfol, pa beth all ion yn ® J J , . ( i vo ddefiada« 


beth all foil W cin cynhyrfu? Rhaid ein bod yn 
credu ein batlirawiaeth ein hunain. Tystied em dyoddefiadau 
i u v;#l norbl trenvm uu llwybr i gadw ein oyininenadatv 
dros hj • a^rod, a cliehvydd, hcblaw, fel cliwithau, 

jf«I^Kg. Gwyddoeh fel ein cybuddwyd o 
lmb'drw" twvli ie, ac o bob dwlni. Anfonasom, yn y dull mwvn- 
rhhliafat v misol on a’n cyhuddent, lythyrau arcvhoeddmdol o.n 
cicldmt. at y “ lso /r , eawsant ymddangos? Naddo ! A g)- 

JSSi' £ P>’?'W d ’. Wit 

*c ? Do do. A fenthyciwyd lie i ni gbno em hunain? Naddo, 
nnddo 1 chwiUwyd am bob gwaeledd o esgus yn hytrnch. Pa beth 

’ , * „ n : .rn boni mwv nag y mae pob sect arall yn ci 

L^'onid XbKn y-n lionPeu b ? od yn iawn? Omd yw>yny 
neillduolnvydd pob sect arall ? Nid y’m ninnau 
vn ^lamnio neb; a pbe byddem, gallem grafu digaaedilo eng- 
geiS niton o lyfW eisoes yn yr laitli, pa sut . eino ein con- 
i A <miff pawb godi eu magazine ond nynt? A gloir y 

Lotl AiC yw rhyddid Cymru yn y bedwaredd 
^faHwmtbee? A glowyd y misolion? Ni a agonvn fisolyn 
S? 11 ? n^vnte^ A halogwyd y wasg ilnvy ein hatiirodi? m at 
ei , n rZ dn”v atnddifiS-n einbunaTn, ynte. Ac yn emv pob 
rheswm ac hanesiactb, pa berygl all ddygwydd l neb? . 0s jT’* r 
ein eenadvvri, amvir yw cenadwri boll Gmt.onogion ein gwlnd, 
canys Cristionogaeth yw em batch, a n braint, a n gwobr. 

% 

AT Y SAINT. 

Anwyl PnoDYR Gwvddom y gwnewch chwi eich goren tung 
at lednenu ein Cvlioeddiad. Cewch ynddo o brjd i bml hanes 
scfvdliad eicb gonichwyliaetli, heljmtion a lhvyddiant eich brodyr, 
Slob CUT o% ddaeiuf. Ccnch befyd erthyglau cadarnbuol i cb 

•laliadau, eich dvscyblaetll, a’cb cyfnndrefn oil. Ciuflf pob un a- 
ddarllcno yn ddiragfam, fantais dnvyddo l weled pa beth ydy nl T" 
JS rhvu anwiriaid dic^yddor, a plnvy vdym-mul rbuv ddnsin 
neu dAau vma ac acw yn Ngbymru. Cant oil weled, nad } J 
grefydd, yr' bon a gebllr gan v mwl md jmt yn ei badnabod, yn u 
6 1 J (Gwel lud. 3 o’r Amlen.J 


3 

0 scctmi cyffredin y ddncnr— nnd yw yr hon a cnnillodd, menu 
dwsin o flynyddan, dros banner iniliwri o ganlynwyr, yn rhywbeth 

1 chwertliin am ci plum. Auuogwch eicli Prophwyd arnvnt, 
frodyr, fel nad arosont mwy yn y tywyllwch am dunoin. 


AT BIN IIATIIRODWYR. 

Werthfawr E n ki n i a u, — Nid vw y Prophwyd yn hwriadu 
settlo y cyfrif u chwi. Mac Un avail wedi eyinmeryd y gorchwvj. 
dwys lnvnw arno ! Ni chewcli genym ni nnnn’n tvstiolnctlmn 
noetli i’r byd dros cin eyinmeriadau, a gweddiati taerion i’r nef 
drosoch clnvithnu. Maddeugnnvcb a ebariad brawdol a gonewer- 
°dd V byd nmvnjtli yn yr oes apostolaidd. Mnddeugnrwch a 
chariad brawdol sv’n ei brysur gonewero yn eich ocs chwitliau. 
Concwera hyn chwitliau hefvd. Try eicli casineb yn gariad. a’cli 
enllib yn weddiau. Nesfiwch, frodyr, ac edrychwch amom. Myn- 
wch cin hadnabod yn dnvyadl cyn troi ymaith. Cablu yr hyn nis 
guyddoch vr ydych. Nid ydym berffuith. Ein cyfundrefn biu’r 
cymmcriad lnvnw. Ymosodwch ami hi, a ni a’ch cynnorthwywn 
can gyiited ag y profwch hi yn dwyll, ncu ein hadiiabyddiueth o 
bom 311 annheihvng. 

AMMODAU. 

I. Cynnwysa y Prophwyd Draethodau ar Athrawiaethau a Dyscybl- 
oeth y Saint, Hanes am eu helyntion yn mhob cwr o’r byd, ynghyd a 
phob hanes arall fo’n dwyn perthynas u’u cenadwri, neu obeithion. 

II. Daw nllan* yn fisol, ac oddeutu diwedd y mis, fel y cynnwyso 
bob peth' anghenrheidiol fo’n perthyn i’r mis sydd enwedig nr y 
rhifyn. 

III. Y Pris fydd Tair Ceiniog i’r Rhag-dalwyr, a Thair a Dimai i f r 
01-dalwyr. 

IV. Gofelir am Ragymadrodd fi Mynegeir i’r Prophwyd yn flyn- 
yddol, fel y galler ei rtvynio yn llyfr cryno at arferiad parhaus. 

AT Y DARLLENYVYR. 

I Gymmanfa Flynyddol . — Cynnaliwyd eleni yn yr Hall of Science, 
Manchester. Mcthwyd cael lie i’w hanesiad yn y RhifVn 
lnvn, ond eeir yii y nesaf. 

Adolygiad ar Bregeth Mr. Danes o Ddowlais, ar y Gwyrthiaiu yn 
y nesaf. J y * 

Yr Ymfudiad i California,” yn y nesaf. 


CYHOEDDIADA U SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF. 


I. 

Cyhoeddwyd yn dditceddar, Pris Chweclieiniog, 

{ FARW WED I El CIIYFODI YN FYW! 

NEU 

YR HEN GREFYDD NEWYDB. 

TRAETHAWD 

> YN DANGOS 

ANGHYFNEWIOLDEB TEYRNAS DDUW. 

GAN GAPT. D. JONES. “ • 

Nid oes ond ychydig gppiau o’r Traethawd heb eu gwertliu. 
Gellir ei gael gyda’r Prophwyd. 


II. 

Newydd ei Gyhoeddi , gan yr un , Pris Tair Ceintoy yn unig t 

ATEBYDD 

Y GWRTHDDADLEUON A DDYGIR YN FWYAF CYFFRE- 
DINOL DRWY Y WLAD 

YN ERBYN 

SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF, 

• L A y r Athrawiaeih a broffesant ; 

MEWN FPURP O YMDDYDDAN RHWNG MEISTR1AID TRADD- 
ODIAD, BECTARIAD, A «ANT. 


III. 

Cyhoeddwyd yn ddiweddar, gan yr tin, Pris Ceiniog a Dimai. 

ANERCHIAD 

* Y 

DEUDDEG APOSTOL AT DOLL FRENINOEDD, CYNG- 
HORWYR, BARNWYR, A PHOBL Y BYD. rj 


IY. 

Newydd ei Gyhoeddi , gan yr tin, Pris Dwy Geiniog 

„ Y GLORIAN, 

YN Ytt DON Y CWBLIR 

DAVID YN PWYSO WILLIAMS, A WILLIAMS YN 
PWYSO ^DAVID ; 

, Co NEU 

'\David Williams , o Aber conoid, yn gwrthddweyd ei hun f t cedi ei ddal yn 
nJ ei dwy 1 1 , a’i Croji yn euog o Ddeisliaeth . 


■ei dwy ll f a f i Croji yn euog o Ddeisliaeth . 


PROPHWYD Y JUBILI. 


“MAE Y DEYRNAS WEDI DYFOD.” 


Rhif. L] GORPHENAF, 184G. [Cyf. I. 


ANERCHIAD Y CYHOEDDWR AT El 
GYD-GEN EDL. 

Ddarllenydd Anwyl, — AYele ddecbreuad cyfuod newydd, yn. 
ein hoes ni ! l’e, a’r un liynotaf a fu erioed, mwyaf rhyfeddol yn ei 
darpariadau, daionus yn ei gweithrediadau, a gogoneddus yn ei 
heffeithiau, o bob oes flaenorol ! Unwaith yn rhagor, ymddiried- 
wyd i ddynion yr agoriadau euraidd o’r nef, er agor pob trysorau, 
datgloi pob dirgeledigaethau, ac fel y dad-ddyryser pob cyfeiliom- 
adau yn mhlith dyniou. Eisoes gwelir drysau y tragywyddolfyd 
agorydar eu pegynau rhydlyd: ei berlau cuddiedig, a’i drysorau 
hen a newydd, sydd unwaith etto yn declireu dysclaerio ar lygaid 
dynolion, megys yn nyddiau yr lor ! Llawenyched preswylwyr y 
ddaear, a rhodded pob Cymro glust o ymwrandawiad i’r newyddion 
da o lawenydd mam* a udgenir drwy yr udgoru diweddaf hwn. 

Fy esgusawd dros ddyfod ah* “Prophwyd” newydd a dyeithr 
hwn i’ch plith ydyw, oherwydd fy mod yn gwybod fod ganddo 
lawer o newyddion gwirioneddol, gogoneddus, a llesol, i’w traethu 
i’ch clywedigaeth, pa rai sydd yn deilwng o ystyriaeth pob dyn — 
pethau a ddygant oleuni, gwybodaeth, a llawenydd, i hob un a’u- 
derhynio, a lies digymmysg i bawb. Kid oes ynddo dueddiad i 
niweidio neb ; ond y mae ei galon yn fflam enynol o gariad at bob 
dyn. ac yn enwedig at lesoli ei frodyr a’i chwiorydd unwaed. 

Ni ddichon dwyllo neb, oherwydd dwg bob amser glorianau 
didwyll — rheswm yn y naill law, a safon dwyfol anffaeledig y g}drol 
santaidd ei hun yn y llaw arall, yn rheol benderfynol i bwyso pob 
gosodiad a ddwg o’ch blaen; a’r neb a ysgrifeno “Mene,Mene, 
Tekel ar ei dalcen, heb ei gael yn “brin” yn y clorianau cywir. 

hyu, a wua gam ag ef ei hun, a wrtliyd ddanteithion nefolaidd, 

A 


2 


PROPHWYD Y JVB1LI. 


manna angylaidd, a blasus seigiau oddiar y ford oddi fry, — y rhai 
a gyimygia efe ddwyn yn ddysglcidiau blasus o farclmadoedd goreu 
nef a daear, a'u gosod er eich bord bob newydd-loer, am cyn rhated 
a thair ceiuiog yr vm ! 

Er mor rliyfedd yw, mae 3m ddigon gwir, fod i bob prophwyd a 
fu erioed, o’r lleiaf hvd y Prophwyd mawr ei hun, luoedd o elynion; 
oud hyderwn na fydd neb, hyd y nod o’r rhai liyny a gasant emv 
ju)b un o’r teulu prophwydol, yn ymarllwys eu digllonedd yn 
ngwyneb prophwyd ar bapyr ; a chan fod Hid y byd yu gomedd 
i neb o’r envv hwn fyw, gwell cael un ar bapyr, na bod heb yr un. 
Nid rhaid ond edrych i’w hanes, er gweled mai pa fwyaf o wir a 
brophwydenl, ainlaf a chreulonaf eu gelvnion hyd eu hoes ; ond, 
wrth fanv dan eu dwylaw, lladdai bron bob un yn ei dro ci boll 
S U dive ion — nid fel Samson ycliwaith, ond drwy fod eu plant, a phlant 
k ed plant, yn dyfod yn fwy adnabyddus o waitli y merthyron duwiol, 
wedi ihv tauau eu lladd, ie, o barch iddynt addurnent eu bed dan, 
a merthvrent y neb a ddywedai air yn (ldirmygus am eu coffad- 
tvriaeth; ac ar yr un amrantiad, “cyflawnent fesur eu tadau,” gan 
ferthyru vrhai dnwiolaeh a gyd-oesai a hwy. O ryfedd ddallineb 
traddodiadol pob oes flaenorol ; etto, fe’m siomir i, os gwell yr oes 
* * lion na hwyth au. Ond, na chauwcb eich drysau ar yr olaf hwn 
sydd yn dyfod i amddiffyn cymmeriadau ac athrawiaeth ei hynaf- 
iaid s eanys yr hwn a dderbynio brophwyd yu enw prophwyd, a 
dderbyn wobr prophwyd, medd y Prophwyd geirwiraf a fit erioed. 

TS T id ymdreehodd prophwyd erioed o hlaid gwirionedd, yn fwy 
nag .yr ymdreeha hwn, yn ol ei allu a’i fanteision; ae y mae yn 
ymifrostio peth yn y pwnc olaf hefyd, oherwydd ei gyssylltiad a’r 
ffynnonell, o ha un y tvnai ei frodyr henaf y firydiau peraidd a 
ffnvythlonent ac a wyrddlasent eu gwinllanoedd, a pba rai a 
adduraant etto gopaau mynyddoedd Cymm, ues blodeuo hyd 
waelodion ei dolydd, fel gardd paradwys, a dyferu diliau reel oddiar 
bob blodcuyn, i’r sawl a’i derbynia i’w ddefnyddio. % 

Nid yiv ei dystiolaeth ef i’w gwrthod fel cyfeiliornad, oherwydd 
fod Traddodiad a’i holl w T eision, Eliagfarn a’i mil tafodau, yn haeru 
mai felly y mae ; eanys felly yn muongvrchol y dywedent hwy am 
ei frodyr o’i ilaen, ’ie, am bob un o’r teulu daionus hyn, fel y mae 
vn ysgrifenedig, “ Gwyn eieh byd cliwi pan ddywedo pawb yn 
^drw r g am danocli, ae y’ch erlidiant, eanys felly y gwnaent hwjyi’rl 


PROPHWYD Y JUBILI. 


3 


propliwydi o’ eh blaexi chwi.” Nid gwir yw un petli o artghenrhaid, 
am fod y mwyrif yn haeru hyny; onide, nid gwir oedd fod y 
ddaear yn troi yn amser Galileo, y philosophydd, canys efe oedd yr 
unig un yn ei ddydd a gredai ei hod yn troi. Ae er ei boll fawredd 
a’i ddoethineb, bwriodd Rhagfarn ef i’r carcliar am ddweyd hyny. 
Nid ar dystiolaeth Rhagfarn yr ymddibyna geirwiredd eieh Pro- 
PK’VYD, ond anturia i’ch plith yn clyn iddi hi a’i boll bad, ac hr 
awdurdod ei genadwri, a nerth ei anferth fwa, a’i darian ddwyfol 
ei hun, yr ymesyd ar ei chestyll, ac yr ymlid ei boll gewri i dir 
anghof, gan ollwng ei cbarcharorion yn rbydd. 


CYFARCHIAD Y PROPHTVVD. 

Yn rhol y llyfrau y mac yn ysgrifencdig am danaf, ac yn nghyflawn- 
der yr amseroedd priod yr ydwyf yn talu ymweliad a chwi. Fy 
nghenadwri — rliyfeddod y rhyfeddodau ydyw — newyddion da. Cenad- 
wri o liedd a gynnygiaf i bob Cymro a'm gwrandawo. Petli newydd 
a dyeithr a wnaed ar y ddaear yn y dyddiau diweddaf hyn ! — peth na 
ddeallodd ncmawr o honoch etto am dano, ara na thraethwyd ef i 
chwi, er ei fod yn rhyfeddod penaf yr oes, yn wrthrych a bair syndod 
i’r byd, ac yn destun gorfoledd i deulu y nef, a holl drigolion daear ; 
ie, y mae dedwyddwch tymmorol ac ysbrydol, a gogoniant tragy- 
wyddol, yr holl liil ddynol sydd yn awr, neu etto a enir, yn gyssyllt- 
iedig anwabanol a chael gwybodaeth o’i athrawiaethau, eu credu, ac 
ufyddliau iddynt. Mwy gwerthfawr yw fy nghenadwri na phcrlau 
Ceylon, nag\aur yr India, na lioll drysorau daear ; mewn gair, nid yw 
y bvdyssawd a’i gyftawnder oil ond megys gwagedd, mewn cymhar- 
iaeth iddi. Ni cheir gan dywysogion na breninoedd y ddaear, ni 
thriga yn mhalasau y mawrion, ofer treiddio i ddyfnderau llyfrgelloedd 
y duwinyddion er chwilio am dani, olierwydd nid yw yno. Ni ddichon 
doethineb anneallns philosopliyddion, dewiniaid, a doethion y byd, 
ddirnad ei chylch, na chael allan ei hachau na’i thrigle. Ei ffyrdd, i 
bob doethineb ddynol, mor anolrheiniadwy ydynt ! Diolch i’w 
Havrdwr am guddio oddiwrth y doethion a’r mawrion, a dadguddio 
i wael bethau y byd unwaith etto, gelfyddyd y celfyddydau, a’r aclios 
cyahyrfiftl o bob daionus effaith. Ainlygodd y Goruchaf i’n daeat ni 
y pegwn mawr ar ba un y troa hell olwynion moesol nef a daear, y fu, 
y sydd, ac a ddaw. 

Mae yn wir fod llawer o ddynion doethion, doniol, a tlireiddiol, 


4 


PROPHWYD Y JUBILI. 


wedi cael allan Iawer o ddyfeisiadau daionus, o gelfyddydau cywrain 7 
ac o beiriannau gwyrthiol o’r bron yn yr oes oleu hon ; hyd onid yw 
y byd trigiannol yn prysur fwynhau effeithiau eu meddyliau treiddiol, 
eu cyrhaeddiadau dyfnion, a’u hastudrwydd diflino: ond, pan fwynlieir 
effeithiau rhagorach y gwrthryeh y cyfeiriaf ato, teifl holl philoso- 
phyddion Groeg a Rhufain, duwinyddion yr oes, a doethion y byd, eu 
holl ragoriaethau, fel pethau diwerth wrth ei draed, gan mor fawr y 
prisiaut ef. 

Mawr y cynhwrf, y dwndwr, a’r berw, y bwrir ein byd iddo ar 
brydiau, pan y dywedo yr astronomyddion iddynt weled drwy eu 
hyspienddrychau anferth, yn awr ae eilwaith, ryw blaned yn neidio o 
dywyllwch i fodoliaeth, gan chwyldroi drwy y bydoedd seryddol yn eu 
huehel gylehoedd, nes y gellid meddwl eu bod yn gweled y teulu 
wybrenol yn dawnsio o lawenydd, ae yn eadw gwyl gyda’r delyn a’r 
ddawns, o groeso i ddvfodiad eu chwaer i ychwauegu at eu llu aneirif. 
Ond, ymguddia goleuni yr holl blanedau yn yr eigion planedol, dan 
eclipse tragywyddol fel pethau a fu, o flaen tanbeidrwydd dwyfol y 
dysclaer-fyd gogoneddus yr amcanaf ei arddangos, pan dywyna yn ei 
ddyselaerdeb a’i ogoniant hanfodol. Erbyn hyn, meddyliaf y gallaf 
brophwydo fod awydd yn meddwl y darllenydd i ofyn, Beth ydyw y 
goleuni newydd a hynod hwn ? Atebaf mai perl, i’e, perl y perlau oil 
ydyw — y perl a gododd y rhai a’i meddiannent o ddyfnderoedd y 
tlodi a'r trueni dyfnaf, i’r llawnder a’r eyfoeth mwyaf. Pendefiges yw 
a gymmerodd rai o’r eareharau tywyllaf, ae a’u gosododd hwy yn y palas- 
au gwychaf a feddai y byd : aehubodd rai allan o ffrydiau diluwiol yr 
elfen foddawl, pryd y suddai miloedd o’n deutu i eigion tragywyddol - 
fyd ! Cofleidiodd ereill yn y fflamiau, gan eu dwyn yn garuaidd yn ei 
chol, heb ddeifio gwallt eu pen. Mewn gair, gwna bob eymmwynas 
i bawb a’i derbyn, ae ni raid bod eisieu dim daioni, nefol na daearol, 
ar y rhai a’i earant hi. Ae onid ydyw y perl hwn uwehlaw pris ? Pwy 
na ddymunai ei gael, ie, pe eostiai yr oil a feddant ? Da fyddai genyf 
glywed pawb yn holi yn awyddus am dano ; dangosai hyny ysbryd 
gwrol ac ymofyngar. Ond ofnaf fod credoau ffurhedig Traddodiad 
mor rymus, a llyfetheiriau Rhagfarn mor gryfion am eneidiau lluoedd, 
hyd y nod yn Nghymrn, nes eloi eu meddyliau i fyny, megys cnewyllyn 
mewn plisgyn. Ni ehredant fod yn bosibl iddynt hwy gael y fath 
betliau yn yr oes hon. Mae yn hen ddywediad “ fed yn ha\$dd eael 
gan ddyn gredu yr hyn a ewjdlysia ond mae y ffaith yn profi yn 
groes i hyny yn hyn. Mae y peth hwn yn newydd rhy dda i fod yn 
wir yn ngolwg rhai, a hyny o herwydd fod eu dysgawdwyr yn am- 


PROPHWYD Y JUHILI. 


5 


ddifad o’r wybodaeth am dano, am na wyddant y ffordd i’w gyrhaedd. 
Gan raai eicli lies chwi, ddarllenwyr, sydd raewn golwg, onid gwell 
hwyr na hwyrach i chwi gael mwynliau y petliau yr yraddifadwyd 
chwi o honynt ? Ond, er mor llesol a rhesyraol ydyw y newyddion 
hyn, nid wyf yn ammau na fydd amrywiol farnau am danynt, fel pob 
peth newydd a daionus arall. Ymddangosant yn anhygoel a chyfeil- 
iornus i rai, yn wirioneddol a chysson i ereill ; yn afreidiol yn ngolwg 
y naill, ond yn anliebgorol yn ngolwg y Hall : twyll drygiouus yw i 
gyd, raedd y naill ; y newyddion goreu a glywsora erioed, medd y 
lleill. Nid oes dim ag y mae mwy o wahanol farnau o’i blegid, ar yr 
olwg gyntaf, na’r pethau hyn ; ac anturiaf ddweyd nad oes dim ych- 
waith, a ddyry fwy o foddlonrwvdd i bawb a’u profant, am eu hawdur- 
dod. Ceisir hwynt ar gost pob peth arall, pan ddeallir eu gwerth ; 
ac wedi unwaith eu meddiannu yn iawn, rhoddid einioes yn aberth 
gwirfoddol drostynt, gan mor fawr y eerid hwynt ; a phe gallwn ddes- 
grifio y filfed ran o’u gwerth, ni byddai yn ormod gan freninoedd 
roddi eu coronau, ac amherawdwyr eu gorseddau, am danynt. Ddar- 
llenvdd hoff, a ydwyt ti yn barod i glywed beth ydyut, erbyn liyn, 
i wneyd chwarae teg a thi dy hun, drwy chwilio i mewn iddynt, fel am 
drysorau cuddiedig? Os ydwyt, crynhoa dy feddyliau crwydredig, 
llonydda bob nwyd draddodiadol, a dywedaf beth ydvnt; wedi hyny, 
crynhoa dy holl resymau cadarnaf i’w gwrthbrofi, os gelli ar dir 
rheswm neu ysgrythyr. Na ryfedda wrthi. Boneddiges freiniol yw 
hi oddifry, hardd odiaeth, o w r aed breiniol, ac achau dwyfol — dyma yw; 
a Mormoniaeth, oddiar anfri, y gelwir hi gan ei holl elynion anwyb- 
odus o honi. Ac nid oes neb a’i difria, ond y rhai nad adwaenant hi.^ 
Dwg Mormoniaeth, fel ei gelwir, er mor wael y dywedir am dani, yn 
ei llaw agoriadau y nef, ysgol yr hen dad Jacob, gwialen Dnw (yr hon 
a roed i Moses), yspienddrych y prophwydi, tarian Paul, cleddyf Pedr, 
helm yr iechydwriaeth, yr efengyi dragywyddol o fynwas Duw i’n 
daear ni, drwy anfon rhai o’r teulu nefol atom. Na ddychryna, ddar- 
llenydd ; mae yn ddigon gwir dirio o angylion glan o’r drydydd nef ar 
ein daear ni, yn y bedwarecld ganrif ar bymtheg ; a dyma eu cenadwri 
— adferu y trysor gwertlifawr hwn i ni. Dyma y newyddion da y 
cyfeiriwn atynt, a phwy na orfoledda ynddynt ? Yn awr dywedais, a 
gwyddost beth yw : na wrthod fy nhystiolaeth, canys gwir yw, ac 
amser a ddengys hyny. Ac yn awr, pwyser y dystiolaeth bwysig hon, 
yn y clorianau cywir, sef rheswm ac ysgrythyr ; canys sicr wyf y deil 
y pwysau yn ol fy addewid. Cyfaddefaf fod y gosodiad yn anmhob- 
logaidd, fod y cyfryw genadon i ymweled a’n daear ni yn yr oes hon 


6 


FROPHWYD Y JUB1LI. 


ei fod yn groes i gredoau y wlad, ac yn ol yr esboniadau cyffredin, yn 
cael ei ystyried yn anysgrythyrol ; ond nid y\v hyny, o anghenrhaid, 
yn profi ei fod felly : ac, ond ei ddala yn ngwyneb y drych cywir ac 
ysgrythyrol, agorir holl ddorau pres traddodiad, dryllir cadwyni haiarn- 
aidd rhagfarn fel edau wlan, efe a chwal y tywyllwch dudew, nes 
ymddyscleirio ynjamlwg yn nghanol y ffurfafen lion; dryllia galed- 
rwydd creiglyd galonau Phariseaidd yr oes, nes bo ffrydiau o lawenydd 
a gwybodaetli yn dylifo i’r rhai gonest o galon. Ond cael tegwch, 
gyr ymaitli o’i flaen y mynyddau a’i gwrthwynebant, fel peiswyn o 
ilaen corwynt ; Ye, ymdaith yn amlder nerth dwyfol, gan sathru pob 
petli a’i gwrthwyneba i’r llawr fel man lwch y clorianau. Ac am y 
maes hwn, llyfr y llyfrau, yma y gwelir ei achau, yma y dyscleiria ei 
fan berlau, gan frith o ei ddalenau fel diamonds yn mysg ceryg glanau 
y mor. Os na chredir, wedi profi o eiriau dwyfol yn llyfr Dmv, fod 
angylion i ymweled a’n daear ni, mor ddiweddar a r dyddiau hyn, ofer 
i’r cyfryw wario geiriau i haeru eu cred i ddim a ddywed ; ond, os o’r 
ochr arall yr addefir geirwiredd y gyfrol santaidd, yr wyf yn sicr o 
brofi y gosodiad, drwy fwy na dau neu dri, ie, na deg o dystion. 


GWEINIDOGAETH ANGYLAIDD YN RHESYMOL. 

Y mae yn hollol afresymol i ivadu gweinidogaeth angylaidd yn awr, 
tra yn-addef fod yn rhesymol iddynt ddyfod yn y cyn oesoedd at 
ddynion, megys at y patriarchiaid a’r prophvrydi — bwyta acyfed gydag 
Abraham, Lot, gwraig Manoah, &c., lieb brofi fod gagendor wedi ei 
sicrhau, fel na allant ddyfod, neu ryw brofion ereill ar y pwnc. Ni 
welais i neb, hyd yn hyn, o’r rhai a wadant y gwir hwn, yn cynnyg 
un prawf nac esgus, heblaw nad oes eu heisieu ; ac am na ddeuant 
atynt hwy, ni chant ddyfod at neb araW; a llefain, “Twyllwyr,” “ gau 
brophwydi,” “ pw, pw !” Dyma ydyw unig lais Traddodiad, fel corn 
j T r helyddwr — yr un dune bob amser, nes y mae y cwn hela i gyd wedi 
ei dysgu ; neu fel ystori y parot — yr hyn a glywo efe bawb yn barablu, 
a barabla yntau. Addefir hefyd fod angel wedi dyfod at Zachariah, 
Mair, a llawer ereill o weision Diuv, yn y cyn oesoedd. Pwy ond 
angel a roddes genadwri i loan fyned allan i fedyddio ? a phaliam nas 
gall angel wneyd yr un peth yn yr oes lion ? Addefant fod y rhai a 
broffesant hyn y pryd hyny, yn bobl eirwir a duwiol, a’u proffes o 
liyny yn ddigon rhesymol, heb le i neb ddweyd yn amgen; ond dyma 
y ewestiwn, paham na all fod mor rhesymol i’r un peth fod yn ein 
hamscr ninnau ? A ydyw amser yn cyfnewid gwirionedd rhesymol y 
naill oes, i fod yn gyfeiliornad cableddus mewn oes arall ? O na, yr 
un ydyw rheswm yn mhob oes ; ond y mae rhai yn cymmeryd tra- 
ddodiad ymarferol yn lie rheswm dynol. Mor afresymol colifarnu a 
lladd Saint y Dyddiau Diweddaf, am eu bod yn derbyn yr ymwelwyr 


PfvOPHWYD Y JUBTLI. 


nefolaidd ; tic at yr un amrantiad yn add urn o bcddau samt y dyddiau 
cyutefig, v rhai a lnddwyd am yr un petli ! ond, meddant, yr oeddvnt 
hwy yn dweyd y gwir, ond nid ydych cliwi yn derbyn fel hwynt- hwy. 
Wei, pa fodd y profir hyny ? nid yw’r haeriad yn ddigon i wrthsefyli 
tystiolaeth resymol cannoedd. Heblaw hyny, onid felly y dywedai v 
rhai ocdd yn cyd-oesi a r hen saint ? Hwy oedd v twylhvyr v prycl 
hvnv, bob un yn ei fywyd ; a’r lleill oedd wedi marw er ys oesoedd, 
oedd y rhai geirwir, eT eu bod yn proifesu yr un peth ! A phwy a’n 
condemniant ni yn waeth am broffesu gweinidogaeth angylaidd, na’r 
rhai oedd er ys ychydig flynyddau yn ol yn eredu ac yn profFesu yr un 
peth, i'e, yn gweddio yn gyhoeddus am dano ? Nid oes nemawr 
tiynvddau er pan y dywedai cannoedd cu bod yn clywed y cantorion 
nefolaidd, yn canu haleliwia yn yr awyr, uwchben eu cvrddau, o Bedd- 
gelert hyd derfynau y dywysogaeth ; ac nid wyf yn ammau na chredid 
yr un ystori etto, pe dyweclid ar Green y Bala ; eithr gwylied neb arall 
rhag proffesu hyny. Clvwais bregethwyr yn haeru o’r pwlpudau 
■uwchben cannoedd, fod angylion yn dyfod a bendithion o’r nef yn awr, 
ac yn cyfeillachu ag ambell hen wreigan yn ci bwthyn, &c. ; eithr, os 
proffesa ereill yr un peth, gwae iddynt: “twvll i gyd,” meddant, 
A phan ofynir iddynt am y modd v gall y broffes o’r peth fod yn dwyil 
yn y naill,*heb fod felly yn y Hail, “ O, nid ydym ni (meddant^ yn 
meddwl ein bod yn gweled angylion a’n llygaid o gnawd, ond rhyw 
vinddangosiad dirgeiaidd ydyw,” fel y “ lief ddystaw fain ac onid 
yw hyn yn ffolineb o’r fath ffolaf, i'e, yn wrth-ddywediad ? Pwy a 
welodd angel crioed, ac etto heb ei weled ? A pha fodd y gallai neb 
weled angel ond a’u llygaid ? Dyma y modd y gwelai y saint hwy nt yn 
y cyn oesoedd ; byddent hwy yn edrych yn eu llygaid hwythau, yn 
llefaru wrthvnt, yn bwyta ar yr un ford, yn cyd-gerdded law yn Haw, 
ac weithiau yn ymdrechu gyda liwynt, nes cael prawf o’u cryfaer. Y 
mae cenedl yn awr yn fyw a dystiant y gwirionedd o hyn, gan :ia 
fwytant “ gysswllt y forddwyd,” o gofiadwriaeth am yr anaf a gafodd 
| eu tad, yn ei ymdrech ag angel ; ac er na welai ereill hwy ar y pryd # 
\ nid yw hyny yn profi nad oeddvnt yno, ond prawf mai dawn o rodd 
|, Duw yw gweinidogaeth angylaidd"; ac os nad oeddvnt yno, pa fodd y 
[1 gwelent hwynt ? os nad oeddvnt yn eu gweled, twvllwyr oeddynt am 
1 1 haeru hyny 1 . O na, nid rhyw witchcraft a arferai v saint cyntetij:, 
mwy na ninnau, ond angylion a welent pan ddywedent hyny, sef per- 
sonau o fydoedd ereill, o amrywiol raddau ; a ? r aehos na welai ereill 
hwynt oedd, am nad oeddynt wedi cael tvnu y gorchudd oddiar eu 
! llygaid, drwy dderbyn y ddawn hono ; ac hyny, efallai, am nad oedd- 
L ynt mor dduwiol a’r lleill, neu am nad oedd cenachvri y cyfryw angel 
1 atynt hwy yn bersonol. Y mae yn gwestiwn, pa un a feiddia un angel 
amlygu ei hun i neb, heb ganiatad ; ac wedi hyny, a ganiateir iddo 
ymddangos i neb ond i’r hwn y danfonir ef atto, sydd ammheus, oher- 
wydd “ gw sision gwasanaethgar vdvnt hwy.” Y maent yn ddeiliaid 
cvfreithiau yn eu cvlchoedd, ac nid ydynt yn dyfod ar negeseuau 
gwael ac afreidiol, er boddio llygaid na mympwv dynion. Gwelir mai 
gwrth-ddywediad yw, fod un yn gweled angel, ac etto heb ei weled, 
ond ei weled yn ddirgelaidd heb lygaid ei gnawd. 

Y inae yn afresymol gwadu gweinidogaeth angylaidd yn yr oes hon; 


8 


PROPHWYD Y JUBILI. 


ac v mae y cyfryw a’i gwadant yn addef en hunain yn ddynion dmg, 
ohcrwvdd y maent yn addef fod y rhai oeddynt euog o’r un gwadu yn 
ddynion drwg yn mhob oes flaenorol. Ni phroffesodd y Saint weled 
angel erioed, debygaf, heb dderbyn yr un eondemniad ; a pha fwyaf 
y se\ dros grefydd y tadau, pa hiraf y wyneb, ac amlaf y synagogau, 
a meithaf y rhith weddiau, creulonaf y ddedfryd bob amser. Beth a 
enynodd lid y gau brophvvydi a’r gau athrawon yn fwy yn erbyn y 
patriarchiaid, y prophwydi, a’r saint, yn mhob oes, na hyn. Ystyria 
y gelynion hyn yn gabledd yn erbyn eu Duw, ac yn sarhad ar grefydd 
eu tadau ; haws ganddynt lyncu camel na chredu hyn, ac nid oedd 
dim i’w wneyd ond eu lladd, os na thawent a son am eu hangylion, 
eu dadguddiadau, a phob peth yn wir, a’r nad oeddent liwythau yn eu 
ineddu. Os cvdunent a hwynt i “wadu ei grvm hi,” cerddent yn 
Haw- law a hwynt yn burion ; ond, “ ni allwn ni beidio a thraethu y 
pethau a wclsom, a glywsom, ac a deimlasom” yw amddiffyniad cenad- 
on Duw yn mhob oes, pe costiai eu traethu eu bywyd iddynt. Felly 
y bu gyd*a Zecharias ; lladdwyd ef yn y deml. Cenadwri yr angylion 
at y bugeiliaid a enynoddd genfigen Herod, i ladd yn greulon gan- 
noedd o fabanod diniwed. Pan y dywedodd Stephen iddo weled Iesu 
Grist yn eistedd ar ddeheulaw ei Dad, dyna gawod o geryg ar ei ben. 
Gwrandawai crefyddwyr yr oes ar Paul yn dweyd ei ystori yn burion, 
hyd iddo d dweyd” ei fod wedi gweled angel, a dyna ddigon ; dyna ei 
fvwyd ar ben o’u rhan hwy ; tyngasant, na fwytaent fwyd nes ei ladd. 
Gwrandawai y torfeydd ar Grist yn burion hyd oni vvnai wyrth, neu 
gyfeirio at ei anfoniad o fyd arall ; ac yn y fan y deuai y geiriau o’i 
enau dihalog, dyna bawb a’i gareg yn ei law. Pe buasid yn gofyn 
iddynt, onid oeddynt yn credu y prophwydi, dywedasent y byddent 
foddlon i farw mewn amddiffyniad i’w tadau duwiol ; a phan ofynir 
i’r oes hon, onid dynion drwg oeddynt hwy, er eu proffes fawr? 0, 
i'e, meddant, gwaeth na’u tadau. Am ha betb ? Onid am anghredu 
eu cyd-oesolion duwiol, a’u herlid ? Wei, ddarllenydd hoff, gwylia 
rhag mai “ti yw y gwr” sydd yn “ cyflawni mesur dy dadau,” yn yr oes 
hon ; os felly, “ pa fodd y diengi di rhag barn uffern ?” Er cymmaint 
sydd o esiamplau yn yr ysgrythyrau yn profi yr afresymoldeb o erlid 
am y peth hyn, felly y gwna y plant ar ol y tadau, a phlant eu plant 
ar eu hoi liwythau. “ 0 na baent ddoethion, na ddeallent hyn !•” 

Y inae yn afresymol i’r rhai a broffesant fod yn blant i Dduw yn y 
naill oes, wadu gweinidogaeth angylion Duw i’w blant mewn oes arall, 
a phroffesu ei fod ef yn anghyfuewidiol ! Nid yw efe dderbyniwr 
wyneb, ond yn mhob oes y rhai- a weithredant gyfiawnder sydd gym- 
meradwy ganddo ; canys y mae rheswm yn dweyd fod hyny yn wrth- 
ddywediad, ac mor anmhosibl i fod ag a fyddai i dad naturiol, a fyddai 
ganddo gvnnifer o feibion yma a thraw drwy’r byd yn ei wasanaethu, 
vmweled a. neu anfon cenadon at y naill, ac heb anfon gair na chenad 
by th at y lleill, a fyddent yn ci wasanaethu fel hwythau. Byddai y 
fath dad a hwn yn dderbyniwr wyneb yn ngolwg pawb ; felly, ynte, y 
rliaid fod y Hall, os na ddenfyn ei angylion a’r genadwri at y brodyr 
ieuengaf yn yr oes hon, fel y gwnai at eu brodyr henaf yn y cyn 
oesoedd. Iaith rheswm yw lion. Ond, meddant, erbyn hyn, pe 
byddern ni mor dduwiol a’n brodyr hynaf, caem ninnau gwmni angyl- 


PR0PHWYD Y JUBILI. 


9 


ion fel hwythau. Ac yn wir, rhaid addef hyn yn awr, neu fyned i 
waeth dyryswch : os addefir hyn, hyny fyddai diwedd y ddadl, drwy 
addef gweinidogaeth angylaidd yn rhesymol yn yr oes hon ; canys y 
rhesymoldeb o’r pwnc, ac nid y ffaith, oedd mewn dadl. 

Y mae digon wedi ei ddweyd am y tro hwn er profi nad rheswm y 
ond traddodiad yr oes, sydd yn gwadu dyfodiad angylion yn ein hamser 
ni ; ac y mae rheswm yn mhob dull, ond iddo gael tegwch, yn profi y 
cyssondeb o’r gosodiad ; a phob ymarferydd rheswm a greda dystiol- 
aeth gysson am ddyfodiad angel i’n daear ni, yn awr fel cynt, ac a 
ymddwyn yn gyfatebol. 

Yn nesaf, pwyswn y gosodiad hwn yn y glorian ysgrythyrol: os ceir 
yn brin yno, gwylier rhagddo — ni ddymunwn i neb ei gredu ; ond, o’r 
ochr arall, os deil y pwysau yn y dafol gywir hon, hyderaf y bydd yn 
dda gan bawb ei gredu a’i dderbyn. 


GWEINYDDIAETH BRESENNOL ANGYLION YN YSGRY- 
THYROL. 

Y tyst cyntaf a brawf fod angel i ddyfod i’n daear ni, mor ddiweddar 
a’r oes hon, ydyw loan. Pan yr oedd efe ar ynys Patmos, “ ar ddydd 
yr Arghvydd,” ac “ yn yr Ysbryd,” tua’r flwyddyn 96, O.C., “ dangos- 
odd yr Arghvydd iddo y pethau a fvddent ar ol hyny.” A’r peth 
mwyaf nodedig oedd y “ bwysttil” rhyfeddol oedd i godi, ac i “ ryfela 
a’r saint, nes eu gorchfygu hwynt,” drwy eu lladd. Yna byddai teyr- 
nas Dduw, sef yr eghvys apostolaidd, yn myned i’r diffeithwch am 
amser, amseroedd, a hanner amser, yn mha dymmor ni byddai Duw 
yn awdurdodi gweision i wneyd gwaith drosto. Er v gallai fod yn y 
byd fwy neu lai o ddynion da, doniol, a moesol, yn ofni Duw, ac yn ei 
addoli goreu ag y gallent, ac yn gymmeradwy ger ei fron yn ol y 
goleuni a gawsent ; nid yw hyny yn profi y byddai hyd y nod y goreu 
o’r cyfryw yn weision anfonedig oddiwrth Dduw, yr hyn beth ni a'llent 
fod, oddieithr cu hanfon gan Dduw; “canys nid oes neb yn cvmmeryd 
yr anrliydedd hwn iddo ei hun, oddieithr ei alw gan Dduw, megys 
Aaron,” sef trwy ryw fatli o ddadguddiad. A hyn v cytuna Paul — “Pa 
fodd y pregethant, onis danfonir hwy ?” sef gan Dduw, wrth reswm. 
A chan nad anfonodd Duw genadwri at ein hynafiaid cyn eu marw, 
nid ydvnt dan gondemniad fel pe y gwrthodascnt genadwri oddiwrth 
Dduw drwy ei anfonedigion. 

Ac wedi bod yr holl fyd yn y sefyllfa gymmysglytl a rhanedig a 
ddysgrifia loan, am yr yspaid hwnw o amser, dangosir iddo (yn Dad. 
xiv, 6) yr anfonai Duw angel i adferu yr hyn a gollasid, sef bawl neu 
awdurdod etfeitliiol i bregethu yr efengyl dragvwyddol — nid efengyl 
newydd, ond goruchwyliaetli newydd i bregethu yr hen efengyl, yr 
hon yw cyfreithiau teyrnas Duw. Drwy y inodd yma y derby nient yr 
awdurdod, nid yn unig i adferu ac i weinyddu ordinadau ei dy, ond i 
awdurdodi ereill i livny hefyd. Rhaid addef yr anghenrhcidrwydd am 
hyn, ermwyn cyflawni gwaith mawr y dyddiau diweddaf. Rhaid addef 
hefyd yr anmliosihlrwydd hyd y nod i’r Hollalluog ei hun, gyda phob 
parch y dywcdaf, anfon gwas byth i wneutliur un dim drosto, heb 


10 


PROPHWYD Y JUBILI. 


ddadguddio hyny iddo drwy y naill gyfrwng nen v llall. Yr oedd 
ganddo amryw ffyrdd i anfon gweision, er dechreuad y byd ; drwy ei 
la is ei hun, drwy anfon ei Fab, neu drwy ei angylion. Y mae ganddo 
hawl i ddewis ei ffordd, a’i amser ei bun ; ae er nad yw ei ffyrdd ef yn 
boddio dynion bob amser, yn ol ei gynghor a’i bwrpas ei hun y gwna, 
er dywedyd o holl bobl y byd i’w erbyn. Drwy anfon angel y dywed 
loan y dechreuai y gwaith mawr hwn ; a chan fod holl dduwinyddion 
a doethion y cyn oesoedd, er ys canrifoedd, a’r a glywsom am danynt, 
yn gwadu 11 a ddaetli angel ar y fath genadwri atynt, ofer i ni, na neb 
o’u holynwyr, haeru yn groes iddynt. Dysgwyliwn, ynte, am gyf- 
lawniad o’r brophwydoliaeth werthfawr lion, a byddwn barod i’w 
derbyn, Gwyddom fod llawer o wahanol feddyliau gan ddvnion 
yn nghvlch y brophwydoliaeth nodedig hon, fel am o’r bron bob'un 
arall. Dywed rliai ei bod yn cyfcirio at y Fibl Gvmdeithas ; ereill, 
mor addas, mai y Gymdeithas Genadol, nen yr air balloons , &c. lvhy 
faith fyddai olrhain ffrwythlon ddychvnimygion dynion ar y peth hwn ; 
a chan fod pawb yn myned ar ol ci esbouiwr ei hun, af finnau ar ol 
loan ei hun. Angel a ddywed loan ; a dweyd rhyw beth yn amgen, 
vdvw, yn ol fy null i o esbonio, “ychwanegu at eiriau llyfr y bro- 
phwydoliaeth hon.” Y mae prawf cadarn o’r dirywiad y byddai y 
byd ynddo hyd yr amser hwn, yn ngwaitli yr angel yn dyfod o’r nef ar 
y fatli genadwri ; a rhaid addef, naill ai yr anghenrheidrwydd am dani, 
neu ynte fod yr angel yn dyfod ar neges afrcidiol. Os byddai gan v 
rhai a fyddent yn trigo ar y ddaear, naill ai yr efengyl bur, neu yr 
hawl i’w gweinyddu, yna afreidiol fyddai i angel ddyfod a pheth iddynt 
o’r nef, ag yr oeddynt yn feddiannol arno eisoes. Y mae gan bob un 
ei rvddid i ddewis yr eshoniad a fyno. 

Peth arall sydd yn amlwg yn y brophwydoliaeth hon ydyw, yr amser 
y deuai yr angel hwn. Y mae yr un genadwri yn ein hysbvsu — “Canvs 
dacth awr ei farn ef,” sef ar ol i’r efengyl dragywyddol a gyiiwynai yr 
angel hwn i ddynion gael ei phregethu “ i’r holl rai sydd yn trigo ar 
wyneb y ddaear ; i bob lhvyth, iaith, pobl, a chenedl nid ar ol i ryw 
athrawiaethuu ereill gael eu pregetliu i’r holl fyd, ond yr efengyl hon 
a ddygid gan yr angel hwn y pryd hvn. Y mae adn. 8 yn proh liefyd 
mai gwaith mor ddiweddar a’n hamser ni a fyddai, drwy fod yr angel 
nesaf yn dywedyd, “ Svrthiodd, svrtliiodd Babilon, y ddinas fawr hono.” 
Cytuna pob Protestaniad a’r a welsom, mai “ mam puteiniaid y byd,” 
fel ei gelwir, yw hon ; a gwyr pawb nad yw hi wedi cwympo liyd yn 
hvn, ond yn ymwroli fel pe bai am fyw yn dragywydd ; ond nid oedd 
llawer o amser rhwng dyfodiad yr angel a soniwyd gyda’r efengyl 
dragywyddol, a clnvymp Babilon — dim ond digon o amser i drigolion 
daear glywed, deall, eredu, ac ufyddhau i’r genadwri, nid o enau yr 
angel, ond o eneuau dynion; canys arfer Dmv ydyw “ rhoddi y trysor 
hwn (yr efengyl) mewn llestri pridd,” yn mliob oes flaenorol. Dyma 
yw tvstiolaeth loan am ddyfodiad angel yn yr amseroedd diweddaf. 
Pe na bai un tyst arall ar gael, v mae y gosodiad yn llawn bwysau yn 
y dafoi ysgrythyrol; cystal a’r un rliesymiadol. Ond, er egluro y peth 
yn amlycach, gweler Math, xxiv, 31, “Ac efe a ddenfyn ei angylion a 
mawr sain udgorn, a liwv [vr angylion] a gasglant ei etholedigion ef 
ynghyd, o’r pedwar gwynt.” “ Ei etholedigion,” anturiaf ddweyd, yw 


PROPHWYD Y JUBILI. 


11 


yr Iuddewon crwydredig ; a phrofaf hyn etto. “ IV casglu ynghyd.” 
I ba le, tybied, heblnw i’r wind a dyngodd Daw trwy lw i’w rlioddi i’w 
tadau. Nid i’r awyr — liid i blaned arall — nid i ddaear amgen na hon ; 
canvs yma y daw “Mab y dvn,” eu Messia, i fod yn Frenin arnynt 
byth. Daw ar gymylau y nef, a’i boll saint gvdag ef. Nid ar gymylau 
y nef yr crys efe na hwythau, ond dyna fyddant cu eerbydau i ddvfod 
“i dcyrnusu gydag ef ar y ddaear,” “am lil o Uynyddau.” Dyma 
dystiolacth Mab Drnv ei hun ar y pwnc, a civ wed yn eglurach yn adn. 
14 — “ A’r efengvl hon am y dcyrnas a buegetiiir [ni ellid gwneyd 
hyny heb awdurdod ddwyfol, yr hyn ni ellid ei gacl heb ddadguddiad 
drwv angel, neu rywfodd] trwy yr holl fyd, er tystiolaeth, ac yna y 
daw v diiccdd.” Prawf etto, nad at yr orucliwyliaeth a roddodd i’r 
apostolion y cyfeiria efe yma. canys nid er tystiolaeth o’r diiredd y 
pregethasent liwy hi, ac ni allai fod cvssondeb vn hyny er ys 1800 
mlynedd, a’r diwedd heb ddod etto ; canys diwedd y byd ailuniaidd a 
phechadurus hwn y sonia efe am dano, a hyny mewn atebiad i gwcs- 
tiwn ei ddyscyblion a welir yn adn. 3. Ac nid yw adn. 34 yn un 
rhwvstr i hyn ychwaith ; os meddylir ei fod, adn. 33 a’i symud ymaith 
yn y fan, drwy un gair, “pan wcloch hyn oil,” sef ehwi, y rhai a fydd- 
wch byw yn yr oes hbno y cvmmerant le ynddi — pan weloch hwynt, 
nid a eieh hoes ehwi heibio hyd oni chwblhaer oil. Ond, i fod yn fyr, 
cyinharer v ddau dystion gcirwir hyn *Vn gilydd. “ A’r efengyl hon,” 
medd Crist; “ yr efengyl dragywyddol,” niedd loan. “ A bregethir,” 
medd Crist, h. y., myfi a roddaf hawl drwy ddadguddiad i hyny ; “ Mi 
a welais angel,” medd loan. “ I efengylu,” “ er tyitiolaeth , ac yna 
daw y diwedd,” medd y naill ; “ daeth awr ei farn ef,” medd y lla!L 
Gwelir fod y ddau yn cydgordio air yn ngair, er profi fod addewidion 
yn llyfr Duw am ddyfodiad angylion mor ddiweddar a’n hamser ni. 
Os oes gan ryw un wrthwynebiad i hyny yn liwy, bydded rhyngddo ef 
a’r Bibl ; yr ydwyf fi wedi ei brofi yno, yn ol fy addewid ; ac oni bai 
ofn bod vn rhy faith, denwn ag amrvw dystion ereill i broti yr un peth. 
Ond am y tro hwn, awn yn mlaen i ehwilio yn mhellach i’r un drych 
cywir, er cael gweled pa fath bersonau ydvw yr angylion. Wrth fod 
cymmaint sou am danynt, efallai, ond cael eu hadnabod yn well, a 
deall eu natur, eu cyfansoddiadau, a’u gwaith, y bydd hyny yn foddion 
i ladd peth o’r gwrthwynebiad a greodd rhagfarn yn en herbyn, ac y 
boddlonai dynion iddynt gael dyfoil i’ll plith weithiau ar eu tro, traetlm 
eu cenadwri, a dvchwelyd yn ol mewn heddwcli. Neu, ynte, eym- 
merwn rybydd oddiwrtli yr hyn a ddygwyddodd yn nvddiau Lot ; 
eanvs “ yr un niodd hefyd ag y bn yn nyddiau Lot, felly y bydd yn v 
dydd v dadguddir Mab y dyu.” Diammau fod Lot druan yn pcchu 
yn anfaddeuol yn ngolwg y Sodomiaid, wrth son fod angylion yn dyfod 
i’r ddaear; ond os oedd y broifes o’r fath beth yn eu ereuloni yn ei 
erbyn, gwaeth fyth yr aethant pan yr oedd eu llygaid yn eu gorfodi i 
gredu gweinidogaeth angylaidd. Ceisiasent eu dinystrio ! Rhyfedd, 
onide. na chredasent ar ol gweled? Nid mor rhyfedd, ychwaith, pan 
ystvriom nad Uyjraid ydyw vr arweinycklion goreu i gael Duw; or.d 
ffydd, oddiar dystiolaeth resymol, ydvw’r moddion a drefnodd Efe. 
“ Pregethu Crist croeshoeledig” oedd y ffordd apostolaidd, ae nid 
cyhoeddi eu hunain yn feddygon gwyrthiol mawrion i’r byd. 


12 


PROPKWYD Y JUBILI. 


Y BODAU ANGYLAIDD A’U DYLANWADAU. 

Yn ol a ddeallwn oddiwrth yr tfsgrvthyrau, y mae tri, os nad ychwaneg, 
o fathau o angylion. 1. Yr arch-angylion y sonia Paul a Judas am 
danynt, sef yr uchaf mewn awdurdod, a’r cadarnaf mewn nerth. 2. 
Yr angylion, neu y cyn-saint hyny a gawsant adgyfodiad, ac o ganlyn- 
iad j r dynt yn bersonau corfforol. neu fel Enoch ac Elias, y rhai a 
gyfnewidiwyd. Sonir yn Gen. xviii am angylion yn bwyta ac yn yfed 
gydag Abraham a Lot; ac nid rhyw ffug fwyta a wnaethant, onide i ba 
le yr aeth y llo, y teisenau, a’r llaeth ? 3. Yr angylion a elwir yn 

“ysbrydion gwasanaethgar a phe chwilid yn fanwl, efallai y gellid 
profi fod y trydydd dosparth hwn o fodau ysbrydol yn cyfansoddi dau 
ddospartli yn y bydoedd nefolaidd. Dywed y Salmydd ddarfod i 
Dduw greu dyn “ ychydig yn is nfi’r angylion cyssyllter hyn a’r hyn 
a ddywed Paul yn yr iawn gyfieithiad — “ Yr hwn sydd yn gwneuthur, 
[neu yn anfon] eiysbrydion gwasanaethgar, ei angylion [cenadon],y« 
fflam, neu mewn fflam dan.” Gwnelai y cyfryw y pedwerydd dosparth 
o angylion. Profir yn mhellach fod dosparth o angylion yn bwyta, 
oddiwrth yr hyn a ddywed Paul — “Nac anghofiwch lettygarwch, canys 
wrth hyny y lletyodd rhai angylion yn ddiarwybod.” Dywedir hefyd 
yn y Salman, fod dyn yn bwyta bara angylion. Bwytaodd Crist cyf- 
odedig fara, a physgod wedi eu rhostio ar dan a gynneuasai efe ei hun 
ar lan v mor. Os nad oedd ganddo gnawd ac esgyrn, paham y dywedai 
wrth Thomas, “ Estyn dy law, a dyro yn fy ystlys, a’th fys yn 61 yr 
lioelion,” &c. ? Beth sydd amlycach yn y Bibl, nag y fod bodau angyl- 
nidd yn feddiannol ar gnawd ac esgyrn, yn bwyta ac yn yfed fel dynion, 
a chyda dynion; ac os yma , paham nad gartref? er na allwn ni nodi 
eu hymborth yno. Nid yw y gair hwnw a ddywed, “ Ni ddichon cig a 
gwaed etifeddu teyrnas Dduw,” yn gwrthdaro. hyny ; canys y mae 
gwahaniaeth mawr rhwng dweyd “ cig a givaerl , a dweyd “ cnawd ac 
esgyrn.-” a’r gwahaniaeth hwn sydd yn dyrysu meddyliau llawer. Ac 
er lleied o wahaniaeth a feddylir rhyngddynt, y mae cynunaint ag 
oedd rhwng Crist wedi adgyfodi a Christ cyn marw, ie, cymmaint ag 
a fydd rhwng y “ marwol hwn” ag anfarwoldeb.” A chan fod y fath 
bersonau yn bod, beth fyddai yn afresymol ynddynt, pe cymdeithasent 
a dynion yn awr megys cynt ? 

Oddiwrth yr esiamplau hyn, ac ereill a ellid nodi, gwelir fod bodau 
angylaidd, adgyfodedig — mai y rhai hyny sydd yn dyfod ar negeseuon 
oddiwrth Dduw at ddynion, ac ysbrydion yn gweinyddu i ysbrydion. 
Svrthiodd loan wrth draed un angel, ar fedr ei addoli, ond dywedodd 
yntau wrtho, “Gwel na wnelych hyn; cyd-was ydwyf i ti, ac i’th 
frodyr, y rhai sydd ganddynt dystiolaeth Iesu. Addola Dduw ; canys 
tystiolaeth Iesu ydyw ysbryd y brophwydoliaeth.” Gellid meddwl 
oddiwrth y geiriau hyn, yn enwedig y Saesneg o honynt — “ One of thy 
brethren the projjhetsf y gailai yr angel hwn fod yr hen Ddaniel 
dduwiol, neu ryw un o'r prophwydi a adgyfodasai gyda Christ. 

Dywed Satan mai gwyliedyddion y saint yw'r angylion; ac ni feiddiai 
yntau ddweyd celwydd wrth fab Duw. Ebe efe — “ Efe a orchymyn 
a’w angelion am danat ti, rhag un amser i ti daro dy droed wrth gareg.” 
Y mae yn ymddangos i mi, oddiar ymcliw’iliadau manwl i'r Ysgry- 


PR0PHWYD Y JUBILI. 


13 


thyrau, fod yr angylion, pan y bo gan Dduw saint teihvng o hyny ar 
y ddaear, vn aros ar y ddaear gyda hwynt, i’w diogelu rhag niwed, os 
adnabyddant, a gwrandaw ar eu llais. Y mae amryw dystion a brofant 
hyn, megys Esay, Abraham, &c., heblaw fod gelynion yr Arghvydd, 
niegys II agar, Balaam, ac ereill, yn tystio hyn. Gwelwn eu bod hwy 
yn adnabod awdurdod a swyddau angylion ar y ddaear i raddau hel- 
aeth. Ond, o’r holl ddirgeledigaethau a berthynent i angylion, medd- 
yliaf mai eu dylanwadau ar ddynion, heb iddynt eu gweled, na chlywed 
eu geiriau, ydyw y dirgehvch mwyaf annealladwy yn ngolwg yr oes 
hon. Mae rhai yn gwadu hyn, am nad allant ei amgyffred; ac y mae 
dosparth arall o ddynion i’w cael yn myned i’r eithafion arall o anghvs- 
sondeb, gan ddweyd fod rhai pethau yn “ ddirgeledigaethau i’w credu, 
ond nid i’w hamgyffred” — fod yn rhyfyg i ddynion chwilio i mewn 
iddynt, na thraethu eu barn arnynt ; ac y mae yn ormod gorchwyl i 
mi ddangos pa un o’r ddau ddosparth yw’r mwyaf afresymol. Oud lii 
wn am ddim a ddadguddiodd Duw eriocd, a’r nad ci ewyllys ef yw i 
ddynion ei ddeall. Beth ond hyny oedd ei ddyben yn ei amlygu ? 
Ni ddichon un creadur nefol na daearol ymgyrhaedd at fwv o vvybod- 
aeth ar y ffordd iawn, nag a ewyllysia Duw, sef y ffynnoneU o oleuni 
a gwybodaeth, iddo gael ; “ Yr hwn sydd yn ewyllysio dyfod o bawb 
i wybodaeth o’r gwirionedd ;” Ye, o radd i radd, “ hyd oni chyflawner 
(dyn) a holl gyflawnder Duw.” 

Oud i ddychvvelyd. Pa fodd y mae angylion yn dylanwadu mor 
ddirgelaidd ar feddyliau dynion ? medd llawer un sydd eisoes yn deall 
dirgeledigaethau dyfnion philosophy, astrology, a. philology yr oes hon, 
i raddau helaeth. Y mae eu hanwybodaeth o hyn yn profi eu dyeithr- 
wch i iawn ymchwiliad. 

Cyfeiriaf yn gyntaf am oleuni ar hyn, at yr ysgol a welodd Jacob, y 
y naill ben wedi ei osod ar y ddaear, a’r pen arall yn cyrhaedd i’r 
nefoedd, ac angylion Duw yn disgyn ac yn esgyn ar hyd-ddi. Hefyd, 
breuddwyd Pharaoh, a deongliad Joseph o hcno. Pa fodd y gallai y 
deongliad fod yn sicr, oddieithr fod cymdeithas rhwng angel Pharaoh 
' ag angel Joseph ? Etto, breuddwyd Nebuchodonoser am y ddelw 
fawr ag oedd wedi myned o’i feddwl erbyn deffro. Drwy y gymdeithas 
ddirgelaidd hone rhwng eu hangylion a’u gilydd, gallai Daniel ddwyn, 
nid yn unig y ddelw, ond ei deongliad hefyd i’r goleuni. Dywed 
Daniel — “ Y mae Duw yn y nefoedd yn dadguddio dirgeledigaethau,” 
nid drwy ddyfod o’r nefoedd i amlygu y breuddwyd a’i ddeongliad, 
ond drwy anfon ei angylion, “ ei ysbrydion gwasanaethgar,” i egluro 
y dirgehvch iddynt. Cawn fod y doethion o’r dwyrain “wedi eu 
rhybyddio gan Dduw mewn breuddwyd, na ddychwelent at Herod.” 
Ac wedi eu myned hwy ymaith, “ wele angel yr Arglwydd a ymddang- 
osodd i Joseph mewn breuddwyd.” Mae yr esiamplau hyn yn 
ddigonol i brofi fod ysbryd yn gweinyddu i ysbryd, ac felly yr ydym 
yn breuddwydio dadguddiadau, oherwydd fod yr angylion da neu 
ddrwg yn amlygu i’n hysbrvdoedd ni betli i’w freuddwydio ; a dyma 
un ffordd sydd gan y nefoedd a’i llu i gymdeithasu a thrigolion daear ! 

“ Pechoclau rbyw ddynion sydd amlwg o’r blaen,” cyn yr elont hwy 
eu hunain o flaen y Barnwr, “yn rhagflaenu i farn oherwydd ni 
chawsant faddeuant o lionynt cyn manv ; “ eithr rhai sydd yn eu can- 


14 


PROPHWYD Y JUBILI. 


lvn hefyd.” “ Yr un ffunud hefvd y mae gweithredoedcl da yn amlwg 
o’r blaen; a’r rhai sydd amgenach, nis geiiir eu cuddio.” Ainlwg yw 
fod liyn yn cael ei wneyd drwy fod ysbrydion oddiwrth Dduw, yn 
adrodd y cyfan a wnawn. “ Y mae tri yn tystiolaethu yn y nef, y Tad, 
v Gair, aT Ysbryd Gian ; aT tri liyn un ydynt.” “ Ac y mae tri yn 
tystiolaethu ar y ddaear, yr Ysbryd, y dwfr, a’r gwaed ; a'r tri hyn yn 
un y maent yn cyduno.” Nid rhyfedd, ynte, fod pechodau rhai yn 
myned i’r farn o’u blaen — fod yn rhaid rhoddi cyfrif yn y farn “ am 
bob gweithred a wnelom yn v cnawd, pa un by nag a fyddo ai da ai 
drwg canys swm y cyfan yw hyn : — Y mae ein gwaed, yr hyn yw 
ein bywyd — ein hysbryd, yr liwn sydd anfanvol — a’r dwfr, yn yr hwn 
ein bedyddir “ er maddeuant pechodau,” yn tystiolaethu i Dduw o’n 
gweithredoedd yn y cnawd, ac “ angylion ein prcsennoldeb” yw y 
cenadon sydd yn tystio hyny iddo ; ac ni a wobrwyir, neu a gospir, yn 
gyferbyniol. Pechodau yr annuwiol ydynt yn eu canlyn erbyn y 
cyfrif ; a chan fod eu “ liaf wedi darfod, a chynauaf eu henaid wedi 
myned heibio,” derbyniant “ am bob trosedd gvflawn daledigaeth.” 

Y mae yr angylion yn myned yn, a thrwy awdurdod Duw, fel y mae 
1 yn amlwg yn ngw r aitli Jacob yn yindrechu gyda Duw. “A phan adaw- 

wyd Jacob ei hun, fe ymdrechodd dyn ag ef liyd doriad v dydd a 
phan na lwyddodd, gofynodd “ enw y gwr am hyny y galwodd “ enw 
y lie Penuel, wyneb Duw.” Cadarnheir hyn hefyd, gan “ Gadben llu 
yr Arglwydd,” yn dyfod at Joshua, ac yn amlvgu iddo, yn hcllol, 
y dull i gymmeryd Jericho, ei thynged, a phob peth oedd yn anghen- 
rheidiol iddo eu gwybod, er cyflawni gwaith yr Arglwydd. Er profi 
| hyn etto yn eglurach, darllener. tystiolaeth loan ar vnvs Patmos — 

\ “ Dadguddiad Iesu Grist, yr hwn a roddes Duw iddo ef [lesu Grist], 

i ddangos i’w wasanaetliwyr y pethau.sydd raid eu dyfod i ben ar fyrder ; 
a chan ddanfon, drwy ei angel, efe a’i hysbysodd i’w wasanaethwr 
loan.” Y mae hyn wedi ei brofi yn eglur ddigon w T eithian; ond 
efallai y dywedir fod rhai nad ydynt yn breuddwydio dim, ac ereill yn 
cael breuddwydion drwg. Gellir addef hyny hefyd yn ddigon cvsson 
a’r hyn a ddywedwyd. Y mae rhai dynion heb gredu mewn Duw, 
angel, nac ysbryd. Y mae ereill yn credu y naill a’r llall ; ond heb 
« ' ymddwyn yn ol eu cred. Y mae ysbrydion drwg a da yn ymdrin ag 

w ysbryd dyn yn nghwsg ac yn effro, ac yn dylanwadu arno i’r graddau 

y gadawo iddynt; ond nid oes iddynt altu arno, ond drwy ei ber- 
swadio. Maent yn hollol groes i’w gilydd yn eu heffeithiau, gyda’r 
1 eithriad pan yr ymrithia v drwg fel “angel y goleuni.” Gyda golwg 

i ar allu dyn i’w gwrthsefvll, cyn iddynt gael meddiant rhy gryf o hono, 

y dywed yr Apostol, “ Profwch yr ysbrydion, ai o Dduw y maent.” 
* “ Gwrthwynebwcn ddiafol, ac efe a ffy oddiwrthych.” Gvvneled pawb 

J felly, fel na thristaoch ysbryd Duw% 


GWEINYDD1AETH BRESENNOL ANGYLION. 

Wedi profi mor fanwl, yn y traethawd blaenorol, fodoliaetli, swyddau, 
a dylanwadau angylion ac ysbrydion ar ddynion, avrn yn mlaen gyda 
chyfeirio y darllenydd at rai addewidion a roddir i ni gan Dduw, 


PROPHWYD Y JUEILI. 


15 


drwy ei weision, y caffai y cyfryw weinklogaethau, drwy y cyfryw fodau, 
ie, hyd y nod “yu y dyddiau diweddaf” hyn. Darllener Act. ii, 17, 13. 
Er mor eglnr y dywedir yina, esbonia pawb o’r bron fod hyn yn cyfeirio 
at ddydd y Pentecost ; ie, er fod Pedr yn dweyd yn groes — er fod Duw 
yn dweyd mai “ yn y dyddiau diweddaf}'* ac felly y dywed Joel ii, 28 
—“A bydd ar ol hyny.” Darllener yr adnodau blaenorol, a gwelir fod 
y propliwyd yn son am y gwaith niawr a wnelid ar y ddaear (adn. 21), 
pan y byddai plant Seion yn gorfoleddu (adn. 23). AVedi adleru yr 
Iuddewon yn ol i feddianmi eu gwlad (adn. 27) — pan y byddai Crist yn 
teyrnasu yn nghanol Israel yn dymmorol ac ysbrydol, ar ol eu hadferiad 
ol af o’u gwasgariad diweddaf \ yr bwn a fyddai am iddynt “ wrthod 
gwrandaw ar lais Sanct yr Israel,” yr hyn a broflr yn y gciriau hyn — 
“ A’m pobl n is gwavadwyddir bytii.” Ar ol hyny, dywed Joel, y cyf- 
lawnir y brophwydoliaeth uchod ; ac, ond edrycli ar y geiriau, ni ddiclion 
neb rhesymol feddwl eu bod wedi eu cyflawni y pryd hyny ; “ canys bydd 
ymwared, fel y dywedodd yr Arglwydd, yn mynydd Scion, ac yn Jeru- 
salem” (adn. 32). Pa ym wared a fu y pryd hyny ? Onid hollol groes 
i ymwared a fu y pryd hyny, ac hyd yn awr? “Wele, yr ydwyf yn 
gadael eich ty i chwi yn anghyfancdd,” ebe Crist Gwasgariad oedd y pryd 
hyny ; ymwared a fydd y pryd hyn ag y cyfeiria Joel, Pedr, a Duw ato; 
sef, “Yn y dyddiau diweddaf” — “O flaen dyfod mawr ao ofnadwy 
ddydd yr Arglwydd” (adn. 31) — “Y tywalltaf o’m Hysbryd ar boh 
cnawd, a’cli meibion a’ch merched a brophwydant ; eich gwyr ieuanc a 
welant -weledigaethau, a’ch henafgwyr a freuddwydiant freuddwyd- 
ion,” &c. 

Yi^angylion ydynt yr offerynau a ddefnyddia Duw er casglu ei ethol- 
edigion i’r manau hyny a ddarparodd efe iddynt yn ymwared, pan 
dywelltir “phialau” ei ddigofaint ar yr annuwiol, cyn ei ddyfodiad i 
deyrnasu ar y ddaear gyda ei saint am fil o flynyddau. Yr angylion 
ydynt filwyr y nef, er mynegi y pethau a wna dynion, ac a ddewisa Duw 
iddynt eu gwneuthur ; y rhai hyn a gasglant ei wenith i’w ysgubor, cyn 
y bydd iddo losgi “yr us a than annilToddadwy.” A thrwy ddylanwadu 
arnynt yn y modd a nodwyd, sef rnoddi iddynt ddadguddiadan, ysbryd v 
brophwydoliaeth, & c., y gwneir hyny. Y rhai hyn sydd yn dwyn o 
flaen yr orsedd, ac yn costrelu mewn ” phiolau aur,” “weddiau y saint !” 
Erbyn hyn, gwelir fod gweinidogaeth angylaidd, nid yn unig mor rhes- 
ymol ac ysgrythyrol yn yr oes lion ag un oes flaenorol, ond yn fwy 
anghenrheidiol, yn ol y gwaith mwy a wn a Duw ar y ddaear. O, mor 
ddefnyddiol ydynt ! Mor drugarog ydyw r y Duw grascl yn eu hanfon 
“ yn ngorucliwyliaeth cyflawnder yr amseroedd” hyn, yn yr.hon y 
“crynhoa efe ynghyd bob peth yn Nghrist Iesu.” Diolchwn iddo 
am y fath fendithion nefolaidd. Na chaffer neb yn yr oes hon “yn 
cyflawni mesur eu tadau,” ie, y tadau hyny a gondemniant am v/rthod y 
pethau hyn yn yr oesau gynt. Ac oni ddvlai tystiolaeth y rhai sydd yn 
awr yn fyiv, ie, cannoedd o rai rhagcrol y ddaear, sydd yn gwybod 
mewn gwirionedd, ddyfod o angylion glan i’n daear ni yn yr oes hon, 
gael rhyw effaith ar feddyliau dynion i gredu hyn ? Ni ddichon eu bod 
h^ 7 oil wedi eu twyllo, yn yr hyn a welodd eu llygaid, a glywodd eu 
clustiau, a deimlodd eu dwylaw, ac a wyddant drostynt eu hunan. Os 
twylhvyd ni yn hyn , twyllwyd ein rliesymau, ein clustiau, a’n llygaid. 
Ac os twyll yw hyn yn awr, yr un peth a fyddai haeru mai twyll oedd 


16 


PROPHWYD Y JUBILI. 


yr holl hanes am y cyfryw bethau rhyfedd a ddygwyddent yn y cyn oes- 
oedd ; ac yr wyf yn foddlon i gael fy nhwyllo i gredu yr ysgrythyr, fel y 
cafodd y saint yn y cyn oesocdd ; a goreu pa fwyaf o’r fath dwyll a 
hyny. Twyllir ni felly i’w cwmni hwy yn y diwedd, a tbyna fy nymun- 
iad i. Ni ddiclion i ni dwyllo ereill yn hyn ; canys os ufyddhant i’r un 
gyfundrefn nefol, prawf ei linn yn wir i bawb gonest eu hegwyddor o 
lionynt, yn mhob cwr o’r byd ; ie, y mae eisoes wedi, ac yn gwneyd hyn 
i gannoedd yn awr yn Nghymru, drwy gyfranu bendithion nefolaidd, 
y donian ysbrydol iddynt ; nid er mwyn iddynt gredu, ond fel cynt, wedi 
credu ae ufyddhau, er eu cadarnhau, cu santeiddio, a’u perffeithio. A’r 
neb a brofa egwyddorion “ Mormoniaeth,” fel ei gelwir, “a gaiff wybod 
am y ddysgeidiaeth, ai o Dduw y mae, ai myfi o honof fy lmn sydd yn 
llefaru.” Prawf ei lmn yn wirionedd dwyfol, yn “cfcngyl dragywyddol,” 
yn “allu Duw er iachawdwriacth a dyma paham y dywedais, na 
ddiclion dwyllo neb. Paid a’i liofni, ddarllenydd ; prawf hi ; a sicrhaf, 
os cywir dy ddyben, nad edifarhci am hyny byth. Wedi darparu y 
ffordd, drwy synrnd ymaith y rhwystrau blacnorol, meddyliaf eich bod 
yn awyddus i ofyn, I bwy yr ymddangosodd yr angel liwmv ? Gofynaf 
finnan, a ydyw eywirdeb yr hanes yn yniddibynu ar gymmeriad v person 
yr ymddangosodd iddo ? Os felly, pe dy wedwn iddo ddyfod at Mahomed, 
gwrthodai yr lioll fyd Cristionogol ef. Pe at y Pab o Rufain, a gredai 
Protestaniaid hyny ? Neu, pe daethai yr angel a’r genadwri hon at un 
o’r gwyr penaf, duwiolaf, ac nchaf ei gymmeriad, sydd yn blaenori rhyw 
sect yn awr, efallai y credai y blaid hono ; ond diammau genyf y gwrth- 
odai yr holl rai ereill ef a’i dystiolaeth megys twyll, a dywedentbob 
drygair am ei gymmeriad ef a’i ganlynwyr. Achosai hyny y fathmyn- 
iaeth a chenfigen atynt, lies eu lladdent, pe gallent. Pe gofynid iddynt 
paham y gwnant hyny, eu hateb fyddai, “ Haeddant farw ; y maent yn 
twyllo meddyliau gweiniaid, ac y maent cystal a dweyd nad oes neb yn 
iawn ond hwy ; ni allwn ni oddef i neb roddi un math o sarhad ar y 
crefyddau a roddodd ein tadau duwiol i ni, dan gredu pa rai y buant 
hwy feirw yn dduwiol !” Oni allai plant pob tadau yn inhob oes a 
gwlad amddiffyn eu crefyddau nior addas a hyn? Clywsom gan yr 
Hindwaid cystal rlieswm a hyna dres addoli Juggernaut ! “ O, na,’* 

meddant, “erefydd y Bibl sydd genym ni ; nid eilun-addoliaeth.” Ond, 
y mae gwahaniaeth mawr rhwng proffem a ehre&u cvefydd y Bibl, canys 
erefydd y Bibl ydyw gweinidoyceih any y lion yn mhob oes o’r byd. Mewn 
gwirionedd, nid yw cywirdeb, na dcfuydilicldcb y peth hyn, yn ymddi- 
bynu cymmaint ar y cymmeriad a d<lyry poblogr-wydd yT oes i’r person 
y gafodd y fraint fa^vr o’i dystio ; canys Buw sy’n dewis ei offerynau, a 
gwael bethau y byd a ddewisodd efe yn y cyn oesoedd, “fel y byddai 
godidogrwydd y gallu o Dduw, ac nid o ddynion.” Gogoniant ei enw, 
a lies 'dynolryw yw ei ddyben. 

Gan ein bod yn gydnabyddus am 'dynyddau a’r person hwnw a 
gafodd y fraint oruchel o fod yn offeiyn yn llaw Duw, i sefydlu ei 
deyrnas ar y ddaear, yn y dyddiau diweddaf hyn ; wedi clywed yr 
hanes o’i enau ei hun; wedi gweled ei fuchedd a’i ymarweddiad; wedi 
cymdeithasu ag ef yn y dirgel a’r cyhoedd, a chyda ei deulu ar ei 
aelwyd heddychlawn ; wedi bod wrth ei ochr yn nghanol terfysg- 
luoedd o elynion creulon a geisient ei fywyd, oherwydd ei dystiolaeth 
hon; wedi bod gydag ef yn*y carchar am y seithfed waith a deugain 


PROPHWVD Y JUBIXI. 


17 


iddo ef gael ei gaethiwo am ei grefydd ; wedi clywed ei dystiolaeth yn 
nyfnder y carchar, o fewn i’r dorau cedyrn, lie y bwriwyd ef ar gy- 
huddiad o fradwriaeth yn erbyn y Uywodraeth, am bregethu oddiar 
Dan xi, 44. Gan fy mod, meddaf, yn gwybod iddo, lieb na judge na 
jury arno, selio y dystiolaeth a i waed — o ddyfod angel u’r genadwri 
hon iddo : gan i mi glywed hyny o’i enau yn ei awr olaf, pa fodd yr 
ammheuaf hi ? Daeth cannoedd o ddynion creulon, a meddwon gan 
mwyaf, wedi duo eu gwynehau cyn rhuthro arno, a lladdasant ef a’i 
frawd yno, heb gael un arholiad i’w achos yn ol cyfraith y wlad. 
Saethwyd cannoedd o fwledi atynt i’r ystafell dnvy y ffeuestri a'r drws.. 
Aeth pedair drwyddo ef, a’r un nifer drwy ei frawd ; a gwybod yr w yf 
ddarfod iddynt farw yn ferthyron hollbl ddieuog o’r boll gyhuddiadaiv 
a daenir am danynt ar hyd a lied y byd. Os gtvaith y diafol a : i offer- 
ynau ydyw erlid, lladd, a chynllunio celwyddau yn mhob oes, yn ^ 
erbyn pa fath ddynion y rhyfela y cyfryw ? “ Os bydd teyrnas wedi 

ymranu yn ei herbyn ei bun, ni saif hono.” Felly y dywed pob dyn 
rhesymol. Gan i mi gael yr boll fanteision hyn, a gwybod y pwys- 
fawrogrwydd o’r peth hyn i raddau helaeth ; onid y w yn bcchod ynof 
i beidio agor llygaid fy ngliydwladwyr gyferhyn a’r gwirioneddau, 
newydd, rhyfedd, dwyfol, a daionus hyn? Rhoddaf, ynte, dalfyriad 
byr y waitb hon, a helaethach y tro nesaf, o’r dull, y modd, a’r amser 
y cafodd Joseph Smith y fraint fawr hon. Na ryfedda, ddarllenydd; 
canys dyna ei enw : neu, “ yr hen Joe Smith, y gau brophwyd, y 
twyll\*{. drygionus, rhyfygus, ffol, dichellgar,” &c., &c., fel ei geilw 
gelynion y gwirionedd a theulu lliosog rhagfarn. Pa leiaf yr adna- 
byddant ef, mwyaf eu gelyuiaeth ato ; ac yn wir, felly fy hunan i 
raddau, nes gorfod credu, drwy fanwl ymchwiliad a chymdeithasu ag 
ef, nad oedd efe y dyn drwg a ddychymmygaswn ei fod. Ac yr ydwyf 
yn atebol am wirionedd yr hanes canlynol, pe dywedai holl dduwin- 
yddion a doethion Cymru i’w erbyn. Heriaf yr holl oes, yn ol ysgry- 
| thyr a deddfau cyffredin tystiolaeth, i wrtlibrofi fy lihystiolaeth. 


HANES BOREUOL JOSEPH SMITH. 

Ganwyd Joseph Smith yn nhref Sharon, swydd Windsor, talaeth, 
Vermont, yn Unol Daleithiau yr Amerig, ar y 23ain o fis Rhagfyr, 
1805. Pan oedd efe yn ddeng mlwydd oed, symudodd ei rieni a’u 
teulu i Palmyra, yn nhalaeth New York. Trigasant yn y swydd hon 
tuag un mlynedd ar ddeg ; y rlian olaf o’r ty minor yn nhref Manches- 
ter. ' Amaethwyr oeddynt o alwedigaeth. Yr oedd manteision Joseph, 
ac o ganlyniad ei wybodaeth am wahanol gangenau dysgeidiaeth, yn 
faeh iawn, yn cyrhaedd yn unig at allu darllen, ysgrifenu, ac ychydig o 
rifyddiaeth. O’r bedwaredd-ar-ddeg hyd y bymthegfed flwydd o’i 
oedran, dechreuodd ddwys fyfyrio ar yr anghenrheidrwydd o ddarparu 
erbyn ei sefyllfa ddyfodol ; ond pa fodd i wmeuthur hyny,. oedd yn 
gwestiwn heb ei ateb i foddlonrwydd i’w feddwl. Ymddangosai yii 
gwestiwn o bwys annhraethol yn ei olwg, yn gymmaint a bod iach- 
awdwriaeth ei cnaid yn ymddibynu ar gael gwybodaetn gywir o hono. 
Os na chaffai afael yn y tfordd gywir i hyny, gwelai fod yn anmhosibl 


Il 


IS PR0PHWYIJ Y JUBItr- 

iddo rodio ynddi, oddieithr ar ddamwain — gan anturio tua'r Bamwr 
cyfiawn, ac vmorphwys yr oil a feddai ar ddygwyddiad. Hyn oedd 
beth na foddlonai i’w wneuthur. Os yniliolai gyda’r gwahanol bleid- 
iau crefyddol, cyfeiriai y naill a’r llall o honynt ef at ea credoau 
neillduol eu hunain, gan ddweyd, u Dyma'r ffordd, rhodia ynddi.” 
Cnnfyddai lawer o bethau gauddynt yn hollol groes i’w gilydd. Ym- 
► ddangosai yn rhesymol iddo, na threfnodd Dow ond an ffordd i fod 
yn gadwedig drwyddi ; ac o ganlyniad, ni allai efe feddwl fod, o’r holl 
wahanol eglwysi yn y byd, namyn un yn wir eglwys i Dduw, ac y rhaid 
fod hono wedi ei hadeiladu ar yr nn sylfaen, yn ftredu yr an athraw- 
iaeth, yn arferyd yr un ordinhadau, yn rhwymyn yr un Ysbryd, ac yn 
dwyn yr unrhyw ffrwythau, a’r eglwys gyntefig, cyn y cymmeradwyai 
Duw hi yn yr oes lion. A chan na allai ymddiried am fywyd tragy- 
wyddol ar seiliau mor gyfnewidiawl a gwahanol, penderfynodd chwilio 
yr ysgrythyraii yn fanwl a diduedd. Parhaodd felly am ysbaid o 
amser, gan gredu yr hyn a ddarllenai. Yn mhlitli yr amrywiol wir- B 
ioneddau godidog a frithent ei ddalenau, ac a lawenhaent ei galon, nid 
nemawr un a ennillai ei sylw yn fwy na’r hyn a ganlyn: — “ Od oes ar 
neb eisieu doethineb, gofyned gan Dduw, yr hwn sydd yn cyfranu yn 
liaelionns i bawb, heb ddannod; a hi a roddir iddo.” Anhawdd 
traethu y fath orfoledd'a bar odd yr addewid werthfawr hon iddo, pan 
y gwelodd fod y fraint i bob dyn o gael gofyn, i'e, gyda sicrwydd hefyd 
o gael derbyn gan Dduw, y wybodaeth oedd mor anghenrlieidiol er 
lawn droedio yn ffcrdd y gwirionedd, a therfynu y ddadl gal^jj oedd 
yn ei feddyliau. Yr oedd hyn fel goleuni yn llewyrchu mewn lie 
tywyll, i’w dywys i’r ffordd y dymunai rodio ynddi ; ac o ganlyniad, 
penderfynodd ymneillduo i’r dirgel yn y goedwig, ychydig oddiwrth 
dy ei dad, i weddio ar Dduw am gyflawni yr addewid werthfawr hon, 
a dangos iddo pa un o’r holl enwadau crefyddol oedd eglwys Iesn 
Grist. Wedi pcnlinio yno, a deehreu ar y gorchwyl pwysig o alw ar 
yr Arghvydd a’i holl galon, temtid ef (mae yn debyg).gan nerthoedd y 
tywyllwch. mewn llawcr modd, i feddwl na wrandewid ei Weddi, ac 
nad vw y fath beth i’w gael yn awr ; ond parhai yntau yn daerach, 
daerach, am waredigaeth, nes i’r tywyllwch ddechreu gw r asgaru o’i 
feddwl, ac iddo yntau allu gweddio megys yn nerth yr Ysbryd, ac 
mewn ffydd ddiysgog. Tra yn parhau i dyw r allt ei enaid fel hyn o 
flaen Duw am atebiad i’w weddi, yn mhen yspaid gwelai oleuni yn 
-dysclaerio yn rhyfeddol yn yr wybr uwch ei ben ; yntau a ymegn'iodd 
fwy-fwv i weddio, a’r goleuni oedd yn dyfod i wared yn raddol tuag 
•ato, ac fel yr agosaai, cynnyddai mewn dysclaerder a mawredd, nes, 

• erbyn iddo gyrhaedd brigau y coed, ymddangosai y goedwig wedi ei 
goleuo yn ddysclaer a gogoneddus oddi amgylch iddo. Ar y meddwl 
cyntaf, dysgwvliai weled y cangenau a’r dail yn cael eu deifio o’i 
amgylch. Ond gan na chafodd yr effaith hono arnynt, ymwrolodd i 
allu dal yn ngwyneb y dysclaerdeb. Parhaodd felly i ddisgyn yn 
araf, nes cyrhaedd y ddaear, gan ei hollol amgylchynu yntau. Pan y 
cyffyrddodd ag ef gyntaf, achosodd deimladau rhyfedd dmy ei holl 
-gyfansoddiad, ac yn y fan cipiwyd ei feddwl ymaith oddiar y gwrth- 1 
rychau a’i hamgylchent, fel mewn gyveledigaeth nefolaidd, Gwelai 
odau berson gogoneddus, yn tebygoli i’w gilydd o ran pryd a gwedd. 


PROFHWYD Y JUBILI. 


19 


Dywedasant wrtho fod ei bechodau wedi eu maddeu. Hysbyswyd ef 
ynghylch yr hyn y gofynai am dano, ag ydoedd wedi achosi cyinmaint 
o dristwch i’w feddwl — fod yr holl bleidiau crefyddol yn y wlad yn 
credu athrawiaethau anraherffaith, i raddau mwy neu lai ; ac, o gan- 
lyniad, nad oedd Duw yn arddel yr un o honynt yn eglwys iddo ef ; 
er fod llawer o honynt yn selog, yn ddynion cydwybodol, yn ofni 
Duw, yn cilio oddiwrth ddrygioni, ac vn ei addoli yn ol y goleuni oedd 
ganddynt. Gorchymynwyd iddo beidio ymuno a neb o honynt. 
Cafodd addewid yr adferid iddo y wir athrawiaetli — cyflawuder yr 
efengyl, mewn amser dyfodol ; ac wedi y pethau hyn, diflanodd y 
. weledigaeth, gan adael ei feddwl wedi ei orlenwi a thawelwch a llaw- 
enydd annesgrifiadwv. Yn mhen amser wedi cael yr amlygiadau 
dwyfol hyn, goddiweddwyd ei feddwl i raddau gan chwantau ieuenctyd, 
yr hyn a barodd iddo edifeirwch dwys ger bron Duw wedi hyny. 


DADGUDDIAD Y LLAFNAU AUR. 

Ar yr 21ain o fis Medi, 1823, gwelodd y Duw tnigarog a graslawn yn 
dda, nid yn unig i wrandaw, ond ateb gvreddiau Joseph Smith yu 
ychwanegol. Wedi iddo ddychwelyd i orphwys, fel arferol, yr oedd 
ei feddwl wedi ei sefydlu mewn taer weddi, a gwir ddymuniad ei ennui 
i gael cymdeithas rhyw genadydd dwyfol, gyda hysbysiad iddo o‘i 
gymmeradwyaeth gerbron Duw, ac i amlygu iddo egwyddorion 
crefydd Crist, yn ol yr addewid a gafodd yn y weledigaeth flaenorol. 
Pan oedd yn parhau fel hyn gerbron gorsedd gras, gan ymdrechu i 
ymarferyd fFydd yn yr addewidion oedd mor felys i’w enaid, yn 
ddisymwth llewyrchodd goleuni fel goleu-ddydd, ond yn llawer mwy 
pur, tanbeidiawl, a gogoneddus, i’r ystafell. Ymddangosai y ty, ar yr 
olwg gyntaf, fel pe buasai wedi ei lenwi a than ysol 1 Parodd ym- 
ddangosiad mor ddisymwth o oleuni mor^ddysclaer ergyd i’w hail 
gorff ; ond dilynwyd ef yn fuan gan y fath lawenydd a gorfoledd, r.es 
yr oedd o galon yn dymuno cyfeillachu a’r achos o hono. Yn y fan, 
ymddangosodd person gogoneddus o'i flaen. Ac er mor ddysclaer 
oedd y goleuni a lanwai yr ystafell, yr oedd rhyw beJydrau dwyfol 
o oleuni mwy tanbeidiol a gogoneddus eilwaith yn amgylchu y person 
hwn ! Er fod ei wynebpryd fel mellten, etto yr oedd cariad a dirri- 
weidrwydd wedi ei argraffu arno mor ddealladwy, nes symud pob 
ofnau o’r meddwl, a gorlenwi yr enaid a’i ddelw. .Ei gorffolaeth oedd 
ychydig yn fwy na’r cylfredin o ddynion yn ein hoes ni : ei wisg oedd 
mor gaiiaid a’r eira, ac nid ymddangosai un math o wniad ynddi. 
Llefarodd y bod dysclaer hwn wrtho, gan ddywedyd mai angel Duw 
oedd, drwy orchvmyn wedi ei anfon i hysbysu iddo fod ei bechodau 
■wedi eu maddeu, fod ei weddiau wedi cael eu gwrandaw, ac hefyd i 
ddyfod a’r newyddion da o lawenydd mawr iddo ; sef. fod yr amser 
gerllaw i’r Arglwydd gwblhau y cyfammod a wnaeth ag Israel gynt, 
mewn perthynas .i’w had; — fod y mawr, y rhyfeddol, a’r dyeithr-waith 
a addawsaiDuw gyflawni ary ddaear, fel rhag-barotoad i ail ddyfodiad 
y Messiah, ar ddechreu ; ac hefyd, fod yr amser gerllaw i’r efengyl 
gael ei phregethu yn ei chyflawnder i’r holl genedloedd, er darparu 


20 


PROPHWYD Y JtJBILI. 


pobl santaidd a ffvdtllon, i fod yn deilwng o gael mwynhau ei 
orphwvsfa ogoneddus, yn ei deyrnasiad buddygoliaethus ar y ddaear 
newydd ac adferedig. 

Hysbyswyd iddo hefyd ei fod ef wedi ei ddewis a’i alw, i fod yn 
offeryn yn llaw Duw er dwyn yn mlaen waith rhyfeddol yr oruchwyl- 
iaeth ogoneddus hon. Amlygwyd iddo fod yr “Indiaid Americanaidd” 
yn weddillion Israel; eu bod, pan y daethant gyntaf ar y cyfandir, yn 
bobl hardd a dymunol yr ohvg arnynt, yn meddu gwybodaeth o’r unig 
wir Dduw, yn ei ffafr, ac yn derbyn bendithion neillduol oddiar ei 
law; fod y prophwydi a’r ysgrifenyddion ysbrydoledig oedd yn eu 
plith, wedi ysgrifenu hanes y pethau hynotaf o oruchwyliaethau Duw 
tuag atvnt, o oes i oes, am lawer o genedlaethau, hyd oni oddiwedd- 
wyd hwynt gan farnau Duw am eu drygioni, ac y difethwyd y mwyrif 
o honynt ; ond fod yr oraclau a gynnwvsai eu hanes (trwy orchymyn 
Duw i un o’u prophwydi diweddaf) wedi eu cuddio, er eu diogelu rhag 
v dynion drygionus a geisient eu difetha. Dywedodd fod yr oraclau 
hyn yn cynnwys llawer o ddadguddiadau dwyfol, yn dwyn perthynas 
ag efengvl y deyrnas; heblaw prophwydoliaethau am y pethau nodedig, 
gogoneddus, ac ofnadwy a gyflawnid yn y dyddian diweddaf. Ac, fel 
v eyflawnai Duw ei addewidion i’w hynafiaid a wnaethent yr oraclau 
hyn, a chwblhau ei amcan yn eu hadfcriad, &c., y dygid yr oraclau 
hyn i’r amlwg. Os byddai efe yn ffyddlon, caffai y fraint o fod yn 
oiferyn i ddwyn y dirgeledigaethau santaidd hyn i’r goleuni. Rhv- 
byddiai ef yn ddwys i gofio bob amser, am wneuthur pob peth er 
gogoniant i Dduw. Nad ymddiriedid yr oraclau hyn i neb, a geisiai 
ei dderchafiad, ei ogoniant, a’i les ei hun drwyddynt. Wedi ei 
gynghori i fyw yn gyfiawn, bod o egwyddor uniawn yn gwasanaetlm 
Duw, ac amlygu iddo lawer o bethau mynedol a dyfodol, rhy faith i’w 
traethu yma, vmadawodd yr angel, a chiliodd y goleuni, a gogoniant 
Duw gydag ef, gan adael meddwl Joseph yn dawel a lion, i fyfyrio ar 
y pethau a glvwodd ac a welodd. Ond cyn y boreu, adnewvddwyd y 
weledigaeth ddwywaith, gan ei hyfforddi ef yn mhellach ac yn fanylaeh, 
incwn j>erthynas i’r gwaith mawr a rhyfeddol yr oedd Duw ar ddechreu 
ei wneuthur ar y ddaear. 

Yn y boreu, aeth at ei orcliwyl fel arferol ; ond yn fuan adnewydd- 
wyd y weledigaeth iddo drachefn, ac ymddangosodd yr angel o’i flaen; 
a chan ei fod wedi cael gwybodaeth eisoes, yn y gweledigaethau blaen- 
orol, am y fan lie yr oedd yr oraclau yn guddiedig, gorchymynodd iddo 
fyned yno yn ddioed i’w gweled. Yn y fan, gan adael ei orchwylion, 
efe a aeth i’r man lie y gorchymynwyd iddo. 

Rhoddaf ddesgrifiad byr o’r fan hono lie gorweddai yr oraclau, 
mewn geiriau honcddwr o’r enw Oliver Cowdery, yr hwn a ymwelodd 
a’r fan wedi hyny. “ Ar yr oclir ddwyreiniol i’r tfordd gyffredin sydd 
yn arvrain o dref Palmyra, swydd Wayne, i Canandaigna, swvdd 
Ontario, yn nhalaith Caerefrog Newydd (U. D. A.), oddeutu pedair 
milltir cyn cyrhaedd tref fa Hi Manchester, y mae mynvdd mawr — 
mawr, meddaf, oherwydd el fod cymmaint, os nad yn fwy, nag un 
arall yn y cylchoedd hyny.” Wedi rhoddi desgrifiad manwl o’r 
mynydd, ychwanega— Yn ages i‘r pen uchaf iddo, ar yr oclir ddwyr- 
einiol, y durganfyddwyd yr oraclau [cyfeiriedig]. Pan yinwelais a’r 


PROPHWYD Y JTJBILI. 


21 


fan yn y flwyddyn 1830, yr oedd yno amryw goedydd yn tyfu, digon 
i roddi cysgod rhag gwres yr haf, ond nid mor lliosog ag i rwystro 
glasvvellt i dyfu. Pa mor ddwfn yn y ddaear y cuddiasid yr oraclau, 
y mae yn anhawdd dweyd ; ond oddiwrth y ffaith eu bod wedi bod yn 
gorwedd yno, ar ochr mynydd mor serth, am oddeutu pedwar cant ar 
ddeg o flynyddau, gellid meddwl eu bod amryw droedfeddi dan y 
wyneb pan roddwyd hwy yno, gan fod yn naturiol i'r wyneb dreulio, 
mwy neu lai, mewn cymmaint o amser; er na threuliai gymmaint mor 
agos i’r copa, ag yn is i lawr, efallai. Yn y man hwn yr oedd twll 
wedi ei dori. Yr oedd careg, a’r ochr uchaf iddi yn llyfn, yn llanw y 
gwaelod ; o amgylch ei hochrau yr oedd math o cement , yn yr hwn y 
rhoddasid pedair o geryg teneuon ar eu hochrau, ac oddi allan i ochrau 
y gareg isaf. Yr oedd y cyfan wedi eu gosod fel hyn, yn gwnevd cist, 
a’r conglau wedi ei llanw yn gywrain a cement ^ fel na allai dim gwlyb- 
wr oddi allan dreiddio i mewn. Ochrau mewnol y ceryg ereill oedd- 
ynt wedi eu llyfnhau hefyd. Yr oedd y gist lion yn ddigon o faint i 
gynnwys dwyfroneg, fel y gyfryw a arferai yr hynahaid i amddiffyn y 
fynwes rhag saethau y gelynion. 0 waelod y gist, yn sefyll ar y 
ddwyfroneg,yr oedd tair colofn, wedi eu gwneuthur o’r cement ag oedd 
yn yr ochrau. Ar y tair colofn hyn y gorweddai yr oraclau. Yr oedd 
careg arall, a’i gwyneb isaf yn llyfn, a’r wyneb uchaf yn goronog, yn 
cauad ar y gist. Pan ymwelodd Mr. Smith a’r lie ar foreu yr 22ain o 
Fedi, 1823, yr oedd wyneb .uchaf y gareg yn weledig, ond ei hochrau 
yn guddiedig gan ddaear a glaswellt.-, fel y mae yn amlwg, er na 
wyddys pa mor ddwfn eu cuddiwyd ar y cyntaf, eu bod wedi bod yno 
ddigon o amser i’r ddaear dreulio oddi arnynt, a dod a hwynt i’r 
amlwg. Ond wedi ei gyfarwyddo, hawdd oedd iddo eu cael, er nad 
oeddynt mor nodedig a thynu sylw neb a elai heibio. Wedi cvrhaedd 
i’r fau gydag ychydig o ymdrech, cododd gareg uchaf, ac er ei syn- 
dod raawr, syllodd a’i lygaid ar gynnwysiad rhyfeddol y gist. Pan 
oedd yn syllu ar y trysor santaidd hwn, gan ryfeddu a myfyrio ar yr 
hyn a glywsai gan yr angel yn flaenorol, wele angel yr Arglwydd, yr 
hwn a ymddangosasai iddo o’r blaen, yn sefyll ger ei fron, a’i enaid a 
lanwyd o orfoledd fel yn yr hwyr blaenorol, ac efe a gyflawnwyd o’r 
Ysbryd Gian, a gogoniant yr Arglwydd a ddysclaeriodd oddiamgylch 
iddo, ac a orphwysodd arno. Pan yn y sefyllfa ddedwydd lion, yn 
syllu ar yr olygfa ogoneddus o’i flaen, yr angel a ddywedodd wrtho, 
“ Edrych !” ac fel yr oedd yr angel yn llefaru, *gwelai dywysog v 
tywyllwch a’i lu aneirif oddiamgylch iddo. '..Wedi i’r rhai hyn fyned 
heibio o’i olwg, ychwanegodd yr angel lefaru, gan ddywedyd, “ Dang- 
oswyd i ti hyn oil — y da a’r drwg, y santaidd a’r aflan, gogoniant Duw 
a gallu y tywyllwch — fel yr adnabyddit y naill a’r Hall, ac na’th oddiw- 
eddid gan y drwg. Wele, pob petli a’r sycld yn tueddu at, ac yn 
tywys i ddaioni, o Dduw y mae ; a phob peth sydd yn groes i hvny, 
o’r un drwg y mae : efe sydd yn llanw calonau dynion a drygioni, i 
rodio mewn tywyllwch, ac i gablu Duw; gwel o hyn allan fod ei ffvrdd 
ef yn arwain i ddinystr, ond ffvrdd santeiddrwydd ydynt heddwch a 
llawenvdd. Ni elli y pryd hwn gael meddiant o’r oraclau hyn, ohcr- 
wvdd manvlrwydd gorrhymyn Duw yn eu cylch. Rhaid eu ceisio cyn 
eu ceir, trwy weddi ^daer a ffyddlondeb yn cadw gorchymynion yr 


22 


PROPHWYD Y JUBILI. 


Arglwyddd. Ni ddiogelwyd mo honynt yma i’r dyben o elwa oddi- 
wrthynt, nac er hunan-glod; ond seliwyd hwynt dan weddi’r ffydd, 
oherwydd y wybodaeth a gynnwysant ; ac nid ydynt o nemawr ddef- 
nydd i neb, ond yn unig am y gwybodaethau a gynnwysant. Y maent 
yn dadguddio cyflawnder efengyl Iesu Grist, megys ei rhoddwvd i’w 
bobl gynt yn y tir hwn. 

[ Vw barhau .] 


CYFLAWNIAD PROPHWYDOLIAETH. 

Gan fod cymmaint o waeddi am arwydd yn y dyddiau hyn, er nad 
ydym ni, mwy na’n brodyr hynaf, yn proffesu rhoddi arwydd o honom 
ein hunain i neb, gobeithiwn y boddlonir pawb ar yr arwydd nodedig 
a roddodd yr angel ; a hyn yw efe — “ Pan y dechreuant glywed ddar- 
fod i Dduw amlygu y pethau hyn i ti, gweithredwyr anwiredd a 
geisiant dy ddadymchwelyd ; traethant a chyhoeddant ystoriau a 
chyhuddiadau celwyddog am danat, i ddrygu dy gymmeriad ; a hwy 
a geisiant dy fywyd yn ddiachos, ac o ganlyniad hwy a erlidiant y rhai 
a gredant yr un gyfundrefn. Achosa [y darganfyddiad o’r oraclau] 
i’r rhai pur o galon lawenhau, ac i’r drygionus a’r cenfigenus gyn- 
ddeiriogi ; gan y naill y bydd yn barchus ac yn anrhydeddus, a chan 
y Ueill yn wawdus a dirmygus.” Arwydd digon eglur i bawb, onide ? 
Dengys gymmeriad pob dyn yn ol ei weithredoedd. Pwy ddyn a 
llygaid agored, a all ammau gwirionedd y brophwydoliaeth eglur hon, 
yr hon a gyhoeddwyd i’r byd cyn ei chyflawni ? Os oes y fath un i’w 
gael, coelied ei glustiau ei bun yn tystio y cyflawniad llythyrenol o 
honi, pan eu gorlenwir a’r ystoriau anwireddus, ffol, a disail a glywo, 
nid yn unig o’r pwlpudau, ond oddiyno hyd eithaf y wlad. Ac os na 
choelia ei glustiau, efe a goelia ei lygaid ei hun, gobeithiwn, pan 
ddarlleno y cam-gyhuddiadau, y croes-haeriadau, a’r celwyddau dy- 
feisiol a gyhoeddwyd, ac a gyhoeddir o bryd i bryd, yn nghyhoeddiadau 
“ y rhai a broffesant y gwirionedd/’ Yn mhlith ereill, nid y lleiaf y w 
Seren Gomer , yr Amserau, y Bedyddiwr , y j Dysyedydd, &c. ifn ol tyst- 
iolaeth lliosog y gelynion hyn, rhaid addef dwyfoldeb y brophwydol- 
iaeth ucliod. Oni bai fod y drefu hon o Dduw, nid wyf yn meddwl y 
buasai dynion drygionus yn trafferthu cymmaint i’w cham-ddarlunio, 
ac i wneyd cynnifer o wyr gwellt mor wahanol i’w gilydd, gan eu galw 
hwy oil yn Formoniaeth , er mwyn y difyrwch a gant yn dirdynu ac yn 
gwawdio eu gwaith eu hunain. Drwg yw dweyd, mae yn wir, fod y 
cyfryw wedi halogi hyd y nod yr argraif-wasg Gymreig, gan lychwino 
ei gwisgoedd gwychion, a'u bod trwyddi yn llenwi swyddau uchel yn 
myddin y fall, i gyflawni y brophwydoliaeth uchod, ac i roddi rhwystrau 
ar ffordd eu cydgenedl i chwilio am y gwir, er medru eu rhwymo, 
druain, yn dynach a’u credoau rhagfarnllyd, a’u cadw mewn tywyll- 
wch. Ond, rhag ofn bod un anffyddiwr yn y wlad, yn ammau cyf- 
lawniad y brophwydoliaeth eglur hon yn hwy, cyfeiriwn at rifynau y 
Gwir Fedyddiwr am y ddwy neu dair blynedd diweddaf, ac anturiaf 
ddwey r d, os boddlonir ef a ffeithiau , y caiff yno ddigonedd, er symud 
pob gronyn o ammheuaeth am wirionedd yr hyn a brophwydodd yr 


PROPHWYD Y JUBILI. 


23 


angel. Ond rhag i neb feddwl ein bod yn ddideimlad ac anniolchgar 
am y gymmwynas leiaf a wneler i ni, diolchwn yn fawr i'r cyfryw ; ie, 
maent yn deilwng o ystyriaeth pawb o garwyr y gwirionedd, am eu 
llafur caled, ac am eu ffyddlondeb, yn gwario cymmaint o arian, a 
thrafferthu mewn gwaith mor ddaionus a didwyllo’r werin, drwy 
ddangos ar gyhoedd, ac addef mor ddiragrith, pwy ydvnt ; “ canys 
wrth eu ffrwythau.yr adnabyddwch hwynt.” Ac y mae yn hyfryd 
dweyd fod eu diwydrwydd eisoes tfedi ei goroni a llwyddiant, nes 
rboddi hollol foddlonrwydd, clebygaf, i bawb a foddlonir a tfeitlimu, o 
ddwyfoldeb y brophwydoliaeth uchod, ac o’n crefydd ninnau ; heblaw 
amryw o brophwvdoliaethau Crist, megys, “ Gwyn eich byd chwi pan 
ddywedo’r byd yu ddrwg am danoch “ Nid ydvch chwi o’r byd, am 
hyny y byd a’ch casa chwi," &c. Ac onid ydynt wedi llafurio yn galed 
i gyflawni yr ysgrythyr a ddywed, “ Y neb a fyddo fyw yn gyfiawn yn 
jNghrist Iesu, a erlidir ?” A’r neb ni foddlonir ar eu hymdrechiadau 
blaenorol i gyflawni y prophwydoliaethau uchod, dylent fod heb eu 
boddloni ; canys y mae yn druenus fod y “ gweithredwyr anwiredd" 
hyn yn dinystrio eu cymmeriadau, ac yn poeni eu hymenyddion yn 
hwy ; ac wrth feddwl fod eu llwyddiant yn eu gwaith yn costio iddynt 
eu heneidiau anfarwol, byddai yn druenus ceisio ganddynt wingo yn 
hwy yn erbyn y symbylau dwyfol, a gwaith Duw ; canys, er i Grist 
ddywedyd, “Anghenrhaid yw dyfod rhwystrau," dywed hefyd mai 
“gwae y rliai hyny drwy ba rai y deuant." A phwy na thosturia wrth 
yr erlidwyr hyn, yn ngwyneb yr hyn a ganlyn — “ Gwell fuasai iddo, 
pc rhoddasid maen melin o amgylch ei wddf, a’i suddo yn eigion y 
mor, nag iddo rwystra un o’r rhai bychain hyn/’ Druain vdynt, plant 
y tywyllwch ; gresvn eu bod yn dewis flyrdd Baalam mab Bosor, yr 
hwn a garodd wobr anghyfiawnder. “ 0, na baent ddoethion, na 
ddeallent hyn, rad ystyrient eu diwedd." Y mae y profion lliosog a 
roddasant eisoes o ddwyfoldeb Mormoniaeth (^canys canmoliaeth iddi 
yw drygair pobl fel liyn am dani), yn rhy dda i’w colli ; a chan na 
ellir dysgwyl i’w ffynnonell chwerw barhau i fwrw allan y fath tfrydiau 
lawer hwy, rhoddwn i’n darllenwyr drwy enau y Prophwyd lymaid o 
honynt yn awr ac eilwaith, wedi eu dosranu, fel y galler deall eu 
cyfansoddiad a’u heffeitbiau ar y meddylfryd. A’r cyntaf un a ddygir 
o flaen y frawdle yw y cadfridog proffesedig ar y fyddin. Gan fod ei 
ddewrder a’i ddiwydrwydd yn y fyddin hon tuhwmt o law'er i’w T gyfeill- 
ion, dylai gael bod ar y blaen. Pan ymladdai y tuhwnt i’r berth, 
newidiai ei enw mor ami ag y cyfnewid y chameleon ei liw, ond erbyn 
hyn y mae ei wyneb fel y gallestr. Am na wneir barn am weithred- 
oedd drwg yn fuan, y mae ei galon yn ymhyf hau i wneyd drygioni. 
Ond gwir yr hen ddiareb, “ Mwrdwr a ddaw allan felly hwn o’r 
diwedd a law-arwydda, " W. R. Davies," o Ddowlais, yn rhifyn Mawrth 
o’r Bedyddiwr, gan wirio ystoriau, o ba rai y mae tystiolaethau yn awr 
yn ein meddiant, y rhai a ddeuant allan yn eu hamser, er proti y 
cyfryw yn hollol gelwyddog; er iddo eu cyhoeddi o’r blaen, dan 
amrywiol ffug-enwau. Y mae efe yn ofni fod rhyw un wedi eu 
hanghofio erbyn hyn, a daw a hwy allan yr ail waith yn dameidiau 
melys. Methu manufactro rhai new r ydd mor erchyll yr oedd, debygw n, 
tra rhaid cael rhywbeth. Ond diolch iddo, daeth i’r fagl yn aw r r; eaiff 


24 


PROPHWYD Y JUB1LI. 


ei osod dan spectacles y Prophwyd yn awr ac eihvaith. Nid mor 
hawdd cau genau Prophwyd, ag oedd cau genau yr argraff-wasg, rhag 
ein hainddiffyn. Ceir gwelcd yn awr gan bwy mae’r gwir. 

Nid ydym yn chwenuych ynigecru a dynion llygredig fel hyn, eanys 
pregethu Crist croeshoeliedig yw ein gwaith ni, er fod hyny i’r dynion 
hvn yn dramgwyrld ac yn ffolineb. Fel eu brodyr gvnt, ceisio arwydd 
a doethineb ddynol y maent. Ond y mae yn ddyled i’r cvhoedd, wedi 
ein bod yn ddystaw am fiynydd*u, i amddiffyn y gwirionedd vn awr, 
fel y byddo eu drygioni bwy yn amlycach i bawb a garant y gwir. 
Nid oeddem ni yn bwriadu i’r pctliau canlvnol gael eu cyhoeddi i’r 
hyd, mwy na’r cannoedd ercill o fendithion a fwynheir yn ein plith ; 
eanys ni ddysgwyliwn i’r rliai a wadant yr ysgrythyr mor haerllug, 
gredu y fatli bethau. Ond y mae. fiblineb a gelyniaeth Satan a’i 
oiferynau yn dod i’r amlwg yn eu gwaith liwy yn tu cyhoeddi, ac yn 
eu cam-ddarlunio mor erchyll. Mae'r annidilfyniad o’r gwirionedd 
yn amlygu eu celwyddau lr.vy a mawrion weitliredoedd Duw. Mae yn 
anhawdd gan ddynion gredu fod neb yn Nghymni, o’r rliai a broffes- 
ant fod v 11 blant i Dduw, hob son am haeru eu bod yn fugeiliaid ar 
braidd yr addfwyn Iesu, mor ddrwg. mor greulawn, mor ddiegwyddor 
a chehvyddog, a gwau y fatli dusw o gamgyhuddiadau, mor ffol a’r hyn 
a ganlyn, am ereill, o herwydd gwahaniaeth barn am grefydd. Peth 
pwvsig yw cyhuddo y cyfryw o fod yn euog o gynllunio celwyddau 
gwybodus, yn bwrpasol i dwyllo, ac i foddio eu nwvdau drwg ; ond y 
maent wedi eu cyhoeddi yn ngwyneb goleuni, gwybodaeth, barn a 
Burnwr, a phob peth arall a ddylai eu llanw ag arswyd a clycbryn wrth 
feddwl am y fatli waith. Rliai d fod eu cydwvbodau wedi eu serio a 
liaiarn poeth, pail gyhoeddent y fatli bethau yn ngwyneb ugeiniau a 
channoedd o dystion, y rhai a wyddant mai celwyddau ydynt. A’r 
neb a aminheuo ddyfnderoedd lhvgr dynoliaeth, caiff brofion digonol 
o hyny, er ei ofid a’i syndod, wrth ddarllen y Bedyddiwr am fis 
Mawrth, tud. Ill, fel y canlyn : — 

“gwyrth! gwyrth! o’r diwedd!” 

Addefaf na welsom erioed o’r blaen draethawd banner cymmaint a 
hwn wedi ei gyhoeddi, yn enwedig mewn eyhoeddiad a broffesa fod 
yn grefyddol, na buasai fwy nag un gosodiad o hono yn wirionedd, yn 
rhyw gwr Deu gilydd. Os gwelodd rhyw un arall y fath betli, dymunwn 
wybod; ond, o’n rhan ni, meddvliwn, er cymmaint a wawdia y “Quick 
yn Dwr ” a’i hysgrifenodd ar wyrthiau Duw, gwyrth o’i eiddo ei liun 
yw hon ! Rhaid fod ei lidiawgrwydd yn llawn, ac yn rhedeg drosodd, 
cvn iddo ddechreu,- canvs nid yw hyd y nod y gair cyntaf yn wir. 
“ Proffesodd y Sataniiid,” ebc ef. A phwy yw y “ Sataniaid” hyn 
ganddo? Na ddigia wrtho, ddarllenydd liolf ; nid yw y rhai a eilw 
efe yn “ Sataniaid,” yn amgen na saint y Goruchaf Dduw. A gwaeth 
etto, dyn sy’n proffesu bod yn weinidog yr efengyl gyda’r Bedyddwyr, 
a’n galwodd ar yr enw hwn ! Cvwilyddied hyd v nod Dowlais, wrth 
weled dyn sy’n prolfesu bod yn was i Dduw, yn dringo eu pwlpudau, 
ac mewn “ffair” ffol a chableddus, yn dysgu ei gyd-fForddolion tua 
barn fanwl, i “ heidio a galw” rhai sydd yn addoli Duw y nefoedd, yn 
credu yn Nghrist yn ol yr ysgrythyrau, “ yn Saint, ond galwch hwy 


PR0PHWYD Y JUBILI. 


25 


(ebe efc) yn Sataniaid y Dyddiau Diweddaf.” 0 ddvnoliaeth, dyma 
warth arnat ! Ei enw — paham rhaid gofyn ? pwy na wyr mai y Pareh. 
W. R. Davies yw tad yr enw hwn ? Onid yw ei “ leferydd yn ei 
gvhuddo.” Gwaded, os gall ; neu ynte, cvwilyddied. “ Sataniaid 
aie, syr ? Y mafe efe yn lladd dau aderyn, hcblaw ei hunan, a’r ergvd 
hwn. Cyflawna hrophwydoliaeth yr angel yn Hawn, a gwiria vr lien 
ddiareb, “ Lleidr sy’n gwaeddi lleidr gyntaf.” Satan sv'n gwaeddi 
Sataniaid gyntaf ; a gweision haerllucaf Beelsebub a waeddai Beelse- 
bub gyntaf, byd y nod ar Fab Dmv ei hun. Nid ydym ni yn rhoddi 
yr enw liwnw arno, ond “ ei enau ei |jun sy’n ei fwrw yn euog.” 
“ ProfFesodd v Sataniaid lawer o r u gwyrthiau,” ebe y “Quick yn 
Dwr” livrn. Wele, rhifa, ddarllenvdd ; dyma y celwvdd eyntaf yn v 
erynswth erchyll hwn. Ni phrcffesodd y Saint eu bod yn gwneyd 
gwyrthiau, liyn yn iivn. “ A thiryllusant fagad.” Dyma’r ail, ac hei> 
gynvg un prawf o hono! “ O ddvnionarh diddysg, diirrefvdd, a di 
bob peth da,” niedd efc. Dyma y trydydd. eisoes. “ Llwyddasant i 
hudo bageidiaeh o wehilion Merthyr ar eu liol.” Os gwir hyn, ym- 
ffrostiwn o hono. canys prawf ein tebygolrwydd i’n brodyr, saint y 
dyddiau gynt. Dywedai rliagrithwyr a deistiaid yr oes hono am 
danynt hwytliau, mai “ ysgubion y byd, a sorod pob dim” oeddynt. 
Etto, ebe ef — “ Yr oeddynt yn myned yn mlaen a’u twyll yn lied dda, 
hyd nes daeth yr apostol clodwiw.” Dyma y pedwerydd ; oherwydd 
hi ddaeth hyd yn hyn yr un apostol i’w plith, ac nid oes, ac ni bu, neb 
yn honi nac yn cael y swydd na’r enw hwn. yn eu plith yn Nghymru. 
Un o fwganod Mr. Davies o Ddowlais yw hwn hefyd ; a syndod fel y 
gwawdia efe ef ar ol ei wneyd ! Trueni na bai y dyn hwn yn gwybod 
bellacli fel y mae dynion egwyddorol a rhesymol yn ei ddivsfyru, a’i 
ffieiddio ef a’i gelwyddau ; ae yna tewi, rhag eywilvdd ! “Ymai’w 
cadarnhau yn y fTvdd, ac i werthu math o bawphtet ynfyta a welwyd 
erioed, islaw sylw pob dyn yn ei svnwvrau,” ebe efe. Y mae ei waith 
ef yn syhvi cymmaint arno, yn ei brofi ef allan o'i synwyrau, ynte, yn 
ol ei addefiad ei hun. Ond, clyw ychwaneg o’i ddoethineb ef: — “ Cy- 
hoeddwyd hwn gan ryw grcadur bach.” Pwy nad ymffrostiai o gael 
ei anmharchu gan Mr. Davies ? “ Haera y traethawd hwn allu y 

Sataniaid i gyflawni gwyrthiau.” Dyma v pummed, o leiaf. Ai t\b- 
i'ed v gwyr efe y gwahaniaeth rhwng Duw a dyn ? “ Ymddyddan a’r 

tylwyth teg. &e.” Dyna’r ehweehfed. Onid oes miloedd o'n tracth- 
odau drwy Gymru yn awr, a ddangosant i bawb a’u dailleno, ryfyg y 
parchedig hwn yn haeru y fatli bethau? Beth nadd\wed? Pwy a 
ddichon goelio y fath ddyn a hwn? Nid neb a garant y gwir, debygaf ! 
Ofer ceisio sviwi ar ei holl haeriadau ffol ac anghywir yn awr. Ond 
cymharer ei banes ef o’r antfawd a ddygvyddodd i ddyn o’r enw 
William Hughes, Collier’s Row, a thystiolaeth y dyn ei hun, ac ereiil 
a welsant y peth. 

Dywed “ Quick yn Dwr — “ Un o’r Sataniaid yw. Torodd 
asgwrn bach ei goes yn y gwaith. Anfonwyd y Dr. Davies ato, yr 
hwn a’i rhoddodd yn ei lie, ac a’i rbwymodd i fyny, &c. Yna dilvn- 
wyd ef mewn ymweliad gan yr apostol clodwiw, a bagad o’r Sataniaid 
gvdag ef. a thynasant y rliwymyn ( bandayej yn rhydd, a gosodcdd vr 
apostol ei law ar y man, gan ddynwared gweddio.” Dyma nid yu 


26 


PROPBWYD Y JUBILI. 


unig y seithfed a’r wythfed, ond cryn gabledd hefyd. “ Ac yr oedd y 
Sataniaid yn haem, yn y modd mwyaf cadarn, eu bod yu gweled y 
chwydd yn cilio ac yn diflanu dan ei law, &c.” Dyma addefiad mor 
gadarn k thystiolaeth llygad-dystion, fod y chwydd yn cilio, ynte ! ! 
Pwy a wyddai yn well na hwy, ai gwir ai peidio a' ddywedent, pan 
yr oedd eu llygaid yn tystio hyny ? Pa reswm fuasai iddynt haeru 
byny, oni buasai felly? Pwy a’u credasai, pan y buasent yn gweled yn 
amgen, os nad gwir oedd ? Gweler rhagfarn ac afresymoldeb yr 
athrodwr hwn, yn gwadu lieb un sail, tra yr addefa fod tystiolaeth 
“bagad” o lygad-dystion yn profi fod yr iachad yn ffaith ? O, ffolineb! 
“ Cyhoeddwyd y pethau hyn [medd efe] trwy yr holl lefydd.” Do, 
gan ein gclynion yn llu, ac nid gan ddau yrun fath, braidd. A fuasent 
yn gwneyd hyn oil, oni bai fod rhywbeth ynddo ? A phwy a gam- 
ddarluniai, ac a gondemniai, ond y rhai svdd yn proffesu eu bod yn 
credu y Bibl, yr hwn sy’n llawn o’r fatli hanesion ? Ond dyma yr 
addefiad cadarnaf o wirionedd y peth, gau yr hanesydd ei hun ; sef — 
“ Dywedodd wrth ymadael a’r dyn, am iddo ddod i’r cwrdd er dangos 
ei hun dranoeth, ei fod wedi ei hollol iaclian.” Nid wyf yn addef fod 
hyn oil yn wir ; ond y mae yr lianesvdd yn profi gormod yn ei erbyn 
ei hun, nes dangos fod y dyn wedi ei hollol iachau, cyn y buasai neb, 
a’i lygaid yn agorcd, yn gorchymyn iddo ddod i’r cwrdd dranoeth, 
dros filltir o ffordd! ! Diolchwn iddo am hyn. Ac oni wyddai v claf 
ei hun, a’i frodyr yn ei ymyl, yn well nag anghredadyn o rywle draw 
o Dowlais ? “ Dranoeth [medd efe] galwodd y Dr. Davies i’r dyben 

o weled y dyn, ac er ei fawr svndod canfu ef lawer gwaeth na’r dys- 
gwyliad, a’i goes wedi chwyddo ; yntau yn boenus iawn, &c.” Yn 
awr, ddarllenydd, rhifa y cel wy ddau, os gelli ; canys y mae yr un nifer 
o honvnt ag sydd o eiriau yn yr haeriad. Nid oes dim cymmaint ag 
un sill o hono yn wir ! Ond gweler yn mheliach etto — “ Y meddyg 
yn methu dirnad pa fodd yr oedd pethau fel hyn ; ond, er ei syndod, 
wrth edrych ei goes, gwelodd fod rliyw ffol wedi agor y rhwvmyn a 
ddodasai ef am dani y dydd o’r blaen, yr hyn a achosai yr oil a nod- 
wvd ; ac wedi holi, cyfaddefodd y dyoddefydd y cyfan oil, ac y mae yr 
adyn penffol heb wella hyd heddyw.” Dyma waith rhifo etto, a gwna 
pob gair o’r haeriadau hyn un yn ychwaneg at y rhestr gywilyddus, 
fel y gwelir wrth ddarllen tystiolaethau llygad-dystion diduedd a 
geirwir. Cymharer y naill a’r Hall, ac yna tfurfied y darllenydd ei 
farn am yr athrodwr fel y myno ei hun. Ac os na oddefa gyflawniad 
rhvfeddol prophwydoliaeth yr angel a nodwyd, a dwyfoldeb Mormon- 
iaeth, caiff ychwaneg o brofion o hyny yn y rhifyu nesaf. 

Wele gopi o’r hyn a anfonwyd at Olygwyr y Bedyddiwr , ond a 
wrthodasant gyhoeddi : — 

“ At Olygwyr y Bedyddiwr. 

“ Syrs, — Gan eich bod wedi cyhoeddi yn rhifyn Mawrth o’r Bed- 
yddiwr , ohebiaeth rhyw ddyn a eilw ei hun “ Quick yn Dwr,” o 
barthed i’r anffawd a ddygwyddodd i ddyn o’r enw William Hughes, 
Collier’s Row, pan, fel y dywed eich hanesydd, iddo “ dori asgwrn 
baeh ei goes,” a chan ei fod wedi eich twyllo chwi a’r cyhoedd, drwy 
roddi cam-ddarluniad o’r aragylchiad hwnw ; erfyniwn arnoch wneyd 


PROPHWYD Y JUBIL1. 


27 


chwarae teg a’ch cyhoeddiad, a’i ddarllenwyr, drwy roddi lie yn un 
o’ch rhifynau nesaf, i'r tystiolaethau canlynol hefyd, pa rai a roddir 
gan lygad-dystion o’r peth. 

“ Dyma yn gyntaf dystiolaeth William, Hughes ei hun 

‘“Dydd Sadwrn, Ionawr 18 fcd, syrthiodd pwysau mawr amaf yn 
ngwaith glo y Gyfarthfa; ac wedi fy rhyddhau odditano gan ereill, 
cafwyd fod dau asgwrn fy nghoes chwith wedi tori yn y cry ni P- Dyg- 
wyd fi i’m ty, a daeth Dr. Allday (yr hwn a berthyn i’r gwaith), ac a’i 
rhoddes yn ei lie, ac estyll, &c., oddiamgylch iddi, ac a aeth ymaith, 
gan fy ngadael mewn poeu dirfawr. Yn yr hwyr daeth un o henuriaid 
yr eglwys yr wyf yn aelod o honi, ac a eneiniodd fy nghoes ag olew 
eyssegredig, ac a arddododd ddwylaw arnaf, ac a weddiodd ar i'r 
Arglwydd symud ymaith y boen, &c. Ac yr wyf yn tystio, mewn 
geiriau sobrwydd, ddarfod i mi gael esmwythad hollol o’m poen yn y 
fan ; a pharheais yn ddiboen. Prydnawn ddydd Mawrth canlynol, 
daeth henuriad arall, sef Capt. Jones, wrtho ei hun, i ymweled a mi ; 
yna daeth amryw o’m cymmydogion, ag oeddynt yn anghredu ein 
crefydd, i mewn. Ar fy nymuniad, gweinyddodd efe yr ordinhad hon 
arnaf, yn ol yr ysgrythyrau, sef — “ Od oes neb o honoch yn glaf, 
galwed ato henuriaid yr eglwys, ac eneiniant ef ag olew yn enw yr 
Arglwydd; a gweddi’r ffydd a iacha y claf,” &c. Ac yr wyf yn tystio 
*yn ddifrifol, o flaen Duw a dynion, ddarfod i mi yn y fan, Ye, pan oedd 
ei ddwylaw etto arnaf, dderbyn iechyd mawr gan Dduw, ac nid dyn ; 
, tynais ymaith yr estyll a'r cyfan, a chyn pum mynyd, neidiais o’r 
’ gwely i’r llawr yn eu gwydd hwy oil, gan foli Dnw am ei ddaioni. 
Rhai o’n gelynion oedd yn gwrandawyn yr ystafell nesaf, aphan glj r w- 
sant einllawenydd, daetliant i mewn, ac a gredasant mai trwy allu Duw 
*y’m hiachawyd. Ac er mor rhyfedd yr ymddengys, y mae yn 
ddigon gwir, fod y goes arall yn boenus pan gerddwn, a’r goes doredig 
yn ddiboen. Cerddais oddiamgylch yn mhen tri diwrnod. Dydd 
Iau canlynol daeth Capt. Jones i ymweled a mi drachefn, gan ei fod 
yn cychwyn tua’r Gogledd. Dranoeth (sef Gwener) gwelais Dr. Da- 
vies yn dyfod tua’r ty, ac ar frys mam rhwymais yr estyll yn eu lie, a 
gorweddais ar y gwely rhag iddo feio arnaf. Wedi edrych fy nghoes, 
dywedodd ei fod yn rhyfeddu yn fawr fod y chwydd wedi gostwng, a’i 
bod yn gwella cystal. Dywedodd hefyd ei bod wedi tori yn y gwddwg 
a’r swrn, heblaw dau asgwrn y crymp ; ac os parhai i wella mor dda, 
y gallwn godi yn fuan. Wedi ei fyned i bant, teflais yr estyll ymaith, 
a chodais o’r gwely. Ar y pummed dydd daeth y doctor drachefn, 
ond ni’m gwelodd, oherwydd yr oeddwn wedi myned oddi cartref. 
Arferwn ffon am rai dyddiau wrth fyned oddi amgylch, nid o herwydd 
gwendid fy nghoes, ond gwendid fy ffydd, yr hyn a brofwyd yn eglur 
drwy i mi eu gadael gartref lieb ddim anghyfleusdra. Methais gael 
gwaith ; a chan ein bod yn dlodion, aeth fy ngwraig yn erbyn fy 
ewyllys at y relieving officer am gymhorth. Yn y cyfamser yr oedd 
cynhwrf nid bychan drwy’r gymmydogaeth, a llawer o ystoriau disail 
yn cael eu taenu am y peth, ar adenydd yr awel ; rhai yn haeru na 
thorw r yd yr esgyrn, ereill a dystient eu bod hwy wedi eu gweled a’u 
teimlo wedi tori ; hacrai rhai nad oeddwn wedi gwella, ond yn w T aeth, 
a bod y doctoriaid am dori fy nghoes i bant, &c. : ac efallai mai oddiar 


28 


FROPHWYD Y JUBILT. 


rai o’r seilian hyn yr ysgrifenodd eich gohebivr yr hanes. Er esiampl 
o’r cehvyddau a ddywedid am danaf, yr hyn a ganlyu a foddlona : — - 
Daeth dyn i dy cyinmydog, o fewn deugain Hath i’m ty i, ac a ddecli- 
reuodd ei ystori am y peth hyn ; mai cehvydd a ddywedid fod y claf 
wedi gwella ; ei fod ef wedi bod yn gweled v claf ei hnn heddyw — ei 
fod ar ei gefn ar ei welv. yn waetn o lawer, a bod y doctoriaid ar dori 
ymaith ei goes, &c. Yr oedd fy ngwraig i yno ar y pryd yn clywed, 
er na wyddai efe; a chan ei bod hi wedi fy ngweled yn dychwelyd i m 
ty o’r gwaith eisoes, daeth i’m cyrehu i’w wyneb ; ond yn y fan y 
deallodd y dyn hynv, ymaith ag ef nerth ei draed, a minnau ar ei oh 
— Ni buaswn yn ceisio y gymmwynas hon genych, oni bai eich bod 
wedi rhoi lie i’r ohebiaeth wvrgam homo; a gallaf gael degau o dystion 
geirwir i brofi fod yr hanes uchod yn wir. 

William x Hughes, Hannah x Hughe3. 
Hugh x Jones, 

“ 1 Yr ydym ni yn tystio fod yr^hanes uchod yn wir, hyd eithaf ein 
gwybodaeth. Gwyddom fod coes Wm. Hughes wedi tori ; clywsom y 
doctor yn dweyd hefyd yn y fan a’r lie, fod y ddau asgwrn wedi tori 
yn hollol ; ac er nad ydvm ni yn proffesu, nac yn credu yn nghrefydd 
Saint y Dyddiau Diweddaf, etto yr hyn a deinilodd ein dwylaw, ac a 
welodd ein Uygaid, yr ydym yn ei dystiolaethu, er rhoi chwarae teg 
i’r gwir. Thomas x Daaydd, Richard x Hugh, 

James x Harris, William x Davies. 

“ i Yr ydwyf finnau yn tystio fod William Hughes wedi tori ei goes ; 
oherwvdd yr hyn a deimlais ac a welais yr wyf fi yn ei dystiolaethu, . 
a’m cyfeilllon. Edw. T. Edwards, David x Jenkins, K 

David x Vaughan, Catharinkx^homas. | 


ENGLYNION ANERCHL\DOL. 

Ceir rliyw hil hen w’ehilion, yn wancus 

Am bynciau newyddion ; 

Ereill wrach, saith salach son, 

A’n helant hcb arholion. 

Hoffant fod ddigon diffaith i luddio, 

Neu ladd nodwedd talaeth ! 

Gwarth eu bod heb neb a wnaeth 
Rywiog ladd ein hathrawiaeth. 

Doed pob mawr, erfawr, a‘i arfaeth yn chwerw, 

A chured Formoniaeth : 

Ceisio’n briw, pa wiw, pa waeth, 

Nes delio a’n tystiolaetli ? 

Afiwydd wna’i waith yn gyflvm, a rhwyfa ; 

Ond rhyfedd mor ddirym ! 

Codi croes yr.oes yr y’111 — 

Rhedeg a llwyddo ’r ydym. 


EUYDYBONT; AKCRAFFWYD G.VX JOUX JONES. 


' J 


Blabn-Dal, 3c.] ,/ [Ol.Dai , 3|c. 

Atoco deuaf etto,— a gwir wedaf, „ . > ’ % 

Ccwch gredu ncu hcidio ; t % 

Er pob doint, nad faint a fo, y 

Ni phindiaf a phrophwydo. 

FROPHWYI) Y JTJBILI, 

4 J NEU 

• SEREN Y SAINT:. , , ' . 

^ ^ r 

*',yHL AUCtASTDD IO» A LEFAHODD, a PWT NI PnttOPnWYDA?^CAlfTS 
WNA Y» ABGLWYDD DDIBI, A** WA DDAlfOOSO BX GTFBIWACn^ 

iV.wbxsxom T PR.opnyrTD|.V\ . , , . r * 

/ " J * * 

■ ===== ■ 1 - -- == = == } { ~ } 

Rhif. 2.] AWST, 1816. " r l * hx 

— - , k ~ ” ■ - ; ; *“ * :V; - ; * «' ' 

CYNNWYSIAD. 

— ~ — * - - * ^ 

Pabeth yw Mo^noniaeth ? ......... v v •••• •• •> •••• 30 

Egwyddorion Cyn&f Cristionogaeth 33 

DadguxLEiad y LTafhdR'Aur (parhnd) .. •• ••• • * • • *35 V 

Dcsgrifiad o’r Llafoau •• 37 

Erlidigaeth ynghylch yLlafuaiu. .... • • '* • • • •>> •'/» •- • • " 39 ^ 

Hanes Gyfieithiidiy Llafnaii .. .. .. .. .. >*•••« ••*^39. 

Llyfr Mormon*— ei ddesgrifiad i... 

Cyn-breswylwyr America ... . .v.V... . . . .*. •••• V* *• • 1 ‘ ^ 

Prcswyhyyrdudd^wig 'America /. » . . > ♦ , . . . v. *As 'It* ^ l 
Cymmanfa Fiynyddol -Manchester. • . . . .. .. .i • *,*•<•• A 7 

Hanes'Cymmanfa Merthyr-Tydfil. . . . *. 1 • • • . . - - •- J 50 
Gwrth-annogiad . . . ,,i . . . i. •• * • • • • • • • £ J V - • • - • • •••••’• 

J y . ^ 1 1,1 * 

• • ' ^ > 

'■> * r - : 

V" * 

A l 

MERTHYR-TYDFIL: &3 

yCYHOEDDWYD AC - AR WERTH GAN D. JONES;* 

AC ABTPBBTU ubftd 

GAN Y SAINT^YN GYFFREDINOL, A LLAWER 
O LYFRWKRTHWYR. 

, r, 1846. 

./ ^ » 



r 
I 

AMMODAU. 

L Cynnwysa y PnornwvD Dracthodau ar Athrawlacthaira Dyscybl* 
aeth y Saint, Ilancs am eu helyution yn mhob cwr o’r byd, ynghyd a 
phob hancs arall fo’n dwyn pcrtliynas A’u cenadwri, neu obeithion. 

II; Daw allan yn fisol, ac oddeutu diwedd y mis, fel y cynnwyso 
bob peth anghenrheidiol fo’n perthyn i'r mis sydd enwedig ar y 
rhifyu. 

III. Y Pris fydd Tair Ceiniog i’r Khag-dahvyr,, a Thair a Dimai i’r 
Ol-dalwyr. 

IV. Gofclir am Ragyraadrodd a Mynegeir i*r Propiiwyd yn flyn* 
yddol, fel y galler ei rwyrao yn llyfr cryno at arferiad parbaus. 


A T EIN DERBVNWYR . 

Addawsom hanes California, eithr gan fdd pctliau ereill yn gwosgu, 
gorfu arnorn oedi hwnw etto dros fis neu ddau. 

Adolygiad nry.bregeth o Ddowlais a ddaw yn y nesqf yn ddiflael, a 
chcir gwclcd y gwawdiwr balch heb ci orchudd. Oil yn oil daw ein 
gwawdwyr i gyd i ddeoll, bob yn ychydig, mai gwell ein gadoel yn 
Uonydd. Tra bo gwasg yn rhydd, caiff celwydd ei ddadguddio. 

Edryched ein gelynion dros gyfrifon ein llwyddiant yn y rhifyn hwn. 
Darllcnant banesion ein cymmanfaoedd; a chymharant hwy a hanes- 
ion .eyinmanfaoedd y Bedyddwyr a'r Annibynwyr; Te, y naill aV 
Hull ag eiddo yr aj^stolion, ac ar ol hyny tystiant ar bwy y mac 
dclw yr Oen a'i ganlynwyr, ac ar bwy y mae delw y bwystfil u'r cym 
terfysgus. Bamed y wlad bawb, i*c Mormon, wrth ei tfrwyth ! Neu, 
gwneled a fyno, gall MSrmon apelio otFnrnydd a wna hyny owes o 
law. 


CVIIOEDDIADA U SAINT V DVDDIAU DIWEDDAFi 


Ci/houhlwyd yn ddiwcddar, Pris Chwecheinioy, 

Y FARW WED I El CHYFODI YN FYWS 

NBU 

VR HEN GREFVDD NBWTDD. 

TllAETHAWD 

’ - YM DANUOS 

ANGIIYFNEWIOLDEB TEYRNAS DI>U\\ r . 
GAN CAPT: D. JONES. 

*** Nid 0C3 ond ychydig gopiait o’r Traethawd heb eu gwerthu* 
Gcllir ci gael gyda’r pROPnwYD. 


- Newydd ei Gykoeddi , gan yr un, Pris Tair Ceitiiog yn unig r 

ATEBYDD 

Y GWRTHDDADLEUON A DDYGLR YN FWYAF CYFFRE- 
DINOL DRWY Y WLAD 

YN ERBYN 

SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF, 

A V Athraxriaeth a broffesant ; 

MEWN FFUUF O YMDDYDDAN RHWNO ME (STRIA ID TRADD- 
OD1AD, SECTARIAD, A 8 A NT. 


Cyhoeddwyd yn ddixveddar, gan yr tin, Pris Ceiniog a Dimaw 

ANERCHIAD 

Y 

DEUDDEG APOSTOL AT HOLL FRENJNOEDD, CYNG- 
IIORWYR, BARNWYR, A PHOBL Y BYD. 

IV. v 

Newydd ci Gyhoeddi , gan yr on, Pris Dwy Geintog 

Y GLORIAN, 

YN YB OON Y GWEUB * 

DAVID YN PWYSO WILLIAMS, A WILLIAMS YN 
- JJWYSO DAVID; 

NKU 

David Williams, o sib cr can aid, yn gwrthddwcyd ei %un % xvedi ci ddedyn 
ei dwy!I t di k&jfn cudg o Ddeistiaeth. 



I 


1 




REUBEN HEDLOCK, 

AMERICAN EMIGRATION, COMMISSION, FORWARDING, 

AND 

GENERAL SHIPPING AGENT, 

8TANLEY BUILDINGS, BATH-STREET, PRINCE’S DOCK, 

LIVERPOOL. 

Y GWR a cmvir yma sydd swyddog dros y Gymdcithas Ymfudawl 
a gvmmeradwyir genyra o biyd i bryd yn y Prophwyd. 

Trosglwyddir nwvddau o bob math-gnnddo, ibob man yn yr 
Unol Daleithiau, Canada, Dclicubarth America, yr India Ddwyr- 
ciniol a Gorllewinol, China, Bombay, Calcutta, Australia, Zealand 
Newydd, &c„ &c. 

Trosglwyddir ymfudwyr yn y llongau mwyaf a diogelaf i JNew 
York, Boston, Philadelphia, Baltimore, Charleston, New Orleans, 
Mobile, Quebec, Montreal, &c., ar yr ammodau iselaf ; a gwneir 
pob darpariaeth gogyfer & chysur a chyfleusdra i ymfudwyr, ag a 
all fod yn y prif longau uchaf eu pris ar y llwybr. 

Gofynir un bunt i lawr am bob ymfudwr o oedran, tuag at yr 
ymfudind, er mwyn sicrhnu lie i’r cyfiryw yn y llong. 

Cyfeirier pob llythyr, wedi talu y doll, i Reuben Hedlock , In- 
censed Emigration Agent, Stanley Buildings, Bath Street, Princes 
Dock, Liverpool, a cheir atebiad dihoced yn y fan. 

Yr ydym ni yn gtcybod drtcy brofiad trist,fod dynion fto eaelyn 
ein pbrthladdoedd, yn gwisgo gwyneb teg,athafod lirion,yn dcnu dyeithr- 
iaul i gmfudo mown llongau pcryglus, ynghyd ag i sugno dwbl yr arian ag 
afyddai raid o'u llogellau. Mae, y fynyd lion, gannocdd o Gymry jwir- 
ion, yn ymborth » bysg y Werydd, o ochos diofalwch dechreuad eu mor- 
daith. Nid yto Mr. Hedlock yn un o'r cyfryw. Ceir ei ammqdhwyn 
is, ei ymborth, cyfleusdra a diogelwch yn gyfartal i’r llongau goreu allan 
o Liverpool. 


MERTH YR-TYDFIL. * 

G WAHODDIR y Cvrary i NEUADD Y CYMREIGYDDION 
(White Lion), yn y dref bon, i glywed y GREFYDD 
APOSTOLAIDD, fel ei hacffcrwyd drwy Weinidogacth Angylaidd. — 
Traddodir Dnrlithocdd bob Sul am 11 o'r glocli, ac yn yr hwyr am C, 
cr profi y Tyncihu Athrawiacthol a ganlyn yn ysgrythyrol a rhesymol: 
— Ffydd yn Mab Duw fel digonol Waredwr — Edifcinvch — Dcdydd er 
knaddcuont pcchodau — Arddodiad dwylaw er derbyn yr Ysbryd G15n-— 
Adferiad y Doniau Ysbrydol — Adferiad yr Iuddewon i Palestina— -Yr 
Adgyfodiad cyntaf — Teyrnasiad personol Gcist ar y Ddaear am Fil o 
Flynyddoedd — Y Farn Gyflredmol — Y Nef a f r Ddaear newydd, a 
tliyngbcdfcn dragywyddol y Bydyssawd a’i Drigolion ! ! ! 

P.S. Y mae croc saw i bawb d^yfod i mexvn heb datu dim . 


PROPHWYD Y JUBILI. 


“MAE Y DEYRNAS WEDI DYFOD.” 


Rhif. 2.] AW ST, 1S16. 


[Cyf. L 


BETII YW “MGRMONIAETII?” 

Mor fynycli y gofynir y cwestiwn hwn, fel nad oes> genynv amser' 
i ateb pob un a J i gofyna ; ac ctto, dewiswn i bob un drwy y byd, 
ond yn enwedig yn N gliymru, wybod pa beth yw Mormoniaeth ; 
a chan mai dyben y eyhoeddiad hwn y w egluro ardderchognvydd 
y gyfundrefn ogoneddus lion, caiff y Propiiwyd hwn ateb drosto 
ei him, a gosod y pethau canlynol o flaen ei ddarllemvyr : — 

“ Y mae fy achaii o lwyth Joseph, yr hwn a wcrthwyd i"r 
AifFtiaid. Daeth fy nhadau allan o Jerusalem yn amser y brenin 
Zcdckiah, tua cliwcch cant o flynyddau cyn ei dinystr, a cliaeth- 
gliuliad ei tlirigolion gan Sahnaneser : died unit a phum llyfr Moses, 
a phropliwydoliaeth Elias gyda hwynt. Wedi teithio yn yr anial- 
wch am flwyddyn a banner, fel cu harweinid gan yr Arglwydd eu 
Duw, tiriasant ar gyfandir [a elwir yn awr yn Amerig ] ; a chan ci 
fod yn wlad odidog a rhagorol i drigo ynddi, dechreuasant ei 11a- 
furio, a sefvdlu ynddi, yn ol gorehymyn yr Arglwydd eu Duw ; a 
thra y buontfyw yn ffyddlon, gan gadw gorchymynion yr Arglwydd, 
a gwrandaw ar lais ei brophwydi y rhai oeddynt yn cu plith, yr 
oeddynt yn llwyddo, gan amlhan yn ddirfawr ; a phan y troseddent 
ei oreliymynion, anfonai farnedigaethau arnynt. Ar rai prydiau 
gwrthryfelent a’u gilydd nes dyfetha lluocdd o’u gilydd ; ar biydiau 
ereill eyfodai Duw brophwydi i’w dysgu, a ffyneut. Fel hyn y bu- 
ont byw am gannoedd o llynycldau, gan gadw o oes i oes banes y 
petlmu hynotaf o oruehwyliaethau Duw tung atynt, liyd onid aeth- 
ant i ddirywiad mawr, oddeutu pedwar cant o flynyddau wedi geni 
Crist. A myfi Mormon oeddwn y prophwyd dhveddaf a fu yn eu 
plith, ae yr oeddynt yn ceisio fy einioes innau ; ond ymguddiais- 
oddiwrthvnt, a gwnaethum dalfyriad o banes fy henafiaid oddiar y 


30 


PROPHWYD Y JUBfLI. 


llafnau a gefais gan fy nhad, ac a’u hargrcffais ar lafuau aur, yu ol 
gorchymyn Duw i’m tadau > ac wedi eu gorphen myfi a’u rlioddais 
i’m mab Moroni i’w cuddio yn inheii mynydd uchel, hyd oni chyf- 
lawnid y prophwydoliaethau am fy mrodyr, . fel y dangoaodd Duw 
y byddai iddynt fyned i ddiryiviad hollol, nes colli givybodaeth o’u 
hynafiaid, a derbyn yn ddwbl o law yr Arglwydd am eu pechodau ; 
ac amlygodd Dmv y byddai iddo ymwcled a liwynt drachefu mewn 
trugaredd yn ei amser da ei bun, a rhoddodd addewid i mi, a’m 
tadau, yr amlygai y llyfr hum i’r Cenedloedd, ac oddiwrthvnt buy 
i wcddill fy mliobl yn y dyddiau diweddnf, a hyny pan y byddai ar 
eu hadferyd jm ol i fcddiamiu v wlad, i gacl eu gwareiddio a’u sef- 
ydlu yn y wlad bon a roddasai Duw mewn addewid i’m tadau ; a 
gwvbydded fy mrodyr yn ddian pan ddadguddio Duw yr oraclau 
byn i ddynion, ei fod yu gosod ei law yr ail waith i gasglu gweddill 
ei bobl o bedwar cwr y byd, yr Iuddewon i wlad Canaan, a gweddill- 
ion Israel ar y cyfandir hwn. Ei fod y pryd liyny, trwy ddadguddio 
y petbau byn, yn declireu cyflawni ei addewid i’n tad Abraham. 
Dyma y faner a gyfyd cfe i’r Cenedloedd o bell ; y pryd byn y 
(Techreua efe adeiladn Scion yn y dyddiau diwcddaf, drwy adferyrf 
cyflawnder yr efengyl dragwyddol i ddynion. Am liyny gwybydded 
y rhai a fydd byw ar y ddacar, pan v delo y petban byn i’r amlwg, 
mai yr Arglwydd a'i decbrcuodd, ac efe a’i cwbllia ; i‘c, er gwrthry- 
fcla o boll freninoedd y ddacnr i’w erbyn. Tyngodd yr Arglwydd 
trwy lw wrtli cin tadau na tbroai ei !aw r yn ol ncs ci orphen. Ac 
wi th Moses vdywed am Israel, Pe y’tb wthidhyd eitbaf y nefoedd, 
oddiyno y’th gasgl yr Arglwydd dy Dduw'; cfe a wna a thy Jacob 
gyfammod newydd yn y dyddiau dnveddaf, a gesyd ei ofn yn eu 
calonau, fel na eliiliont oddiwrtbo mwyacli byth ac yn dragywydd ; 
ac efe a fydd frenin arnynt bytb, a bydd ei gysegr yn eu plitb yn 
dragywydd. Gwyn fyd y rliai a fyddanfc byw pan ddcchreuo yr 
Arglwydd y gwaith liwn, os ufyddbant jddo, ond gvvae y rhai a 
wrthryfelant i’w crbvn.” 

Dyma ychydig o hanes y prophwyd Mormon, a’i dystiolaetb ; ac 
y mae miloedd o ddynion yn awr yn fyw, yn tystio mai gwir a ddy- 
wed, fod Duw wedi dadguddio yr oraclau cyfeiriedig jm yr oes bon; 
ei fod wedi declireu v gwaith mawr hwn trwy roddi gonicbwyliaeth 
cyflawnder yr aniseroedd i ddynion, yn yr bon y crvnhoa efe bob 
peth yn Nghrist Iesu; ei fod wedi sefydlu ei deymas drwy allu 


PR0P11WYD Y JUB1LI. 


31 


dwyfol unwaitli yn rliagor, yn ol cynllun ei Fab ; ac anfon gweision 
i wall odd pawb a ddel i swper neithior yr Oen, canys y mae efc yn 
&wr yn darparu ei briodfereli erbyn ei ddyfodiad, dnvy iddi ufydd- 
hau i’r aramodau eanlynol i ddeelircu ; P 

I. Nad oes ond un efengyl neii gyfundrefn wirioneddol wedi ei 
dadguddio dan y nefoedd yn mhlitli ilynion, drwy yr lion y gcllir 
cymmodi peehadur a Duw, ci santeiddio, a’i ddarparu i gael rlian 
yn y “mabwysiad, sef prynedigaeth y corph/’ i gael inwynhau cym- 
deithasjy rbai cyntaf-anedig, a’r boll saint wedi eu perffeilhio ; pan 
y byddant yn teymasu gyda’n Harglwvdd dros fil o flynyddocdd, 
ac wedi hyny i gael preawylio yn dragwyddol yn mhresenoldeb yr 
Hwn sydd yn dan ysol, ac.yn Uosgfeydd tragwvddol i bob peth an- 
rnherf Faith. Fod y gyfundrefn hon yn berffaith, fel ei Hawdwr, 
wedi ei cliynllunio yn y eynghor dwyfol eyn bod v by cl, ei bod fel yr 
Awdwr 0 honi yn anghyfnewidiol, yn gvvcitbredu yn ol y cynllun 
liwnvv yn ei boll ranau, a’i hysgogiadau, yn dwyn yr un flrwytliau, 
lieu yn ateb y cyfryw ddybcnion yn inhob oes o'r byd, yn y rbai v 
mae wedi bod, ynbod, neu i fod. Fod Iesu Grist, yr bwn syddwir 
Fab Duw, wedi ei eni o wraig, a boddloni cytinwnder dwyfol, trwy 
ei offrynru.ei bun ar y groes yn offrwru difai a cbyinmeradwv gan 
Dduw, ac adgyfodi o’r bedd, yn ol yr ysgry tliyrau, yn nghyflawnder 
yr amseroedd rbagderfynedig yn y eynghor borcu, a thrwy liyny 
drefnu neu agor y ffordd, a sefydlu y gyfundrefn berffaitli liono, na 
ddichon ei fod wedi sefydlu un arall, beb wneyd y naill neu y llall 
yn afreidiol, ae o ganlyniad yn anmherffaith, a bod v gyfundrefn 
liono i’w ebredu ae ufyddhau iddi yn mliob petb, yn ol ci gynllun ; 
ua ellir eyfnewid na gwrtbod un iod, nac un gosocbad, na difodi 
dim o honi, heb fodyn anniherffaith, aeoganlyniadynanefieithioli 
ddwyn u bywyd ac anllygredigaetb i’r goleuni.” 

II. Fod yr un gyfundrefn berffaith I1011 wedi cael ei bamlvgu ga n 
y Creawdwr daionus aThad yr bil cldynol, i’w blantyn y deelireuad, 
ganddo ef ei hun, gan ei angylion anfonedig, trwy weledigaethau, 
ysbryd y broplnvydoliaeth, a dadgnddiadau mewn llawer dull a 
tnodd. 

III. Fod yr un gyfundrefn herffaith hon wedi cael ei llygru a’i 
■chyfnewid gan ddynion, mewn llawer oes o’r byd i’r fatb eithafion, 
©es yroedd yn angbenrheidiol i’w hawdwr, scf Creawdwr a Cbynnal- 


PROPHWYD Y JUBTLI. 


32 

iwr y byd a’i breswylvddion, ei hadferyd vn ol, clrwy y cyfrvw of f- 
erynau, ac \n vr mi dull ag y scfydlwyd lii ar y cyntaf. D\ma 
achos v vhoddwyd y gwahanol oruehwyliaethau i’r byd, mewn gwa- 
hanol ocsoedd o hono, fcl y profir yn y gyfrol santaidd/ 

IV. Fod Icsu Grist, y Messia, ar ol ei adgyfodiad wedi yinddangos, 
a gweinyddu yn bersonol i’r Iuddewon yn Palestina, i lwytli Joseph 
yn yr America, i weddillion Israel yn nliir y gogledd, i’r ysbrydiou 
yn ngliarchar, y rhai gynt a fuont feirw heb gael cvnyg o’r gyfun- 
drefn bon, 1 Pedr iii, 19, 20; iv, 6. “Defaid ereill sydd gemff, y 
rhai nid v’nt o'r gorlan hon, v rhai sydd raid iddynt glywed fy llais.” 
Nid y Ccnliedloedd, canys ni ehlywsant hwy ei lais cf ; nid defaid 
y gal went hwy neb arall ond had Abraham : ewn oedd y lleill. 
A’i fod ef wedi sefydlu y gyfundrefn berffaith a gogoneddus hon yn 
y parthau hyny o'r byd. 

V. Fod y Cenedloedd wedi eu gwnevd yn gyfranogion o’r gyf- 
nndrefn hon, yn mhen rhai blynyddau wedi i Grist esgyn i’r ucliel- 
der, nid trwy ei weinidogaeth bersonol ef ei linn, ond trwy ei weision, 
a tlirwy yr Ysbryd Gian, yr hwn oedd yn tystiolaethu iddynt hwy 
o’i eirwiredd, ei adgyfodiad, a’i ddyrehafiad arddeheulaw y Mawr- 
edd yn Dywysog ac yn Iaehawdwr. 

VI. Fod y gyfundrefn berffaith liono wedi ei chyfnewid a’i di- 
rywio gan ddynion i’r fath raddau, er's cannoedd o flynyddau, fel 
nad yw iV chael yn ei grym, ei phurdeb, a’i gogoniant hanfodol 
mwyach yn mhlith Iuddewon, Cenedloedd, nae Israeliaid ; a dyma 
yr aehos o’r boll wahanol bleidiau a seetau sydd yn gorlenwi v byd^ 
trwy fod fly n ion yn ceisio dyfod o hyd i’r gyfundi’efn hono yn ol ; 
ac, wedi mctliu, gwnant rai eu hunain mor debyg iddi ag y gallant, 
"a rhoddant yr enw arnynt, gan wadu ei grym hanfodol hi, yn_ol y 
prophwydoliaethau am y dyddiau diweddaf. 

> * VII. Fod yr un gyfundrefn berffaith hono wedi ci hadferyd yn ol 
i’r ddaerir, a’i sefydlu yn yr oes hon, yn yr un dull, a thrwy yr un 
offerynau, ag yn mhob gomchwyliaeth flaenorol; sef, trwy lais 
Duw y nefoedd, trwy weinidogaeth angylaidd, gweledigaethan, a 
dadguddiadan oddiwrth yr Arglwydd. Y mae hon yn orach wyliaeth 
uewydd, nid evfundrefn newydd, ond hollol adferiad o’r gyfundrefn 
gyntefig, sef yr lion a hwreaswvd yn v cynglior tragwyddol, a sef* 
ydlwyd gan y patriarch iaid, y prophwydi, gnu Grist, a’r apostplion,. 


FROFHWYD Y JUBILI. 


33 


ac yn y tro diwcddaf hwn* ssf yr unfed awr ar ddeg, er dwyn i 
mewu “ogoniant y dydd diweddaf/’ “cvhawnder y Cenedlocdu/’ 
“adferiad Judah/’ a “gweddillion Israel/’ Ye, fel y delo “yr am- 
seroedd adferiad pob peth ” a lefarodd Duw trwy enau ei IioII sant- 
aidd brophwydi erioed, er darparu y ffordd i ail ddyfodiad v 
Messia i deyraasu yn fuddugoliaethus ar ei holl elynion mewn go- 
goniant, am hi o flynyddau. Os dyma y wir grefydd, pa ganlyn- 
iadau pwysig sycld yn dilyn ei derbyniad a’i gwrthodiad ! 


EGWYDDORION CYNTAF CRISTIONOGAETH. 

Yr egwyddorion cvntaf yn nghyflawnder yr efcngyl dragywyddol 5m 
yr ocs hon, fcl yn mhob oes fiaenorol, ydynt : — 

Yn Gyntaf, — Credu yn lesu Grist, fel lacliawdwr ac iawn croeslioel- 
icdig ac adgyfodedig. 

Yn Ail , — Edifarhau am eu lioll bechodau, a’u gadael, gan rodi’o 
bywyd ncwydd, gwncutliur cyfiawnder a pliob dyn, a gwasanaethu 
Duw. 

Yn Drydydd (ond nid yu gyntaf nac yn ail), — Cymmcryd ei gladdu 
mewn dwfr a’i gyfodi, gan un 0 weision anfonedig Duw, yn enw lesu 
• Grist, er maddeuant pechodau. Gwel Act. xi, 38, a xxii, 16 ; 1 Pedr 
1 iii, 21, &c. 1 

Yn Bedwerydd , — Derbyn yr Ysbryd Gian, trwy arddocliad dwylaw 
henuriaid eglwys lesu Grist, Saint y Dyddiau Dhrcddof. Gwel 
Act. viii, 17, 18, 20, a xix, 6; 1 Tim. iv, 14; 2 Tim. i, G; Heb. 
vi, 1,2. 

Yn Bammed , — Credu yn, a gweddio am gael mwvnhau y doniau 
ysbrydol, a’r bcnditliion daionus, a fwynheid gan y rhai a ufyddhaent 
i’r gyfundrefn nefolaidd hon yn y cyn-oesoedd; megys, ymadrodd 
doethineb— ymadrodd gwybodaeth — fiydd wyrthiol — dawn iacliau, a 
derbyn iechyd, trwy enneinio ag olew cyssegredig yh enw yr Arglwydd, 
. gweddi’r lfydd, ac arddodiad . dwylaw. -Gwel Iago v, 14, 15; Marc 
xvi, 18. Hefyd, ymdreebu cacl dawn y brophwydoliaetb, gwalianiaeth 
ysbrydoedd, llefaru a thafedau dycithr, cyfieithu yr unrhyw, cael dad- 
guddiadau oddiwrtli Ddiuv, gweinidogacth augylaidd, cymdeithas 
ysbrydion daionus o’r byd tragwyddol mewn gwcledigaetbau, &c., a 
phob benditbion creill sydd yn addawedig yn yr ysgrytbyrau i blant 
Duw. Gwel 1 Cor. xii, a xiv, 1, 5, 18, 39 ; Act. ii, 39, a xix, 6 ; Marc 
xvi, 17, 18 ; Eph. iv, 11 — 14, &c. 


34 


PROPHWYD Y JUBILI. 


Yn Chweched, — Dylai pob un a brofFesa y gyfundrefn hon, fyw yn 
santaidd a chyfiawn, gan weddio a phob rhyw weddi, megys y rhoddo 

* yr Y&bryd iddynt ymadrodd ; gwneyd daioni i baud), yn enwedig i 

* deulu y *ffydd ;• gwcddio dros y rhai a wnel niwed iddynt, ac a’u her- 
lidiant; ymddidoli ockliwrth yr boll Babel-ffurfiau, a phob ffurf o 
athrawiaeth afiacnus, gan gofio fod y cyfryw yn llygru moesau da ; 

. deuwch allan o Babilon, na fyddwch gyfranog o'i phechodau, rhag i 
chwi dderbyn o’i phlaau. 

Ac yn olaf \ — Dylai y lhai a ddeuant mewn i rwymyn y cyfammod 
newydd liwn, a chyflawnder yr efengyl, wvlio a gweddio, fel nad elont 
i brofedigacth, ond bod yn barod, gan ddysgwyl am ddyfodiad Mab 
i y Dyn ; canjs^efe a ddaw yn ddisymwth a diatreg ar blant y tywyll- 
wch, pan ddywedant, Heddwch, heddwch ; pan y byddant hwy, wedi 
yr holl fybyddid, fel yr oedd yn nyddiau Noah, yn bwyta ac yn yfed, 
yn priodi a rhoi i briodas, a b\mv y dydd drwg yn mhell oddi wrthynt; 
am hyny, yn yr awr ni thybiant y daw Mab y Dyn. 

: Dyma ydyw y darluniad cywir o*r gyfundrefn efengylaidd yn ol yr 
ysgrythyrau, ac fel y mae gan Saint y Dyddiau Diweddaf, a phob peth 
/a’r sydd yn groes i hyn o’r drwg y mae; ac os daw neb atoch, gan 
broffesu bod yn weision i Dduw, heb ddwyn yr athrawiaeth hon — 'ie, 

* “ pe bai angel o’r nef yn efengylu i chwi yn amgen na’r pethaa hyn, 
bydded anathema. n Fel y dywed loan, y dywedwn ninnau — “ Od oes 
neb yn dyfod atoch, ac heb ddwyn y ddysgeidiaeth hon, na dderbyn* 

. iwch ef i dy, ac na ddywedwch Duw yn rhwydd wrtho ; canys yr liwn 
sydd yn dywedyd Duw yn rhwydd wrtho, sydd gyfranog o’i weithred- 
oedd drwg ef.” Mynych y cyhuddir ni o bregethu efengyl newydd, 
»gan daflu yr ysgrythyrau hyn i'n gw^nebau, ie, gan rai mor gydwyb- 
odol a Dafydd gynt, pan roddes y ddedfryd arno ei hun; acnid addas* 
ach i Nathan ddweyd wrtho ef, “ Tydi yw y gwr,” nag a fyddai i 
ninnau ddweyd yr un peth wrth ein cyhuddwyr hyn. A'r neb a 
gymmero y drafferth o gymharu ein proffes a T r ysgrythyrau a welant 
yn eglur, mai camgyhuddiad hollol yw hyny, ac mai y gyfundrefn 
dragwyddol sydd genym ni — mai ein cyhuddwyr sydd yn pregethu ef- 
engylau newyddion, pe baent efengylau hefyd. Gymro mwyn, paid a’u 
coelio, heb chwilio drosot dy hun ; canys gwell gan rai o'r cyfryw dy 
weled ti yn colli dy fyw yd, na gweled gobaith eu helw eu hunain yn 
pallu ; ac yna gwaeddant yn groch, Ymaith a’r bobl hyn. y maent yn 
dweyd yn erbyn ein “ duwies fawr,” yr hon y mae ein taclau wedi bod 
yn addoli. 


PROrHAVYD Y JVBILI. 


35 


DADGUDDIAD Y LLAFNAU AUR. 

[PARIIAD O DVD. 22.] 

Ar y pryd ei dygir i’r amlwg drwy allu Duw, lluoedd o’r ccncdloedd 
a’i derbyniant; ac wedi hyny y dygir gweddill Israel i gorlan eu Gwar- 
edwr, drwy ufyddhau iddo hefyd. Deisyfodd y rhai hyny a gadwas- 
ant orchymynion yr Arglwydd ar y tir hwn, y pethau hyn ganddo, a 
tlirwy wcddi ffyddiog derbyniasant yr addewid, os byddai i’w plant 
droseddu, a myned i ddirywiad, yr adfcrid yr oraclau hyn Pw had. 
Pethau santaidd yw y rhai hyn, a rhaid eu cadw felly ; canys rliaid 
cwblhau addewid yr Arglwydd yn eu cyflawniad. Ni ddichon neb eu 
derbyn oddieithr ei fod o galon bur, o herwydd eu bod yn cynnwys 
pethau santaidd. Trwyddynt y gwna yr Arglwydd waith mawr a rhy- 
feddol. Doethineb y doethion a balla, a deall y rhai deallgar a ym- 
guddia, o herwydd yr amlygir gallu Duw. Y rhai a broffesant y gwir- 
sonedd, ond a rodiant mewn twyll, a ymgynddeiriogant i’w erbyn gau 
lid ; ond trwy arwyddion a rhyfeddodau, trwy roddion iachau — amlyg- 
iadau o allu Duw, a thrwy yr Ysbryd Gian, y dyddenircalonau y ffydd- 
loniaid. Ti a welaist yn-awr allu Duw, a uerth Satan; gwel nad oes 
dim dymunol yn ngweithrcdoedd y tywyllwch ; ni allant ddwyn ded-‘ 
wyddwch, a thruenus fydd v rhai a oddiweddir ganddynt : tra, o'r ochr 
arall, y rhai eyfiawn a fendithir ag etifeddiaeth yn nheyrnas Dduw, a 
llawenydd annhraethol a’u hamgylclia. Yno y gorpliwysant, tuhwnt i 
gyrhaedd gelynion y gwirionedd, lie nid aflonydda y drwg hwynt. Yn 
wastadol eu coronir a gogoniant Duw, y gwleddant ar ei ddaioni, ac y 
mwynhant wedd ei wyneb. Wele ! er i ti weled yr amlygiadau hyn 
o’r fath allu mawr, fel y gelli bob amser adnabod yr un drwg ; etto, mi 
a roddaf i ti arwydd arall, fel pan ei cyflawnir y gwybyddi mai yr Ar- 
glwydd sydd Dduw, ac a deyrnasa ; efe agwblhaei fwriadau, ac a ddwg 1 
y wybodaeth a gynnwysa yr oraclau hyn i bob cenedl, Uwyth, iaith, a 
phobl dan yr holl nefoedd. Hyn yw’r arwydd: pan y dechreuant 
glywed ddarfod i Dduw amlygu y pethau hyn i ti, gweithredwyr an- 
wiredd a geisiant dy ddadymchwelyd. Traethant a chyhoeddant ys- 
toriau, a chyhuddiadau celwyddog am danat, i ddrygu dy gyimneriad, 
a hwy a geisiant dy fywydyn ddiachos; ond cofia hyn, os byddi ffydd- 
loii, gau barhau i gadw gorchymynion yr Arglwydd o hyn allan, efe a’th 
wareda o’u dwylaw, ac a’th alluoga i ddwyn gwvbodaeth o’r oraclau 
hyn i ddynion ; canys mewn amser cyfaddas y dyry Duw orchyniyu ar 
Hi eu derbyn. Wedi eu cyfieithu, rhydd yr Arglwydd yr olleiriadaetli 
santaidd 4 rai, a hwy a ddechreuant gylioeddi yr efengyl hon, gau fed- 


36 


PROPHWYD Y JUBILtr 


ydilio mewn dwfr er maddeuant pechodau, ac vvedi hyny derbyni'&Ti£ 
awdurdod i gyfranu yr Ysbryd Gian drwy arddodiad dwylaw. Yna, 
eynnydda yr erlidigaeth fwy-fwy, o herwydd amiygir twyll dynion 
drygionus ; a’r rhai nad ydynt. wedi adeiladu ar y graig a geisianfe 
ddadymchwelyd yr eglwys*. ond hi' agynuydda po fwyaf ei gwrthwy- 
nebir, ac a ymledaena yn eangacb, gan gynnyddu mewn gwybodaeth 
liyd oni pherffeithir, a derbyn o honl ei hetifeddiaeth, pan y bydd go- 
goniant Duw yn govphwys arnn A phan y cy miner y pethau hyn le r 
ac y bydd pob petb yn barod, dadguddir deg llwyth Israel yn ngwlad y 
gogledd, ynmhale y maent yn trigo er’s amseroedd maith; a phan- 
gyflawner hyn oil, y daw i ben yr hyn a ddywedodd y proffwyd, — ‘ Y 
Gwaredwr a ddaw i Seion, ac a dry ymaith annuwioldeb oddiwrth Jacob r 
medd yr Arglwydd.’ Ond, er i weithredwyr anwiredd geisio dy ddy- 
fetha, braich yr Arglwydd a’th amddifiyna, ac a’th v;na yn fuddygol- 
jaethus ornynt oil, i ddwyn y pctbau hyn i’r amlwg, os cedwi ei or- 
ehymynion. Dy enw a adnabyddir yn mhlitb y cenedloedd, canys y 
gwaith a wna yr Arglwydd drwyot a achosa i’r rhai pur o galon lawen- 
hau, ae i’r clrygionus a’r cenfigenus gynddeiriogi ; gan y narll y bydd 
yn barchus ac yn anrhydeddus, a chan y llall yn wawdus a dirmygus 
er hyny, iddynt hwythau y par ddychryn ac arswyd, o herwydd y gwaith 
mawr a rbyfeddol a ganlyna ddyfodiad cyflawnder yr efengyl hon i’r 
byd. Yn awr, cl os ymaith yn llawen ; cofia, pa betliau mawrion a 
wnaeth yr Arglwydd i ti. Bydd ddyfal i gachv ei orchymynion, ae efe 
a/th waved rhag temtasiynau, rnaglau, a chvfrwysdra y drygionus, nes 
cyflawni dy waith. N*uc anghofia weddio, fel y cryfhaer dy feddwl, fel 
pan ddaclguddia efe i ti, y galluoger di i ddiane rhag y drwg, ac i ddcr- 
byn vr oraclau. gwerthfawr hyn.” 

Rhoddwyd llawer ychwaneg o gynghorion a gwybodaethau, drwy 
enau yr angel i Mr. Smith,, y rhai y’nt rhy faith i’w cyhoeddi yina.. 
Yn nghortf y pedair blynedd ganlynol cafodd lawer o ddadguddiadau o 
bryd i bryd, drwy enai* cenadon nefolaidd ; ac ar foreu yr 22ain o fis 
Medi, 1827, angel yr Arglwydd a gydwynodd yr oraclau i’w ddwylaw. 
Ac yn awr, ddarllcnydd, beth mewn gwirionedd sydd yn gwneuthur i’r 
gwirioneddau hyn ymddangos yn fwy afresymol neu anhygoel yn eim 
dyddiau ni, nag oedd i’r cyfryw genaclon nefolaidd wneuthur pethau 
eyffelyb i ereill yn y cyn-oesoedd ? Anturiaf ddweyd na ddichon neb | 
a gredant y naill gael allan un ateb, na ehynyg un wrtliddadl i’r Hall, 
$nd ystoriau disail traddodiad a rhagfarn. Etto, liid ydym ni yn gofyn 
i neb vmorphwys ar dystiolaeth Joseph Smith yn unig am y gwirion- * 
edd o hyn, ddim mwy nag y gwnawn ninuau ; ond y mae cannoedd a 


PROPHWYD Y JUBILI. 


37 


filoedd yn awr yn fyw yn inhedwar cwr y byd, a channoedd yn Nghy- 
mru yn awr, wedi cael tystiolaethau digonol gan Dduw yn ol ei addewid, 
mai gwir yw ; ac nid liyny yn unig ychwaith, ond caifF pob un gouest ci 
galon a ufyddhao i’r efengyl dragwyddol hon, dystiolaetliau hefyd o’r 
un man iddynt eu liunain. Dyma addewid werthfawr, onide ? Yna^ 
prawf hi, a gwel mai gwir yw. 


DESGRIFIAD O’R LLAFNAU. 

Wedi profi y'n y rliifyn blaenorol o’r Prophwyd fod gweinidogaeth 
angylaidd, yn y dyddiau diweddaf hyn, yn rhesymol, ysgrythyrol, ac 
yn ffaith wirioneddol ; rhoddasom ychydig o banes ymweliad cenadon 
santaidd a Mr. Joseph Smith yn yr America, eu cenadwri, darganfydd- 
iad rhyfeddol o hen oraclau gwerthfawr, a’r modd eu traddodwyd i’w 
ddwylaw ; ac yn ol ein haddewid rhoddwn ddesgrifiad o honynt, y 
modd y cyfieithwyd hwynt, tystiolaethau y rhai a’u gwelsant a’ullygaid, 
a’u teimlasant a’u dwylaw, ac o ganlyniad a wyddent y pethau y tyst- 
ient o’u herwydd. Rhoddwn hefyd grynodeb byr o gynnwysiad yr or- 
aclau hen, defnyddiol, a gogoneddus hyn. Y mae ein hadnabyddiaeth 
brofiadol o ragfarn a’i heffeithiau andwyol, yn ddigonol i’n hesgusodi 
am rybyddio y darllenydd hynaws i beidio a barnu yr banes ganlynol, 
yn ol yr ystoriau disail sydd eisoes wedi gorlenwi y wlad o’r bron'am 
dano. Ac, er ei fwyn ei hun a’r gwirionedd„ na phwysed ef ychwaith 
yn nghlorianau credoawl yr oes. Pe na buasai dim a wnelai angylion 
a’r darganfyddiad o’r oraclau cyfeiriedig, diammau y buasai haneswyr 
doethion a mawrion y wlad yn ei gymmeradwyo fel y peth gw erthfawr- 
ocaf a gymmerodd le ar y cyfandir er ei sefydliad cyntefig ; cawsai yr 
astell nesaf i’r uwchaf yn llyfrgelloedd y duwinyddion, a gwelsid ef 
wedi ei oreuro, ac yn ei le priodol ar ford penaethiaid y ddaear ; i’e, 
buasai yn achosi eyfnod newydd yn hanesvddiaeth y byd! O’r fath 
wrthwynebiad mawr sydd gan y teulu dynol i’r angylion gyfrinachu a 
hwynt yn ein dyddiau ni ! Pa le y mae yr egwyddor hanfodol a grewyd 
mewn dyn, er ei ad dasu i gymdeithasu a’i frodyr oddifry ? A ydy w 
wedi diflannu yn hollol o’r hil ddynol, erbyn hyn ? Pe le y mae rheswm ? 
Ai traddodiad a’i llyncodd yn llwyr ? Cafwyd allan lawer o bethau 
ereill mwy anhygotl ar y cyfandir, a manau ereill, na’r pethau dan 
sylw ; ond coelir y naill yn gyftredinol, a gwedir y lleill yn ngwyneb 
ffeithiau anwrthwynebadwy a dwyfol ! Cofus genym am un amgylch- 
iad nodedig a ddaeth dan ein sylw tra yno ; er enghraifft, i brofi yr 
hyn a ddywedwyd, ac i ddangos afresymoldeb a grym rhagfarn. Ar yr 
16eg o Ebrill, 1843, breuddwydiodd dyn o’r enw Robert Wilev, mar- 
siandwr yn Kinderhook, swydd Pike, talaeth Ills, fod rhyw diysorau 
cuddiedig mewn moel-glawdd adnabyddus iddo yn y gymmydogacth; 


38 


PHOPHWYD Y .7 U DILI. 


ac wedi tirio am oddeutu tair troedfedd ar ddeg o’r wyncb, rafodd 
cliw T ech o lafnau pres, pedair modfedd o liyd, modfedd a tliri chwarter 
eu lied yn y naill ben, a dwy fodfedd a tliri chwarter eu lied yn y pen 
arall ; pedair rhestr o lytliyrenau ( hieroglyphics ) ar bob ochr iddynt. 
Ar un o’r llafnau mae lluii tri phenglog, y mwyaf yn y canol, wedi eu 
hamgylcliu a plielydrau cyffelyb i’r hyu a welir yn amgylchu pen ein 
Hiachawdwr yn y darluniau a wneir o hono yn awr. Odditau y ddau 
leiaf y mae Hun dau bren, a’u cangenau ; ar un o’r llafnau y mae llun 
pen mawr, a llun dwy law yn cyfeirio ato. Gwelsom y llafnau hyny, a 
chyhoeddwyd y peth drwy’r newvddiaduron, ac ni chlywais fod neb yn 
anghredu ; ond pe buasai yr hwn a’u cafodd yn ynganu gair, fod dim 
a w’nelai angylion a’r peth, nid y’m yn meddwl y buasai yntau yn cael 
ei goelio am hyn, yn gynt nag y coelir Joseph Smith, ddarfod iddo 
yntau gael llafnau aur. Felly y mae rhagfarn mor gref yn erhyn ang- 
ylion, fel y gwell gan bobl gredu tystiolaeth y deist proffesedig hwn, 
na’r dyn duwiol arall. Y mae pob arwyddion yn profi fod y llafnau hyn 
wedi bod yn guddiedig yno er’s oesoedd lawer, canys yr oedd coed o 
ddwy droedfedd a hamier o drwch yn tyfu ar ben y moelydd celfydd- 
ydol hyny. Y mae doethion y byd wedi bod yn dychymmygn llawer o 
barthed i ddechreuad y moelydd hyn, a llaw T er o weddillion ereill o ad- 
eiladau yr henaliaid ; ond y mae eu hanes a’u gwneuthunvyr, a phob 
peth arall a berth yn iddynt, yn hollol anwybodus i’r byd ; ond yr hyn 
a amlygir ar y llafnau a ddygir i’r amlwg o bryd i bryd. Ac onid yw 
j darganfyddiad o'r naill ag a addefir yn gyffredinol (a’r neb a ammheuo, 
a all weled y darlun o honynt yina), yn addefiad hefyd o’r Hall ? Ac 
onid yw y ffaith, fod y Joseph Smith annysgedig hw T nw w r edi cyfieithu 
y naill lafnau, tra mae gwybodaeth o’r hieroglyphics wedi ei cholli o’r 
byd, o’r brou er’s oesoedd, oddieithr rliai llythyrenau o honynt', yn prod 
hefyd ddarfod iddo gyfieithu yn gyw T ir y lleill a roddwyd iddo yntau 
drwy weinidogaeth angylaidd. Diammau eu bod, at y lluoedd ereill 
a ellid nodi, yn ffeithiau anwrthwynebol yn ngolwg pob dyn rhe- 
symol. 

Ond i ddychw T elyd at yr hanes am y llafnau aur, canys ymddangos- 
entfely cyfryw. Yr oedd yr hieroglyphics wedi eu cerfio arnyut, o bob 
tu. Maint y llafnau oedd o saith i wyth modfedd o liyd a lied, ac yn 
deneuach na’r tin cyffredin, wedi eu rhwvnio yn gyfrol, a tliair o 
fodrwyau drwy dyllau yn y naill ymyl i’r cyfon. Yr oedd y gyfrol 
oddeutu chwe modfedd o drwch, a rhan o honi yn seliedig, Yr oedd y 
llythyrenau ar y rhan anseliedig yn fychain achywrain iawn. Yr oedd 
pob arwyddion yn arddangos henafiaeth y llyfr hwn, a chywreinrwydd 
mawrvn ei gerfiadaeth. Gyda’r oraclau hyn, cafwyd offeryn rhyfedd, 
a ehvid gan yr henaliaid yn Urim a Tlnunmiiii, yr hwn agynnwys ddwy 
'gareg dryloywou mor ddysclaer a’r grisial, wedi eu gosod un yn mhob 
ochr i fwa. Arfcrid yr offeryn hwn yn y cynoesocdd gan y “gwylicd- 


PHOPHWYD v JUBILI. 


39 


yddion,” a thrwyddo y dadguddid iddyntbethau myncdol adyfcdol,yu 
mhcll ac yn agos. 


ERLIDIGAETH YN NGIIYLCH Y LLAFNAU. 

Pan ddeallodd ycymmydogion fod Mr* Smith wedi gwelcd gweledig- 
aethau nefolaidd, a chad yr oraclau santaidd hyny, dechreuasant ei 
wawdio a’i erlid ; hyd y nod pan oedd yn eu dwyn i’w dy, ymosod- 
odd dau ddyn arno yn y goedwig, pa rai oeddynt wedi bod yn llechu 
yno yn bwrpasol, i ddwyn yr oraclau oddiarno ar ei ddychweliad yn 
ol ; canys yr oedd cvnhwrf mawr drwy’r cylchoedd hyny er yr amser 
yr hysbyswyd iddo y caffai hwynt, a phawb mewn dysgwyliad neu 
ofnau ; tarawodd un o'r ddau Mr. Smith aphastwn cyn iddo eu gwelcd ; 
ond gan ei fod yn ddyn cryf iawn, ac yn fawr o gorffolaeth, drwy ym- 
drech galed cafodd ei hun yn rhydd o’u gafaeliou, a rhedodd tua char- 
tref, a hwythau yn ei ddilyn hyd at dy ei dad o’r bron, ac wedi methu 
cael gafael ynddo dracliefn, diangasant ymaith, a rliag ofn eu dala, cil- 
iasant o'r wlad dan glwyfau, ac ni chlybmvyd son am danynt inwy ; 
ond ddarfod i wraig un o honynt, yn mhen pynitheg mlvncdd, ddyg- 
wydd bod mewn cwmni yn Lloegr lie yr oeddid yntraethu ystoriauam 
y gwaethaf am y saint, ac addef mai ei g\vr hi oedd un o’r ddau uchod, 
na fu byth yn iach wedi hyny, ond ei fod wedi marw o herwydd y petli, 
ac mai dyna’r achos iddi hi than adael y wlad. Ond cyn i’r ddau ddyn 
hyn ddianc taenasant y gair nllan fod Mr. Smith wedi cael v llafnau 
aur, a buan yr aetli y swn drwy’r cylchoedd hyny, ac y dechreuasant 
ddyfeisio ystoriau celwyddog. a chamgyhuddiadau er drygu ei gymmer- 
iad, yn ol yr hyn a ddywedodd yr angel wrtho yn flacnorol ; ac nid yn 
unig yr oedd pob math a rhvwogaeth o chwediau yn ehedeg ar aden-* 
ydd yr awel am dano, ond mynvch yr ymosodai terfysglu o ddvnion 
drwg ar y ty yn y nos. Amryw weithiau y saethwyd ato, ae y bu mewn 
perygl mawr am ei fywyd. Pob dyfais a chynllwyn dTwg ag a allent 
ddyfeisio, a gynygiwvd er cael v llafnau oddiarno. Gan fod ei fywyd 
mewn perygl o hyd oddiwrth y fath gynghorfa o ddynion creulon a dryg- 
ionus, penderfynodd ymadael o'r lie hwnw, a symud i Pensvlfania; ac 
o ganlyniad rlioddodd yr ychydig nwyfau a fwriadai gymmeryd gydagef 
mewn pedrolfen, gan guddio y llafnau yn ngwaelod barilaid o ffa. Nid 
aeth efe neppell cyn i ddyn ei oddhveddvd, a gorchymyn iddo sefyll, fod 
ganddo search warrant i chwilio ei bedrolfen, er na ddywedai am ba 
beth ; ond gwyddai Mr. Smith mai ei amcan oedd cael gafael ar v 
llafnau; ac wedi chwilio pob man ond y lie yr oeddynt, aeth ymaith 
mewn siomedigaeth fawr. Wedi iddo fyned yn mlaen, daeth un arall 
yn yr un modd, a chyda’r un dyben, ac wedi troi y cyfan o’r bron y tu 
arall allan, aeth yntau ymaith yn ddigllon o herwydd ei siomedigaeth. 
Wedi hyny .aeth Mr. Smith yn mlaen, heb neb i’w aflonvddu nes cyr- 
haedd cwr gogleddol Ponsvlvania, ar gyfer yr afon Susquehanah, lie y 
bwriadasai fyned wrth gychwyn. 

HANES CYFIEITHIAD Y LLAFNAU. 

Wedi i Joseph Smith ddarparu iddo ei hun gartrefle, dechveuodd 
gyfieithu yr oraclau, drwy gymhorth Duw, ac offerynoldeb yr urim a’r 


40 


PROPHWYD Y JUBILf. 


thumim. Gan nad oedd efe ond ysgrifenydd anfedrus, cyflogodd 
ddyn i ysgrifenu y cyfieithiad o’i enau ei hun. Yn y cyfamser, cop'iwyd 
yehydig o hen lythyrenau y llafnau yn fanwl gan Mr. Smith, pa rai, 
ynghyd a’r cyfieithiad o rai o honynt, a dclygwyd gan foneddwr o’r 
enw Martin Harris, i ddinas Caerefrog Newydd, yr hwn a’u dangosodd 
i ieithwr dysgedig o’r enw Dr. Ahtlion, yr hwn a broffesai ei fod yn 
deall llawer a ieithoedd lien a diweddar. Wedi syllu arnynt yn fanwl 
am yspaid, dywedodd na allai eu cyfieithu yn gywir, ond cyfieithodd 
ambell rai yma a thraw, gan eu hysgrifenu ar bapyr ; yna dywedodd, 
pe dygid y llyfr iddo, y gallai fod yn gynnorthwy i’w cyfieithu. Holai 
Mr. Harris yn eu cylch, gan bwy ac yn niha le y cafwyd ; dywedodd 
mai Egyptian hieroglyphics hen iawn oeddynt, ac na wyddai am neb a 
allai eu cyfieithu yn gywirach na’i hunan. Gwrandawai yn astud iawn 
ar Mr. Harris yn adrodd yr hanes, hyd nes iddo ddywedyd mai angel 
a’u rhoddodd i ddyn ieuanc o’i gydnabod. Neidiodd y Doctor ar ei 
draed mewn gwylltineb, pan glywodd am yr angel. “ Twyll, twvll i 
gyd,” ebe ef ; “ son Am angel yn awr yn wir ! — celwydd i gyd — ymaith 
a ehwi,” ebe ef ; a than waeddi “ Pw, pw !” tafiodd yr hyn a gyfieith- 
asai y tu cefn i’r tan ; ond bu Mr. Harris ddigon heinyf i’w cipio oddi 
yno cyn eu difa ; ac er cymmaint ei ragfarn, cyhoeddwyd y cyfan yn y 
papyrau'newyddion yno, ynghyd a’r yinddyddan a fu rhwug y ddau, 
a chyfaddefodd y Doctor wed’yn i’r gwirionedd o hono. A’r neb a 
gred y Bibl, a gaiff hollol fodcllonrwydd wrth gymharu y pethau hyn 
a’r ’hyn a welir yn Isaiah xxix, 11 — ■“ A gweledigaeth pob un o honynt 
sydd i ehwi fel geiriau llyfr seliedig, yr hwn os rhoddant ef at un a 
fedr ar lyfr, gan ddywedyd, Darllen hwn, attolwg; yna y dywed, Ni 
allaf ; canys selivvyd ef.” Adn. 12 — •“ Os rhoddir y llyfr at yr hwn 
ni fedr ar lyfr, gan ddyw r edyd, Darllen hwn, attolwg ; yna y dyw’ed, 
Ni fedraf ar lyfr.” V/ele gyfiawniad llythyrenol o brophwydoliaeth 
liynod, yn mhen dros ddwy fil o flynyddoedd wedi ei chyhoeddi, a 
thair gwaith cynnifer a hyny o filltiroedd o’r fan lie ei thraddodwyd 1 
Onid yw yn dystiolaeth gadarn? Gwelir mai geiriau y llyfr oedd i’w 
rhoddi i’r dysgedig, Ye, geiriau y llyfr “seliedig” hwnw. Ond rhoddid 
y llyfr ei hun *• i’r hwn ni fedrai ar lyfr,” sef Joseph Smith; ac felly 
y gwnaed. Efallai y vbyfedda rhai o rai “ofnadwy” a “gwatwarus” 
vr oes hon ein bod yn anturio profi geirwiredd Llyfr Mormon drwy yr 
ysgrythyrau, ond ni raid iddynt mwyach ; canys oni bai fod y Bibl yn 
ei brofi yn wir, ni chredid mo hono geiiym ni mwy na hwythau. 0, 
ydynt ; mae y prophwydi wedi dweyd yn eglur am dano mewji llawer 
oes, ynghyd a’r gwaith mawr a gogoneddus a wnelai Duw ar y ddaear, 
pan yr amlygai Lyfr Mormon i’r byd: gwel adn. 14 o’r un benuod — 
“Am hyny, wele fi yn myned rhagof i wneuthur yn rhyfedd yn mysg 
v boll hyn, sef ywyrthiau a rhyfeddodau; canys dyfethir docthineb eu 
doethion hwynt, a deall eu rhai deallgar liwynt a ymguddia.” Er 
gweled pa bryd yr oedd y pethau hyn i gymmeryd lie, dilyner “ y boll 
hyn ” yna. Gwel yr adnod fiaenorol — “ Oherwydd bod y boll hyn yn 
nesau ataf a’u geneuau, ac yn fy anrhydeddu a’u gwefusau, a phellhau 
o’u calon oddiwrthyf, a bod eii hofn tuag ataf fi wedi ei ddysgu allan 
o athrawiaethau dynion.” “Ybobl hyn ” fvdd yn cyd-oesi a dyfodiad 
“y llyfr seliedig” i’r amlwg. Pe buasai y prophwyd yn bvw yn y 


rnornwYD y juiuli. 


4\ 

fcedwarcdd ganrif ar bymtheg, ai tybied y gallnsai roddi desgrifiad 
manylach a ehywreiniach o honi, nag a roes yma ? 

Dywed rhai fod y pethau hvn wedi eu cyflawni yn y cyn oesoedd ; 
ond darllened y cyfryw hi etto, er deall yn well, yn enwcdig adn. 17 — 
Onid ychydig bach fydd etto [scf ar ol dechreu y gwaith mawr, pan 
amlygir “y llyfr seliedig”], hyd oui throir Libanus [anialwch eang yn 
Palestina] yn ddoldir, a’r doldir a gyfrifir yn goed.” Adn. 18 — “ A’r 
tlydd hwnw, y rhai byddar a glywant cbiau y llyfr, a Uygaid y 
tleillion a welant allan o niwl a thywyllweh.” Dyna wyrthiau mawr, 
ouide \ etto, md nwy nag a gyfiawnwyd eisoes er pan ddaeth y llyfr 
seliedig hwn i’r amlwg; h. v., os gwir n dystia y llygaid hyn i mi. 
Amlwg yw, drwy y bennod bon, ond yn neiilduol adn. 22, mai gwaith 
mor ddiwcddar a’n hoes ni yw hwn, pan y bydd yr Arcrlwydd yn cyf- 
lawni ei gyfanimod ag Abraham, sef — “ Myfi a roddaf i ti, ac i’th had, 
wlad dy ymdaith yn etifeddiaeth byth ac yn dragywydtF;” ac yma 
dywed, “Wcithinn ni cliywilyddir Jacob [ei had yn ml tilth y cenedl- 
loedd], ae ni lasa ei wyneb ef.” Paham hyny?* Adn. 23 a ctyb — 
44 Eithr pan welo ci fcibion, gwaith fy nwylaw, o’i fewn [yn-mcddiannu 
4i gwlad ei yradaith,” wedi eu gwasgariad diweddaf], hwy a santeidd- 
iant fy enw ; Ye, santeiddiant Sanct Jacob [lesu Grist, eu Messiah], ac 
n ofnant Dduw Israel.” Am wrthod “ Sanct yr Israel,” cu gwasgared 
i bedwar cwr y byd. Gan mai yr un yw Jacob ac Israel, yr un vw 
Sanct y naill enw a’r Hall ; a gwyr pawb nad yw boll Israel yn sant- 
eiddio enw Mab Duw hyd yn hyn, ond ei wrthod am dwyflwr; ond 
pan gwblheir y brophwydoliaeth uchod, credant ynddo, er nad cyn eu 
casglu yn ol iV gwlad ychwaith, ond wedi liyny. Felly, y mae yn 
ddigon eglur fod Isaiah, licblaw llawer o brophwydi ereill, yn prof! 
dwyfoldeb Llyfr Mormon, y lhai a ddygir yn mlaen yn eu pryd; ond 
ara y tro hwu, awn yn mlaen gyda’r hanes. 

Parhaodd Mr. Smith i gyfieitlru, mor ddiwyd ag y caniatai ei am- 
gylehiadau iddo wneyd, liyd nes gorphen y rhan anseliedig o’r Ilafnau, 
yr hyn a enwir yn “ Llyfr Mormon,” aen gynjiwysayn agos gym- 
tnaiut o ddarllen a’r Hen Bestament. 


LLYFR MORMON— EI DDESGRIFIAD. 

Yr ydym wedi rhoddi hanes byr, yn y bennod ftaenorol, am dardd- 
lad y llyfr rhyfeddol hwn, ag sydd wedi peri y fatli gynhwrf, Uawcnydd, 
celwyddau, agwirioneddau, wedi achosi v fath chwyklroad annhraethol 
drwy bedwar cwr y byd, nes y mae yr holl bohloedd o’r broil eisoes yn 
ymfyddino o’i blaid, neu i’w erbyn. Er pan ymddangosodd gyntaf i’r 
byd, vmosododd bugeiliald a pbenaethiaid y bobl i’w erbyn a holl 
nerth eu pen ; cipiodd awduron eu chwedlau dyfeisiol hwythau, nes v 
suae elustiau y bobloedd yn merevino, gan su n eu elyebau yn tineian, 
u Twyllwyr, gan-athrawon, gau-broplrwydi, ffyliaid, dichellwyr cyfiwys, 
celwyddwyr.” &c., &c. ; ae y mae hyny yn adleisio oddiar Haenau 
tafodnu crefyddwyr, meddwon, eabhvyr dysgedig ae aiinysgedig. Y- 
maent erbyn hyn wedi lleisio ae adleisio ucs syfrdanu y byd o’r bron, 
a bod yn ddefnyddiol, er o’u hnufodd, i rybyddio y bobloedd am dano; 


42 


PROPHWYD Y JUIilLI. 


ac yn nghanol y dwndwr i gyd, y mae y rhai goriest eu hcgwyddor, 
sydd yn clnvilio am y gwir, yn gofyn iddynt, bcth yw yr achos o’r holl 
gynhwrf rhyfcdd liwn ? Paham yr yinuna pawb, o hob plaid a diblaid, 
mawr a bach, boneddig a gwreng, yn mhob gwlad, i wrtliwynebu y 
bobl hyn? Yr uuig ateb a ellid gael ganddynt fyddai: — “ 0, ni 
wyddom ni yn iawn beth yw y mater, ond fod rhyw ddynionach twyll- 
odrus a diddysg wedi dyfod i’n plith, fel yr apostolion gynt,'gan dyst- 
iolaethu fod angylion wedi ymddangos i ryw ddynion yn y dyddiau 
hyn ; proffesant gael dadguddiadau, gwyrtliiau, &c„ fel pe bai cisien 
adfcru crefydd y cyn-oesoedd, a’r ffydd hbno unwaith a roddwyd i’r 
saint, i’n plith ni yn yr oes olcu hon ; a thrwy liyny peryglant yr holl 
grefyddau a’r scctau lliosog a roddes cin tadau duwiol i ni, pa rai 
ydynt wedi eu goruwch adeiladu ar sail docthineb duwinyddion a 
mawrion y byd i gyd, yn annibynol ar Ysbryd Duw, a’i holl ifeithiau ; 
dyma yr achos” (meddant) ; ac yna yn unllef dyrcliafant eu llais, gan 
waeddi, “ Mawr yw doethincb ddynol, mawrion ac ardderchog yw 
ffurfiau newyddion credoau duwinyddol yr oes hon; mawr yw mcdrus- 
rwydd ein bugeiliaid anysbrydoledig, y rhai ni fynant wybod dim ond 
cu dychymmygion a’u hopiniynau eu hunain, a rhyfedd fel y boddiant 
ni a geiriau denu o ddoethineb ddynol heb fod yn cglurhad yr Ysbryd 
a nerth, canys nid oes eisian hyny yn awr ; onide byddai ein ffydd yn 
scfyll ar nllu Duw yn He bod ar ddoethineb y doetliion.” Nid rhyfedd, 
ynte, fod mor anliawdd cael gan y werinos, yn nghanol y fath ddwn- 
tlwr a syfrdandod, wrandaw na chredu hyd y nod y newyddion goreu, 
melysaf, a hynotaf a gynygiwyd iddynt erioed. 

Ni fn un llyfr erioed, debygaf, a gafodd ddweyd cymmaint i’w erbyn 
gan rai oeddynt yn gwybod cyn lleied am dano, a Llyfr Mormon. Yn 
mhob gwlad lie yr elo, gorlenwir clustiau y werinos ag ystoriau a 
chwedlau mor lliosog ac amrywiol a’u hawdwyr, ac o ganlyniad yn 
crocsi eu gilydd ; llawer o honynt wedi eu cyhoeddi a’u pregethu gan 
rai na wclsant y llyfr erioed ; creill gan rai a darawsant eu trem yma a 
thraw ynddo, yffjbwrpasol i bigo gnallau ; ac nid anfynycli y gwclir 
dyfyniadau o hono wedi cu gwyrdroi a’u dirdynnu yn fawr. Desgrilia 
rhai ef fel dyfais-chwedl ; dywed ereill mai Bibl liewydd, i ddifuddio 
yr hen ydyw. Condemnia y naill ef am y tusw o ffolineb mwyaf di- 
sylw a wclsant ; ereill, mai y cywreiniaf o dwyll oedd yn bosibl ei 
wneyd yw. Bcia rliai arno o herwydd ei fod yn rhy debyg i’r Bibl, yn 
cyd-dystiolactlm ag ef, ac yna yn afreidiol ; ond hacra y lleill mai 
twyll yw, o henvydd nad yw yn tebygu digon i’r Bibl. Condemnia 
rhai yr egwyddoriou a gynmvysa am cu bod yn anfoesol, hollo! ddryg- 
ionus, a chableddus ; ond cyiiocdda ereill o’u brodyr yn eu hwynebau, 
.fod yr egwyddorion yn dysgu moesoldeb, diweirdeb, a santeiddrwydd, 
fel pe bai wedi ei gyfansoddi yn bwrpasol o dwyllo y ffordd hyny. Yn 
mhlitli ereill, trafterthodd un gweinidog dysgedig gymmaint ag i gy- 
hoeddi traethawd yn 60 tnd., yn erbyn Llyfr Mormon, &c., gan ei gy- 
huddo yn ddiirbed o fod yn gynnwysedig oryw gymmysgedd rhyfeddol 
o ffol, “ o ffydd a gweiihredoodd , o drugareddau Duw, ac o ofyn vfydd- 
dod gan ei greadyfiaid." Cyliocddodd rhai o wvr mawr yr oes fod ei 
bnod-ddnll, ei iaith, a’i gyunwysiad yn profi ei henafiaeth ; ac ereill o’r 
un dosbartli, ei fod yn dwyn pob nodwedd o flfng-waith diweddar. Y’ 


PROPIIWYD V JUBILI. 


43 


mac rhai yn mcthu dim ad pa ddcfnydd a ddlchon fod, na’r mcdd i 
brofi ei eirwircdd, o cisicu 11a bai ynddo ryw brophwydoliacthau i gael 
eu cyllawni, wrth ba rai y gallent brofi ei ddwyfoldeb ; dyfynaereill yn 
helaeth o’r prophwydoliaethau sydd ar gael cu cytlawni, a cliondemniant 
ef am fod yn rhy eglur : nid felly y gwnui yr hen brophwydi, nieddant. 

Yn awr, yn ngwyncb y fath amrywiaeth o groes-haeriadau am beth 
mor angenrlieidiol i'w iawn ddeall, byddai nid yn unig yn fnddiol iawn, 
oud dyledus i’r cyffredin i roddi crynodeb o gynnwysiad LI yfr Mormon 
o’u blaen, liyd nes y gallon ei argraifu yn y Gyniraeg ; er nad, fcl ein 
rylmddir. yn lie nac i ihlifiuldio y Bibl cyssegrlau, - rnewn un dull na 
modd. Nid oes un gair vnddo yn croesi y Bibl, ond y mae yn profi 
dwyfoldcb y Bibl yn anwadaclwy, fel na raid ond ei ddarllcn, er symud 
ymaith nid yn unig y cnmgyliuddiad yna, ond pob un mail, a clncdu 
ei eirwiredd ef a’r Bibl licfyd. 


CYN-BRESWYLWYR AMERICA. 

Yn y gyfrol werthfawr hon y ceir banes cyntefig y cvfandir Ameriran- 
aidd, er ei sefydliad boreuol gan drcfedigaetli a dductliant iddo eddi- 
wrth yr ysgariad mawr a gvmmerodd le wrth dwr Babel, hvd ddechreu 
y bununcd ganrif o’r oes Gristionogol. Dengys yr orarlau hyn fod 
America yn y cvn-oesocdd wedi cael ei sefvdlu gan ddwy liiliogaeth o 
frodorion ; y gyntaf a ddaeth yn uniongyrebol o dwr Babel, ac a ehvid 
Jarediaid; yr ail a ddaeth o ddinas Jerusalem, oddentu cliwe chant o 
ilynyddau cyn Crist; Israeliaid gan mwvaf o hvyth Josephi Dys- 
trywiwyd y geuedl gyntaf, sef y Jarediaid, oddentu yr amser y daeth 
yr Israeliaid o Jerusalem, y rhai a feddiannasaut y wlad ar eu hoi 
invynt. Tua diwedd y bedwaredd ganrif lladdwyd y mwyrif o’r ail 
geuedl drwy ryfel, a'r gwcddill a adfciliasant yn raddol i amvareidd-dra, 
nes ymranu yn llawer o genedloedd, pa rai ^enwir yn awr gan Ew- 
ropiaid, “ Yr Indiaid Americanaidd.” 

Hysbysa yr hen lyfr hwn ni hefyd, fod y Jarediaid yn bobl gyfiawn, 
ddarfod iddyntgael ffafr yn ngolwg yr Arglwydd, fel na chymmysgwyd 
eu hiaith hwy fel ereill ; ond o herwydd eu cyfiawnder, fod yr Ar- 
glwydd wedi eu harwain oddiwrth y twrhyd y mor mawr, a gorchymyn 
iddynt adeiladu llongau, yn mha rai yr hwyliasant dros y mor mawr, 
ae y tiriasnnt ar gyfandir Gogledd America. Tyngodd yr Ar- 
glwydd wrthynt yn ei lid, os na wasanaethai y rhai a etifeddcnt y wlad 
addewedig lion ef, yr unig wir Dduw^-mewn cyfiawnder, y dyfethai efe 
hwynt yn ei ddigllonrwydd, pan gyflawnent fesur eu hanwircdd. Ond 
addawodd, os cadwent ei orehymynion, y gwnelai hwynt y genedl 
fwyaf a grymusaf o boll genedlaethau y ddaear. 

Yn mhen amser cvnnyddasant yn dilirfawr, nes dod yn bobl lliosog 
a nerthoi, yn gwladyehu dros ran fawr o’r wlad, gan adeiladu dinasoedd 
mawrion a lliosog, a bod yn bobl wareiddiol a chysurus. Yr oeddynt 
yn deall amaethyddiaeth a pheiriannau cclfyddydol i radiau helaeth. 
Yr oedd marsiandiaeth, apliob masgnach yn blodeuo arbob llaw ; ond 
cr hyny.’ymwelai yr Arglwydd a hwynt yn aml'yn ei farnedigaethau, o 
herwydd cu drygioni. Llawer o brophwydi a gyfodw-yd yn eu plith o 


44 


PROPIIWYD Y JUBILI. 


oes i oes, yrbai a rybyddiasant y bobloedd i adael eu fFyrdd drvgtonus, 
acR bjophwydasant 4 am y barnau a’r dinystr a fyddai yn eu goddi- 
weddyd onid edifarhaent. Weithiau ymwelid a hwynt dnvy beintiau a 
phlaau; dro arall drwy newyn a nhyfel, nes o’r diwcdd (weed iddynt 
fod yn trigo yn y wlad am oddeutn un cant ar bymtheg o tiynyddau) 
i’w drygioni amlhau, hyd oni fygythiodd yr Arglwj’dd drwy enau ei 
brophwydi, eu diddymu yn hollol oddiar wyneb y wlad. Er hyny nid 
ystyriasant, nes i’r Arglwvdd gwblhau ei air, a’u llwyr ddyfetha, gan 
adael eu tat, eu dinasoedd, a’u meddiannau yn anghyfanedd. Eu 
horaclau santaidd, pa rai a gedwid ar y llafnau aur, a guddiwyd gan un 
o’u prophwydi diweddaf, nes eu darganfod gan weddillion Joseph, pa 
rai a ddaethant yno o Jerusalem, yn fuan wedi hyny, i ctifeddu y wlad. 


P RES W Y LW YR IUDDEM'IG AMERICA. 

AnwEiNiwyo y gweddill liyn o Iwytli Joseph, mewn modd gwyrthiol, o 
Jerusalem, yn y flwyddyn gyntaf o devmasiad Zedekiah, brtnin Judah. 
Arweiniwyd hwynt yn gyntaf i'r oohr ddwyreiniol i’r Mur Coeh, ac 
oddiy.no ar hyd ei oclir tua’r de-ddwvraiu, ac wedi hyny i’r dwy rain, hyd 
nes dyfod o houynt hyd y Mor Mawr. Yno yr adeiladasant long, yn ol 
goreliymyn Duw, yn yr hon y dygwyd liwviu drosto yn ddiogel, gan 
dirio ar yr oehr ddwyreiniol o gyfandir America. Y11 yr unfed flwyddyn 
ar ddeg o deyrnasiad Zedekiah, oddeutu yr amser y caetligludwyd yr 
Iuddewon i Babilon, daeth ychwaneg o bobl o Jerusalem, ac yn eu plith 
rai o Iwyth Judah, y rhai a diriasant yn ngogledd-barth America, ac a 
dramwyasant hyd ochrau gogleddol y deheu-barth, a thrigasant yno, hyd 
oni chafwyd hwynt allan gan weddill Joseph tua phedwar cant o ftyn- 
yddan wedi hyny. 

Envy yr oraclau hy* canfyddir fod gweddillion Joseph wedi ymranu 
yn ddwy gencdl, yn fuan wedi dyfod drosodd i’r wlad. Aehoswyd yr 
ymraniad drwy i’r naill fan, yn eu drygioni, erlid ac ymlid v rhan arall 
ag oeddent gyliawnaeh na hwynt, nes dyfod o honynt i barthau gogleddol 
y deheu-barth, a gadael y rlianau canol a deheuol yn meddiant-y genedl 
ddrygionns. Enw y genedl gyntaf oedd Nephiaid, olierwydd yr arweinid 
hwynt gan brophvryd o’r etiw Neplii. Gelwid y genedl arall Lamaniaiil, 
olierwydd eu liarwain gan dtlyn dr) T gionus o’r enw Laman. Yr oedd y 
Nephiaid yn meddn copi o bum llyfr Moses, yughyd ag ysgrifeniadau 
y prophwydi santaidd hyd Jeremiah, yn nyddiau yr liwn y gadawsant 
Jerusalem ; pa rai oeddent wedi eu ccrfio ar lafuau, yn y llythyrenau 
Aifftaidd. Yn fuant wedi iddynt d dyfod i’r wlad, gwnaethent liwytliau 
lafuau hefyd, gan gerfio amynteu hanes, yngliyd a llawer o’r propliwyd- 
oliactliau, gweledigaethau, a’r dadguddiadau a gawsant. Cedwid yr 
oraclau cyssegredig hyn gan ddynion santaidd ac yslirydoledig, pa rai 
a’u traddodasaut i wared o gencdlactli i gencdlaeth. Rhoddodd yr 
ArgUvydd iddynt yr boll gyfandir mewn addewid, fel yr etifeddent ef, 
a’u had ar eu liol, ar vr amniodau o ufydd-dod i’w orehymynion ; neu, 
os anu fy ddh aent, y torid hwynt ymaith o’i wyddfod. A’r INiepliiaid a 
fTynasant yn y tir yn gymmesur i’w eyfiawnder, ac a amlliasant yn 
ddirfawr, gan ymestyn tua’r dwyrain, gcrllewin, a gogledd : adeiladas- 
ant ddinasoedd, syiiagagau, a tliemlau, yngliyd & ihyrati, cestyl), gwrth- 


PROPHWYD Y JUBIU. 


45 


glochlian, ac amddiflynfaau ccdyrn, 1 'w dfogelu rliag on gclynion. 
Llafuriasant y ddacar, a chodcnt giiydau ainrywiol a thoreitliiog; mcdd- 
iaimcnt ddiadelloedd mawrion, a llawer o anifeiliaid gwasanacthgar ; liyd 
onid ocddent yn bobl ddcdwydd, ac wedi yingyfoethogi, gan anildcr cu 
banr, arian, copr, alcam, liaiarn. Yr ocddent yn gywvain iawn mown, 
celfyddydau ; gwnacnt amryw bemanuan cywrain a defnyddio! ; gwnacnt 
amrywiaeth o frethynau, See, Cloddyfau, bidogau, a llawcr math o 
arfau rhyfel, heblaw tarianau ac estyleh, a wneid, ac a ddefnyddid gan- 
ddynt, i ymladd fi’u gclynion. Ac yn nyddiau cn eyfiawnder, yr 
oeddynt yn bobl waraidd, inedrns, a dedwydd. 

Ond, o’r ochr arall, darfti i’r Lamaniaid, o herwydd ealednvydd cu 
calonan a’u hanufydd-dod, ddwyn barnaii Duw ar cu penau mewu llawcr 

0 fFyrdd ; etto, ni ddyfcthwyd hwynt o fod yn gencdl, ond mclldithiodd 
yr Arglwydd Dduw hwynt, nes iddynt ddivywio a myned yn bobl annheg 
yr olwg, cu lliw, a’u harferion ; ie, yn bobl fiiaidd, yn bobl amvaraidd, 
grculon, a gwaedlyd ; yn clvniactlnis iawn i’r Ncphiaid, pa rai a geisient 
oresgyn a dyfetha. Mynych y casglcnt cu byddinoedd lliosog yn cu 
lierbyn i ryfcl ; ond gyrid hwynt yn ol gan y Ncphiaid bron bob ainscr, 
er nad heb gollcd fawr o’r ddeutu ; ac nid antynych y lleddid milocdd 
yn cu brwydrau, pa rai a bentyrid yn gclaneddau, ac a orcliucldid a 
phridd, yr hyn a brofir yn wirioncddol drwy y moelydd lliosog a geir yn 
neau a gogledd America hyd heddyw, yn llawn o esgyrn dvnion, See, 

Yr ail drefedigaeth a ymadawsant a Jcrusalcin un mlvncdd ar ddeg 
ar ol gweddill Joseph, a drigasant yn y gogledd, ae wedi hyny a dram- 
wyasant i’r dean, hyd oni chafwyd liwynt gan y Nephiaid ; y rhai hyn a 
elwid pobl Zarahemla. Yr oeddent hwythau wedi myned i ddirywiad 
mawr, ac yr oedd rhyfel cartrcfol yn eu plith er ys blyhyddan, ac ni. 
ddygasent hwy oraclau gyda hwynt; felly, yr oedd eu hiaith hefyd wedi 
llygru a chyfnewid yn fawr. Gwadcnt y bod o Dduw ; ac cr yn bobl 
lliosog, nid oeddent ond mewn gradd anmherffiiith o w r areidd-dra, pan 
ymwelodd y Nephiaid a, hwynt. Ond yn mhen amser, wedi i’r Nephiaid 
ymuno a hwynt, dysgasant iddynt yr ysgrythyrau oedd yn cu meddiant ; 
gwareiddiasant hwynt, ac a’u gwnacthant yn un gcncdl a hwy eu hun- 
ain. Yn mhen yspaid o amser, adeiladodd y Nephiaid lougau yn agos 

1 Isthmus Dorien, yn y rhai yr ymfudodd llawer o honynt tua’r gogledd, 
ac a wladychasanl yno. Trefedigaethan crcill a dram wyasant ar hyd y 
tir i’r un man ; ac felly, yn mhen cannoedd o flynyddau, poblogwyd y 
cyfandir oil o’r bron. Yr oedd y gogledd-barth y pryd hyn yn amddi- 
fad iawm o goed, oherwydd fod y brodorion cynteg wedi cn dystrywio ; 
eef y rhai hyny a ddaethant yno gyntaf oddiwrtli dwr Babel, fcl y 
soniwyd ; ac o herwydd hyny gorfuwyd y Nephiaid i adeiladu eu tai, 
gan mwyaf o cement : cludcnt lawer o goed yno hefyd o’r deheu-harth, a 
phlanasant amryw fathau o goedydd yno befyd, y rhai a ddygid o’r 
(leheu-barth, fel y tyfent i ddiwallu eu hanghenrheidiau yn yr amser 
dyfodol. Felly, adeiladwyd dinasoedd mawrion, nid yn imig gan y 
Nephiaid, ond gan y Lamaniaid hefyd, yn mhen amser. Cedwid cyf- 
raith Moses gan y rhai cyntaf, a cliododd Duw bropliwydi yn cu plith 
o bryd i bryd drwy y cenedlaethau. Cedwid llawer o oraclau mawrion 
ganddynt, yp cynmvys pethau hanesyddol a pbropiiwydoliaetliol, pa rai 
a gerfid ar lafnau aur, efydd, ae -amryw ddefnyddiau creill, Daetliant 
o hyd hefyd i oraclau y gcncdl gyntefig a ddyfcthwyd cyu iddynt hwy 


46 


PROPHWYD Y JUBILI. 


chlyfod yma, y rliai oedd wedi eu perfio ar lafnan anr; eyficithasant 
hwynt i'w hiaith eu hunain, drwy aHu Duw, ac oiFerynoldeb yr urim a’r 
thnmim. Cyimwysent lianes o grdadigacth y byd hyd dwr Babel, ac 
oddiyno hyd eu dinystr eu hunain, sef mil a pliedwar nen bump cant o 
flynyddau. Cynnwysent hefyd amryw brophwydoliaethan mawrion a 
rhyreddol, yn cyrhaedd yn mlaen mewn amseryddiaeth hyd ddiwedd 
Rinser y nef a’r ddaear newydd, a thynghedfen drngywyddol poh peth. 

Prophwydi y Nephiaid hefyd a brophwydasant bethan mawrion, ae 
amlygwyd iddynt ddirgelcdigacthau y tragywyddolfyd ; rhagwelsant 
ddyfodiad y Messiah yn v cnawd, y pethau rliyfedd a mawrion a gym- 
merent le yn yr oesoedd dyfodol ; y bendithion a’r gogoniant an- 
nhraothol a fwriada Duw i’w had hwy yn y dyduiau diweddaf, yn ol 
ei arfaeth dragywyddol yn y cynghor boreu. Torent attan mewn 
ifrydiau o hiwenydd a chan, wrth syllu drwy eu hyspienddrycliau 
dwyfol, ar sefydiiad llywodraeth yr hedd, teyrnasiad heddychlon cyf- 
iawnder, pan y hvddai y hvd wedi ei adferu yn lan. Cofus gcnym fel 
y tiirawyd y cyhoedd a symlod yn ddiweddar, drwy fod rhyw astron- 
oinvdd cyfoethog wedi adeiladu yspienddrych anferthol o faint, er 
gwelcd yn mhellnch i’r eigion serenol, a dead eu rhifedi.eu cylchoedd, 
a’u trcfn. Ond tcflid hwnw ae mi Ilersohell hefyd i dir anghof, pc 
ccid dim ond cip-ohvg drwy yr yspienddrych ardderchog hwnw, drwy 
ha nn y gwelai yr hen brophwydi duwiol hyny, nid yn unig gylehoedd 
a gogoniant v cyrff Ileuadawl ac agos, ond hefyd gyfansoddiad a scf- 
vdliad y bydoedd cyn canu o scr y boron, ac i feibion Duw lamu o 
jawenydd, — gwynfydedigrwydd unamgyffredadwy, a gogoniant anol- 
rheiniadwy y trigfanau trngywyddol liyny, nas gwelodd llygaid, nas 
clvwodd clnstian, ac na ddaeth i galon dyn eu dyehvmmygu. Hefyd, 
pan cdrychent drwy y pen arall iddo, gwelent ddesgrifiad manwl a 
eliywir o derfysgoedd cenedloedd, rhyfelocdd, lieintiau, nodau, a phlaau 
— barnedigaethau Duw ar amherodraethau, dacargrynfaau, a ehwyl- 
droadau ; gwelent freninoedd yn vmdreiglo yn y llwch, ae amherawd- 
wyr ar y tomenau. AcJ yn mhellach etto, gwelent saint y Goruchaf 
yn meddiannu y freninia£th, a mawredd y freniniaeth, dan yr holl 
nefoedd— dyfodiad yr hen Ddihenydd, a’i ben fel gwlan, ac adferiad 
allwcddau yr holl ornchwyliaethau i’w law — mawredd, gogoniant, ae 
ardderchogrwvdd yr Ail Adda, vn dyfod yn fuddygoliaetlius, a’i goron 
ar ei hen, ei deyrnwialen amherodraethol yn ei law, a’i holl saint 
gydag ef, yn eu eerbydau awyrawl a hardd ; — ‘ie, dangosid iddynt 
yn awr ac eilwaith yn eu tro, hyd oni welent Freni n y breninoedd 
yn marohog ar ei farch gwvn, fel ar for o wvdr, torf aueirif 
gydag ef mewn gogoniant, a mil myrdd yn taflu eu eoronau 
wrth ei draed, gan ei wasanaethu a'i foil ef, yr lnvn a’u earodd, ac a’u 
prvnodd, ac a’u golchodd yn ei waed, o boh llwyth, iaith, pobl, a chen- 
erli dart y nef, ac a’n gwnaeth iddo ef yn freninoedd ae yn offeiriaid i 
deyrnasn gydag Ef ar y ddakaii bertfaith a dihalog. Drwy yr yspien- 
ddrvcli ardderchog hwnw, gwelodd y Nephiaid enedigaeth, croeshoeliad, 
ae adgvfodiad Mab Duw yn ngwlad eu henafiaid, a ehyd-dystiai yr el- 
fenau wyhrcnol a daearol ar y prvd, wirionedd prophwydoliaethau eu 
tiidau. Ond er hyn oil, hwy a gwympasant i ddrvgioni mawr, a erlid- 
iasant §aint Duw, a’r prophwydi, gan ladd a llabyddio y rhai a anfonai 


rtlOPilWYD v JUE1LI. 


47 


Duw ntynt. Am hyny, oddculu yr aniser y croeshoelltvyd Mali Duw, 
lywalltodd Dmv ci farnau arnyut. Tywylhvdi y fagddu a amtlodd y 
cyfandir am yspaid, y ddacar Iran ing a irofid dan cn raimvcdd a ridd- 
ianai yn errhyll, gan ncidio fel bad o ilaen cyuddciriog donan y 
wcilgi ; y calch-greigiau gan ddyrhryn a holltcnt yn ysgyrion, gan cr- 
gydio yn ddurnau yn mhcll oddiyno ; mynyddocdd ccdyrn a suddcnt 
i’r llawr, i guddio cu penuu mewn r.ywilydd, ac yn cu cynddarcdd dig- 
ofus bcrwcnt nes dvrchafu gwaclodion cu dolydd brcision i amdoi eu 
penau a gorchmld cymylawg, i aros yn gtjfadail i dystio i’r ocsocdd a 
ddcl fcl y tcimhii yr clfcnau eithafion ing a gofid arteithiawl, pun yrid 
yr hoelion dur iddwylaw gl.m yr liwn a’u gwnacth ; Tc, cydymdcinilent 
fcl pc buasai brathiad y biccll lem a hir yn cyrhacdd drwy cigion cu 
hymysgaroedd hwythan, pan drywanai calon Crcawdwr nef a dacar. 
Llawerocdd o ddinasocdd mawr ar y prjal a bcidiasant a bodoli ; eu 
synagogau a’utcmlau gwychion a ymrwygasaut yn llarpiau ; cu seiliau, 
ynghyd a’u dinasoedd a’u trigolion wrth y milocdd mewn inunau yn 
gyllafan a lyncwyd o fod, i cigion tlr angof — vno, i gofio ac ikddof cyf- 
luxvniad llythyrcnol prophwydoliactliau dwyfol cu tadau, yn ol Llyfr 
Mormon; ac yn Yucatan, Guatimala, Mexico, a llawcr o fanau eieill 
ar y cyfandir, y mac llynau bnvmstanaidd a hcilltion — adfeiliadau cu 
cestyll, eu dinasoedd caerog, a llu o lFeithiau ereill, yn arcs liyd 
licddyw, yn dystion geirwir o gyflawniad propbwydoliaethau hynafinid 
yr Indiaid Amcricanaidd, ac o ganlyniad o Lyfr Mormon. Drwy 
farnau* ofnadwy dyfetbodd yr Arglwydd y mwyrif o’r Ncphiaid a’r 
Lamaniaid, fcl na byddai gwacd y saint a’r prophwydi a laddasent, yn 
gwacddi arno am ddial yn hwy. 


CYMMANFA FLYNYDDOL MANCHESTER, 

Y Sulgwyn, Mai 31, 184G. Cynnaliwvd y Gymmanfa hon eleni yn vj* 
Hall of Science , Manchester. Agonvyd y cyfarfod cyntaf am 10 o’r 
gloch y borcu, drwy ganu a gweddio. Galwyd It. Hedloek, Ysw., i 
lywyddu ; a Thomas Ward a John Banks yn is-lywyddion. Rhifwyd 
y swyddogion prescnnol fel y canlyn : Henuriaid, 107 ; offeiriaid, 63; 
dysgawdwyr, 24 ; diaconiaid, 7 ; a thua 5000 o wrandawwyr. Hysbys- 
odd y Llywydd mewn dull syml ac eglur ddyben y cyfarfod, pwysfawr- 
ogrwydd a gogoniant y gwaith mawr o’n blaen, a thaer ddymunodd i 
gael rhan yn ngweddiau y Saint, ar fod Ysbryd y goleuni yn ein tywys 
i bob gwirionedd, fel y gwnelid pob peth cr adeiladaeth yr eglwys, a 
gogoniant yr Hwn a’i pia. Yna galwodd ar Gynnrychiohvyr yr holl 
Gynnadleddau drwy Frydain, i hysbvsu nifer eu swyddogion, eu hael- 
odau, a pha nifer a fedyddiwyd er y Gymmanfa ddiweddaf; a chafwyd 
29 o Gynnadleddau, yn cynnwys 10,345 o aelodau, 224 o henuriaid, 
637 o offeiriaid, 323 o ddysgawdwyr, 178o ddiaconiaid, 2268 wedi eu 
bedyddio er y Gynnadledd ddiweddaf. 

D. S. Y mae .pump o Gynnadleddau lliosog na chynnrychiolwyd yn 
y Gymmanfa, ac o ganlyniad nid vdynt yn gynnwysedig yn y cytrif 
ucliod ; ond gwclir yma brofion digonol fod yr holl rai hyny a ddy- 
wedant cin bod yn “ marw o’r daifodcdigacth, y bcudro, v cholera, a 


48 


PROPHWYD Y JUBILI. 


phob liaint ” a allant ddyfelslo, yn au-brophwydi liyd yn hyn. Y mae 
nid yu unig Lloegr, ond Cymru hefyd, yn cael eu blino gauddynt, Tie 
pan yr ydym yn fwy llwyddiannus nag un enwad arall ; ond pro- 
plnvydant hwy euhewyllys eu hunain, a llwyddwn ni nes llanw y byd. 

Yn y cyfarfod prydnawnol gweinyddwyd Swper yr Arglwydd i tua 
tliair mil o Saint, oil mcwn undeb a chariad. Anerchwvd hwynt gan 
amryw o’r swyddogion ar amryw faterion pwysig ; a diau fod y Dv- 
ddanydd yn llanw calonau pawb a llawenydd drwy y lie. Cyfododd 
amryw o’r Cynnrychiolwyr i hysbysu ansawdd gyffredmol eu Cynnad- 
leddau, a mawrion weithrcdoedd Duw yn eu plith : ni bu amser a 
mwy o undeb a llwyddiant yn gyffredinol na’r amser hwn. 

Yn y cyfarfod hwyrol, anerchwyd y cyfarfod gan y llywydd Hedlock. 
Ilhoddodd addysgiadau buddiol ar amryw faterion, ond yn neillduol 
am y casgliad ynghyd yn ol gorchymyn Duw r , yr anghenrheidrvvydd o 
liyny, y gwaredigaetlmu a’r benditliion mawrion sydd i’w derbyn drwy 
byny, ynghyd a’r ffordd fwyaf cyfleus a manteisiol i wneyd hyny. 
Dangosodd yn eglur y byddai y British and American Commercial 
Joint Stock Company ,” yn foddion i ddwyn yr amcan mawr hwn i ben, 
ac y galluogai y tylodion o bob gwlad, y rhai ni allant gasglu gyda’r 
Saint mewn un ffordd arall, i gael mwynhau y fraint faw r r hon. A 
dangosodd fod y Gymdeithas ueliod yn awr mewn gweithrediad, wedi 
ei sefydlu yn ol yr Act of Parliament , ac annogodd bawb i gydw'eith- 
redu er ei llwyddiant. Helaethodd yr is-lywyddion yn w'resog ahyawdl 
ar yr un materion, a dilynwyd hwynt gan yr Henuriaid C. Kimball, 
Samuel Downe, a D. Jones; yna cauwyd y cyfarfod trwy weddi a 
chanu, ac, ond barnu oddiar sirioldeb y gvnnulleidfa, aethant ymaith 
gyda hollol l’oddlonrwydd a mawr lawenydd. 

Dydd Llun am 10, dechreuwyd y cyfarfod gan John Banks ; yna 
gosodwyd a threfnvvyd y Llyvvyddion ar y gwahanol Gynnadleddau am 
yr amser dyfodol. Sefydlwyd rhai o’r newydd ; yn mhlith ereill cy- 
nygiwyd gan D. Jones, ac eiliwyd gan y Llywydd, ar i unarddeg o’r 
eglwysi sydd yn Sir Fynwy fod yn Gynnadledd berthynol i Gymru, a 
bod John Morris i lywyddu drosti, yrhyn a benderfynwyd ynunfrydol. 
Y r na hysbysodd y Llywydd Hedlock, fod D. Jones w T edi ei anfon p’r 
America gan yr awdurdod uchaf yn yr cglwys, i lywyddu dros yr holl 
Gynnadleddau drw'y Gymru, ac mai ei ddyledswydd ef ydyw trefnu pob 
materion ynddynt, a threfnu y mesnrau goreu er lledaenu y gwaith 
drwy Gymru, &c. Y r na terfynodd y cyfarfod. 

Am hanner awr wedi dau o’r gloch, dechreuwyd y cyfarfod pryd- 
nawnol fel arferol. Penderfymvyd rhai materion a berthynai i Gyn- 
nadleddau Scotland, a’r Isle of Man, ac anfonwyd amryw bregethwyr 
i gynnorthwyo y llywyddion oedd yno, a rhai manau yn Lloegr. Cy- 
nygiwyd gan J. Johnson fod Cynnadledd Garaw r ay i gael ei chysylltu a 
Chymru, dan lywyddiaeth D, Jones ; cefnogaiy Llywydd hynyynfawr, 
a dymunodd ar D. Jones anfon llywydd dros Garaway. Mewrn atebiad 
arwyddodd yntau ei foddlonrwydd i ufyddhan i’w cynghor, er fod gan- 
ddo gymmaint i’w arolygu eisoes ; ond dywedodd fod yr adferiad cref- 
yddol presennol yn ei adgoffa am y dirywiad gwladol er’s llawer dydd, 
pan y cydunwyd i roddi i’r gormeswyr tramor un swydd o Gymru pob 
cunrif a'J fod bron yn meddwl mai “ainserocdd adferiad pob peth” yw 


PROPHWYD Y JUB1LI. 


49 

y dyddiau dlw^ddaf hyn, drwy fod Cynnadledd vn y flwyddyn yn caei 
ei hadferu i’r dywysogaeth; ac addawodd wneyd aaUaicr lies a cliysur 
y rhai oedd dan ei ofal. Cyn diwedd y cwrdd liysbysodd y llywydd 
ei fwriad i osod y Commercial Joint Stock Co. ger cn bron yn y cyfar- 
fod nesaf, fel y galleiitgyd-drefnu y mesurau goreui’w dwyn yn mlaen. 

Dydd Mawrth, agorwyd y cyfarfod am ddeg o’r gloch gan D. Jones. 
Yna, yn ol ei addewid, dygodd y Llywydd fatcrion y Joint Stock Co. 
o flaen y Gynnadledd, a dangosodd fod y Gymdcithas hon wedi ei 
sylfaenu ar gyfreithiau Prydain, wedi ei chofrestm yn gyflawn yn y 
Chancery , a Bod pob mesur i gael ei gario yn mlaen gan ddeunaw o 
ddirprwy wyr a ctholwyd gan y mvryrif o'r aelodau, a bod y cyfryw wedi 
eu rhwymo dan feicliniaid i ymddwyn yn ol yr Act of Parliament , ac er 
y lies mwyaf i’r aelodau, yn annibynol ar yr eghvys, o herwydd fod 
cannoedd o aelodau, i'e, a rhai o honynt wedi cymmeryd cannoedd o 
ranau, heb eu bod yn yr eglwys ; etto, dangosodd fod y Gymdeitlias 
mewn llawer ffordd yn tueddu er lies i’r eglwys, yn enwedig gyda 
golwg ar sefydliad y Saint yn California, masnachu a liwynt, drwy fod 
ein llongau ein linnain yn myned a llwythi p bob math o nwyfau a 
marsiandiaeth o Loegr a inanau ereill, ag sydd nid yn unig yn anglien- 
rlieidiol, ond yn ennillawl, i fyned i wlad mor newydd a phell oddi- 
wrth farchnadoedd y byd marsianadiol. Bwriada y Gymdeitlias anfou 
un o'i llongau ynatua diwedd y flwyddyn hon, a llwyth o farsiandiaeth, 
a’r ymfudwyr hyny a ddewisant fyned yno. Bwriadant hefyd fyned ag 
amrywiol beiriannau i sefydlu manufactories i wneyd dillad, &c., a 
sefydlu y gwahanol gangenau o’r celfyddydau, a pbob peth a fydd 
arnynt eisieu er eu cyunaliaeth, eu cysur, a’u llwyddiant yn y baradwys 
orllewinol h&no, yn nghyda rhai ereill a ewyllysiant fyned yno, yn mha 
le y cant lonyddvvch i addoli eu Duw yn gydwybodol, lieb fo<l terfysg- 
luoedd o’r rhai a enwant eu linnain yn Gristionogion, yn eu merthyru, 
eu carcharu, eu gormesu, a’u hyspeilio o’u meddiannau, gan losgi eu 
tai uwch eu penau wrth yr ugeimau, a’u halltudio o fan i fan, fel y 
maent wedi parhau i wneyd heb un achos, am yr un xnlynedd ar b)un- 
theg diweddaf. Dangosodd y llywydd fod y Saint yn mliob sefydliad 
a wnaethant wedi bod yn cyfoethogi eu gelynion, pa rai wedi cael eu 
harian a droent yn ami yn fradwyr iddynt, ac wedi myned ymaith a’u 
camddarlunient yn fawr, er codi erlidigacth arnynt ; ond trwy y gym- 
deithas hon galluogir y Saint i ddiwallu eu hanghenrheidiau eU hunain 
ar lwybr cyfiawnder, ac i ddwyn elw i’r gymdeithas hefyd yn annibynol 
ar eu gelynion. Dangosodd ddybenion amrywiol a daionus y gyin- 
deithas ardderchog lion, a dilynwyd ef gan Mrd. Ward, Jones, Wiley, 
ac ereiil, y rhai a helaethent ar ddybenion a galluoedd y gymdeitlias i 
lesoli nid yn unig ei haelodau, ond y Saint hefyd, canys undeb y\v 
gallu ; ac ni ddechreuodd y Saint un gwaith hyd yn hyn, pa mor an- 
mliosibl bynag yr ymddangosai ar y cyntaf, ar na lw r yddasant drwy gy- 
mhorth eu Duw i’w orphen ; ie, er bod yr holl fyd a’r diafol yn gosod 
pob rliwystr a allent ar eu ffordd. Dywed ein gwrthwynebwyr ein bod 
wedi cael eiu rhwystro i adeiladu y deml yn Nauvoo ; nid yw hyny yn 
wir, o biegid y mae hono wedi ei gorphen er y cwbl, a miloedd wedi 
cael eu cynnysgaethiad ynddi, ac amryw o honynt wedi cyrhaedd i 
Loegr wedi hyny. 


50 


PllOPHWVD Y JUBILI. 


Dywed ereill ein bod wedi ein hnlltudio o “wind yr addewid ” 
oherwydd i ni gacl ein halltudio o Nauvoo, ae o’r Unol Daleithiau j 
nid yw liyny wir ychwaith, canvs ni feddvliasom erioed mai Dinas 
Nauvoo, ydyw “ Gwlad yr Addewid.” Oni wyr ein cyliuddwyr y 
gw ah a niae tb rhwng dinas a “ gwlad ?” Eu geiriau hwy yw y rhai 
hyny ; ae nid yw eu gwaith hwy yn alltudio y Saint o’r naill gwr i’r 
Hall yn y wlad hono, yn profi fod y Saint wedi eu siomi yn eu dys- 
gwyliad, ae ni siomir mo honynt yn hyny, nnvy nag yn eu hufydd-dod 
i’r gorchymynion ereill o eiddo eu Harglwydd a’u Duw. 

Dangosent hefyd mai y gvmdcithas hon fyddai yn offeryn dan fen- 
dith Duw, i ddwyn vr amcanion hyny yn mlaen gyda llwyddiant a 
phrysurdeb mawr, er syndod yn ddiau i’n gwrthwynebwyr. 

Wedi hyny, gohiriwyd y cyfarfod hyd y prydnawn. 

Arg ddau o’r gloeh, agonvyd y cyfarfod, a dilynwyd yn mlaen gyda 
materion y Joint Stock Company. Ar yr 17eg o Ebrill diweddaf yr 
ardystiwyd gweithredoedd 'y gymdeithas hon yn y Chancery; y mae 
caniatad i wertliu deng mil o ranau, am bunt yr un, gyda haw] i\v 
cynnyddu, ac y mae eisoes dros wyth mil wedi eu dosranu, a tliros 
bedair mil ereill ar gofres yr ymgeiswyr ; a dyinunir ar lywyddion y 
gwahanol gynnadleddau ac eglwysi ymdrechu i werthu cynnifer o 
ranau ag a allant, fel y gellir prynu llong newydd sydd gan y Directors 
mown golwg, a’i hanfon allan eleni tua California. 

Cynygiwyd gan D. Jones, dros y Directors, eu bod nid yn unig yn 
cymmeradwyo yr hyn a wnaethwyd gan y Llywydd yn eu habsennol- 
deb, orid ei fod yn deilwng o’u diolchgarwch am ei ddiwydrwydd a’i 
fedrusnvydd, a’u bod.yn eyd-lawenhau a’r gymdeithas yn ei lwyddiant 
anarferol i sefydlu y gymdeithas dan lawer o anfanteision, heb syrthio 
i un camgymmeriad, nac anghyfreithlonrwydd a achosa ddirwy y 
gyfraith. Cymmeradwywyd hyn yn unfrydol. 

i Cynygiwyd hefyd gan D. Jones, a cliymmeradwywyd yn wresog gan 
bawb, — Fod y Gymmanfa yn cymmeradwyo ymddygiad blaenorol y 
Llywydd Iiedlock, a’i gynghorwyr, dros yr eglwysi yn Mhrydain, ae y 
parhawn i’w cynnorthwyo drwy ein fFydd. a’n gweddiau. 

Dychwelodd y Llywyddion eu diolchgarwch yn dra serehog, gyda 
taer weddi ar i’r Arglwydd ein harwain a’i ysbryd bob amser, fel y 
parhaom yn undeb y ffydd hono un waith a roddwyd i’r Saint ; ac 
felly terfynodd y gynnadledd liosocaf, hyfrytaf, a mwyaf llesol, debyg- 
wn, a gynnaliwyd genym yn Mhrydain. 

Hysbyswn ychwaneg am y Joint Stock Company i’n darllenwyr, 
ynghyd a’i rheolau, ei gweithrediadau, a’i llwyddiant, drwy gyfrwng y 
Prophwyd, o bryd bwy gilydd ; ond byddai rhy faith yn y rliifyn 
hwn. 

Cawsom fel hyn gynnadledd gysurus, a phob argoelion, drwy ein 
hundeb, sel f a phenderfyniad, o fod y gwaith yn llaw ein Duw, i 
fyned yn y blaen hyd lwyddiant cyffredinol. 


HANES CYMMANFA MERTHYR TYDFIL. 

Ar ddydd Sul, y 12fpd o Orphenaf, cynnaliwvd cymmanfa yn Neuadd 
y Cymreigyddion, yn y dref uchod. Deehi euodd y cwixld burcuol ana 


PROPHWYD Y JUBILI. 


51 


ddeg o’r gloch, a galwyd Capt. D. Jones i fod yn Uywydd r a William 
Davies o Rumni, ac Edward Edwards, yn ysgrifenwyr. 

Wedi canu. a gweddio, galwodd y Llywydd ar ly wyddion y gwahanol 
gangenau drwy Gymru, i adrodd eu sefyllfa bresennol, rhif eu swydd- 
ogion, aelodau, a’u cynnydd yn y tri mis diweddaf ; a chafwyd tel y 
canlyn : — Rhif y cangenau, 34 ; aelodau, 670; henuriaid, 22; otfeiriaid, 

• 42; dysgawdwyr, 25; diaconiaid, 15. Wedi eu bedyddio yn nghorff 
y tri mis diweddaf 110. D.S. Y mae tri o bregethwyr ac amryw Saint 
yn sir Benfro, heblaw y nifer uchod. 

Anerchwyd y gynnulleidfa yn wresog gan amryw o’r henuriaid, yn 
nghylch mawredd y gwaith h\vn, gogoniant “goruchwyliaeth cyflawn- 
der yr amseroedd,” yr anghenrheidrwydd am undeb a ffyddlondeb, a 
chymhorth Ysbryd Duw dan bob erlidigaethau, er parhau yn ffyddlon 
hyd y diwedd. Dangosent sefyllfa gyffredinol y cangenau yn o gysurus 

• a llwyddiannus. Yna sefydlwvd cangenau sir Fynwy yn gynnadlcdd, 
a’r brawd John Morris, Victoria, i lywyddu drosti. Cydnabyddwyd y 
Saint cynnulledig yn Llan-y-byddar, Machynlleth, Harlech, Ffestiniog, 
Hirwaun, a Cefn-coed-cymer yn gangenau o’r gynnadlcdd hou am yr 

‘ amser presennol. Yna gohiriwyd y cwrdd hyd ddau o’r gloch. 

Am ddau, cynnaliwyd cyfarfod y Saint. Dcchreuwyd drwv ganu a 
gweddio, gan y llywydd. Wedi hyny dangosodd ein dyledswydd i uf- 
yddhau i’r ordinhad o Swper yr Arglwydd ; a’i dybenion, sef i wneuthur 
eoffa am farwolaeth yr Arglwydd : parhad yr ordinhad, sef “ hyd oni 
ddelo ” yn ei deymas, mewn ncrth a gogoniant ; a dedwydd sefyllfa y 
rhai a barhant yn gwneuthur hyny yn dcilwng, y cant fyned i mewn i 
lawenydd eu Harglwydd, 11 i swper neitliior yr Oen ;” y dywCdir wrth- 
ynt, “ Deuwch, chwi fendigcdion fy Nhad, etifeddwch y deymas,” &c. 
Pan y bydd eu Brenin yn eu plith, wedi darparu iddynt “ wledd o 
ddanteithion breision, ac o loyw-win puredig,” neu fel y dywed ef ei 
hun, “ hyd onid yfvyf ef yn new^dd gyda chwi yn nheyrnas fy Nhad,” 
&c. Dangosodd yr anghenrheidrwydd am i bob un gymmodi a’u gil- 
ydd, os oedd rliyw anghydfod rhyngddynt, cyn y gallent fwyta nac 
yfedyn deilwng. Wedi hyny gweinyddwyd yr ordinhad i oddeutu pump 
neu chwe chant o Saint, oil ynllawenhau yn undeb yr Ysbryd a chwlwm 
tangnefedd. Wedi hyny tvstiolaethodd amryw, yn neillduol y cenadon 
a ddychwelasant o bregcthu yr efcngyl drwy Wynedd, am y sicrwydd 
sydd ganddynt, a’u penderfyniad i fyned yn mlaen gyda’r gwaith, gan 
ymorphwys ar eu Tad uefol am nerth yn ol y dvdd, a llwvddiant ar eu 
llafur, er gogoniant ei enw, adeiladacth ei deymas, ac acluibiaeth en-^ 
■ eidiau eu cydgenedl. Mewn tna thri misbedyddiodd Abel Evans dros 
ugain yn siroedd y Gogledd, amryw o ba rai ni chlywsent yr efengyl 
o’r blaen ; sefydlwyd pedair o eglwysi newydd yno, oil yn mwynhau 
doniau a bendithion yr Ysbryd Gian, mwy neu lai, ac mewn amryw 
Ihnau y cleifion yn derby n iechyd drwy allu Duw. Dvwedai y brawd 
Robert Evans o Arfon ei fod wedi bod yn pregethu yr efengyl i gynnull- 
eidfaoedd lliosog gan mwyaf, o Gonwy hyd lthuddlan, Newmarket, ac 
- hyd Rhosllanerchrugog ; ac yn nihob man fod y rhai gonest eu calon 
yn chwilio yr ysgrythyrau, ac yn cael y pethau a bregethir “ felly,” yn 
eu credu, ac mewn rhai manau yn ufyddhau iddynt; fod y cynauaf yn 
wir yn fawr, ac yn addfed, ond y gweitliwyr yn anaml. Eliezer Edwards, 


52 


TROPHY/YD Y JITB1LX. 


hefyd, o sir Gaerfyrddin, a’n hysbysai foci amryw fanan yn awyddus am 
glywed pregetliu ciu hcgwyddorion, o herv/ydd cu bod wedi blino yn 
darllen a chrcdu yr ystoriau a bregcthir ac a gyhoeddir yn ein lierbyn; 
fod dynion rhesymol yn gweled y rhaid fod gcnym fvvy o grefydd na’n 
herlidwyr, cyn y eaffem nac y dyoddefem ein herbd mor greulon a di- 
aclios ; felly y mae y eamgyhuddiadau a’r croes-haeriadau yn^fi^l eu 
goruwch-lywodraethu, i fod er Ihvyddiant i’r efengyl, a dwyn gvyaf th ar 
eu dyfeiswyr. Dywedai y brawd Ebenezer Morris, fod amryw bregeth- 
wvr gydag ef yn myned yn mlaen yn llwyddiannus yn Pont-y-pridd, 
Dihcwyd, Llantrisant, &c., ac amryvviol wedi eu bcdyddio er y gym- 
manfa ddiweddaf, a chauddynt obaith am laweroedd ctto yn fuan. Cyd- 
unai y cyfan mrd gan bregctliwyr a phroffeswyr y sectau y caffent yr 
»erlidigaeth greulonaf ; ac mewn rhai mannu, mai dynion digrcfydd a’u 
rhwystrai i gael en Ilabyddio gan y crefyddwyr. Terfynwyd y cwrdd 
trwy weddi, am i Arghvydd v cynauafsymud y rhwystrau o’r ffordd, ac 
anfon gwcithwyr i’w gynaunf. 

Ain banner awr wedi rbweeh, ar ol agoryd y cwrdd fel arferol, dang- 
osodd y llywydd yn fyr a chynnwysfawr, odidognvydd yr efengyl dra- 
gwyddol, mai tnvyddi hi y dygir “ bvwyd ac anllygredigaeth i’r goleuni,” 
■ei haiighyfnewidioldeb, &c,, ac wedi liyny tystiolaetliocld fod goruch- 
wyliaeth wedi ei rhoddi i ddynion, yn y dyddiau divveddaf hyn, i breg- 
ctliu yr efengvl drwy allu Dim, a’i fod Ef yn cydweithio ac yn caclarn- 
bau y gair trwy y nerthoedd a*r rhyfeddodau y rhai sydd yn canlyn. 
Dilynwyd cf gan y brawd John Morris, yn Saesonaeg, ar yr un mater 
.pwysig. Wedi liyny dangosodd Robert Evans yn eglur yr anmhosibl- 
rwydd ocdcl i lyfr awdurdodi neb i bregethu, i weinyddu ordinhadau 
ty Dduw, nac i anfon allan weision dros Dduw, heb eu bod wedi eu 
galw gan Dduw ryvv focld, a’u hordeinio gan ei weision. Profodd hefyd 
yr anghenrheidrwydd am yr boll svyddau a’r ordinhadau, ynghyd a r 
boll ddoniau ysbiydol, er gwneyd corff neu eglwys Crist yn berffaith, 
oddiwrtb y eyffeiyb anghenrheidrwydd am yr boll aelodau (yn ol y 
gymhariaeth a arferodd Paul yn 1 Cor. xii) er gwncydy corff dynol yn 
berffaith ; ac yna tystiodd yn ddifrifol ac eofn ei fod ef wedi cael gafael 
ar y fath eglwys yn awr, yn meddu yr boll aelodau, scf y doniau ; a 
thaer erfyniai ar bawb o‘r gwrandawwyr ddyfod i mewn iddi ar frys, 
cyn cau y drws. fel y rydfwynhaent y henditbion byn, ac yr etifeddent 
fywyd tragwycklol. Wedi diweddu y cwrdd bedyddiwyd dau, ac yrn- 
adawodd y cl y if a liosog, yn ol pob arwyddion, wedi cael boddlonrwydd 
mawr. 

Dydd LI tin am ddeg. dechrcuwyd y cwrdd drwy ganu a gweddio. 
Hvsbysocld y llywydd mai clyben mwvaf ncillduol y cwrdd, oedd i neill- 
duo ac erdeiuio swyddogion, gan ddangos y gvahaniaeth rhwng y 
dihvv offeiriadaeth, yr anghenrheidrwydd am y naill a’r llall yn yr eg- 
lwys, ynghyd a'r hoil swyddau a bertliynant iddynt, cyn y gellir gwein- 
yddu yn gyfreithlon mewn un swydd. Dangosodd y cyfrif manwl a 
Taid rodcli am y talentau gverthfawr hvn, oddiwrth csiampl y gwas 
,4 ‘ anfuddiol,” yr hwn a clatlwyd i’r tywyllwcb eithaf, Mcroz, &c. Dang- 
osodd y perygl o, a’r gosp am, gamddefnyddio eu talent, neu beidio ei 
tlefnvddio ar hob cvflensdra, ci bod yn bcrl uwclilaw pris, yr hon gyda 
£5yddlondeb a siciha i’w, pherchenog fywyd tragwyddol, a choron an- 


PROPHWYD Y JUBILI. 


53 


niflanedig i’w gwisgo ; ac o’r ochr arall, os camddefnyddid hi, y byddai 
yn arogl marwolaeth. i farwolacth. Dangosai y mawr anglien sydd 
am Weithivyr yn y winllan, a thaer annogai ei gydswyddwyr i yrawroli 
gyda’r gwaitli, i aclmb pob cyfleusdra i wueutliur daioni, gan ofalubod 
yn “llestri glan ” with drin pethau mor gysegredig ag ordinhadau ty 
Dduw, ac ymorphwys arno ef yr liwn a biay gwaith, i’n nertliu oddydd 
i ddvdd, er adeiladu ei deyrnas, dercliafu enw ei Fab Icsu, ae achub 
cin eydgeuedl. Annogai bawb o’r Saint, ond yn enwedig y swyddwyr, 
i fod yn amyneddgar a pliwyllog pan eu gwrthwynebid gan grefyddwyr 
y wlad ; peidio a digio, ond* tosturio wrthynt, a gweddio drostynt, gan 
mai felly y bu rhai o honom uiiiiiau hyd oni oleuwyd ni ; peidio “ a 
dadleu ynghylcli geiriau, ac anmhwvllo yn nghylch cwestiynau,” ond 
o gariad atyut, ynidrechu drwy dvstiolaeth ac esiamplau da eu lien- 
nill i deyrnas Dduw ; canys druain ydynt, ni wyddanfc beth y maent 
yn ei wneuthur, na phabethau y maent yn wrthwyuebu ; fod cannoedd 
a miloedd o rai gonest eu calon, yn ewyllysio cael gafael ar bethau syl- 
weddol yr efengyl, ond cr hyny yn eu hanwybodaeth yn cymmeryd eu 
camarwain gan eu bugeiliaid ar y ffyrdd y tucddant hwy, heb ym- 
cliwilio i'r peth yn ami ; yn awyddns i gredu yr ystoriau gwarthus am 
danoin a ewyllysient fod yn wir, hyd nes y gwelirnod y bugail erlidgar 
ar ei braidd yn rhv and o lawer on cl cr hyny dilynwn esiampl ein 
Bugail mawr, yr hwn pan ei ddifenwyd ni ddifrmvodd drachefn, canys 
gair arafaidd a ddetry lid ; am liyny, frodyr anwyl, “yn eich amynedd 
meddiennwcli eich eneidiau,” “mewn iawn bryd y medwn ninnau oni 
ddiflygiwn.” Cofiwn mai gwvn ein hyd ni pan ddywedo pawb yn 
ddrwg am danom er mwyn Crist a’r efengyl, canys felly y dywedent am 
ein brodyr o’n blaen. Ac a llawer o gynghorion ereill yr annogai y 
llvwydd ei frodyr i fyned yn mlaeu yn vrrol a gwresog, a ni yn gwybod 
nad yw ein llafur yn ofer yn yr Arglwydd. Wedi hyny gwnaetlipwyd 
syhvadau eglurliaol a chymhwysiadol ar y materion dan sylw, gan v 
brawd Thomas Pugh, Cwmbacli. Dangosodd ardderchogrwydd y drefn 
hon rhagor y eredoau dynol agv bu efe yn cn pregethu yn eianwybod- 
aeth, am flynyddau. Penderfynai fyned yn mlnen, gan ei fod wedi cael 
gafael ar grefydd a “grym ” ynddi, yr hon a ddygai iddo fwy o oleuni, 
gwybodaeth, a llawenydd, mcwn yehydig oriau, nag a ddygodd yr hyn 
oedd ganddo o’r blaen nievni blynvddau meitbion. Ynagalwyd ae or- 
deiniwyd cleg o’r offeiriaid yn hennriaid. Galwyd tri ar hugain o off- 
eiriaid ereill, unarddeg o dclysgawdwvr, a pliedwar o ddiaconiaid, 
perthynol i’r gwahauol gangenau drwy Gymru. Tystiodd y rhai a 
alwyd eu gwybodaeth o’r gwiriouedd, a’upenderfyniad i ymdrerhu cyf- 
lawni eu gwahanol swvddnu, gan ymorphwys nr Dduw am gymhorthei 
Ysbryd i’w tywys i bob gwirionedd, er gogoniant ei enw a lies dynion. 

Wedi liyny dhveddwyd y cwrdd, er rlioddi lie i’r ehwiorydd lliosoga 
charedig oeddynt eisoes vn dysgwyl am gael darpaj-u y wledd odidog 
yn yr Hall, yn ol yr livsbysiad blaenorol ; ac erbyn dau o’r gloeh yr 
oedd yr olygfa wedi cyfneivid yn hynod ragor y cyrddau blaenorol — 
gwelid y byrddau ar hyd a lied yr Hall wedi eu gorlwytho a danteith- 
ion o amryw liwiau, lluninu, a bias. Yr oedd y llestri yn rhagorol o 
liardd a threfnus, y tc yn flasus a da, a’r gvnideithas yn hynod o siriol 
a llaweu. Yn nghorlT y prydnawn, eisteddodd tna saith eant wi th y 


54 


<*HOPHWYD Y JUBILI. 


byrddau, y rhai oeddynt wedi cael tocynau, a daeth rhai cannoedd er- 
eill, gan dalu heb doeynau, am nad oedd digon wedi eu parotoL* Os 
iawn barmi yn ol pob ymddangosiadau, meddyliem oddiwrth yr undeb, 
y llawenydd, a’rcariad, fod pawb wrth eu bodd. Daeth cannoedd o’n 
cyfeillion parchus o’r byd i gydwledda a ni, a hoff iawn genym eu 
cwmni. Drwy y cyfan, rhedai ein meddyliau yn ol ac yn mlaen, o’r 
amser dedwydd y gwleddai ein rhieni cyntaf ni oil, mewn undeb a hap- 
usrwydd, heb elyn, heb ofid, poen, na Jgwall, ond oil yn siriol. Ond 
beth am y dedwydd ddydd sy’n dod, o’r hwn nid yw gwleddoedd fel 
hyn ond megys defnynau mewn cymhariaeth i’r mor. Henffych i’r 
44 amseroedd adferiad pob peth a Lefarodd Duw tnvy enau ei hoU sant- 
aidd brophwydi erioed yna — 

44 Yr hen flaidd a welir yn wirion a diddig, 

Yn 'serchog gynhesu’n garuaidd ryw oenig; 

Yr hydd a’r hen lew o Mir serch a gyd-lyfant, 

Ac yna mewn gwely o flodau ’mddigrifant. 

44 Y mudan a’r byddar a hyfryd gyd-ganant, 

A’r cloff a’r anafus o’u deutu a ddawnsiant ; 

A llygaid y deillion a welant oleuni, 

A hwythau gyd-unant i neidio a moli. 

* l Bydd wyneb y ddaear yn frith o addolwyr, 

Ac enw yr Iesu yr uchaf a emvir ; 

Ac yna ceir gwcled y ffyddlon genedloedd, 

Yn fyrdd a myrddiynau’n dod i’r cymmanfaoedd ; 

Yr ager gerbydau a’r llongau yn llawnion 
O feibion a merched awyddus am Seion. 

** O eithaf y ddaear daw Ephraim a Juda, 

Yn lion i roesawu yr Iesu’n Fessia: 

Os bu eu gwrthodiad o hono yn chwerw, 

Cant deimlo’u dychweliad yn fywyd o feirw. 

44 Cyd-gesglir hen falais a theulu. cenfigen, 

Ac ysbryd rhyfela, a chwyno, a chynhen ; 

Ac hunan, a balchder, a ffiaidd gybydd-dod — 

A bwrir y cyfan i anghof a drewdod. 

44 Yr eglwys ymbura yn ol ei rheolan, 

Nes blysia seraphiaid fod ynddi’n aelodau; 

A’i phriod mor ami ei chwmni ymofyn, 

Nes denu angylion yn filoedd i’vv ganlyn. 

“ Llawenydd a mavvl, a serehogrw-ydd cynnyddol, 

A leinw hob mynwes drwy’r dyrfa ddedwyddol : 

Boed moliant, gogoniant, amen, haleliwia, 

Gan saint ac angylion i enwi’r Jehofa.” 

Am banner awr wedi saith, symudwyd y byrddau a gweddill y 
wledd, a chymmerodd y Llywydd y gadair; ac wedi canu, gwnaethwyd 
amryw odlau ar yr achlysur o’r gymmanfa, y wledd, lhvyddiant yr 


PROPHWYD Y JUBILI. 


52 . 


echos, ac annogwvd y Saint i barhau mewn brawdgarwch, ac i fyw yu 
heddychlon a phob dyn hyd y gallant. 

Dangosodd y Llywydd yr anghenrhcidrwydd am anfon cenadon I 
bregethu yr efengyl drwy’r dywysogaeth, yr anhawsderau mawrion a 
lliosog sydd ar y ffordd, yn enwedig wrth ystyried nad Ilawer o’r 
doethion a’r mawi-ion bydol sydd etto wedi eu gaiw yn Nghymru — fod 
Duw yn awr, fel eynt, wedi dadguddio y pcthau mawrion hyn i wael 
bethau Cymry, fel y byddai godidogrwydd y gallu o Dduw, ac nid o 
honom ni. Ac er ein bod yn pregetlm yr efengyl yn rhad i’r byd, ni 
ellir gwneyd hyny heb fwyd a dillad mwy na chynt, yn enwedig yn 
nghanol y genedlaeth drofaus ac anghrediniol hon. Nid yw Duw yn 
dysgwyl hyny, canys teilwng i'r gweithiwr ei fwyd a’i ddillad ; a chan 
bwy y dysgwj r lir hyny, yn fwy na chan y rhai ydynt wedi teimlo bias 
maddeuant, wedi profi melysder y wledd, wedi dyfod yn blant y 
goleuni, a derbyn o Ysbryd Crist, yr hwn sydd yn fflam enynol o 
gariad at achubiaeth pob dyn. 

Yna cynygiodd y Llywydd, eiliwyd, a chymmeradwywyd yn unfrydol 
gan y dyrfa liosog, fel y canlyn : — 

“Fod Cymdeithas Genndol i gael ei sefydlu heno, unig ddybenion 
yr hon a fydd cr cynnorthwyo y cenadon a anfonir oddi yma drwy’r 
wlad, i’r lleoedd nad oes Saint i ddiwallu eu hanghenrheidiau. 

“ Fod cyfeisteddfod i gael ei ffurfio, yti cynnwys llywyddion yr holl 
wahanol gangenau drwy Gymru, a’u bod hwy i ddewis eu llywydd, 
trysorydd, ac ysgrifenydd ; a clia y mwyrif o honynt hawl i newid 
unrhyw swyddwr neu aelod o'r gyfeisteddfod, pan farnont hyny yn 
; anghenrhcidiol. 

“ Fod i’r trysorydd roddi meichiau am yr arian yn ei feddiant, ac 
I na fydd iddo dalu dim o arian y gymdeithas i neb, heb gael fcocyn 
| wedi ei law-arwyddo gan y llywydd drwy orchymyn y mwyrif o’r gyf- 
s eisteddfod ; a’i fod i gymmeryd dangoseg am yr hyn a dalo, wedi ei 
i thanysgrifio gan y derby nydd. 

j “Fod gan y llywydd awdurdod i alw y gyfeisteddfod ynghyd pan 
farno hyny yn anghenrheidiol, drwy roddi i bob aelod ddeg diwrnod 
o rybydd. 

“ Fod yr ysgrifenydd i gadw cyfrif o weithrediadau a chyfrifon y 
gymdeithas, i ddangos ei gyfrifon ar bob gwyl o’r gymdeithas yn 
gyhoeddus, heblaw mor ami ag y gofyna y mwyrif o’r gyfeisteddfod 
ganddo. 

“Fod y gweddill o’r arian a ddeillia oddiwrth y tea party hwn, wedi 
talu pob costiau, i’w defnyddio at wasanaeth y gymdeithas yn unig. 

“ Fod llywydd pob cangen i gynnal cyfarfod bob nos Lun gyntaf o’r 
mis, i weddio ar i Dcluw lwyddo ymdrechiadau y gymdeithas, yno i 
hysbysu hynt y cefiadon, ac annog pawb i gyfranu yr hyn a allant ar 
y pryd, er cynnorthwyo y gymdeithas ; a’i fod i anfon yr hyn a gesglir 
i’r prif drysorydd, y cvfleusdra cyntaf wedi pob cwrdd, ac i gael 
dangoseg ganddo am danynt.” 

Dewiswvd y Llywydd i fod yn llywydd y gymdeithas; William 
Phillips, Merthyr, yn drysorydd; a William Davies, Rumni, yn ysgrif- 
enydd, ac Edward Edwards, Abercanaid, i’w gynnorthwyo. 

: Ivhoddodd Robert Evans ac Abel Evans adroddiad cynnwysfawr a 


PKOPIIWYD Y JUBILI. 


42 . 

difyrus o’u teithiau drwy y Gogledd, gan daer ddyrauno ar eu brodyr 
yn Merthyr ddyfoJ allan i'r frwydr, iV cyunorthwyo yn myddin Duw 
Israel yn erbyn y cedyrn gewrl sy’n adeiladu muriau Babel fawr. 

Yua galwodd y Llywydd ar y pregethwyr hyny osdd yn bresennol 
a allent drefnu eu hnmgylchiadau fel y gallent fyned i’r winllan am. 
vspaid, i arwyddo hyny drwy godi ar eu traed ; ac wele, pymtheg a. 
safasant ar eu traed, gan arwyddo, “Wele ni, anfon m;” y rhai a 
arwyddent eu parodrwydd a’u penderfyniad i fyned allan i’r winllan, 
rhai am dri mis, rhai am bump,ac ereill nad oedd neb yn ymddybenu 
arnynt am gynnaliaeth, a gyssegrasant eu holl amser i bregethu yr 
efengyl. Penderfvnodd y gyfeisteddfod eu cynnortlnvyo* hyd eu gallu. 
o’r drysorfa, yn ol eu hanghenrheidiau. 

Yna rhoddodd William Phillips gyfrif manwl &r hyn a dderbyn- 
iwyd, a chostiau y wledd lion, a chafwyd fod £22 10s. o ennill. 

Talwyd dfolchganvch gan y Saint i\v cyfeiilion o’r byd am eu 
cwmni, eu sirioldeb, a’u boneddigeiddrwydd, drwy’r gymmanla a’r 
wledd. 

Talwyd diolchgarwch y gynnulleidfa i Mr. Hopkins, perchenog y 
Neuadd, am ei gymmwynasgarwch a’i sirioldeb yn eaniatau pob eyf- 
leusdra a ofynid iudo. Ac yna terfynodd y Llywydd v gymmanfa a’r 
tea party- mwyaf lliosog, llwyddiaunus, a boneddigaidd a welsom yn 
Ngliymry, drwy weddi am i Dduw fendithio ein gwaith, a’n cadw ni 
oil yn ffyddlon hyd oni orphenom elu gyrfa mewn llawenydd tra- 
gywyddol. Amen. 


; GWRTH-ANNOGIAD. 

I-b a ddyben ein herlidir odcli yma, oddi draw? 

* • ^I ba ddyben ein hathrodir ar dafodau pawb a ddaw?* 

I ba ddyben chwaln’n cyrddau, eeisio cau ein genau’n llwyr ? 

* Os oes dyben dan y cwbl, pa bcth yclyw ? pwy a’i givyr ? 

Beth ! ai attal llanw’r dyfnfpr ? beth ! ai troi y dwfr i’r lan ? 
m Beth ! ai attal ffrwd volanco sy’n eich golwg, deulu gwan ? 

NCeisiwch attal hynt y cwmwl, ceisiwch attal tonau’r mor; 
j Haws rhoi attal ar y rhei’na, na rhoi taw ar Saint yr lor. 

Os achubodd Crist ein bywyd, osrhoes in’ ei Ysbryd Gian — 

1 Os yw hwnw'ii Hon’d ein henaid, ae yn llosgi fel y tan — 

Os y w golud addewidion draw yn Bros ffyddlon saint — 

0 ! pa fodd y gallwn dewi, gydr.’n bri, a chyda'n braint? 

Pwy fn’n ceisio, ond eich brodyr, osod taw er’fc Rawer dydd 
Ar y saint a’r apostolion — cedyrn cvntaf feddai’r ffyJd ? 

Os methusant hwy’r pryd hyny, pan yn ngwres y frwydr fawr, — 
Os rhoi heibio fu eudiwedd, rhoudwch chwithau heibio’n awr. 


^nWUVBOKT , AC wE-M i'WVD tAA JOilF JOKES. 


Blaen-Dal, 3c.] 


[Ol-Dal, 3|c. 


«■ Atocii dcuaf ctto, — a gwir wcdaf, 

Ccwch ^redu neu bcidio; 

Er poh damt, nad faint a fo, 

Ni phcidiaf a phrophwydo. 

PROPPIWYD Y JUBILI, 

NEU 


SEREN Y SAINT. 

«<YR ARGLWYDD IOR A LEPARODD, PWT NI PIlROrnWYDA ? CANY8 I 
WNA YR ARGLWYDD DDIM, A*R NA DDANGOSO El GYPRINACII 
l*w WEISION Y f*OFIIWYDl.” 


... r — 

Rhif! 3.] MEDI, 1846. [Cvf. I. 


CYNNWYSIAD.- 

TUD. 


Tystiolacth Haneswyr Eglwysig ynghylch Gwyrthiau .... 57 
Ymddangosiad Crist i r r Indiaid Americanaidd— eu Rhy- 

fcloedd — ac Han^s Mormon 58 

Tystiolacthau am Lyfr Mormon CO 

Profion o Eirwiredd Llyfr Mormon 63 

Tystiolaeth Traddodiadau Indiaidd 88 

Adolygiad ar Bregeth y Parch. W. R. Davies, Dowlais, 

ary Gwyrthiau 70 

Golygydd y Q\pir Fedyddiwr 78 


MERTHYR-TYDFIL: 
CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN D. JONES; 

AC AR WERTO IIBPYD 

GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL, A LLAWER 
O LYFRWERTHWYR. 

1846. 



X 

< 


AT EIN DARLLENWYR. 


3 ' 

■4 



5 


? 





i 


IhrMUNWN dynu sylw ein dorUenwyr at wall a bassiodd ornom yn 
nhud. 78 o'r rhifyn hwn. Yn y drydcdd linell o'r dernyn a elwir 
u Golygydd y Gwir Fedyddiwr” dywedir fod copi o lythyr dan sylw 
yno, i'w gacl yn Mhrophwyd Gorphenaf; yr hyn sydd yn fcius, 
oblegid yn y dernyn uchod y dylai y Uythyr erybwylledig ymddangos ; 
ond gan bod hyny wedi dianc ar eirf sylw, wele rhoddwn gopi o hono 
yn y lie hwn: — 

“AMDDIFFYNIAD Y SEINTIAU. 

11 Me. Golytsydd, — Y n ddiweddar dacth rhifyn Mawrth o’r “ Bedyddiwr” i*a 
dwylaw, a gwelcra, cr mawr ayndod a thristwch, eiahcnwau ni wedi eu tan-yagrifemi 
wrth ryw lythyr, yr hwn a ddywcd y Parch. W. U. Davies, Dowlaia, ddarfod i ni ys- 
grifenu ato cf, yn galw amo i ddadleu a*n “hapostol clodwiw, y Capt. D. Jones,” &c. 
Ond yr ydym ni yn tystio mewn sobrwydd a gwirionedd, yn ngwydd Duw a dynion, 
na ddarfu i ni ysgrifenu, nac achosi i*r Uythyr cyfeiriedig gael ci yegrifenu, nac un 
yagrif araU at y gwr hwnw erioed ; ac os ysgrifenodd rhywun y UythyT hwnw ato cf, yr 
ydym ni yn hoUol anwybodu* o hyny. Yr oU a wyddom am ddim yn dcbyg iddo yw, 
ddarfod i ni glywed fod y Parch. W. B. Davies yn dangos rhyw lythyr go dcbyg i’r un 
uchod i’w gymmydogion mewn dirmyg, ac enw y Capt. D. Jones wxtbo, tua thri mis 
yn- ol, a bygythiai ei gyhoeddi, &c ^ yr hyn a achosodd i Mr. Jones hyabyau yn gy- 
boeddus ar y pryd, os deuai y cyfryw lythyr, yn tnlaen, ar i'r cyhoedd beidio ei goeho, 
aezzui forgery oedd pob gair o hono. Anfonwyd hefyd i hyabyau hyny i Mr, Davies, 
a dysgwyUwyd fod y peth wedi myned i dir anghof hyd oni welsom y llythyr cyfeir- 
ijedijpyn y. ** Bedyddiwr,'' a'n henwau ni wrtho. Hawdd i bob dyn a wyr rywbeth am 
danom wded mai ffug yw y Uythyr hwnw. Nid'ydym ni, ac nid yw y Capt. D. Jones 
ychwaith yn hhni bod yn “apoatol,” ac nid oca neb yn Mhrydain, a'r a wyddom am 
danynt, yn hbni, nqp yn cael y tcitl o apostol ynfcin plith. 

“ Dyagwyliwn y rhoddwch le i'r amddiffyniad hwn yn un o'ch rhifynau nesaf. 
Teg i bawb gacl y gwir bot^l ci fam afyddo. Casern gatl benthyg cich colofnau i aylwi 
ar atebiod Mr. Davies i'r Uythyr cyfeiriedig, a hyderwn na fuasech chwi, na Golygydd 
un cyhocddiad Crefyddol araU yn Nghymru, yn cyhocddi y falh bethau am neb o’ch 
cydgenedl, oddicithr eich bod yn foddlon i gyhoeddi yr amddiffyniad hefyd. O’r hyn 
Ueiaf, nid ydym yn gwncyd mwy na’n dyledswydd trwy roddi i chwiyr hysbysiad hwn, 
fel y gal loch, os dewiswch, alw y cabldraethau yn ol, fel na orfoder ni o'r diwedd i ar- 
feryd moddion ereiU i gacl y cyfiawnder a'r rhyddid a goniateir i'n cymeriadau gan 
gyfreithiau ein gwlad. Yr eiddych yn b arch us, 

11 Abel Evans, 

“William Hbwsiiaw,” 


AMMODAU. 

I; Cynnwysa y Prophwyd Draethodau ar AthrawiactHau a Dyscybl- 
aeth y Saint, Hanes am eu helyntion yn mhob cwr o'r byd, ynghyd & 
phob banes araU fo’n dwyn perthynas a’u cenadwri, neu obeithion. 

II. Daw allan yn fisol, ac oddeutu diwedd y mis, fel y cynnwyso 
bob* peth anghenrheidiol fo'n perthyn i’r mis sydd enwedig ar y 
adiifyn. 

III. Y Prisfjdd Tair Ceiniog i'r Rhag-dalwyr, a Thair a Dimai i'r 
Ol-dalwyr. 

IV. Gofelir am Ragymodrodd a Mynegeir i'r Prophwyd yn flyn-_ 
^ddol^fel X gjUler ei rwymo yn llyfr cryno at orfefiad parhaus. 


THOMAS WA ED, 

AMERICAN EMIGRATION, COMMISSION, FOR WARDING r 

AND 

GENERAL SHIPPING AGENT, 

STANLEY BUILDINGS, BATH-STREET, PRINCESS DOCK, 

♦ LIVERPOOL . 


Y gwr a cnwir yma svdd swyddog dros y Gymdeithas Ymfudawl 
a gvmmcradwyir gcuyin o bryd i bryd yn y Prophwyd. 

^ Trosglwyddir nwyddiiu o bob math ganddo t i bob man yn yr 
Unol lialeitliian, Canada, Dcheubarth America, yr India Ddwyr- 
einiol a Gorllewinol, Cliina, Bombay, Calcutta, Australia, Zealand 
Newydd, &c„ &c. 

Trosglwyddir ymfudwyr yn v llongau mwyaf a diogelaf i New 
York, Boston, Philadelphia, Baltimore, Charleston, New Orleans, 
Mobile, Quebec, Montreal, &c., ar yr ammodau iselaf ; a gwncir 
pob darpariacth gogyfer & chysur a chyfleusdra i ymfudwyr, ag a 
all fod yn y prif longau uchaf eu pris ar y llwybr. * r 

Gofvnir un bunt i lawr am bob ymfudwr o oedran, tuag at vr 
ymfudind, er mwyn sierhau lie i’r cyfryw yn y llong. 

Cyfeirier pob llythv'r, wedi tain* y doU, i Thomas Ward , Li- 
censed Emigration Agent , Stanley Buildings, Bath Street, Prince's 
Dock, Liverpool, a cheir atebiad dihoced yn y fan. 

*** Yr ydym ni yn gwybod drwy brofiad trist,fod dynion fw cael yn 
ein port hladdoedd, yn gici&go gtcyneb teg, a thafod tirion , yn denu dyeithr - 
iaid i ym/udo inewn llongau peryglns , ynghyd ag i sugno dwblyrarian ag 
a fyddai raid o'u llogellau. Mae, y fynyd hon , gannoedd o Gymry gicir- 
ion, yn ymborth i bysg y Werydd, o achos diofalxcch dechreuad cu mor - 
daith. Nid yw Mr . Ward yn un c/r cyfryw, Ceir .ei ammodau yn 
w, ei ymborth , cyflemdra a diogelwch yn gyfartql iV llongau goreu allan 
o Liverpool 


MERTHYR-T^D FIL. 

r^WAHODDIR y Cyrary i NEUADD Y CYMREIGYDDION 

AVnJmunnT J > >' n * v dref hon > » glywed y GREFYDD 
£ AIDD> fel ei hndicrwyd drwy Weinidogaeth Angyloidd— 
1 raddodir Darlithoedd bob Sul am 11 o’r gloch, ac yn yr hwyr am 6, 
Cr £1°?/ Pj L nciau Athrawiaethol a ganlyn yn ysgrythyrol a rhesymok 
r fjdd yn Mab Duw fel digonol Waredwr— Edifeinvch— Bedvdd er 
maddeuant pechodau— Arddodiad dwylaw erderbyn yr Ysbrvd GISn — 
afenad y Doniau Ysbiydol— Adferrad yr loddewon i Palestimw-Yr 
Aagjfodiad cyntaf— Teyrnasiad personol Crista? y Ddaear am Fil o- 
*' ftrn Gy^redinoL — Y Nef a’r Ddaear newydd, & 
uiynghedfen dragywyddol y Bydyssawd a’i Drigolion ! ! ! 

D.S Y mae croesaw i bawb ddyfod i mewn heb dalu dim- 


CYHOEDDIADAU SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF. 


I. 

Cykoeddwyd yn ddiweddar , Pm Chwecheiniog , 

Y FARW WEDI El CHYFODI YN FYW! 

NEU 

YR HEN GREFYDD NEWYDD. 

TRAETHAWD 

YN DANOOS ' 

r ANGHYFNE WIOLDEB TEYRNAS DDUW. 
GAN CAPT. D. JONES. 

*** Nid oes ond ychydig gopiau o'r Traethawd heb eu gwerthu. 
Gellir ei gael gyda'r Pkophwyd. 


II. 

Newydd ei Gykoeddi, gan yr un , Pris Tair Ceimog yn unig f 

ATEBYDD 

Y GWRTHDDADLEUON A DDYGIR YN FWYAF CYFFRE- 
DINOL DRWY Y WLAD 


YN ERBYN 


SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF, 

AW Athrawiaeth a broffesant ; 

MEWN FFURF O YMDDYDDAN RIIWNG ME1STRIAID TRADD- 
* ODIAD, SECTARIAD, A SANT. 


HI. 

Cyhoeddwyd yn ddiweddar , gan yr un, Pm Ceiniog a Dimai. 

A'HERCHIAD 

Y 

DEUDDEG APOSTOL AT HOLL FRENINOEDD, CYNG- 
IIORWYR, BARNWYR, A PIIOBL Y BYD. 


IV. 

Newydd ci Gykoeddi, gan yr un, Pris Dwy Geiniog 

Y GLORIAN, 

YN YR DON Y GWELIR 

DAVID YN PWYSO WILLIAMS, A WILLIAMS YN 
* PWYSO DAVID; 


NEU 

Bavid Williams, o Abercanaid, yn gwrthddweyd ci hun , t cedi ei ddal yn 
ei dwyll, a’i brqfi jpj euog o Ddeistiaeth . * 


PROPHWYD Y JUBILI. 

H 14AB T DEYRNAS WEDI DYFOD.” 


. Rhif. 3.] MEDI, 1846. [Cyf. I. 


TYSTIOLAETH HANESWYR EGLWYSIG YNGHYLCH 
GWYRTHIAU. 

Dywed ein gwrthwynebwyr i’r gwyrthiau ddarfod gyda, neu y» 
fuan ar ol, yr oes apostolaidd ; ond y mae eu haneswyr eglwysig 
eu himain yu eu herbyn. 'Wele eiighraifft allan o “Hanes 
Eglwys Iesu Grist,” gan y Parch. Dr. Barth, yr'hwn. a gyhoedd- 
wyd gan Gymdeithas y Traethodau Crefyddol yn Llundain. Yn 
awr, os parhaodd gwyrthiau fel hyn, hyd ganol a diwedd y drydedd 
ganrif, pa beth heblaw llygredigaeth Cystenyn yn cyssylltu 
crefydd a gwladwriaeth, &c., a bellhaodd Ysbryd Duw yn ei 
ddoniau oddiwrtliynt ? 

“Er fod yr amryw swyddau eglwysig yma yn arwain i’r gwahan- 
iaethiad- rhwng lien a lleyg/ ni allasai gymmeryd lie yn gyflawn 
tra yr oedd doniau gwyrthiol yr Ysbryd yn parhau; canys nid 
oedd y. donian yma yn cael eu cyfyngu i uu dosparth. Y r mae 
amryw o brofion credadwy na ddarfu y doniau neillduol hyny efo’r 
oes ' apostolaidd. Y r mae Justin Ferthyr yn ysgrifenu at amher- 
awdwT Rhufain, yn nechreu yr ail ganrif, fel hyn : — f Y mae lliaws, 
trwy’r byd yn gyffredin, ac yn y ddinas hon (Rhufain), wedi eu 
glanhau oddiwrtli ysbrydion aflan, pryd nad allasent gael un 
gwellliad gan eieh dewiniaid a’ch tynghedyddion chwi, yn unig 
trwy i ni, Gristionogion, ddefnyddio enw Iesu a groeshoeliwyd 
dan Bontius .Pilat; ac y;mae yr un peth yneael ei wneyd hyd y 
dydd hwn; canys y mae ysbrydion aflan -yn eael eu bwrw allan 
yn wirioneddol o ddynion.’ Yn rhan olaf y ganrif yma (sef yr 
ail) y mae Irenseus, esgob Lyons, yn ysgrifenu Y mae rhai, 
mewn gwirionedd, yn bwrvr allan gythreuliaid yn enw Iesu : ac ytt 
and, y mae y rhai a waredir oddiwrth ysbiydion aflan yn dyfod ya 



PROPHWYD Y JUBILI. 


?8 

gredinwyr, ac yn cael eu derbyn yn aclodau o’r eglwys. Y mae 
gan ereill y ddavvn o ragvvyhod pethau ; ac o freuddwydion a rhag- 
fynegiadau proplnvydoliaethol. Y mac ereill yn iachau pob math 
o afiecliyd trwy arddodiad dwylaw. Ie, y mae hyd y nod meirw 
wedi cu codi yn fyw, ac wedi bod yn eu plith wed’yn am flynydd- 
ocdd. Pwy all rifo y rhoddion grasol y mae Duw yn gyfranu i’w 
eglwys yn mhob rhan o’r byd, y rhai sydd yn cael eu rhoddi 
beunydd yn rhad, trwy enw Iesu, er gwaredigaeth y cenedloedd !’ 
Yn niwedd y ganrif hon (yr ail) y mae Tertulian yn herio holl 
raglawiaid Rliufeinig y taleitliiau, gan ddweyd, 4 Gadewcb i ryw un 
diedig gacl ei ddwyn gerbron eich brawdle, a chwi gewch weled 
a’ch ilygaid, trwy i Gristion ddweyd ond gair, fod pob ysbryd 
oedd o’r blaen yn gau-ymhoni ei fod yn dduw, dan rwymau i 
gydnabod nad yw ond cytliraul.’ Yn vvir y mae yr holl ysgrifen- 
vvyr Cristionogol bron hyd amser Eusebius, yn nechreu y bedwar- 
edd ganrif, yn dweyd eu bod eu hunain yn dystion o weled a 
chlywed y ffaith, ei bod yn arferiad cyffredin yn mhlith Cristion- 
ogion o weled ysbrydion drwg yn cael eu bwnv all an yn enw Iesu; 
bod ereill o’u brodyr } n gwybod yn oruwTh-naturioi am bethau 
dyfodol, trwy weledigaethau a dadguddiadau dw r yfol ; a bod ereill 
yn iachau yn wyrtliiol trwy ai’ddodiad dwylaw.” 


YMDDAN GOSI AD CRIST I’R INDIAID AMERICANAIDD— 
EU RHYFELOEDD — AC HANES MORMON. 

Wedi i Grist adgyfodi o feirw, gorphen ei waith yn Jerusalem, ac 
esgyn ar ddeheulaw y Mawredd yn y goruwch-leoedd, efe a ymddang- 
osodd i’r rhai cyfiawnaf o’r Nephiaid, pan oeddent wedi ymgynnull 
oddi amgylch eu teml yn yr ochr ogleddol i ddeheubarth yr Amerig. 
Dangosodd iddynt 61 yr hoelion yn ei ddwylaw a’i draed, a’i ystlys 
rwygiedig; diddymodd gyfraith Moses, gan sefydlu ei efengyl yn ei 
lie; efe a ddewdsodd o lionynt ddeuddeg o ddyscyblion i’w phregethu, 
a gweinyddu ei hordinhadau, ynghyd a’r sacrament. Gweddiodd 
drosf a bendithiodd eu plant; iachaodd eu cleifion, eu deillion, eu 
byddariaid, eu lianafusion, a’r holl rai cystuddiol o bob afiechyd. 
Dangosodd ei allu yn eu plith, drwy roddi bywyd i’r marw ; eglur- 
haodd iddynt yr ysgrythyrau a roddasid iddynt o’r dechreuad hyd y 
pryd Jiyny, ac amlygodd iddynt hefyd y pethau mwyaf nodedig a 


*>ROPHWYD Y JUBIL*, 


59 


gogoneddns a gyflawnai efe yn eu plith hwy, a’u had ar eu hoi, hyd 
oni ddeuai efe yn nghyflawnder yr amseroedd raewn gogoniant; at> 
o’r pryd hyny, hyd y diwedd, pan gesglid pawb, o bob llwyth, iaith, 
pobl, a chenedl, o bob oes a gwlnd, gerbron gorsedd-fainc Duw, i’w 
barnu yn ol y gweithredoedd a wnaethant yn y cnawd, pa lin bynag 
a fyddent ai da ai drwg, hyd onid elai v ncf a’r ddaear heibio, a bod 
ncf a daear newydd. Yr holl ddadguddiadau hyn o eiddo Crist a 
gerfiwyd ar lafnau ; ac y mae Llyfr Mormon yn cynnwys dyfyuiadau 

0 rai o honynt, ond y mae y mwyrif o bonvnt o lawer yn guddiedig 
hyd heddyw, ac i gael eu dadguddio i’r Saint yn amser da Duw, er 
cyflawni ei amcauion. Nid y’m yn aramau, nad ystyrir yn beth 
rhyfedd, ac efallai yn ammheus gan rai, fod Iesu Grist wedi ymddangos 
yn bersonol ar y cyfandir ; ac etto, ni allaf ddirnad pa wrthddadl a 
ddiclion, hyd y nod Rliagfarn ei hun, ddwyn i’w wrthbrofi. Pe 
gofynid i’r cyfryw, at bwy y cyfeiriai Crist pan y dywedodd, “ Defaid 
ereill sydd genyf, y rhai nid ynt o’r gorlan lion ; y rhai hyny hefyd 
sydd raid i mi eu cyrchu, a’m llais i a wrandawant ; a byddant un 
gorlan” (loan x, 16). Nid y Cenedloedd a feddylia, oherwydd nad 
defaid y galwai hwynt, na neb arall ond “ defaid cyfrgolledig ty Is- 
rael.” Dywedodd na ddaeth ond at y “ defaid” Ve, defaid hefyd o 
ryw “ gorlan” [g'wlad] arali, heblaw Palestina. Paham, ynte, nad 
ellir addef mai at y “gweddillion Joseph” hyn y cyfeiria? Ni ddichon 
yma gyfeirio at y Cenedloedd ychwaith, oherwydd dywed, “ A'm llabi 

1 a wrandawant.” Nid llais ei weision, ond ei lais tf, fel y clywodd y 
defaid hyny ei lais yn Judea. Pan brofir nad atynt hwy y cyfeiria 
Crist yn y dywediad rhyfedd hwn, deuwn ag adnodau ereill a brofant 
yn eglurach yn gadarnhaol; ond hyd hyny, rhaid addef fod Iesu Grist 
ei hun, i'e, yn ein Bibl ni, yn prod geirwiredd Llyfr Mormon ! 

Wedi i Iesu Grist orphen ei weinidogaeth yn mhlith y Nepliiaid, 
efe a esgynodd i’r nefoedd yn eu gwydd hwy oil; a’r deuddeg dyscybl 
a anfonasai efe, a aetbant allan drwy’r wlad, gan bregethu ei efengvl 
ef, a bedvddio y rhai a edifarhaent, er maddeuant pechodau ; ac wedi 
hyny, derbynient yr Ysbryd Gian drwy arddodiad dwylaw y dyscvbl- 
ion. Llawer o wyrthiau mawrion a wnaethwyd drwyddynt hwy ac 
ereill yn yr eglwys, hyd onid ufyddhaodd y gweddill o’r Nepliiaid a’r 
Lamaniaid o’r bron drwy y de a’r gogledd ; a hwy a barhasant yn 
ffyrdd cyfiawnder am yn agos i dri chan mlynedd : ond tua dechreu y 
bedwaredd ganrif o’r oes Gristionogol, gwrthgiliasant oddiwrth ffvrdd 
yr Arglwydd, hyd oni thywalltodd efe ei farnau dinvstriol arnynt 
drachefn. Trigai y Nephiaid y pryd hyn yn y gogledd, a’r Lamaniaid 


60 


propbwyd- y jubili. 


yn neheubarth yr Amerig. Bu rhyfeloedd creulon rhyngddynt am 
• Jlynyddau, nes dadymchwel y Nephiaid, a’u dyfetha o fod yn genedl. 
Dechreuodd y rhyfeloedd hyn oddeutu gwddf-dir Darien, nes yn'mhen 
amser gyrwyd y Nephiaid o flaen eu gelynion tua’r gogledd a’r 
tu dwyreiniol iddo, y rhai a barhasant i’w hymlid, hyd oni chasglasant 
yr holl rai oedd yn ngweddill o’u cenedl, yn wyr, gwragedd, a phlant, 
ac a wersyllasant oddiamgylch mynydd Cumorah, yn yr hwn y dar- 
ganfyddwyd yr oraclau gan Joseph Smith, fel y nodwyd eisoes. Yma 
hefyd yr ymlidiodd y Lamaniaid ar eu hoi; ac wedi casglu eu byddin- 
oedd lliosog ynghyd, yinosodasant arnynt, ac a’u tarawsant a lladdfa 
galed am ddyddiau lawer, gan dori i lawr yn ddiarbed ' yr hen, yr 
ieuanc, a’r canol-oed, yn ddiwahan. Lladdwyd cannoedd o filoedd o 
bob tu, ac holl genedl y Nephiaid a lwyr-ddyfethwyd oddiar y ddaear, 
oddieithr ychydig a ddiangasant at y Lamaniaid, rhai a ddiangasant 
i’r dehcubarth, a’r ychydig a adawwyd yn archolledig ar y maes am 
fcirw. . Yn mhlith yr olaf yr. oedd Mormon, a’i fab Moroni, y rhai 
oeddynt yn wyr oyfiawn. 

Yr oedd Mormon wedi g-wneyd talfvriad o oraclau ei gyn-dadau ar 
lafnau, yr hwn a alwodd efe yn “ Lyfr Momion;* ac yn ol gorchymyn 
Duw, cuddiodd holl oraclau cyssegredig ei dadau oedd yn ei feddiant, 
yn mynydd Cumorah ; a Llyfr Mormon yn unig a -roddodd^ efe i’w 
fab Moroni i’w gwblhaii 

Bu Moroni fyw am ychydig flynyddau wedi y dinystr hyn ar ei 
genedl, ac a barhaodd yr’oracl, yn yr hwn y dywed, ddarfod i’r Lam- 
aniaid ymlid yr ychydig Nephiaid a ddiangasant o’r lladdfa an~ 
nhraethol ar fynydd Cumorah, a’u lladd, ond y rhai a ffoisent at y 
Lamaniaid; ei fod ef wedi ‘ei adael yn unig, a’i fod yn ymguddio, 
oherwydd eu.hod yn lladd pob Nephiad na wadai Grist, hyd y nod ar 
ol y rhyfeh Dywed hefyd fod rhyfcl cartrefol yn mhlith y Lamaniaid, 
hyd onid oeddent yn yspeilio a lladd eu gilydd dros wyneb y wlad. 
Parha ei hanes hyd yr ugeinfed flwyddyh a phedwar cant ar ol Crist, 
yn mlia amser y. cuddiodd (Moroni. yr oraclau yn mynydd Cumorah yn 
ol gorchymyn yr. Arglwydd, a buont yn guddiedig yno, hyd oni ddad- 
guddiwyd hwy, drwy weinidogaeth angylaidd, i Mr. Smith, yr hwn 
a’u cyfieithodd i’r Saesrieg, drwy allu Duw, drwy’r urim a’r thumim, 
fel y mae yn hysbys. ' . 


TYSTIOLAETHAU AM LYFR MORMON. . ! 

Wedi rh.oddi o bryd i bryd grynodeb o gynnwvsiad Llyfr Mormon, 


PROPHWYD T JUBILI. 


61 


v mae yn naturiol yn awr i ofyn, onid yw yn lvfr gwerthfawr? Dywed 
llawer, pe buasent yn gweled y llafnau ar ba rai y raae yn gerfiedig, 
y credent mai gwir yw : ond yr un peth i’r cyfryw ddweyd y credant 
fod Duw yn bod; pan welant ef ; neu, y credent fod Crist wedi adgyf- 
odi, pe buasent hwy wedi ci weled. Haera rhai y dylent gael gweled 
y llafnau hyny, cyn y dylent ci gredu. Dim ond ystyried ychvdig, 
deuid i weled ei fod yn beth nesaf i anmhosiblrwydd i bawb yn mhob 
parth o’r byd, gael eu gweled. Pa hyd o amser, a pha faint a fuasai 
y gost, i’r' un rhai fyned a dangos y llafnau i bob un o’r chwe clian 
miliwn o’r liil ddynol, canys ni allent eu dangos mewn ychwaneg nag 
un fan ar unwaith ! Dywedai pob dyn rhesymol fod hyny yn 
anmhosibl. Wei, ynte, mor afresymol i’r cyfryw ofyn eu gweled, 
mwy na’r holl rai ereill. Os yw yn rhesymol i ryw un gredu tystiol- 
aeth am hyn, heb eu gweled, felly pob un ynte. Beth yw y naill 
(Jdyn yn well na’r Hall yn ngolwg Duw ? Nid yw efe dderbyniwr 
gwyneb. Onid oedd ganddo cystal hawl i ddewis ci dystion i’r peth 
hyn, ag oedd gan Fab Duw i ddewis ei dystion o’i adgyfodiad ? Y 
rhai a wrthodaut dystiolaeth am hyn, ydynt yn efelychu y Phariseaid 
anghrediniol hyny a wrthodent dystiolaeth am adgyfodiad Crist, 
oherwydd na welsant hwy cf. Nid ydym ni yn dysgwyl i neb gredu 
Llyfr Mormon, n’ac un dadguddiad arall,.a broffesa ddyfod oddiwrth 
Dduw, heb ddigonedd o dystiolaethau ; canys ni wnawn ni hyny ein 
hunain. Ond, efallai y meddylia rhai fod yn rhvfyg i ni ddweyd, ein 
bod yn cynyg iddynt gymmaint ag sydd ganddynt i brofi geirw’iredd 
yr ysgrythy.rau ; eithr anturiaf ddweyd, er fod digon o dystiolaethau 
anwrthwynebol er profi dwyfoldeb y gyfrol santaidd, yr hon yr ydym 
•ni yri gredu yn drwyadl, etto y mae genym ychwaneg o brofion o 
wirionedd Llyfr Mormon na hyny!. Ond, meddant, onid tystion 
pleidiol yw’r cyfan sydd genych ; a pha beth yw gwerth tystiolaeth y 
Saint eu hunain am y peth sydd mewn dadl ? Gofynaf finnau, Pa 
dystion sydd genym i brofi gwirionedd y Testament Newydd? Ni 
wn i am un tyst ond rhai hollol bleidiol, na dim ond chweeh o’r rhai 
hyny, sef Mathew, Marc, Luc, loan, Pedr, a Phaul. Onid oeddent 
hwy yn bleidiol yn yr hyn oil a ysgrifenasant ? ac a ydyw eu tystiob 
aeth hwy yn llai ei grym, oherwydd eu' bod yn bleidiol yn y peth ? 
Os nad yw, paham y mae tystiolaeth y tystion hyny a dystiant mor 
gadarn am w’irionedd Llyfr Mormon, yn ddirym, ynte? O’m rhan i, 
addefaf nad allaf ddirnad pa fodd y ceir un tyst anmhleidiol am y 
naill na’r Hall ; oddi eithr fod rhyw rai yn dywedyd eu bod hwy yn 
gwybod mai gwir yw Llyfr Mormon, ond er hyny y boddfonant hwy i 


62 


PROPHWYD Y JUBILI. 


golli eu lieneidiau yn hytrach na’i dderbyn, er mwyn bod yn dystioti 
anmhleidiol, fel y credai ereill ef ! Pwy a ddywedai yr anghredai ef 
y Testament Newydd, er bod yn dyst i ereill o’i wirionedd, ac yntau 
drwy liyny yn amddifadu ei hun o fvwyd tragywyddol ? Mor ffol a 
fyddai hyn ; etto nid ffolach na dysgwyl cael tyst diduedd o Lyfr 
Mormon ; canys yn v fan pan gredai ef, deuai yn bleidiol o anghen- 
rhaid ; ac oni wrthodid y cyfryw dyst pleidiol, am fod ei haeriad yn 
croesi ei esiampl , yr hyn yw’r tyst cywiraf o’r cyfan ? u Onid yw'r 
gwyrthiau yn profi gwirionedd y Testament Newydd ¥* medd rhai ; 
“ ac onid oes lluoedd o’r rhai oedd i mewn ac allan o’r eglwys yn 
tystio eu gwirionedd ?” Atebaf, o’r holl luoedd hyny, nid oes gym- 
maint ag un wedi rhoddi eu tystiolaeth i ni am hyny, ond yn unig y 
chwech pleidiol hyny. Y mae gwahaniaeth rhwng cael tystiolaeth y 
cyfryw eu hunain, a chael tystiolaeth ereill am danynt hvry ! Os 
ateba y darllenydd v cwestiynau canlynol, yna, meddyliaf, y deuwn i’r 
nn farn am hyn : — A welodd eich llygaid chwi y gwyrthiau yn cael 
eu gwnevd? A glyw'odd eich clustiau chwi hwy yn llefaru a thafodau? 
A welsoch ryw dyst a’u gwelodd hwy yn iachau gymmaint ag un claf ? 
A ddarllenasecli dystiolaeth gymmaint ag un tyst anmhleidiol allan 
o’r eglwys, a ddvwed iddo eu gweled yn cyflawni un ^rth ? Os 
eredir y Testament Newydd heb gymmaint ag un tyst anmhleidiol, 
paham na ellir gwneyd felly a Llyfr Mormon ? Yr ydym ni yn addef 
tystiolaeth y tystion pleidiol hyny yn ddigon i brofi gwirionedd y 
Testament, a dylai fod yn ddigon i bawb. Ond gwelir fod y rhai a 
wrthodant Lyfr Mormon, am fod y tystion yn bleidiol, yn gwrthod y 
Testament Newydd, yn ol yr un resymeg 1 

Oddiwrth yr hyn sydd wedi bod dan sylw yn flaenorol, y mae yn 
amlwg i bob meddwl diragfarn fod mwy o dystiolaetliau yn bodoli 
dros eirwiredd y llyfr crybwyllig nag sydd dros y Testament Newydd, 
yn gymmaint a bod cannoedd yn awr yn fyw, ag sydd wedi dyfod i 
wybodaeth o wirionedd Llyfr Mormon, yn tystiolaethu am dano, pan 
nad oes neb yn fyw yn awr a allant dystio am wirionedd y Testament 
Newydd. Y mae geuym vchwaneg o brofion a thystiolaetliau i ddwyn 
gerbron ein darllenjddion, ond gadawn heibio yn awr, gan addaw 
rhoddi yn ein rhifyn nesaf dystiolaethau y rhai hyny a welsant ac a 
deimlasant lafnau aur y llyfr, y rhai a eglurwyd iddynt trwy allu Duw, 
ac a wyddant mewn sicrwydd am danynt eu bod yn wir, ac wedi 
deilliaw cddiwrth yr henafiaid a grybwyllwyd yn flaenorol. 

^Cyd-dystia pob-peth yn dra chlir, 

Fod Ll\ fr Mormon oil yn wir.” 


PROrRWYD Y JUBILI. 


6 £ 


FROFION 0 EIRWIREDD LLYFR MORMON. 

Epallai y rhyfedda rhai pan yr anturiaf brofi o’r Ysgrythyrau, fod y 
fath lyfr a “ Llyfr Mormon" mewn hen addewid i gael ei amlygu 
i’r byd ; ond pa un bynag, y maeyn amlwg i mi, fod hyny i gyrameryd 
lie ; ac ymdrechwn yn awr i brofi yn ysgrythyrol, mai yn yr oes hon 
yr oedd i gael ei amlygu, ac mai yr America oedd y fan. 

1. Profwn fod cyfandjr yr America wedi ei addaw gan Dduw i had 
Joseph, sef dau banner llwythi Ephraim a Mannasseh ; sef, y dad- 
guddiai Duw ei feddwl a’i ewyllys iddynt hwy yno, megys ag y rhodd- 
asai ddadguddiadau ein Bibl ni i’r Iuddewon, ac hefyd y cyssylltid y 
llyfrau a gynnwysai y pethau hyny a’u gilydd yn y dyddiau diweddaf. 

Yn gyntaf, sylwer ar y fendith a ddyry Jacob i ddau fab Joseph, yn 
Gen. xlviii, 16. “ Heigiant hefyd yn lliaws yn nghanol y wlad.” Yn< 
yr un fendith dywed am Ephraim, 11 A'i had ef fydd yn lliaws o 
genedloedd.” Cyssyllter* hyn, a gwelir y byddai Ephraim yn lliaws 
o genedloedd yn nghanol y ddaear. Ar ben Joseph, dywedodd 
Jacob (Gen. xlix), “ Josepbfydd gangen ffrwythlawn — cangen ffrwyth- 
lawn wrth ffynnon, ceinciau yn cerdded ar hyd y mur. A’r saethydd- 
ion fuont chwerw wrtho ef, ac a saethasant ac a’u casasant ef. Er 
hyny, arhodd ei fwa ef yn gryf," &c. Dywed etto, “ Rhagorodd 
bendithion dy dad ar fendithiou fy rhieni, hyd derfyn bryniau tragyw- 
yddoldeb ; byddant ar ben Joseph, ac ar goryn yr hwn a neillduwyd 
oddiwrth ei frodyr.” 

Gofynaf, pwy oedd tadau Jacob, a pha fendithion a addawwyd 
iddynt? Abraham ac Isaac oedd ei dadau, a’r fendith a addawsant 
hwy i Jacob oedd gwlad Canaan ; dim llai na mwy nag a addawodd 
Duw i Abraham, sef, “ Myfi a roddaf i ti ac i’th had, wlad dy ymdaith 
[Canaan] yn etifeddiaeth byth.” Ond, “ rhagorodd ” beudith Joseph 
ar fendith ei dadau ; Ye, rhagorodd gymmaint ag a ragora “ terfyn 
bryniau tragyw} T ddoldeb" ar wlad Canaan. Yn yr Aifft yr oedd. 
Jacob ar y pryd hyn, a pha le y gellid edrych am 44 derfyn bryniau 
tragywvddoldeb" yn fwy rhesymol na thua’r Andes, neu fynyddoedd 
creiglyd y Cyfandir ? Dywed y Propliwyd hefyd, mai yn y gorllewin 
y byddent, 44 canys pan rua yr Arglwydd. |cryna meibion Ephraim o’r 
gorllewin." Y mae yn amlwg oddiwrth yr hyn a ddywedwyd, fod 
Ephraim i fod yn lliaws o genedloedd yn nghanol y ddaear, ac i fod 
Joseph i etifeddu y wlad eangaf a ffrwythlonaf dan haul, yn y gor- 
llewin ; Ye, can belled ah America. Ac er chwilio y byd o begwn i: 
begwn, ni eheir llia,ws o genedloedd, pa rai 1 oedd yn bossibl iddynt 


PROPHWYD Y JUBILI. 


£4 

darddu o Ephraim, ond yn yr America. Er fod gwahanol genedlaethau 
mewn rhai gwledydd ereill, etto, y maent mor gymmysgedig, ac mor 
wahanol eu tarddiad, fel na ddichon eu bod yn cyflawni y brophwyd- 
oliaeth uchod ; pan, o’r ochr arall, y gwelir yn yr America ugeiniau o 
genedlaethau, yn trigo mewn gwlad eang, yr hon sydd yn cynnwys 
brasder y byd, ac “ yn dwyn bendithion y ddaear isod.” Ac y mae 
pob hanesyddafuynteithioynpuplith, yn addef eubod o un tarddiad 
dechreuol. Rhaid addef mai gweddillion Joseph yw yr Indiaid Amer- 
icanaidd, neu wadu y brophwydoliaeth hon, hm na all fod yn cyfeirio 
at neb arall. 

Y peth nesaf a brofwn ydyw, fod y prophwydi yn arddangos y 
rhoddai Duw ddadguddiadau i Ephraim a Manasseh yn yr America. 
Gwel Hosea viii, 12. Pan yn llefaru dan ysbryd prophwydoliaeth, 
dywed, “ Mi a ysgrifenais iddo bcthau mawrion fy nghyfraith, ac fel 
dyeithr beth y cyfrifwyd.” Dywed Ezeciel hefyd yn mhen 37, nid yn 
unig y byddai gan Ephraim lyfr yn cynnwys dadguddiadau Duw i’w 
brophwydi cystal ag y byddai gan Juda, ond y rhoddid y ddau lyfr hyn 
ynghyd, pan y byddai Duw ar eu dycliwelyd yn ol i feddiannu eu 
breintiau addawedig (adn. 16). “ Tithau, fab dyn, cymmer it’ un pren, 
ac ysgrifena arno, I Juda, ac i feibion Israel, ei gyfeillion. A chym- 
mer it’ bren arall, ac ysgrifena arno, I Joseph, pren Ephraim, ac i holl 
dy Israel, ei gyfeillion ; a chydia hwynt y naill wrth y Hall yn un pren 
i ti, fel y byddont yn un pren yn dy law di. A phan lefaro meibion 
dy bobl wrthyt ti, gan ddywedyd, Oni fynegi i ni heth yw hyn genyt ? 
Dywed wrthynt, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw, Wele fi yn 
.cymmeryd pren Joseph, yr hwn sydd yn llaw Ephraim, a Uwythau 
Israel, ei gyfeillion ; a mi a’u rhoddaf hwynt gydag ef, sef, gyda phren 
Juda, ac a’u gwnaf hwynt yn un pren, fel y byddont yn un pren yn fy 
Ua?/ j. A bydded yn dy law o flaen eu llygaid hwynt, y prenau yr 
ysgrifenych arnynt; a dywed wrthynt, Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
Dduw, Wele fi yn cymmeryd meibion Israel o fysg y cenedloedd yr 
aethant atynt, a mi a'u casglaf hwynt o amgykh, ac a’u dygaf hwynt 
j’w tir eu hun. A gwmaf hwynt yn un genedl o fewn y tir yn rnynydd- 
oedd Israel, ac un brenin fydd yn frenin iddynt oil : ni byddant hefyd 
imvy yn ddwy genedl, ac ni renir hwynt mwyach yn ddwy frenin- 
iaeth.’' 

Y mae yn hysbys i bob hanesydd, na fu meibion Israel yn un genedl 
neu freniniaeth ar fynyddoedd Israel, nac un man arall, er yr amser 
y rhanwyd hwynt yn ddwy freniniaeth dan Rehoboam, fab Solomon, 
.a Jeroboam, fab Nebat. Etto, hysbysa y propliwyd ni, y dwg Duw 



PROPHWYD Y JUBILI. 


65 


hwynt yn un freniuiacth ; le, yn eu gwlacl cu bun, S3f yn niysg 
mynyddoedd Israel. Cyflawnir hyn drwy fod Daw yn eu casglu o 
blith yr holl genedloedd yr aethant atynt. 

Dechreua y casgliad hwn yn uniongyrchol wedi i’r Arglwydd gym- 
meryd pren Joseph, yr hwn sydd yn Haw Ephraim, a’i roddi gyda phren 
Juda, ac y dcuant yn ei law e;f yn un pren. Syhver, ar y naill o’r 
prenau hyn, byddai yn ysgrifenedig drwy orehymyn Duw ryw bethau j 
Juda, ae ar y pren arall i Ephraim (canys gelwir ef yn bren Ephraim 
cystal ag yn bren Joseph), a gofynaf pa bethau a orchymynai Duw cu 
hysgrifenu arnynt, ond yr hyn bethau a ddywedodd llosca, “ Mi a 
ysgrifenais iddo [Ephraiiu] bethau mawrion fy nghyfraitli,” scf, er 
llywodraethu y ddwy gangen hyn o d£ Israel, ac o ganlyniad, cynnwys- 
ent brophwydoliaethaa am y petliau a ddygwyddai iddynt yn yr amscr 
dyfodol, canys cynnwysayr hull vsgrifeniadau a orrhymynodd Duw eu 
hysgrifenu at bob llwyth, iaith, a chencdl, hyny ; ac felly mae yn 
rhesymol i ni ddysgwyl y cynnwysai pren Joseph neu Ephraim “bethau 
mawrion cyfraith Duw,” er cu dysgu, eu llywodraethu a inynegi iddynt 
eu tynghedfen, fel i’w cyfeillion. Cynnwysai pren Judah bethau 
mawrion ei gyfraith i Judah (sef i lwyth Judah). Ond paham y 
gelwir hwy yn brenau, ebe y darllenydd ? Atebaf, nad oedd y gel- 
fyddyd o wneuthur papyr yn adnabyddus yn nyddiau Ezekiel; o gan- 
lyniad, byddai raid iddynt ddarparu rhyw beth arall i’r pwrpas hyny. 
Weithiati ysgrifenent ar grwyn wedi cu tanio yn llyfn, pa rai a alwent 
yn femrwn. Weithlau defnyddient risgl coed i’r pcrwyl, a alwent 
papyrus ; ac weithiau naddent brenau yn Ilyfn i’r dyben hyn. Y rhai 
olaf hyn oeddent hawddaf i’w darparu ; ac oherwydd hynv, gorch- 
ymynodd Daw i’r prophwyd ddarparu dau bren yn y fan, er eu dangos 
i’r bobl, i fod yn siampl neu arwydd iddynt y cyssylltai Duw r lwythau 
Israel, fel, ac ar y pryd y cyssylltir y ddau lyfr hyny a’u gilydd. Dyma 
yr achos, debygaf, y gelwir hwynt yn brenau yn lie llyfrau. 

Y gofyniad mwyaf naturiol i ymholwr awydclus yw, Yn mha le y 
ceir yr oraclau hyn ? Dywed y prophwyd fod pren Joseph eisoes yn 
meddiant meihion Ephraim, ac y byddai i Dauw ei gymmeryd oddi- 
yno, a’i symud at bren Judah, fel y deuent yn un yn ei law. Er nad 
hysbvsir yn mha le y mae pren Judah, cyfeiria nad yw efe i gael ei 
s ymud fel y Hall, o'r man y mae; yna deallwyf fod pren Judah eisoes 
yn meddiant trigolion y byd ; a chan fod pren Ephraim yn guddiedig, 
cymmer Duw o’r fan He y mae, dwg ef i’r amlwg a gesyd ef gyda 
phren Judah. Nid yw yn newydd i’r darllenydd weithian mai y Bibl 
yw pren Judah; canys ni cliynnwysa banes un llwyth na phobl ereij> 


66 


FHOPHWYD Y JUBILT. 


ond hwy, er y gwasgariad crybwylledig, ond fel y mae hane3 ereill 
mewn cyssylltiad a hwynt. 

Cynmvysa bethau raawrion Duw wedi eu hysgrifenu i lwyth Jnda, 
gan brophwydi ac apostolion o dy Juda. Cynnwysa hefyd bro- 
phvvydoliaethau am y petliau dyfodol, pa rai ydyiit eisoes yn meddiant 
cenedloedd y byd. Yn awr, gan ein bod wedi cael allan bren Juda, 
awn yn mlaen i chwilio allan bren Joseph, gan gofio pan gaffom cf, y 
rhaid ei fod yntau yn cynuwys pethau mawrion cyfraith Duw i Eph- 
raim ; yn rhoddi hanes y gangen lion o dy Joseph, wedi ei ysgrifenu 
gan brophwydi ac apostolion yn olynol o lwynau Joseph, fel y mae 
pren Juda o'r eiddo yntau. Hefyd, cynnwysa y byddai y llyfr hwn 
yn guddiedig yn nghyfiiniau y wlad lie y trigai meibion Ephraim ar y 
pryd y dygai Duw ef i’r amlwg, canys cymmerir ef o law Ephraim ; 
ac megvs yr arwydda y gair Ephraim yma ci hiliogaeth a darddent o’i 
lwynau, felly “ o law ” a arwydda o feddiant, neu o’r wlad lie y mae yr 
Ephraimiaid yn trigo. Gan ein bod wedi profi eisoes y byddai “ Eph- 
raim yn lliaws o genedloedd yn nghanol y ddaear,” yn y “ gorllewin” 
o Jerusalem, “hyd derfyn y bryniau tragwyddol,” sef cyfandir yr 
America; canys pe cymmerid taith o’r gorllewin i Jerusalem hyd oni 
ddelid o hyd i liaws o genedloedd o’r un tarddiad, nicheid ddim yn 
debyg hyd oni chroesid v Mor Wervdd. a thua lledred Charlestown, 
Carolina Ddeheuol, Unol Daleithian yr America. Meddylidyr ystyriai 
y teithiwr ei orclnvyl arben pan y cyrhaeddai yma, a chael y fath liaws 
o genedloedd ar gyfandir yn cyrhaedd o’r bron o’rcylch gogleddol hyd 
y deheuol; a dywedai, dymayr Ephraimiaid yn gyflawniad manylafo’r 
prophwydoliaethau anrdanjmt; ac yna rhaid cael v pren [llyfr cyf- 
raith] Ephraim yma yn eu plith hwy, ac ni ddichon un llyfr a gaffer 
yn un man arall ateb y desgrifiad manwl hwn. Wei, a welwyd y fath 
lyfr ag a ddesgrifir, yn eu meddiant, gan rywun ? inedd v darllenydd. 
A gellid meddwl pe ceid gafael ar y fath lyfr yn eu plith yn rhoddi 
hanes eu tarddiad a’u lielyntion, y byddai hyny yn ffaith anwrthwv- 
nebol, ac yr addefai hyd y nod yr anffyddwyr caletaf eirwiredd y naill 
lyfr a’r Hall, canvs gwell dau dyst nag un. Yna, chwiliwn yn fanylach 
yn eu plith am y fath lyfr, canys gwir a ddywedodd y prophwj'di ; a 
chan mai y rhai hyn yw yr Ephraimiaid, rhaid fod y fath i ddyfod i’r 
amlwg o’u plith hwy ; a dylai yr holl rai a fvnant amddiffyn geirwiredd 
y Bibl [sydd yn tvstio am lyfr Ephraim] nid yn unig llawenhau, gan 
gredu y cyfryw pan y ceir, ond ymdrcchu rhoddi gwybodacth o hono i 
bawb. Y neb a ddirmygo neu a wrtliyd y dystiolaeth [y llyfr hwn] 
sydd yn gwrtliod y tyst am dano [sef y Bibl], am gelwydd. 


ritOPIlWYD Y JUB1LT. 


67 


Gan nad ocs neb o’r Indiaid hyn, a’r a welwyd, yn gallu darllen, nid 
cllir braidd dysgwyl y byddai llawer o Iyfrau yn eu plith yn awr, ond 
nid yvv hyny yn prod na fuont yn meddu llyfrau rywbryd, yn gallu 
eu darllen a’u hysgrifcnu, imvy nag y prawf dymchwcliad hollol Ba- 
bilon, a dinasoedd mawrion yr Aifft a manau ercill, ynghyd a hollol 
ddirywiad eu trigolion, na fuont yu eu hamser yn brif athrofeydd neu 
Thebes y byd. Ac fel llawer o’r rhai hyny, nid ocs gan yr Indiaid 
Americanaidd yn awr, ond cyfeirio yr ymdcithydd am atebiad i’w 
gwestiynau at yr adfeiliadau arddcrchocaf o’r dinasoedd mwyaf eu 
maint, eywreiniaf eu celfydd-waith, a chadarnaf eu hamddiffynfevdd, a 
weflwyd yn y byd. Y gweddillion hyn a lefarant yn eglur ac yn bar- 
haus, mewn llawer dull, am gvwreinrwydd eu tadau, ac a ddanirosant 
y dirywiad hollol sydd wcdi goddiweddyd eu plant. Adilefa teithwyr 
diweddar fod yr hen ddinasoedd, y temlau mawrion a lliosog, y co- 
lofnau anferth, y muriau uchel, yr aniddiffynfcydd cedyrn, a’r dinas- 
oedd caerog, yn profi eu bod nid yn unig eyn hyned, ond o’r cyffelyb 
gelfyddydau ag eiddo yr Aifftiaid. pan yn eu rhwysg a’u grym. Pwy 
a’u gwnaetli, pa bryd, a pha beth yw eu banes, nid oes neb o’r teith- 
wyr yn eu phth wedi cael ateb i’w bcddlonrwydd, a’r atcbion a geir 
gan y brodorion anwaraidd eu hunain yw’r traddodiad a ddvsgwyd o 
dad i fab, ac v inaent yn hynod am argraftu y pethau hynotaf a fu yn 
eu plith ar gofv plant ieuainc. Difyrus fu genyf weled yr lien wyr pen- 
llwyd yn eistedd wrth eu I Viyman, a’r bcchgyn bach o’r bedwaredd 
genedlaetli yn eistedd ar eu gliniau, i gael eu dysgu yn eu hancsydd- 
iaeth, yn enwedig eu rhyfeloedd, banes dewrion eu teulu eu hunain, a 
chwcdlau traddodiadol eu prophwydi, pa rai a alwant eu Medicineman. 
Gwna hyn fagu cariad yn y plant at eu llwyth en hunain, gan achos^ 
iddynt eu hefelychu hwy mewn gwroldcb ; ac nid anfvnych y megir 
ctnfigen dnvy ddysgeidiaeth fel hyn at lwvth arall, o’u mebvd. Gor- 
chwyl yr henafiaid yw dysgu i’r rhai ieuainc v traddodiadau a ddysg- 
wyd iddynt hwy gan eu cyn-dadau, pan y bydd v dynion heinyf yn 
hela, y gwroniaid yn ymludd, a’r llanciau a’r merched ieuainc yn eu 
chwareuyddiaethau, ac yn dysgu saethu a bwa, palfu y war club a’ r 
tamahaivk am y cyflymaf, yr hyn a wnant gjda cln wreirrwvdd mawr 
wrth swn eu hoffer cerdd, eu symbalau, u nifer o bibellau. i\Iae gan- 
ddynt fath o ddawns eyn myned i ryfel, a math arall wedi dycliwelyd 
yn ol, os yn fuddygoliaethus, ynghyd ag unirvw ddullinu er eu difyr- 
wch cartrefol. Pan y byddant liwv ur ymosod ar eu gelynion, y mae 
ganddynt arferiad o waeddi yn unllef mor groeh ac mor ofnadwy ag y 
gallant, er gwroli y naill y Hull, a cliodi arswyd ar eu gelynion ; ac nid 


G8 


FROPHWYD Y JUBILIi 


yw yn annhebyg eu bod wedi dilyn yr arferiad hwn er’s oesoedd, cany.? 
“ cyffelyb yw i ruad plant Israel pan orchfygent,” Ond rhag bod vn 
rhy faith, awn heibio y ffeithiau lliosog sydd drwy y wlad yn profi eu 
henafiaeth, a rhoddwn dde3grifiad o’r dinasoedd a’i moel-gloddiau, See., 


mewn rliifyn arall. 




TYSTIOLAETH TRADDODIABAU INDIAIDD. 


.Ond er cael hanes y Cof-lyfr, scf “ pren Ephraim” yn eu plith, gof)T.af 
sylw diduedd y darllenydd at yr hanesion canlynol, pa rai a gyhoeddwyd 
i’r byd ychydig flynvddoedd yn ol, gan ddynion diduedd, ac o gynnneriad 
uchel, ac a brofant iod traddodiad yn mhlitb y gwahanol lwythau drwy’r 
cyfandir, yn lied debyg i’w g*ilydd vnghylch y llyfr nodedig dan sylw. 

Mr. Bondinot a ddyry*yr banes a ganlyn am yr Indiaid y bu efe yn cu 
plith: — “Y mae traddodiad yn mhlitb eu penaethiaid, fod gan eu cyn- 
dadau lyfr lied debyg i’r llyfr sydd gan y bobl wynion yn awr [y Bibl], 
eu bod yn bobl ddedwydd, gwaraidd, a llwyddiannus. Dywedant liefyd, 
y meddai eu tadau ddoetbineb a galluoedd gmuwch-naturiol oddiwrtb 
4 yr Ysbryd Mawr,’ drwy yr hyn eugalluogid i ragfynegn pethau dyfodol, 
ac i oruwch-lywyddu tyiighcd cenedloedd; yr hon wybodaeth a gj'flwjm- 
asant i’w plant, ar yr aimnod o fod iddynt ufuddhau i’r cyfreithiau 
santaidd a gynnwysai y llyfr ftu'nw ; a darfod iddynt dn\'3’ hyny dderbyn 
llawer o fendithion a-gwaredigaethau mawrion, hyd onid oedG3*nt 3*11 bobl 
wynfydedig ; ond, fod y galluoedd hyny wedi eu colli o’u plith er ys 
llawer 0 amser bellach.” 

Col. James Smith a y r sgrifena yn hanes ei daith, pan g}*mmerwvd ef 
yn eu plith. — “ Y mac ganddyut draddodiad 0 fod yr ang) r lion, neu ‘ drig- 
olion y nelbedd,’ fel* cu gain ant, yn ymweled a’u cyn-dadau yn fynych 
pan sefydlasant gyntaf ar 3 r cyfandir, 3' llefarent wrthynt, gan eu d3 r sgu 
pa fodd i weddio ar yr Ysbryd Mawr; ac inae llawer 0 bethau ereill nad 
ydynt hw3' yn awr yn cael gwybod dim am dan3mt.” 

Mr. Boudirot, 311 ei eylwadau ar eu *hiaith, a ddywed, — “Y mae eu 
hiaith, yn ei gwreiddiau, ei phriod-ddull 0 frawddegau, a’i chyfansoddiad 
neillduol, yn dangos boll gynneddfau yr Hebvatg; a fhetli sydd dra 
hynod, ac 3m deilwng 0 sylw neillduol yw, ei bod 3m C3 _ nnwys 3- rhan 
fwyaf 0 betliau milldnol 3 r iaith hono, yn enwedig 3m y pethau y gwa- 
haniaetha oddiwrtb ieithoedd ereill. Clywais draddodiad gan hen wr o 
lwyth Siocklridgo , fod eu cyn-dadau yn meddu Llyfr Santaidd , yr hwn 
a draddodwyd i wacred 0 gcnedlaeth i genedlaetli, ac o’r diwedd a gudd- 
iwyd yn y ddaear, a bvth er hyn3 r eu bod hwy wedi bod yn cael eu b satliru 
dan draed eu gejynion ; ond fod 3T oraclau hyny i gael eu hadferyd idd- 
ynt, ac y caent v piyd hyny oruchafiaeth ar eu getynion, meddiant o’u 
gwlad, a niwynbau eu hiawnderau a’ 11 breintian eyntefig.” Wedi 
traethu llawer 0 draddodiadau cyffelyb i’r uchod, sylwa Mr. Baudinot, 
“ A ddichon rhyw ddyn wedi darlien yr hanes am y traddodiadau Tnd- 
iaidd li3 r n, pa rai a geir yn mhlith tylwythau y gwahanol genedloedd 
hyn. o’r gorllewin i’r dwyraiii, ac o’r gogledd i’r deau, ar wahan I10IJ0I 
oddiwrtb tu gitydd, wedi eu hysgrifenu gan wahanol haneswyr o wybod- 
aeth a chynimcriadau uehcl, yn meddu 3' manteision goreu, mewn gwa- 


PROPHWYD Y JUBILI. 


.67 


li£mol fanau, ac ar wahanol amseroedd, heb fod yn bosibl iddynt gym- 
deitliasu a ’11 gilydd ; a ddiclion rliywun, meddaf etto, anghredu eu tyst- 
iolaeth, gan feddwl fod hyn oil yn tarddu oddiar ddamwain, neu fwriad i 
dwyllo, tra na byddai neb ar ei ennill wrth hyny ?” 

Oddiwrth y traddodiadau hyn, gwelir fod gan y bobl yma yn y cyn- 
oesoedd “ Lyfr Cyssegredig,” neu santaidd, yn cynnwys cyfreithiau cys- 
segredig [neu bethau mawrion cyfraith Duw], wedi eu hysgrifenu iddynt 
gan eu cyn-dadau, trwy ddylanwad goruwcli-naturiol Ysbryd Duw, trwy 
yr hwn yr oeddynt yn prophwydo. Hysbysant ni fod y llyfr hwn wedi 
ci draddodi o dad i fab, hyd nes y cuddiwyd ef yn y ddaear, eithr nid i 
aros yno byth ycliwaitli, ond i gael ei amlygu yn ngliyflawnder yr amser 
y gwelai Duw yn dda, er bendith fawr, ac i fod yn foddion i’w casglu 
hwytliau yn ol i feddiannu cu gwlad. Ac onid yw hyn yn liollol gyd- 
fynedol a’r hyn a brophwydodd Ezekiel mewn perthynas i “ bren Joseph ?’* 
sef y cyimnerai Duw ef o’r fiui lie y cuddiwyd ef yn mysg yr Ephraim- 
iaid, ac y rlioddai efe ef gyda phren Juda, sef y Bibl, ae wedi hyny y 
cymmerai efe feibion Israel o blitli yr holl genedloedd yr aethent atynt, 
ac a’u casglai i’w gwlad eu hnnain. 

Dywed y prophwyd Jeremia yn amlwg am y casgliad olaf hwn i’w 
gwlad, pen. xxxi, 8, — “ Wele, mi a’u harweiniaf hwynt [ei bobl Israel] 
0 dir y gogledd, ac a’u casglaf hwynt o ystlysau y ddaear, y dall, y doff, 
y feichiog, a’r lion sydd yn esgor ar unwaithj gyda hwynt; cynnnlleidfa 
fawr a ddychwelant yma ; oblegid m 3 r fi sydd dad i Israel, ac Ephraim yw 
fy ngh} r ntaf-anedig,” sef yn y casgliad neu yr adferiad olaf i’w gwlad a 
addawsai Duw i’w tadau. Felly rhesymol vw dysgwyl y byddai Duw 
yn dechreu y gwaith yn eu plith htvynt. Yn adn. 18, dywed — “ Gan 
glywed y clywais Ephraim yn cwynfanfel hyn : Cospaist fi, a mi a gosp- 
wyd, fel llo heb ei gynnefino a’r iau ; dycliwel di fi, a mi a ddychwelir ; 
oblegid ti yw yr Arglwydd fy Nuw.” Mor debvg yw hyn i gwynfan vr 
Eplirainiiaid yn bresennol, yn ol y traddodiadau blaenorol, onide ? ac y 
mae yr adnod nesaf yn dangos mai gwaith ofer a wna cenadon y sectau, 
yn ccisio gan yr Indiaid Aiuericanaidd edifarliau ac ufyddliau i’w fiurf- 
iau, a’u dynol gredoau hwy ; canys, “ Yn ddiau tredi i mi ddycliwelyd, 
mi a edifarheais [ac nid cyn hyny] ; ac icedi i mi wybod [fod y llyfr 
liwnw wedi dod i’r amlwg], mi a darewais fy morddwyd, myfi a gywil- 
yddiw^'d, ac a waradwyddwvd hefyd, am i mi ddwyn gwarth fy ieuenc- 
tyd sef y dirywiad oherwydd eu hanufydd-dod i’r “llyfr cyssegredig ” 
hwnw, a guddiesid oddiwrtliynt yn y ddaear. Etto, fe’i hadferir iddynt, 
canys y mae yr adnod nesaf yn dangos hyny, — “ Ai mab hoff genvf }’w 
Ephraim ? ai plentyn liyfiydwch yw ? canys er pan lefarais i jm ei erbyn, 
gan gofio y cofiaf ef etto ; am hyny fy mherfedd a ruant am dano ef ; gan 
drugarhau y trugarhaf wrtho ef, medd yr Arglwydd.” Gwelwn fod y 
drugaredd iHdechreu o du jt Arglwydd — nid trwy an fon cenadon i breg- 
ethu “ pren Judah ” iddynt, ond trwy adferyd iddynt eu pren eu hun, y 
Ci llyfr cyssegredig ” a guddiwyd oddiw'rthynt, yn ol eu dysg^vyliad en 
liunain. Nid rliyfedd ynte fod y miloedd, os nad y miliynau, o arian a 
wastrafRvyd ar genadon i bregethu iddynt ond colled, a gwaeth na 
eliolled, drwy eu caledu, a rhwyvno yr ychydig a ddichon fod yn eu credu 
[er na welais i un o’r miloedd a’u gwrandawer.t wedi eu credu etto] yn 
d} T nach a rliellynau credoawl, fel na byddant mor barod i dderbyn eu 
“llyfr cyssegredig,” pan y dadguddia Duw ef iddynt. 


PROPBWYD Y JUBILI. 


70 


Erbyn hyn yr ydym wedi dod o hyd i Ephraim yn ddiau yn “lluoedd 

0 genedloedd yn nghanol y ddaear,” “i’r gorllewin o Jerusalem,” yn 
nghyda llawer o draddodiadau yn eu plith eu liunain, fod pren Joseph, 
“y llyfr cyssegredig” oedd gan eu cyn-dadau, wedi ei guddio yn y 
ddaear yn rhyw gwr o’u gwlad ; ac nid yn unig hyny, ond tystiant hefyd 
eu bod yn dysgwyl ei adferiad yn ol i’w meddiant, ac y bydd yn offerynol 

1 roddi iddynt wybodaeth o oruchwyliaethau Duw i’w tadau, y dycliwel- 
ant hwythau i’w hiawn bwyll a’u breintiau. Ac yn awT, ddarllenydd, 
ai tybed mai Llyfr Mormon yw y pren Ephraim hwn ? Paham na all 
fod? Yn wir, y mae yn debyg iawn i’r desgrifiad. Fe’i cafwyd yn 
ngwlad Ephraim; y mae yn cynnwvs pethau mawrion cyfraith Duw i 
Ephraim, wedi eu hysgrifenu dan ddylanwad goruwch-naturiol Ysbryd 
Duw i’r prophwydi a’r apostolion a ddaethant o’i lwynau ef. Y mae 
w'edi bod yn guddiedig yn y ddaear am gannoedd o flynyddoedd, ac yn y 
dyddiau diweddaf hyn y mae wedi cael ei ddwvn i’r amlwg drwy allu 
Duw. Y mae efe wedi ei roddi at bren Juda, scf y Bibl ; ac wele, y mae 
y ddau wedi myned yn un pren yn ei law ef. Y maent yn im o ran eu 
Hawdwr a’u tarddiad — yn un mewn dyben — yn un mewn athrawiaeth — 
wedi eu cyfansoddi dan ddylanwadau, a thrwy gyfarwyddyd yT un Ys- 
bryd — ac y maent yn un yn llaw gweision anfonedig Duw, yn cael eu 
pregethu drwy’r byd, a rliyfedd fel y cydgordiant yn mhob peth ! A 
rhaid fod y neb a broffesa ei fod yn credu y Bibl, ac ar yr un pryd a wada 
eirwiredd Llyfr Mormon, yn gwneuthur hyny heb sail ysgrythyrol na 
rhesvmol. Ni wnaun dyn myfyrgar feddwl llai o hono o herwydd eigael 
yn yr America, canys gwelir maiprawf yw hyny o’i eirwiredd. Ni fuasai 
yn bosibl ei fod yn ateb i’r prophwydoliaethau, pe cawsid ef yn rhywle 
arall. Na farner ef ychwaith heb ei ddarllen, nac yn ol yr ystoriau cyf- 
eiliornus a draethir am dano gan ei elynion ; oherwydd felly y dywedai y 
cyfryw am y Bibl yn ei dro, ac felly y dywed y mwyrif am dano yn awr. 
Nid yw hyny yn ei brofi yn dwyllodrus, rawy nag y mae y cytfelyb dyst- 
ion yn profi Llyfr Mormon yn dwyllodrus. 


ADOLYGIAD. 

Syi/wedb Pregeth ar y Gwyrthiau, er mwyn goleuo y Cyjfredin , 
a dangos Twyll y Creaduriaid a alivant eu hunain yn “ Seintiau y 
Dyddiau Diweddaf.” Gan W. R. Davies, Dowlais. 

Wele Mr. Davies, o’r diwedd, ar ol diflasu y cvffredin drwy draelhu 
o’r pwlpudau ei ystoriau ar y Saint, wedi cylioeddi traethodvn, a’i alw 
yn “ Sylwedd Pregeth,” gan feddwl y gwertha yu well, ac y bydd yn 
fwy ennillgar na’r ffordd arall. Carem weled Mr. Davies, neu ryw un 
arall, yn ymosod ar ein hathrawiaeth, er mwyn dangos ein cyfeiliom- 
adau, neu ynte yn ein gadael yn llonydd. Ond, na feddylied y darllen- 
ydd fod yr hyn a eilw efe yn ** bregeth,” yn ddim glanach nag arferol 
oddiwrth inc athrod, ac ystaeniadau cabledd. Ond ein llygaid a redant 
yn gyntaf drwy y traethodyn hwnw, er mwyn casglu ychvdig brofion 
o deimladau Mr. Davies, pan yn ei gyfansoddi ; canys v mae Ilwydd- 
iant duwinydd yn dibynu yn fawr ar y tymherau fyddo yn ei lywod- 
raethu dan ei dasg. Ac y mae Mr. Davies yn rhoddi i ni y rheol hon 


PR.OPHW YD Y JUBILI. 


71 


i'w farnu yntau wrthi, pan y dvwcd : — “ Tuedd pob gweithred a 
ddengys ei tharddiad ; os bydd y Ifynnon yn ddrwg, rhaid fod ci 
ffryndiau yn ddrwg liefyd.” Brawddegau duwiolfrydig pin ac enaid 
gweinidog parchedig Caersalem, Dowlais, ydynt v rhai canlynol : — 
“ Y creaduriaid,” 44 rhyw bethau islaw dynion,” ac etto yn gallu twyllo 
y cyffredin, Ye, ei wrandawwyr a’i aelodau call ef ei hun 1 “ Y fath 

dwyll mor oleu,” “y gau Gristiau, 44 Sais anwybodus, digynimeriad, 
wedi bod yn ngharchar Caerdyf am ei ddrygioni.” “ yr adyn hwn,” 
44 canlynwyr penftbl,” “ bragio pregethu,” “ ynfydion anwvbodus,” 
44 gwatwar gweinyddu ordinhadau,” “blaenoriaid twyllodrus,”*“gagen- 
dor o ryfyg,” 44 cethern aflan,” “ rhodder arnynt yr cnw Sataniaid y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg.” Wele ni eisoes wedi darllen oddeutu 
saith a deugain o linellau, sef rhan fawr o lyfr o 20 tnd., a elwir yn 
44 Syhredd Pregeth y Parch. W. R. Davies,” a chacl lloflvn lied hardd 
o’r Ddafsyddiaeth a gynnwysa ! Frodyr amvyl, gweddiwch dros y Mr. 
Davies hwn, canvs gwerthfawr yw ei enaid yntau er y cvfan ! Ad- 
waenir ni ac yntau wrtli ein tl'rwythau. Ac hcfvd,’ dynnmem i’r 
darllenydd gadw yn ei gof, nad ymosodwyr ydvm ni ar Mr. Davies, 
ond dynion ydym sydd wedi ein gorfodi o’r diwedd i amdditfyn y 
ffordd hono yr addolwn ni Dduw ein tadau yn gydwybodol vnddi, ac 
ymdrechwn fod mor dyncr ag y goddefa ei ymosodiadau diachos 
arnom, i ni fod ; ond dyled i’ll Duw a’n crcfydd yw amdditfyn ein 
cvmmeriaduu rliag cam-gyliuddiadau, serch dynoethi cymmeriad ein 
liatlirodwr ; canys rhoddasom enghreitftiau digonol eisoes, ei fod yn 
teilyngu yr enw liwnw, ac yn ddifenwr* ac hvstyngwr rhydd. Ond 
sylwwn ar ei osodiadau, er gweled y gwahaniaeth mawr sydd rbwng 
Dafisyddiaeth ac Apostoliaeth. 

“Crybwylla Paul am arnryw ddoniau, &e., oil yn effcitbiau yr un 
Ysbryd, a’r dybenion oedd un, sef adeiladaeth yr eglwys.” T Veil done , 
Mr. Davies ! Dyna fel yr oedd ; a dyna a ddvwedwn ninnau. Ond 
paham v gwadwch hyny ar yr un anadliad ? Os addefwch mai er, 
adeiladaeth yr eglwys yr oedd y donian gwyrthiol, rhaid i chwi addef 
yr anghenrheidrwydd am danynt. neu rhaid eirh bod yn cyhuddo 
Crist o drefnu moddion adeiladaeth ofer ac afreidiol. Os addefwch 
mai yr un yw eglwys Crist yn awr, onid oes ami eisieu adeiladaeth 
yn awr? Pa fath adeiladaeth sy’n eisieu yn awr, heblaw y math 
apostolaidd ? A plia todd y ceir hwnw, heblaw drwy vr un Ysbryd 
dwvfol ? A pha fodd, Mr. Davies, y gwna yr Ysbryd dwyfol hwnw ei 
waith yn awr, heblaw drwy gyfrauu y cytfelyb ddoniau gwvrthiol ag a 
gyfranai i’r dyben hyny yn yr oes apostolaidd ? Beth, syr ! a oes dau 
fath o adeiladaeth ? v paill yn apostolaidd, a’r llall yn Ddafisyddol ? 
y naill,i bechaduriaid yr oes hono, a’r llall i bechaduriaid yr oes hon ? 
Eitlir, yn mhien a hi ; itdeiladweh chwi eich hun yn emh Caersalem 
a’r un Ddatisyddol, ar gost y rhai a fyddant mor tfol a gwrando 
arnoch ; a chymmerwn ninnau, a chyhoeddwn i bawb, yr adeiladaeth 
hono a gyfaddefasoch chwi eirh hun yn apostolaidd. Difenwch ac 
erlidiwch chwi, lies merwino elustiau v gweddill o’ch gwranriawwyr, 
am danom ni. “Codi croesyr.oes yr y’m; rhedeg a llwyddo’r ydym,” 
gerhvon eich llygaid. 

44 II. Sonia ein testun am swyddwyr yr eglwys apostolaidd, ynghyd 


72 


FROPtfWY t) Y JUBILI. 


&’r gwahanol ddoniau a roddwyd iddynt, er eu cymhwyso a’u haddasir 
i lanw a chyflawni eu swyddau pwysig,” ebe Mr. Davies. Dyma 
addefiad da iawn etto ; ac onid ydych chwi yn haeru eich bod yn 
llenwi rhai o’r swyddau eglwysig hyny? A ydych chwi gymmaint 
gwell na luvy, fel y gallwch eu llanw dan wadu a gwawdio y doniau 
hyny? Gallwch lanw swyddau y drefn Ddafisyddol yn Hawn, heb 
ddim o Ysbryd Duw. Ond ni allai hyd y nod Timotheus lanw y 
swydd a honwch chwi, heb ddoniau yr ifsbryd Gian, y rhai a dder- 
byniodd efe “drwy arddodiad dwylaw a phroffwydoliaeth” (1 Tim. iv, 
14). Ond chwychwi a feddwch ddigon o awdurdod i ymffrostio eich 
bod chwi wedi diddymu y “ traddodiad Pabyddol, alias yr ordinhad 
santaidd hono,” o Gaersalem, pan y cawsoch “ y ffrwyn yn eich dwrn ! ” 
Pan glywwn chwi yn dadleu a’r ofFeiriadon sefydledig, tebygem eich 
bod yn daer iawn dros y drefn apostolaidd. Da iawn, ynte; parhewch 
felly. Ond, paham y trowch oddiwrth yr un apostolaidd, gan wawdio 
a diddymu ei bordinhadau am Babyddiaeth, wrth ein herlid ni ? 
“Apostolaidd i gyd” yw eich lief atynt hwy; “ apostoliaeth wedi 
darfod,” a Dafisyddiaeth ar ei hadfoilyyw eich lief yn ein gwynebau 
ni ar yr un anadliad. Yn mha le y mae Iago ? Wele ni wedi cael 
allan y ffynnon sydd yn bwrtv allan ffrydiau melys a chwerw ! Ni 
wyddai ef pa le yr oedd. Ie, siwr; Timotheus yn Ephesus yn methu 
cyflawni ei swydd heb ddawn, ynghyd ag arddodiad dwylaw ac ysbryd- 
y brophwydoliaeth ; a’r Timotheus yn Dowlais yn haeru ei fod yn 
llenwi yr un swydd yn hwylus heb un o ddoniau yr Ysbryd! Gwel- 
wch na thalsech ddiin yn y byd i lenwi eich swydd yn Ephesus ; a pha 
fodd y talwch, meddwch chwi, i’w llamv yn Nghaersalem ? Y mae 
genych^lawer o ddynion yna yn ddiau yn onest eu dybenion, yn ceisio 
addoli Duw goreu y gallant. Y maent eisieu eu perffeithio a’u liad- 
eiladu yn fawr. Pa fodd y gallwch eu hamddifadu o’r doniau a'r 
bendithion nefolaidd a addefasoch ddarfo'd i Dduw eu gosod yn yr 
eglwys, er eu “ hadeiladaeth, er perffeithio y saint, i waith y weinid- 
ogaeth ?” Onid chwychwi yw y Timotheus dan ei swydd, ond y 
Timotheus sy’n amddifad o ddawn y swydd ? 

“III. Dyben y gau-brophwydi yn mhrophwydoliaeth Moses, oedd 
dwyn eu canlynwyr i addoli gau-dduwiau, drwy addaw pethau mawrion 
iddynt. Dyben blaeuoriaid y Sataniaid yw tw-yllo arian dynion 
annysgiedig a phenweiniaid ; nid eu hannog i fyw yn dduwiol, ond 
drwy addaw nefoedd a gwynfyd iddynt yn yr America, a’u porthi a 
rliyw sothach islaw synwyr cyffredin.” 

Yn awr, Mr. Davies, yr ydym yn meddwl y gwyddoch w r ell pethau. 
Dyma enghraifft o resymeg gymhariaethol : — “ Oherwydd fod dyben 
drwg gan ddynion yn nyddiau Moses, rhaid mai dybenion drwg sydd 
gan v rhai hyn yn awr,” ebe efe : canys nid yw efe wedi dangos, ac ni 
ddichon ddangos dim tebygolrwydd ynom ni i dwyU y rhai hyny. Ac 
onid mor addas y gellid dweyd mai “ ti yw y gwr” sy’n euog o’r twyll? 
Yn ol ei resymeg ef, gellid condemnio unrhyw enwad neu bersonau 
yn Dowlais am dwyllwvr, oherwydd ei fod ef yn gyfryw. Os “sothach 
islaw synwyr cyfiredin” yw ein pregethau, pa fodd yr ydym yn cael 
Iliosocach cynnullcidfaoedd na chwi ? paham y bedyddiwn gymmaint 
mwy na chwychwi ? A yw pob un o’r ugeiniau a dvoesant atom oddi- 


PROPHWYD Y JUBILI. 


73 


wrth eich sect chwi “islaw synwyr cyffredin ?” A vdyeh yn meddwl 
cadw eich aelodau yn eu tywylhvch drwy ein difcnwi, fel “ Martha 
dau fedydd,” &c., a dweyd ein bod yn bcnwciniaid, Ac.? Os felly, ni 
lwyddwrh i ddal eich “duwies” i fynv, fwy nag v llwyddodd eich 
cyd-grefftwr Demetrius gynt. Mae dvnion yn gweled gwell yn awr. 
“ Arian,” meddweh : dangosasom yn y lhifyn hwn o’r Profhvtd, 
mai eich crefft chwi yw hono; a dangoswn yn eglurach etto. Ai yn 
ein plith ni, ynte yn Nghaersalem, y mae llawer o bunnoedd yn cael 
eu demando bob mis, a ffair, neu action, bob tro y bedyddir rhyw un ? 
Atebwch y gwir, canys gwyr y werinos er’s llawer dydd. “ Fund er 
cynnorthwyo yr Apostol i fyned i Jerusalem,” meddweh hefvd. Yr 
ydym ni yn gwadu pob sill o hyny, ac anhawdd genyf fcddwl eich bod 
yn ei gredu eich liun. Gwv'ddoch o’r gorcu, neu dylech wybcd, nad 
oes, ac na fu neb ym ein plith yma yn honi bod yn apostol. Dywedwn 
i chwi hefvd, nad oes neb o honom o’r bwriad i fyned i Jerusalem, ac 
ni ddywedodd- neb o honom y fath beth ; ac felly, nid oes genyin 
fund i’r dvhen hyny, nae un dyben arall, ond y sydd yn ol Act (f Par- 
liament. Os oes genycli rhyw brofion o’ch'haeriadau, allan a hwynt; 
onide, peidiwch ag ymwerthu i foldio cam-gyhuddiadau niweidiol am 
eich cymmydogion. Pa fodd v gwyddoch nad y’m yn annog pobl i 
fyw yn dduwiol ? A fuoch chwi yn ein cyrddau ryw dro ? Na; y mae 
hwn, fel pob cyhuddiad arall o’ch heiddo, i’w ddeall o chwith, a 
thystia ein ffrwythau hyny yn gyhoeddus. Ond, am “ fyned i’r Ame- 
rica,” y mae pawb yn rhydd-ewyllyswyr — gallant fyned neu beidio ; ac 
onid ydych chwithau yn rhoddi yr un rhyddid i’ch eanlynwyr ? Os 
ydych yn foddlon i’n barnu ni \\Tth ein ffrwythau, deuwch yn nes, a 
chynygiwn i chwi gyhoeddi pob petli drwg a wnaethom i’r byd. os 
caniatewch yn ol, i g}hoeddi un o gant o’eh gwallau cliwi, fe! y ga’lo 
y byd farnu ; neu ynte. gadewch gymmeriadau yn llonvdd, a dewch at 
reswm neu ysgrythyr, bellach. Atebwch, gyda phwy v mae ymbleid- 
iau, anghariad, gwahanol farnau, a rhwygiadau; ‘ie, gyda phwy, Mr. 
D. ? gyda ni, ynte y Baptists No. 1, No. 2, No 3, No. 4 , — ynte pwy ? 
Deuwch yn nes, a bermveh yn ddiducdd am unwaith. Pwy sy’n eich 
erlid chwi, gan eich galw yn “ sothach,” Ac. ? Ar ba hren, ac yn mha 
winllan y tyfodd yr afalau euraidd o alw dvnion fyddo ar enw Crist 
yn “ Sataniaid?” O ba enau santaidd y clvbuwyd cymmydogion 
gonest yn cael eu teitlo yn “ getliern afian?” Os wrth eu ffrwythau 
yr adnabyddid y Phariseaid gynt, a ninnau yn awr, paham nad wrth 
ei ffrwythau yr adnabyddir Mr. Davies o Ddowlais hefyd ? 

“IV. Ni bu gwyrthiau erioed yn yr eglwys, ond allan yn v byd,” 
medd Mr. D. Nid yw haeru y fath beth ddim amgen na chyhoeddi 
twyll. Dymunaf ar y darllenydd grcffu, i’e, sylwi yn fanwl, pa un ai 
mewn vstafelloedd neu yr eglwys, ynte yn y byd, y gwnelid 
gwyrthiau. 

Ha! Mr. Davies, addefasoch mai y wvrth fwyaf a wnaed oedd ad- 
gyfodiad Crist; ond pwy o’r byd a welodd hono ? pwv c’r byd a w el- 
odd Dorcas, neu y llanc ieuanc hwnw, yn cacPeu codi yn fyw gan yr 
apostolion ? a’r ferch hono, neu fam Pedr, gan Grist, a llu o wvrthiau 
ereill ? ac etto, haerwch chwi mai yn gyhoeddus yn y hyd y gwnelid 
gwyrthiau. Gresynus na buasech wedi chwilio rh\ w ychydig i’ch pwnc 


74 


PROPHWYD Y JUBTLI. 


a'ch liaeriad. Pwy oedd y Mr. Davies a ddywedai ychydig ddalenau 
.yn ol, mai “er acleiladaeth yreglwys” yr oedd y doniau dan sylw? 
Rhyfedd mor fyr yw ei gof, onide ? Pe er llesau y byd y buasai 
gwyrthiau Crist a’r apostolion, paham na fuasent yn gwella holl gleif- 
ion y byd rhag blaen ? A plie yn ol eu meddwl eu hunain, heb deimlo 
annogiad yr Ysbryd at hynv, yr iachaent y cleifion, paham na fwrias- 
ent allan y cythraul o‘r dyn hwnw? Pa fodd y gadawsant hwy oil 
Timotheus, druan, dan ei “ fvnycli wendid ?” A chan i Paul ddweyd 
.mai ‘‘er adeiladaetli yr eglwys” y gosododd Duw yr holl swyddau, ac 
mai dyledswydd un o’r swyddau, sef yr henuriaeth, fel yr addefasoch, 
yw eneinio y saint cleifion ag olevv, pwy ydych chwi, ac oddiwrth bwy 
y cawsoch awdnrdod, Mr. Davies, mewn difrif, i ddiddymu a gwadu y 
•cyfan, gan erlid y rliai a’u harferant, tra hefyd yn galw cich hun yn 
weinidog efengyl Crist ? Atebwch, Syr, canys y mae pobl yn methu 
riirnad pa fodd y gall y petliau hyn fod felly. Dylccli cliwi broffesu 
gwyrthiau, neu beidio tfurtio rhyw liaeriadau, a’u gosod i grogi eu gil- 
ydd fel hyn. 

, “ V. Os gall y dvnion a honant eu gwyrthiau, eu cyflawni,” ebe efe, 
i4 paham na wnant hyny yn marchnadoedd Merthyr, ar benau y myn- 
yddoedd,” &c. Dyma lais udgorn ei frawd, y cawr o Ahercanaid ; yr 
un don fel corn yr heliwr, ac y mae y corn hwn yn y teulu er y dydd 
y ceisiwyd gan ein Meistr droi y gareg hono yn fara yn yr anialwch. 
Olid am ychwaneg o liancs y llais hwn, a’i berchenogion, gwel “ Y 
Glorian ” Pe buasai Mr. Davies gyda lesu Grist, gwawdiasai ef am 
dwyllwr, o herwydd iddo ddweyd “ na allai efe wneuthur nemawr 
wyrthiau yn Nazareth, oherwvdd eu hanghrediniaeth hwynt.*' Os 
er profi ei ddanfoniad ah efengyl y gwnaeth Crist ei wyrthiau, ac os 
addefa Mr. Davies ei fod wedi gwneyd digon i hvny, beth sy’n ei ysu 
i ofyn ychwaneg genym ni, er profi yr hyn a addefa. Ac, ai rhesvmol 
i chwi geisio genym ni, nac i ninnau geisio genycli chwi, arwydd i brofi 
y gwirionedd o'r Testament Newydd? Arwyddion yn myned o fiaen 
-credu oedd rhai Crist, y mae yn wir, er proti mai efe oedd yr unig- 
anedig oddiwrth yTad. Nid vdym ni yn honi bod yn gyfryw ag ef ; a 
phaham y ceisiwch genym brofi ein bod yr hyn ni phrotfeswn ? Ar- 
wyddion yn “ canlyn y rhai a gredant,” yw yr eiddora ni; Rhoddwch 
chwi ni yn mhen y mynydd cyn credu, meddwch chwi. “ A ganlynant 
y rliai a gredant,” medd Crist. I bwy yr ufyddhawn, ai i chwi ynte i 
Grist ? Os am ychwaneg o arwyddion 1 gadarnhau y grefydd yr ydych, 
ewch at ei Sylfaenydd mawr ; ond os boddlonir chwi a’r arwyddion sy’n 
canhjn ufvdd-dod iddi, y maeiit gyda ni, yn ol yr addewid ; ac y mae 
cyminaint o’u heisieu, y maent mor felys, mor werthfawr er adeilad- 
aetli ein heglvvys, fel na fynem eu colli am y byd a’i gyfla^Tider, l'e, 
sercli rhoi bywyd erddynt. Nid oes eisieu nnvy o brawf o fod Mr. 
Davies yn hollol anwybodus o honynt, na’i addefiad, nad oes eu heis- 
ieu yn yr oes hon. A phe 11a byddent gyda ni, dylerh cliwi chwilio 
allan am danynt, a hod yn harod i’w derbyn, yn He eu gwrthod a’u 
gwadu wedi eu dyfod, serch i hvny rwvgo llvffetheiriau rhagfarn ; dy- 
wedwu y talant yn well yn y byd hwn. drwy eich perdeithio, eriobaith 
eieh elw ballu. Pa beth a allwn ni wrth y ffaitli mai clilyn y credu y 
maent? Os eu gwrthod a wncwch o eisieu na baent yn marehnad 


5»R0PHWYD Y JCnrLf. 


Merthyr, gwnewch vddadl i fyny a’n Ilawdwr ci hun, canys nid ydym 
ni yn lioni gallu i gyflawni y lleiaf o houynt o honoin ein hunnin. Y 
niae ami un wcdi bod, fcl chwithau, yn gwawdio, yn ammau, yn ncsu 
yn mlaen, yn gwrando, ac wedi deall mai cclwvddau a draethwch chwi 
arnom, yn ein crcdu, yn ufyddliau, ac yn cacl protion dwyfol ac eglur 

0 wirionedd ein crefydd, drwy fwynhan y doniau grasusol oddiwrth 
Ysbryd Dmv. Pa beth sydd yn dwyn y dynion livn yn mlaen dan bob- 
gwawd ac erlidigacth, ynte ? Chwi sy’n proffesu bod yn pliilosophydd, 
ac'yn adnabod ygalon ddynol, pa bryd y gwelwyd banner rniliwn mown 
oes mor oleu" a lion, yn coffcidio unrhyw grefydd, yr hon a addawai 
ddoniau nertliol iddynt; ac yna, er ei chael yn brin o’r doniau n»add- 
awai, yn dai ati trwy bob erlidiau ? Yr ydvm yn meiddio dweyd na fir 
y fatli beth erioed yn ein byd ; etto, vhaid ei fod gvda ni, os twyllo y 
byd yr ydym yn nghylch y doniau ysbrydol sydd yn yr eghvys. Dyma 

1 cliwi bwne, Air. Davies, a dajai yn well i chwi am ei drafod, na boll 
fusiness y difcnwi. 

Dengys Mr. Davies ci anwybodaeth bollol am ddoniau yr Ysbryd, 
yn enwedig am y “doniau iacliau,” yn yr hyn aganlyn: — “Nid yn 
ffydd y dyn yr oedd gwyrth yn gynnwysedig, ond yn enw nerthol lesu 

0 Nazareth — eof am y cioff yn mhorth y deml ; nid oeddhwmv, druan, 
yu dysgwyl dim ond arian ; ac os ffydd sy’n anghenrheidiol, rhaid, yn 

01 eu rhesymau a’u cyfaddefiad eu hunain, mai ychydig o’r dynion 

lleiaf eu ffydd sydd dan nefoedd Dutv, ohlegid arnynt iiwy y maent yn 
gosod dwylaw.” Dyfynasom v frawddeg hon er dangos cynnifer o 
linellau a wastraffa y gwr doniol i ddwevd dim j/u y byd ! “ Ychydig 

o’r dynion lleiaf eu ffydd ” — beth a feddylia? “Yn ol eu rhesymau,"' 
pwy, a pheth ? “ a’u haddefiad eu hunain.” Beth ydynt, tybied ? 
Pwy sydd yn “ gosod dwylaw arnynt eu hunain,” tybied ? anghofiodd 
ddweyd liyny wrthym ; ac os y\v efe ei him yn deall beth a feddylia, 
rhaid i ni addef ein euro yn hyn ! Am y cioff hwnw y cyfeiria ato, y 
mae efe wedi dyfod a thyst i'w erbyn ei him ; a phe darllenasai ei 
Fibl, gwelsai mai drwy ei ffydd yr iacbawyd et’. Act. iii, 12. V mae 
Pedr yn gwadu mai efe a iachaodd v cioff, — “Beth a wnewcli chwi yn 
rhyfeddu am hyn, neu beth a wneuch chwi yn dal svlw arnom ni, fet 
pe trwy ein nerth ein hun, neu ein dmvioldeb, y gwnaethom i hwn 
rodio [nid nyni a wnaeth hyn], ond Dmv ein tadao a ogoneddodd ei 
Fab lesu.” Ic, dvna’r dirgelwch o’r peth, Mr. Davies; ac fe ogonedda 
Duw enw ei Fab lesu etto, y pryd. y man, a’r dull y myno ei bun, ie 
drwy iachau Magws fach pan ewyllysia, pa un bynag a foddia hyny 
chwi ai pcidio. Er nad yn ffydd v dyn yr oedd gwyrth yn gyiinwys- 
edig, nid heb ffydd y derbvniai efe icchyd. Pa un ai chwi ai Pedr a 
goeliwu ? Adn. 16, — “ Ai emv cf [sef lesu] trwy ffydd [y cioff] yn ei 
enw ef [lesu] a nerthodd y dyn yma a wehvch ac a adwaenoch chwi ; 
a’r ffydd [syddgan y cioff] yr hon sydd trwyddo ef [lesu], a roes iddo 
ef [y cioff] yr holl iecliyd hwn yn eich gwydd chwi oil.” Oni addefa 
Air. Davies ei gamsyniad, bydded y ddadl rhyngddo ef a Phedr, bell- 
ach. Er mai dysgwyl cael arian yr oeddy cioff ar y eyntaf, etto y mae 
yn amlwg iddo gyfnewid ei ddysgwyliad can gvnted ag y dechreuodd 
Pedr lefaru. Gofynwn i Air. Davies. Pa beth a roddodd Pedr i’r cioff? 
Addefa nad arian, nad aur, ac nad dim o bethau y byd, ac etto dyweclir 


TROVHWYD Y JUBILI„ 


76 

yn adn. 6, ddarfod i Pedr roddi rhywbeth iddo, — “ Eithr yr hyn sydtl 
genyf, hyny [beth oedd hwnw ?] yr ydwyf yn ei roddi i ti.” Ni allasai 
gyflwyno dim iddo ond yr hyn oedd ganddo, sef tystiolaeth am Feddyg 
•croeshoeliedig ac adgyfodedig, yr hwn a allai ei iachau, os cymmerai 
efe y feddyginiaeth, — “y trysor hwn [sef yr efengyl] mewn llestri 
pridd.” A chredodd y clotf hyny, yr hyn a brofir drwy iddo dderbyny 
•fendith yn y fan. A’i enw ef, sef lesu, trwy ffydd y cloff ynddo, yn ol 
y dystiolaeth a glywodd gan Pedr am dano, a’i hiachaodd. Paham y 
mae Mr. Davies yn dwyn esampluu fel hyn i geisio profi ei gredo; a 
hwythau yn hollol groes iddo ? Paham na buasai yn gofus genych 
am esiampl y cloff arall hwnw yn Lystra ? Dyma i chwi analogous case , 
,nen achlysur cyffelyb, Mr. Davies. Yr oedd y ddau ddyn yn gloff o 
groth eu mam — y naill yn mhorth y nail! deml, a’r Hall yn mhorth y 
deml arall. Yr oedd Pedr a Phaul yn cynvg vr un feddyginiaeth i’r 
cleition, ar yr un ammodau, canys cyd-weision oeddynt i‘r un Meddyg 
galluog. Darllenwch yr hanes yn Actati xiv, 9,' fel y canlyn, — “ Hwn 
[sef y cloff] a glvbu Paul yn Ilefaru [fel y clybu y Hall Pedr], yr hwn 
[sef Paul] wrth syllu yn graffarno [sef ar y cloff] a gweled fod ganddo 
[y cloff] ffydd i Gael iechyd, a ddywedodd a lief uchel, Saf ar dy 
draed yn nniawn.” Ai tybied y myna Mr. Davies i ni gredu y gorchy- 
mynai Paul i hwn, neu Pedr i’r Hall, sefyll ar eu traed yn erbyn eu | 
.gwaethaf? A allasent wneyd hyny heb vmdrech, neu afuasent ynym- 
drechu heb ffydd ? Onid ffydd v w yr achos o bob ymdrech ? Chwil- 
ied y philosophydd hwn i ddcddfau philosophy , cyn dangos ei ffolineb | 
i’r byd. Ni orchymynasai Paul iddo sefyll, nes iddo weled fod ganddo ’ 
ffydd, serch tystiolaethu yn galed iddo, yr hyn yw sail ffydd, a phar- 
hau yn gwneyd hyny, a syllu yn graff ar y cloff, i ba beth ond er 
gweled a oedd ganddo ffydd / Buasai yn rhyfyg i Paul orchymyn iddo 
sefyll heb weled ei ffydd, canys buasai y siomedigaeth ynwarth ar enw 
lesu. Ac, ai tybied y buasai Pedr yn peri i’r Hall sefyll i fyny, heb 
weled fod ganddo yntau y ffydd hono a farna Paul mor anhebgorol er 
derbyn y cyffelyb fendith gan yr un Duw ? 0 na ; ni feddylia neb 

ond Mr. Davies hyny, debygaf. Mynwch chwi i ni iachau y neb yr 
ewyllysiwch chwi, heb ffydd, na dim cvmhwysder gofynol. Onid tebyg 
yw hyn i’r gwallgofddyn hwnw a feiai ar y meddj’g am na wellasai ef, 
ac yntau yn gwrthod profi dim o’i phisygwriaeth. “ Os ydych yn 
ddoctor,” ebe efe, “dvlech fv ngwella wrth edrych arnaf.” “Heb 
ddiin ond dweyd y gair,” ebe Mr. Davies. Os nad yw ffydd yn ofync.1 
ddderbyn bendithion corfforol, paham y mae mor anhebgorol er derbyn 
bendithion ysbrvdol, pa rai a g>frenir gan yr Un ? Os uad oes ffydd 
yn ofynol er derbyn iechyd, paham y dywed Iago mai “gweddi y ffydd 
a iacha y claf ?” v ’dywed Crist, “ Dy ffydd a’th iachaodd,” “ Pob peth 
.a all fod i’r neb a gredo,” “Os wyt ti yn credu fe ellir,’’ &c.? Pa le y 
mae cof ein pregetliwr ? Gwawdia ni am ofyn ffydd ! Gwawdiasai 
lesu Grist am yr un peth. Pe addcfai y Testament Newydd yn rheol, 
•buan y dangosein na wyr efe nemawr am drefn ei wyrthiau na’i ffydd. 

Wedi dangos i ni ddau orchymyn pendant i eneinio y cleifion ag 
olew, ac arddodiad dwylaw, yn nliud. 6, gwada Mr. Davies y cyfan yn 
nhud. 14. “Nid defnyddio moddion, dwylaw yr apostolion, a gweddiau 
y saint, dim ond dweyd y gair,” ebe efe. Pa un^o’r.ddau a goelir.? 


PB.OPHWYD Y JUBILI. 


77 


Hi dd/ben yn haeru hyn yw, fel y gallo ofyn i ryw “ greaduriaid rhy- 
fygus,” a eilw efe yn “Sataniaid,” i iachau y cleifion yn marchnadoedd 
Merthyr erbyn eu gwaethaf. Y rheswm a ddyry dros iddynt ddiddymu 
ordinhadau. ac yinarferiad a’r moddion gosodedig, yn ol eu dyled- 
swyddau, ydyw, yr eithriadau di-addewid fod cysgod yr apostolion, eu 
dillad, &c., wedi iachau y cleifion. Oni wvr efe v gwahaniaeth rhwng 
defod ac eithriad ? Onid yr un peth fyddai iddo ofyn i ni faddeu 
pechodau y gwaethaf yn ddiammodol, oherwydd i Grist ddweyd wrth 
un, “ Maddeuwyd i ti dy bechodau a gofyn i’n cysgod ni iachau 
cleifion, oherwydd fcd Duw wedi gwneyd hyny drwy rai o’i weision ! 
A oes rhyw addeivid yr iacheid rhyw un felly, fel y mae yr addewid yr 
iacheid y saint cleifion drcvy yinarferiad a’r moddion drwy ffydd ? 

“ Haera fod rhyw ddyn rhyfygus, a eilw efe yn Apostol clodwiw, 
yma yn awr,” a gofyna a wnaeth y “ dyn rhyfygus,” “ yr Apostol clod- 
wiw,” y “ Sataniaid/' wyrthiau Duw ? Dvina enghraifft o’i gablcdd 
erchyll ef. Yr ydym ni a’r cyhoedd, dcbygwn, yn ymwasgu arno cf 
yn unig am enwi un dyn rhyfygus a eilw ei hun yn Apostol, 11 a phobl 
a elwir yn Sataniaid ychwaith. Yna clywch William yn holi, A iach- 
aodd ei gysgod ef ryw un yn Merthyr ; a Davies yn aleb, “ Naddo,” 
heb gynyg un prawf o’i haeriadau, mwy nag arfcrol. Yna clywwn 
Richard, debygwn, yn farnwr gerbron ei gyfeillion. “ Yna gwelwn," 
ebe efe. Gweled, yn wir 1 Beth a welwch, farnwr? Ni welwn ni 
ddim un tvst, dim ond haeriadau disail eich dau benelin chwi eich 
hun, sef W. yn gofyn, a Davies yn tyngu iddo, dyweded a fyno. 
Gwelwn rhyw dreial rhyfedd rhyngoch chwi eich deuocdd, ebe ei gyf- 
eillion. Wei, nid oes neb a feiddia ddweyd gair i’n herbyn, ebe y 
barnwr; yn mlaen a’r ddedfryd arno. Ie, ebe ei ddau dyst. “ Nid 
yw ei haeriadau ef — — Ond aroswch, Mr. Barnwr; beth yw yr haer- 
iadau ? Maent heb eu profi etto, ebe ei gyfeillion. Pw, dim odds am 
hyny ; onid yw haeriadau W. a D. yn ddigon ? Ac yn mlaen a hi. 
“ A’i ganlynwyr hefyd, ond cryg o gelwyddau." Cymmerwch yn araf, 
medd ei gyfeillion etto ; ni allwn ni eich canlyn, Mr. Barnwr. Can- 
lynwyr pwy? Beth sydd yn eu profi yn ynfyd; a pha fodd y gwyddom 
.eu bod yn gehvyddog, hyd oni chlywwu eu haeriadau. 0, ebe yntau, 
“ peidiwch a gwrando dim a ddywedant hwy drostynt eu hunain; 
onide ni choeliwch fy nhystion i, ac ni feiddiw r ch ammau barnwr fe! 
myfi, sydd wedi cael fy ffordd fy hun bob amser, ac yn pregethu bob sul, 
yn gweinyddu yr ordinhadau santaidd i chwi, a bid siwr y civlech fy 
nghredu i yn mhob petli, gan eich bod yn fy nghynnal a’ch arian yn 
foneddig i deyrnasu arnoch, gwyliwch fy ammau, na gwrando ar y “dyn 
rhyfygus ” hw-nw, rhag ofn fy ngwalcn ; oni wyddoch yr ysgvmunaf 
.chwi o’r synagog hefyd !” Ar hyn meddyliaf glywed rhyw un mwy 
.rhesymol a gwrol nfi’r lleill, \vedi agor cil ei lygad i weled trais y gcr- 
meswr, yn gwaeddi raaes, “ Trowch chwi, goreu po gyntaf i chwi dori 
ein llyffetheiriau, a’n troi allan o'r fath garchar, fel v beiddiwn feddwl 
drosom ein hunain ; gwaetli carchar yw.hwn na cliaethiw f ed y Negro 
duaf ; y fendith fwyaf a allwch wneyd a ni yw cin liesgymuno o’r 
Ddafisyddiaeth lion, fel y derbyniom apostoliaeth.” Pan glywodd y 
barnwr hyny, dyna ei wyneb-prvd yn gwelwi, a chluniau ei ddau dyst 
yn siglo fel Belsassar gynt, canys collai eu ceiniogau gs collai hwy. 


78 


raoPHwrn y jubili. 


Ac, o-cr! beth a wnaf? Os gwrandawant apostoliaeth, hwy a’m gadaw- 
ant. Os rhwystraf hwynt i’w gwrando, ymaith yr ant y ffordd hono. 
Dvwedwch beth a wnaf ; dywed ti, Davies.’’ “ O,” raedd Davies a 
gwen fuddygoliaethus, “ mi a wn beth a wnawn 1 Gan y rhaid iddynt 
gael rhyw dystion, onid ydych chwi yn coho ddarfod i ni cin trioedd 
ysgrifenu epistol godidog am y “ Sataniaid,” y.r hwn a gymmeradwyid 
inor fawr nes ei gyhoeddi yn ein cyhoeddiad enwadyddol ? “Da iavrn 
Davies/’ ebe y barnwr. “ le, gwelwch chwi gyfeillion y Bedyddiwr am 
fis Mawrth, cewch ddigon o brofion ein bod ni ein trioedd yn ddigon 
geirwir.” “ Wei,” ebe ei gyfeillion, “ os dyna y profion goreu sydd 
genveh o’ch geirwiredd, y mae ar ben gyda chwi. Beth, cynyg y 
Bedyddiwr i ni am wir ! Y mae efe ei hun wedi bod yn cario y gair 
** gwir” ar ei dalcen am flynyddau, ond y mae wedi methu a chael 
genym ei gredu er hyny ; ac yn awr y mae ei gydwybod euog wedi 
credu fod hyny yn dasg anorphen, ac yn fwy gonest na chwi wedi 
rhwbio y gair yn lan oddiar ei dalcen rhag cywilydd, — ai hwn a gynyg- 
iwch i ni am wir ? Onid hwn yw y sink hole i ba un y chwydwch chwi 
gynnwysiad eich ymysgaroedd aflan am flynyddau, ac a fynech chwi i 
ni ddifwyno ein trwynau etto yn eich hylif afiach ? 0 na, diolch i’r 

gwdr, y mae rhifynau y Prophwyd wedi agor ein llygaid o’r diwedd i 
weled mai chwi eich deuodd a hanoddyr hermaphrodite hwnw, dan ddy- 
lanwad y delirium tremens, neu rjTV hydrophobia arall ! Na, na, Mr. 
Barnwr, ni allwn gredu eich tystion yno nac yma ychwaith, oherwydd y 
maent yn croesi eu gilydd ; er enghraifft, dywed William yn y Bedydd- 
iwr , “A roddwyd dwylaw ar T s J s er derbyn iechyd ? Naddo , 

gwyr y dynion well pethau.” Ond clywch, Mr. Barnwr, beth a ddywed 
eich tyst anwyl arall, sef Davies. Yn nliud. 16, o’i draethawd, — 

4i Rhoddwyd dwylaw ar T s J s,” ebe efe ; pa fodd y coeliwn 

dystion fel hyn? Nid rhyfedd na fynech eu croesholi, y maent yn 
dweyd gormod i fod yn wir ; ac yn wir, syr, y inae y ddau yn eich 
gwneyd chwithau yn gehvyddog yn ami. Tud. 6, haera William na 
iachawytl neb drwy ~y rhai a eilw efe yn Sataniaid, felly y dywed 
Davies, tud. 9, na wehvyd dim nn arwydd gyda hwynt. 

[JV burhau.'} 


GOLYGYDD Y GWIR FEDYDDIWR. 

Cofus gan ein darllenwyr am v llythyr a ddanfonwyd at y gwr hwn, 
mewn atebiad i gyhuddiadau enllibaidd ei frawd o Ddowlais, copi o’r 
hwn a geiryn Mhrofhwyd Gorphenaf; ac i’r golygydd ystyried mai 
y ffordd oreu er dangos ei degwch i bob oclir, oedd palln a’i gyhoeddi 
— mai y dull boneddigeidd-iaf tuag atom ni, oedd agoryd ei fisolyn i’n 
gelvnion ein cyhuddo o bob dwlni a drwg dan ffug-enwau, ond ei gau 
yn y fynyd vn erbyn pob gair o lmnan-amddiffyniad a gynvgiem ni, 
yn ngwyneb y cyfrvw gyhuddiadau.. Cyhuddai Mr. Davies o Ddowlais,. 
William Henshaw a brawd arall o anfon beiddiad iddo ef ddod allan i 
ddadl, yr hyn oedd gelwydd hollol, wedi ei eirio a’i ddvfeisio yn v fath 
fodd ag i roi testun i’r unrhyw Mr Davies chwerthin am eu penau. 
Ceisiodd y ddau frawd gael amddiffyn eu hunain drwy yr un wasg ag 
a’u con deni niasai, ond ni chawsant. Yr oedd hyny yu orniod o unions 


PR0P1XWYD Y JUBILI. 


79 


deb gan y Golygydd i ganiatau. Pe rhoddasai Ieiddvnt, canmolid ef, 
ond nid felly y gwnacth efe. Meddylia ei fod wedi cael yr allweddau 
i’w law ei hun, ac na chyramerai nemawr y draffcrtb i fyned o Gaer- 
dydd i weled ai gwir ai peidio a ddywed. Ac yna, ar ol y cyfan a 
wnaeth y ddau ddvn, druain, i achub eu cam — ar ol tystio mor sobr 
nad hwy a wnaethai y beiddiad, mynai v Golygydd i bawb gredu mai 
taw; a’r prawf a gynyg o liyn ydyw, 1 * fod yr ysgriteu vn dcbyg iawn i 
ysgrifen y llythvr hwnw.” Pa mor dcbyg, tybicd? Ai digon tebyg i 
wrtliddweyd tystiolacth bwysig dau dyst? Nid ei fai ef oedd na allai 
gael yehwaneg o bwysau na’r bluen hon i roi vn y glorian yn ngwy- 
neb tystiolaeth y ddau. A ydyw yn rhesvmol y buasai iddynt roddi y 
fath achlysur i ddyn ag y gwyddant ei fod a’i boll egni er’s blynyddau 
yn derbyn pob drwg am danynt, yn awyddus ac yn chwilio am ddefn- 
yddiau enllib, fel y dywalgi am ysglyfaeth ? 0 na, nid oes neb ond 

ei barlncr a feiddia feddwl felly, debygaf. Sylwed pawb ar ddylifiad 
ei galon drwy bump o linellau a eilw efe ei bump “ rhe&ina .” 

Ei “ reswm” cgnlaf vw, — “ Y mae y personau a’m haner chant islaw 
fy syhv.” le, ddarllenydd, dyma y “rheswm” a gynygia am ei draeth- 
awd hirfaith, yr Invn a gynnner ran helactli o bedair tudalen o’r Bed - 
yddiwr , i ateb v rhai “ sydd islaw ei syhv.” Earned y darllenydd a 
yw efe yn ei goelio ei hun. Dyn rhyfedd yw, yn sylwi cymraaint ar 
bcth “ islaw ei syhv !” Ei brawf eu bod islaw ei syhv ydyw, ober- 
wydd eu benwau : *.* Abel a Henshaw ; 0 enwau ardderchog ! 0 gym- 
meriadau dysclaer !” Dvna specimen o logic ffasiwn newydd, neu beu 
ffasiwn er dyddiau Bajazett . Pwy a glywodd son fod Mr. Davies 
wedi trafod un ])wnc erioed ? Personau yw ei bwnc ef; haeriad ywei 
reswm ; ac enllibio yw ei waith ! Ac felly yma, oherwydd i rieni 
dyn ei enwi yn “Abel,” y mae efe a phoh Abel arall, o'r bynaf i 
waered, “islaw syhv ” yrenwog bwn ! Gofaled y rhieni hyny a ddy- 
wunant ei sylw ef, ofyn iddo pa enwau a gant eu rhoddi ar en plant. 
“ Henshaw gresyn na fuasai ei hynafiaid vntau yn rhagweled v bu- 
asai ei enw yn ei ddarostwng “islaw syhv” doethion yr oes bon! 
41 O gymeriadau dysclaer!” medd efe; Ye, mor ddvsclaer, fel na allodd 
hyd y nod ef ei hun gael bryebenyn arnynt er pan y maent yn eglwys 
Crist, er ceisio yn ddyfal ; a pbe buasai rhai brychau arnynt, a fuasai 
hyny yn condemnio yr egwyddorion abroffesant? Rhesymwr rhy- 
fedd yw efe ; rhesymai nid yn unig ef ei bun a’i frodyr yn dwyllwyr, 
ond hyd y nod crefvdd Crist yn dwyll, oherwydd i Pedr, a Judas, &c., 
ei wadu ef. Nid ydym ni yn proffesu bod yn berffaith, a gwaith ofer 
iddo yntau broffesu hyny gerbron ei gydnabod. Nid oes ond ychydig 
amser er pan vr ystyriai J\Ir. Davies gymmeriad William Henshaw yn 
ddigon dysclaer i’w gyrehu ef i’w dy, a cliynyg iddo gael ymuno ag cf, 
a bod yn was pregethwraidd iddo. A’r petb nesaf a gynygiodd y gwr 
addfwyn bwn iddo wedi iddo wTthod ei wasanaeth, a fiieiddio ei gwmni, 
oedd gofyn iddo a yfai efe wydraid o wenwyn, er profi fod Crist wedi 
dweydy gwir — “Os yfant ddim marwo.I, ni wna iddynt ddim niwed.” 
Ond gwrthododd Henshaw foddio ei chwaeth ef, fel y gwrthododd ei 
athraw a:ynygiad ei feistr yntau, i fwrw ei hun oddiar binacl y deml. 
Aeth Henshaw vmaith oddiwrtlio, ac o'r pryd hyny y mae Mr. Davies 
yn ceisio duo ei gymmeriad a phob ystori a ddichcn gyrhaedd, nes y 


PROPHWYD Y JUBILI. 


#0 

mae Henshaw nid yn unig yn annheilwng o fod yn bregethwr gwas- 
aidd iddo ef, ond y ruae “islaw ei sylw.” “ Henshaw benffol” ywefe. 
'Aed “ yr adyn hwn,” nid yn bregethwr dan Mr. Davies o Ddowlais, 
ond i “ Cornwall ” yn awr, “ agwnaed ffyliaid o’r Cornishmen,” yn lie 
y Dowlaisiaid, fel y.ceisiai Mr. Davies ganddo ychydig ainser yn ol ; 
“ a bydd fyw yno ar gefn y rhai hyn” Gwaith anorphen fyddai son 
am wallau grammadigol lie y mae cynnifer o wallau rnoes yn rhai bwr- 
iadol. “ O’r diwedd daeth [Henshaw], a gosododd ei ddwylaw allan 
a phe^hadurus arni,” sef y dwylaw liyny ag a feddyliai efe ychydig 
o fisoedd cyn hyn, yn. ddigon glan a santaicld i dori y sacrament i’w 
braidd ef! Rhyfedd y cyfnewidiad byrbwyll a gymmerodd Ie ar ei 
ddwylaw, g'ystal a phob rhan arall o’i gorff a’i enw ! Do, druan, trodd 
yn rawnwin surion; bob cynnnal ac asgwrn, o’i ben i’w draed, fel y 
rhai hyny yn ngolwg y blaidd, yn yrhen fable. Yna, ei “gymmeriad,” 
medd efe; rli aid difen wi hwnw hefyd wedi iddo wrthod fy ngwasanaeth, 
fel na wnelo les i arall. Cymmeriadau, ai’c ? dylasai efe fod yn fad 
hyd oni buasai y ffo's ddiweddaf yn Dowlais wedi amddiffyn fei chym- 
meriad. Druain o’r Cornishmen , pe ymddibynent ar fugail fel hwn 
i’w porthi ; a phe gwir y cymmeriad a ddyry efe i Henshaw, druain a 
faasai y Dowlaisiaid hefyd ped ufyddhasai Henshaw i’w arch ef, h. y. 
yn ol ei resymeg ei liun ; ac etto, pe gwir *y cyfan a ddywed, nid 
gwaeth fuasai eu newyn am fwyd iachus nag yn awr. Efallai y.cyf- 
iawnha ei’hun trwy ddywedyd nad oedd yn gwybod y pryd hyny fod 
Henshaw mor afan, pechadurus , Satanaidd, cythreulig , Sfc. Gwaeth 
etto ynte, am gynyg i ddyn gael y fath swydd uwchben eneidiau an- 
farwol, heb wybod pwy a pheth oedd. Esgusoded ei braidd ef am hyn,. 
os gallant. Ond paham y mae yn parhau i erlid y cyfryw o hyd ? 
Onid yr un a’n gwnaeth ni oil ? Pe buasent wedi yfed brandy *nes 
glasu eu trwynau, ac'anurddo eu gwynehau fel pen twrci, a phed ar- 
osasent yn ysgol Bacchus hyd foreu Sul, ni faasai ganddo ef achos i 
gyhoeddi hyny yn y Bedyddiwr. Pe buasent hwy wedi cymhwyso 
iddynt eu hunain dri neu bedwar o enwau a theitlau dihawl, heblaw 
rhestr o tfug-enwau, ni fuasent waeth wedy’n na rhai a broffesant eu 
hunain yn rliestr y .duwinyddion. Ond wedi methu dyfeisio un brych- 
euyn ar eu personau, cloa ei resu'm cyntaf i fyny, gan ddywedyd mewn 
geiriau benthvg — “ Na ddeued fy enaid i’w cyfrinach hwynt.”. Da 
iawn genym glywed hyn, a dywedir mwy o Amen gyda hyn na chyda 
dim a ddywed. Ni allwn aros gvda’r bibell yna yn hwy. Brysia, y 
mae’r gas yn tanio yn yr ail, ac yn rhedeg allan yn las. 

Dywed — “Y mae yr enwau a roddwch arnoch eich hunain yn rhy 
isel i’w dirmygu.” Pa beth ! pa enw sydd yn rhy isel i’w ddirmygu ? 
Enw gwrandawwr ar y gwr doeth hwn a eilw ei hun yn bregethwr yr 
efengyl, ac yn was i Dduw, yn ateb drosto ei hun. “ Megys unig wir 
eglwys lesu Grist.” Ai dyn sy’n proffesu bod yn fugail ar braidd Iesu 
Grist a ddywed fod proffesu bod yn “unig wir eglwys Tesu Grist,” yn 
beth rhy isel i’w ddirmygu?” Ie, ddarllenydd,. ac heb gynyg cym- 
maint ag un prawf o’i haeriad ychwaith. Mae’r gas yn uchel yn y 
bibell hon — “ apostol clodwiw, y Capt. D. Jones,” medd efe. Nidyw 
efe ddim yn fy ngharuinau nemawr, mae’n amlwg; rhyfedd fel y casa 
efe ddyn na fu yn cyfnewid gair ag ef erioed, nac yn eigwmni wed yn, 


PROPHWTD Y JUBILI. 


81 


nac yn chwennychu bod ! Pcth ffol yw casau a c erlid holl achau yr 
hwn a’i ffiangello a’i wialen ci hun. Pe tawai a son, anghofiai pobl 
y gwarth a gafodd yn mhen arnser; ond v'mae ei. hen ddoluriau yn 
crawni ac'yn niagu etto, ac nid oes dim i’w wneyd ond newid y plastr, 
er treiddio i’w gwaelod, neu adael iddynt fyned a’i fvwyd. Am y teitl * 
cyntnf, y rnae yn anrhydeddusaeh nag un a honasom erioed. Yr un 
y*w tadws hwnw a’r “ Sataniaid,*’ “ creadur bach,” “creadur pechadur.- 
us,” “Capt. apostolaidd,” “ tylwyth celwyddog, twyllodrus, a chyth- 
reulig,” “byw yn segur ar draul twyll, celwyddau, a rhyfyg,” Ac. Ys- 
tvria pob dyn rhesymol fod genym achos yinffrostio yn y teitlau hyn, 
wrth ystyried o ha le y deuant; ac, yn wir, rhaid addef ein bod yn 
balcli'io tipyn weithiau o fod yn deilwng o ganmoliaeth gan ddrygair 
erlidwyr proffesedig ; etto nid nyni, ond oherwydd ein crcfydd. Nid 
ydym yn dysgwyl cymmaint o deitlau a’n brodvr yn y cyn-oesocdd, 
na’n Hathraw santaidd ond yn ol fel y tehygwn iddynt. Am y teitl 
olaf, un yw a eunillwyd yn onest, dnvy fiynyddau meithion o ym* 
drechiadau celyd, diwydrwydd, a moesoldeb, ac yn cael ei barcliu yn 
mbedwar cwr y byd ; ac efe yw y cyntaf a gafwyd o‘ fewn i’r byd yn 
ddigon gwyneb-galed i gyhoeddi unsarhad na dirmyg arno; ond lii 
ddichon efe ei ddirmygu ychwaith, canys y mae allan o gyrhacdd ei 
sawyr afiachus, ac.os na foddia ef, peidied a’i gymmeryd yn ofer mor 
ddiaehos. Ond clywch mor danbaid y mae’r bibell lion erbyn hyn — 

■ “Enwau a arswydai y dyn mwyaf ei ryfyg eu mabwysiadu [yna yry’m 
ni yn fwy felly nag y dichon y mwyaf fod], oddieithr ei fod yn ber- 
ffaith atheist.” Dyna y bibell wedi* borstio yn awr, a gwelir yn ei 
chyffafan fel y cyflawna yr hen ddiarehi mai “lleidr sy’n gwaeddi 
lleidr gyntaf ac atheist sy’n gwaeddi atheist gyntaf. Clywch> holl 
Gristionogion y byd 1 Yh ol rhesymeg Mr. Davies y mae y rhai a * 
broffesant fod yn ‘mnig wir eglwys lesu Grist,” yn atheistiaid ! Dyma 
farnwr ealed. Beth a ddaw o honom os yn ei law ef y bydd y yrialen 
haiarh, ac os caifFdroed ar y fainc? Rhaid eich bod “ mor anwybodus 
a’r pagan [ebe efe] o barthed i’r.pethan a gyfansoddant eglwys ac. 
i apostol,” cyn yr honech eich bod yn “ unig wir eglwys lesu Grist !” 
Ac onid yw efe yn honi bod yn unig wir eglwys lesu Grist ei hunan ? 
Os felly, yn ol ei resymeg prawf ei hun yn atheist fel ninnau ! Oni 
ddywedodd Paul ar ei wir ddarfod i Dduw osod rhai yn yr eglwys — 

“ Yn- gyntaf apostolion [sef yn ben ar eglwys, neu gorff Crist ar y 
ddaear, wedi csgyniad Crist i’r nef. Pwy a wclodd gorff byw heb ben 
arno ? Y rhai a welnnt gorff Crist, a Mr. Davies yn ben benthyg arno 
yn Dowlais, wedi tori yinaith y pen apostolaidd a osododd Crist arni 
am ben atheist ! .Un o wyrthiau Mr. Davies yw hon, tebyg i’r “llyneu 
ei dy cwrdd”], yn ail prophwydi, doniau gwyrthiau, doniau iachau/’ 
&c., 1 Cor. xii, 28. 4 C on ^ >’ w Mr. Davies yn haeru mor ddiofn mai " 
atheistiaeth yw hyny? ac mai yr un “ peth fyddai honi bod ymlesn. 
Grist a honi bod yn apostol ?” Pa un o’r ddau a goelir? Y maent * 
yn hollol groes i’w gilydd. Onid yr un peth yw haeru mai atheistiaid 
yw yr apostolion a osododd Duw yn ei “ unig wir eglwys” yn y naill 
oes neu \ylad a’r Hall ? Dywed Paul wrth yr Ephesiaid (pen. iv,) eu 
bod yn anghenrheidiol “i berffeithio y saint i waith y weinidogaeth, i 
adeilad.corff Crist,” yn yr oes hbno. Onid ydynt anghenrheidiol er 


82 


PROPHWYD Y JUEILI. 


“ perffeithio y saint ” yn yr oes hon hefyd ? Os gellid cario yn mlaen 
waith y weinidogaeth yn yr oes hono heb apostolion, onid afrcidiol i 
Dduw eu gosod i liynv ? Os nad allent hwy adeiladu corff Crist heb 
apostolion, &c„ pa fodd y dichon hyd y nod Mr. Davies, na neb arall 
yn awr, wneyd fsvy nag a allent y pryd hyny ? Os gall efe ateb hyn heb 
fod yn atheist, neu o leiaf yn ddeist, gall wneyd mwy na neb arall a 
welsom etto. Ond dychymmygaf ei welcd yn dechreu chwilio am ei 
esbonwyr, ac yna bloeddia buddygoliaeth, ac 0 1 nid oedd y rhai hyny 
i barhau ond drwy yr oes apostolaidd; nid oes eu heisieu w'ed’yn.” 
Ie, ond Mr. Davies o Ddowlais a ddywed hyna, ac a ydyw ronyn yn 
nes i wir oherwydd hyny ? Nac ydyw, pe dywedai lioll bobl y byd 
hyny. Y mae Paul yn gwybod yn well na hwynt oil, a dywed efe fod 
y fcyfan i barhau yn yr eglwys “ hyd oni ymgyfarfyddom oil yn undeb 
ffydd,” &c., sef yn ei unig wir eglwys, “a gwybodaeth Mab Dow, yn 
wr perffaith.” Os hona Mr. Davies ei fod ef yn ddigon perffaith heb- 
ddynt, dylai adael i ereill a ddewisant lonydd i’w mwynhau, er eu per- 
ffeithio hwythau. Ai tybied fod Mab Duw wedi bod mor famvl i osod 
cynllun ei “ unig wir eglwys ” i lawr yn y Testament Ncwydd, gan 
osod ynddi apostolion, protf'wydi, a’r douiaxi ysbrydol mewn aadewid i'r 
rhai a gredant , yn mhob oes a gwlad, acwed’vn awdurdodi l\Ir. Davies 
i sefydlu eglwys iddo ef yn Dowlais ar ryw gynllun gwahanol ? Haera 
mai athcistiacth yw pronesu ei gynllun cvntefig adwyfol Ef! 

Ond er i’r ail bibell hollti, mae ychwaneg a phoethach metel yn y 
drydedd etto. Yma ymruthra allan fel marworyn ffwrnes, heb arswvd 
na Duw na dyn ; a dyw r ed — “ Y mae yr athrawiaethau ynfyd a rhyfygus 
a gvhoeddwch islaw sylw pob dyn o synwyr cyffredin,” h. y. addeffod 
ei epistol ef arnynt yn tystio nad yw ef ei hun yn meddu “ synwyr 
cyffredin;” a chan iddo addef mor eofn, awn yn mlaen i wcled un o’i 
* rvfeddodau ef. Wele Mr. Davies yn cynyg un prawf neu enghraifft 
o’i haeriadau o’r diwedd, a rhyfeddach etto beth yw yr enghraifft a 
ddyfyna — “Megys dawn i iachau y cleifion, a derbyn iechyd drwy ar- 
ddodiad dwylaw yn enw’r Icsu.” Dyma engraifft, medd Mr. Davies, 
o “athrawiaethau dynion a chythreuliaid !” Wei, beth a ddywed 
Crist ? Dyma a ddywedodd, ac a ddywed wrth ei saint, yn mhob oes, 
“ Ar y cleifion y rhoddant ddwylaw, a hwy afyddant iach ;” i'e, dyna’r 
athrawiaeth a eilw y parchedig hwn yn “ rhyfvg,” “ ynfydrwvdd,” a 
“chythreulig.” Dyma lanw y ddiareb hyd ei hymvlau. Dewised y 
darllenydd pa un o’r ddau awdwr a goelia ; ni ddichon gredu y ddau. 
Ond ceir gweled pa fodd yr vmdery Mr. Davies yn ngwyneb Paul ar 
yr “athrawiaethau cythrculiaid ” hyn yn 1 Cor. xii, 9, — “ Ac i arall 
ffydd, ac i arall ddawn iachau, trwy’r un Ysbrvd.” Wei Paul, dyna 
tithau mor gythreulig a ninnau, yn ol Mr. Davies. Adn. 28, — “ Yna 
gwyrthiau; wedi hyny doniau iachau” 30, — “*A oes ganbawb ddon- 
iau iachau?” Nac oes; ond Duw “sy’n cyfranu i bob un [yn ei “unig 
■wir eglwys”] o’r neillcfu, fel y mae efe yn ewyllysio.” 31, — ‘’Eitlir 
deisyfwch y doniau goreu,” medd Paul. 0 na; peidiwch a deisyfdim 
o’r fath bethau, medd Mr. Davies, onide byddwch cyn waethed a’r 
“ Sataniaid :” “ athrawiaeth cythrculiaid ” yw hyna. Dyna ddau dyst 
cadarn, sef Mab Duw a Phaul, iV erbyn ben-ben eisoes. Ond cvnvg- 
iwn un apostol arall i brofi y “ rhyfyg a’r ynfydrwydd ” a brofieswn, 


PROPHWYD Y JUBILI. 


85 


fel yn ngenau tri o’r fath dystion, y galler gweled pa un ai nyni ai 
Mr. Davies sydd yn teilyngu y cyhuddiadau uchod. Tyred, Iago, 
beth meddi cli ? Ai “athrawiaeth cythreuliaid” yw derbyn iechyd yn 
enw’r Iesu ? Ateba Tago mai yr un peth a ddywed ef yu awr ag a 
ddywedodd gynt (pen. v, 14), — “A oes neb yn cich plith [chwi saint] 
yn glaf? galwed ato henuriaid yr eghvys, a gweddiant hwy drosto, gan 
ei eneinio ef ag olew yn enw yr Arglwydd ; a gweddi y ffydd a iacha 
yclaf, a’r Arghvydd a’i cyfyd ef i fyny.” Gwelir, bellach, pa un ai 
Mr. Davies am wadu, ai nyni am gredu, yr hyn a ddywed Iesu Grist, 
Paul, Iago, ac creill, yw'r tebycafi atheistiaid. Ymarlhvysiad arall o’r 
drydedd bibelldanllyd hon yw “enghraifft o athrawiaeth cythreuliaid,” 
sef proffesu “bwrvv allan gythreuliaid,” medd efe. hid yw byn mpr 
gythreulig ychwaith, yn ol yr hyn a ddywed ein Harglwydd, pan 
gyhuddid yntau yn gyffelyb — “ Teyrnas wedi ymranu yn ei herbyn ei 
hun ni saif.” Pa fodd y gwna Mr. Davies fod proffesu bwrw allan 
gytlireuliaid yn enw’r Iesu yn athrawiaeth cythreuliaid, heb wneyd yr 
hyn a ddywed Crist — Yn fv enw i y bwriant allan gythreuliaid,” yn 
gyfryw hefyd. Rhydd dro yn y bibell hon yn awr, a dywed nad oedd 
neb ond yr apostolion i wneuthur hyny. Rliaid iddo ei throi nes 
gwneyd Mab Duw yn gelwyddog, pan ddywed yn Marc xvi, 17 — -“A’r 
arwyddion hvn a ganlynant y rhai a guedant,” yn mhob gwlad, a 
Chymru hefyd, bob amser, Ye, hyd yn nod yn awr. Pan brawf efe 
nad oedd neb ond yr apostolion i fwynhau yr arwyddion hyn, bydd 
wedi profi hefyd ar un pryd, drwy’r un resymeg, nad oedd neb ond 
hwy i bregethu, i gredu, nac i gael eu cadw, canys y mae y naill a'r 
Hall yn orchymynedig, ac yn addawedig yn yr un commissi wn. Pan 
orpheno Mr. Davies y gorchwyl hwn, caiff goron atheistaidd ar ei 
ben ; ond hyd hyny dylai adael llonydd i’r neb a ddewiso eu proffesu. 
Ond y mae y ffwrnes yn berwi yn boethach-boethach, nes chwythu y 
bibell hon yn ysgyrion etto — “Ac hyd y nod i weled gweledigaethau, a 
chael ymddyddan ag ysbrydion o’r byd anweledig.” Clywer barn 
pregethwr efengyl yn yr oes oleu hon am yr athrawiaeth uchod ? 
“ Gallesid meddwl [ebe efe] na fuasai un dyu, hyd y nod yn Merthyr, 
a ddarostyngai ei giust i wrando y fath wallgofrwyild , rhyfyg y a chel- 
wyddau” a doniau’r Ysbryd Gian, pa rai a addawodd Mab Duw i’r 
credinwyr, tra y parhaai un anmherffaith yn eu plith ! Nid wyf vn 
meddwl ddarfod i Paine na Voltaire erioed haeru cabldraethau mor 
erchyll a hwn ar eghvys Dduw. 

Ond, ddarllenydd, clyw ei bedwaredd bibell yn rhuo. Dywed “ ei 
fod yn meddwl [oddiar ba sail ni welodd yn dda ein hysbysu, os nad 
cydwybod euog oedd yn corddi] mai y dyben oedd cadw ffair er mwyn 
crynhoi ffyliaid, ond yn benaf er ymdrechu casglu arian.” Yn hyn 
etto gwiria yr hen ddiareb. Pwy ond efe sydd yn awr er’s blynyddau 
yn segura ar gost y Cymry, druain, y rhai a weithiant yn galed, er cyf- 
ranu iddo ef bunncedd Iawer bob mis am scfyll uweh eu penau i brofi 
mai “ athrawiaeth cythreuliaid, twyll, rhyfyg, gwallgofrwydd, atheist- 
iaeth,” &c., &e., yw efengyl Mab Duw, a galw ei blant yn “ Sataniaid,” 
^:e. Pwy ond efe a waeddai ar lan yr afon, cyn gynted ag y cafodd ei 
draed ar terra Jirma, a'r dwfr yn dylifo oddiwrth ei wisg, “ am yr ar- 
ian — yn mlaen a’r arian yna, bobl 1” a phe dilynid ef i’w bwlpud, gellid 


84 


PR0PHWYD Y JUBILT. 


meddwl fod mor hawdd i engyl ehedeg heb adenydd ag ydyvr iddo ef 
fyned yn mlaen heb yr arian. Pan gafoddy Iwc, ychydig yn ol, o fed- 
yddio tri ar unwaith, rhyfedd fel y gwaeddai am yr arian ; a dannodai 
j gynnulleidfa o bobl wynioneub'od wedi- cyfranu hyn a hyn o’rblaen, 

. pan nad pedd ond un bedyddiedig, 1 ond *• yn awr am dair gwaith cyra- 
‘ maint !" Ni wyddys beth a ddelai o Dowlais pe bedyddiai efe yn amL 
Er hyn oil, nid oes llawer o amser er pan gyhuddai ni, er ar gam 
hollol, o godi hanner coron am fedyddio ; ond heriwn bawb i brofi ein 
bod wedi codi dimai erioed ; ac ni waeth genym pa faint a gaiff yntau. 

, Ond dyma y rhyfeddod fod y fath ddyn a hwn yn gallu serio ei gyd- 
wybod mor galed .fel ag i allu cyhnddo y dieuog mor ddiarbed. Dyn 
sy’n gwneyd marsiandiaeth o' eneidiau cannoedd rhwng ei siop a’i dri 
chapel ! Hwn sy’ri ein cyhuddo o geisio gwneyd ffair o hono ef, er 
mwyn cael arian! Ai tyhied ei fod ef yn meddwl cymmaint o hono 
ei hun. fel ag y daethem ni i roi cynyg arno ef ? 

Ond y neb a ddymuno glywed enghraifft o ragrith digywrlydd, ■ 
clywed Satan yn vmrithio fel angel y goleuni, ei wyneb can hired, a’i 
don mor nadlyd a phe bai “gobaith ei elw” oil ar ballu. Clyw ef 
raewn difrif ! “ 0 fy nghydgenedl, y Cymry anwyl.” “ Anwyl,” yn 

wir! ai digon amvyl i orlenwi clustiau y naill ran a chelwyddau dy- 
feisiol am y rhan arall? 

Ond clyw, ddarllenydd, fel y nine yn troi y bummed bibell yn ei er- 
hyn ei huo. Y mae mor groes i’w ran nes croesi ei ran ei hun, ac 
yn ei awydd mawr i ddrygu ereill, dywed ormod i fod yn wir — 41 A 
dywenydd mawr genyf hysbysu nad oes ond ychydig *o’m cydgenedl 
wedi cymmeryd eu rhwydo gan y creaduriaid drygionus hyn.” Wei, 
druau ! y mae wedi cael mwynhau y “dywenydd mawr,” fel y gwelir 
yn ol rhifynau y Bedyddiwr , am hir amser. “ Ychydig, ychydig bach, 
gwehilion Merthyr, pobl ffol, ddisynwyr,” &c., yw ei rigwm o hyd. 
Ond qlyw ef yn y linell nesaf — “ Ac o’r cyfryw a dwyllwyd ganddynt, 
mae llawer wedi' gweled y twyil.” Diolcha pawb iddo am hyn. 
Ychydig wedi ymuno, a llawer wedi troi yn ol. Mae uwchlaw ysgol- 
heigiaeth gyflfredin i ddweyd, wedi y cymmerer llawer allan o ychydig , 
pa fain£ fydd y gweddill ? Nid oes ond rhifyddiaeth Mr. Davies a all 
ateb hyna. t Mae y parchedig hwn yn myned mor bell ag i groes- 
ddweyd ei frodvr ei hun. Dywed Mr. Golygydd yn ei “gethern” rag- 
ymadroddol i’r llythyrau uchod — “ A'rffaith eubod [y saint] yn 'hudo 
llawer .” Dyina ddau o hen g)Yoedion w r edi myned ben-ben a’u gil- 
/ ydd. Y maent wedi bod yn mhen ereill ddigon hir. Ond clywch'y 
prophwyd hwn yn prophwydo am dano ei hun ; canys yn ol y rule of 
contradiction , yr aiff efe yn mlaen. “ Ond gwir nad aiff y rhyfygwyr 
yn mlaen neraawr yn mhellach ; mae eu hynfydrwydd yn eglur ibawb,”" 
ebe efe, Proffwydodd y brophwydoliaeth ryfeddol hon yn mhob capel 
o’r bron, lie y bu yn cyhoeddi ei enwau ar y saint, a chyhoeddwyd hi 
yn gynffon i bob stori ysgyinunol o’i eiddo o’r bron ; ac er gweled ei 
bod yn cael ei chyflawni ar ei ben ei hun, .nid yw am addef mai am. 
dano eihun y mae ; ie, er fod ei ynfydrwydd yn eglur i bawb. 


aUYDYBOIVT; ARGRAFFW YD CAW JOHN JOWSS, ’ 


Blaen-Dal, 3c.] [Ol-Dal, 31c. 

ATOcn deuaf etto, — a gwir wedaf, 

Ccwch jjTedu. neu beldio; 

Er pob dsunt, nad faint a fo, 

Ni pbcidiaf a phrophwydo. 

PROPHWYD Y JUBILI, 

NEU 

SEREN Y SAINT. 

•«Y1 AEtLWTDD IOR A LEPARODD, PWT NI PHROPilWTDA'? CANTS NI 
WNA YR ARGLWTDD DDIM, A*R NA DDANGOSO BI GTFRINACU 
l*VT WEI8ION T PROPIIWYDI. ,, 


Rhif. 4.] 


HYDREF, 1846. 


CYNNWYSIAD. 


[Cyf. I. 


Mae yr Esbonwyr gyda Ni ! ! ! 85 

Tynghed y Corff Dynol . . . . ; 89 

Tystiolaethau Ychwanegol am Eirwiredd Llyfr Monnon 91 
Awdurdodiod Joseph Smith i Fedyddio, Pregethu, &c. f 

ynghyd £ Dechreuad yr Eglwys 93 

Profion Ychwanegol o Lyfr Mormon . 95 

Epistol Demetrius, y Gof Arian 101 

Adolygiad ar Bregeth y Parch. W. R. Davies, Dowlais, 

ar y Gwyrthiau (parhad) 107 

Alltudiaeth Tri Chon Mil o Americaniaid. am eu 

Crefydd 109 

Llythyr o “ Wersylh Israel” Ill 

Llwyddiant Gwirionedd 112 


MERTHYR-TYDFIL: 
CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN D. JONES; 

AC AR WERTQ IIEFYD 

GAN Y 8AINT YN GYFFREDINOL, A LLAWER 
O LYFRWERTH^YR. 

1846. 



AT EIN DARLLENWYR. 


Dyledus i r r gwir yvr hysbysu ein darllenwyr, ddarfod i'rrhifyn blaen- 
orol ddianc o'r wasgjieb i ni ei weled, oherwydd ein bod or daith 
drwy y Gogledd a Lloegr, dros yn agos i chwarter blwyddyn; a chym- 
menrn y cyfleusdra cyntaf i hysbysu iod Golygydd y Bedyddiwr wedi 
rhoddi lie i lythyr amddiffynol \V. Henshaw ac A. Evans; a bu y 
cnmgymmeriod o burthed i'r peth yn y Prophwyp (gwel tud. 78 ), 
oherwydd i'r ArgrafFydd golli dechreuad y copi. Do, gwnneth y 
Bedyddiwr yn waeth nfi gwrthod ei gyhoeddi ; canys mynai i'r rhai 
na allant ddyfod i Gaerdyf i weled drostynt eu hunain, ei jgredu ef, 
fod tebygolrwydd y ddwy ysgrif yn ddigonol i brofi mai yr un pcr- 
aonau a ysgrifenasant y ddau lythyr cyfciriedig. Aethom i’w swyddfa 
yn fuan wedi hyny, dnngosasom iddo y cam raawr a gaffera, ond ni 
welsom y ddwy ysgrif hyny ychwaith. Gan fod Mr. Davies yn addcf 
mai rhyw ddyn a ddaeth a*r llythyr hwnw i'w dy ef, a Golygydd y 
Bedyddiwr yn llygod-dyst o hyny, paham na ddywedant pwy a 
roddodd y llythyr hwnw iddo ? Addefant mai yn eu llaw hwy y mae 
allwedd dirgelwch y llythyr ffugiol hwnw ; ac oni ddeuant ag cf i'r 
amlwg, pwy na thadoga y ffug-lythyr amynt hwy ? Ond ychwaneg 
am hyn etto. Parliawn ni i arnddiffyn ein hunain, tin parha y ddau 
bartneriaid hyn i'n camgyhuddo. Unwaith etto meddwn— Nid ein 
brodyr ni a ysgrifenasant yr her hwn at Mr. Davies i ddod allau i 
ddadl ; mae ei flurfwyr yn amlwg elynion i ni. Onid Mr. Davies, a'i 
frawd o Gaerdyf, ag sy'n rhoi benthyg ei enw i fod yn dyst iddo, a 
gyfansoddasant y ffug-hcriad er mwyn ein gwarthruddo? Mae gwaith 
y Bedyddiwr yn haeru mai yr un llaw a ysgrifenodd yr her ag a ysgrif- 
enodd yr amddiffyniad i'w roi yn ei fisolyn ef, a'i woith yn pallu 
dangos y ddwy ysgrif o flaen ein Uygaid ninnau, a'i woith hefyd yn 
sefyll mor hwylus o dyst i'w frawd, er fod ugain milldir rhwng cor- 
trefi y ddau, a phob cynllun a scheme arall o'u heiddo , fa ein tynu i 
ammau yn gryf am danynt, yn erbyn ein gwacthaf. Cyhuddiad tm*m 
ydyw hwn yn erbyn Mr. D. ; ond coficr mai yn erbyn y gtf r a roes ei 
holl ddyfais ar waith, er’s blyiiyddau, i'n camgyhuddo, ac a deitliiodd 
lawer drwy y wlad i'n gwarthruddo — yn erbyn y gwr moesgnrol a’n 
dwbiodd a dau ddwsin ncu dri o lysenwau drwy y wasg a'r pwlpud, y 
byddai wcd'yn. Ac nid ydym yn cyhuddo neb o fwyta baw ond y 
sawl sy'n arfer bod a baw ar ei ddysgl. Dyna'r cwbl. Os gwinga 
Mr. D. (a phwy na wingai rhag y fath amraheuacth ?), enwed ddyyied- 
ydd yr hen lythyr drygionus hwnw, ynte, ac yna daw yn rhydd, a dim 
pynt. Mae yn resyn fod yn rhaid i ni, sydd & chyramaint o orchwyl- 
ion pwysig, a pherthynol ag iachawdwriaeth yr oes ur ein dwylaw, 
golli amser gyda'r pethau hyn; ond goddef fel llofrudd neu leidr 
fuasai ymddygiad amgen ynom. 


THOMAS WARD, 

AMERICAN EMIGRATION , COMMISSION, FORWARDING, 

AND 

GENERAL SHIPPING AGENT, . 

STANLEY BUILDINGS* UATH-STKEET, i’ltlNCE’s DOCK; 
LIVERPOOL, 


Y gwr a enwir yma sydil swyddog dros y Gymdeithas Ymfudawl 
a gyiuuierudwyir genyin o bryd i bryd vn y ProViiwyd 
. Trosglwyddir mvyddau o bob math' gunddo, i bob man vn vr 
Inoi Daleichiuu, Canada, Deheubarth America, yr India Ddwvr- 

cimol a borllewinol, Gb.ua, Bombay, Galcuttli, Australia, Zealand 
iNewydd, 6:c„ &c. 1 

>rr l, y , I . 0n S au nnv J' af ft diogclaf i New 
York Bostou, Philadelphia, Baltimore, Charleston, iVew Orleans, 
Mobile, Quebee, Montreal, &c., ar yr ammodau iselaf ; a gwneir 
pob (hupariaeth gogyter a chysur a chylleusdra i ymfudww, ag a 
aU fod yu y pnf longau uchaf eu pris ar y llwybr. b 

Gofynir uu bunt i law am bob ymfudwr o oedran, tua» at vr 
ymfudiad, cr mwyn sicrhau lie i’r cyfryw yn y llong ° ^ 

r" P ° ( b liy 5 hyr ’ v 5 di 1)1111 y d °H, > Thomas Ward/ Li - 
id* f' m ‘ sratt l on Aytnt > Stanley Buildings, Bath Street, Prince's 
Dock, Liverpool, a cheir atebiad dihoced yn y fan. 

* y. r , y . d ? m " i ya 9 U!/bod drwy irqfiad trial, fod dynion ft v cdel vn 
tm port hladdoedd, yn guitayo ywyneb ley, a thofod tirionjyn denu dyeith?- 
f ° ™ ewn ttonyau peryylus, ynghyd ay i suyno dwblyrarian ao 

7 , 1,1 y Sl «r ° r*" if Umh **«<«» 

TeiuJhotr^ i V d A ? n ° r Cyfi V w ’ Ceir « ammodau yn 
oL vZooL ’ ^ a d '»9 M ttn 9 Ufarlal fr Uonyau yoreu alL 


MERTHYR-TYDFIL. 

■ SS? Vi -ip’ ‘ 

^O-dd yn Mab Daw fel digonol 

i ? u “ nt P ec kodnu — Arddodiad dwylaw er dcrbyn yr Ysbrvd G13n * 

PtvnvdiWwM v yrua! ‘ lad P ersono l Crist ar y Ddaear am Fil o 
fiu'hilf dd 7 Y *"? G J^dinol-Y Nef a’r Udaear nenvdd a 

U»yu a hedfcn dragywyddol y Bydyssawd a'i Drigolion!!! * ’ 

a 1 mae arotauw i bawd ddyfod i mown heb data dim. 


CYHOEDDIADA U SAINT V DYDDIAU D1WEDDAF. , 


Cyhoeddwyd yn ddixceddar , Pris Chxcecheiniog, 

Y F A ItW WED I El CIIYFODI YN FYW! 


YR HEN GREFYDD NEWYDD. 


TRAETHAWD 

YM DAN 003 . 

ANGHYFNE WIOLDEB TEYRNAS BDUW. 

GAN CAPT. D: JONES. 

*** Nid oes ond ychydig gopiau o’r. Traethawd heb eu gwcrthu. 
Gellir ei gael gyda f r Pbophwyd. 


Nctcydd ei Gyhoeddi , gan yr un t Prist Tair Ceiniog yn unig t 

ATBBYDD 

Y GW'RTHDDADLEUON A DDYGIR YN FWYAF CYFFRE- 


D1N0L DRWY Y WLAD 


YN ERDYN 


SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF, . 

A V Athraxciaeth a broffesani ; 

MEWN FFURF O YMDDYDDAN HHWNO MKI9TRIA1D TRADD* 
OD^AD, SECTARIAD, A SANT. 


Cyhoeddwyd yn ddixceddar,- gan yr un , Pris Ceiniog a Dimai. 

ANERCHIAD 


DEUDDEG APOSTOL AT ROLL FRENINOEDD, CYNG- 
HORWYR, BARNWYR, A PHOBL Y BYD. 


Nexcydd ei Gyhoeddi , gan^yr tin, Pris Dxcy Geiniog 

YGLORIAN, 


YN Ttt HON T GWKLIR 


DAVID YN PWYSO WILLUMS, A WILLIAMS YN, 
PWYSO DAVID; / 


David Williams , o Abercenaid, yn gxcrthddxceyd ei hun t xcetuei ddal yn 
ei dxoyll , a*i broji yn enog o Ddeixtiaeth. 


PROPHWYD Y JUBILI. 


h mab y dbyrnas wedi dyfod.” 


Rhif. 4.] 


Hl’DREF, 1846. [Cyf. I. 


MAE YR ESBONWYR GYDA NI !!! 

Pwy, mewn gwir, a fuasai yn dysgwyl? Eithr y raae yu ddigon 
gwir, er hyny. Mae yr lioll Esbofcwyr a welsom, Taenelliadol a 
Throchyddol, Esgobyddiaethol ac Ymneillduol, Protestanaidd a 
Phabaidd — oil, meddwn, gyda ni ! “ Nid yw Barnes gyda chwi,” 

medd rhywun, “na Lewis, na Phillips, na Jenkins o Hengocd, 11 a 
Henry, na Scott, yr enwogion hyn.” Ydynt; O, ydvnt i ydynt! 

Barnes, beth meddi di, ynte, am ein pwnc ni, o fedyddio er 
maddeuant pechodau? Myna ein gwrthwynebwyr yn awr, 
nad er mwyn derbyn maddeuant a feddylir wrth ymadrodd Pedr 
yn Act. ii, 3S; beth a ddywedi di? Yr wyt ti yn cael dy werthu 
o fesur y 01 ddwy fil a hanner” yn mysg Annibynwyr Deheubartli 
Cymru. Mae dy air di o bwys, i ni allu ei gyflwyno iddynt dros 
ein hathrawiaeth. Dere di, Barnes amvyl, a’r gwir allan i’th 
ddyscyblion. 

Barnes : u Er maddeuant pechodau . Nid yn unig y pechod o 
groeshoelio y Messiah, ond o bob pechod. [Felly dywedwn 
ninnau hefyd.] Nid oes dim mewn bedydd ei hun a all olchi 
ymaith bechod. [Gwir bob gair. Nid oes dim mewn bedydd ei 
hun. Gwyddoch fod y geiriau Italaidd er mwyn pwysleisiad, vn 
eiddoch chwi.] Gwneid hyny [sef golchi ymaith bechod] gan 
drugaredd faddeuol Duw drwy iawn Crfst. [Da iawn etto. Gan 
y drugaredd liono, a thrwy yr lawn hwnw, meddwn ninnau hefyd.] 
Ond y mae bedydd yn arddangosiadol 6 ewyllysgarwch i dderbyn 
maddeuant yn y ffordd hbno [Dyma wir etto 1 Canys nid oes 
neb yn ewyllysgar i dderbyn maddeuant te y ffordd hono” — ffordd 
Duw, yn dod o’r dwfr yn fyr o hono], ac yn gyhoeddiad difrifol 
o 5 n hargyhoeddiad nad oes un ffordd arall o faddeuant. Mae yr 


86 


PROPHWYD Y JUBILT. 


1 hwn a ddel i’w fedyddio, yn dod gydag argyhoeddiad proffesedig 
ei fod yn bechadur, nad oes mi ffordd o drugaredd ond yn yr 
efengyl, a cbydag ewyllysgarwch proifesedig i gwympo raewn ag 
ammodau iachawdwriaeth, a’i derbyn hi fel ei chynygir dnvy lean 
Grist. [Diolcb yn fawr i chwi, bai’chedig syr ! Cyboeddwcb yraa 
fod y sawl a fedyddir yn proffesu byn oil; felly y eyhoeddwn 
ninnau. Cyboeddwcb nad oes neb bytb yn gwirioneddol gyflawni 
hyn oil, heb d derbyn maddeuant hefyd : felly ninnau. Dywed 
creill o Gymru ar y p^mc bwn mai i faddeuant pechodau fcl gor- 
uchwyliaeth a feddylir yn y testun; chwithan ydycb yn cyd- 
ddwevd a ni, mai derbyn maddeuant pechodau personol, sef “yr 
boll bechodau” yw yr ystyr. Bedydd o drocbiad (cofiwcli eich 
esboniad ar Rhuf. vi, 4) sydd genych yn gydfynedol a maddeuant 
\ o’r holl bechodau, gan drugaredd Duw drwy iawn Crist. Dyna 
fedydd yr efengyl, sef yr efengyl bon a bregethir genym ni, a ni 

I yn unig. Yr ydyra ni yn hyn, yr un mocld ag y mae, wrth gwrs, 
eicb 2500 derbynwyr Cymreig, yn wir Farnesiaid ; a chwychwi, 
ynghyd a bwytbau, o’r ochr arall, yn wir Formoniaid, o ran 
| egwyddor.] Fy esboniad ar Mat. iii, 6, yw fod bedydd loan “yn 

1 ddefod ddifrifol, arwyddocaol o’u glanbad oddiwrth eu pechodau 

1 hlaenorol, a’u puredigaetb at wasanaeth neillduol Jehofa.” [le, 
defod ddifrifol oedd lii. Os arwyddocaai ffaith, a’r ffaith hono yn 
lanhad oddiwrth eu pechodau, arwyddocaai faddenant, oddieithr 
eicb bod chwi, Albert Barnes, yn dal allan fod pechodau yn Ian 
heb faddeuant. Yn awr, os arwyddocaai eu bedydd “eu glanbad ” 
maddeuol, pa bryd, atolwg, y derbyniasant y maddeuant? Ai cyiu 
neu ynte ar ol, bedydd? Ni ddywedwch, mi wn, mai cyn bedydd ; 
a phe dy wedecli mai ar ol bedydd, gofynwn, Pa faint ar ei ol ? 
Canys “eu glanbad ” eu hunain a arwyddoceid, yr byn fuasai yn 
dwyll pur, os na chawsant faddeuant. Gwelwcb mai Mormon 
croyw ydych yma hefyd ar y pwnc eglur bwn.] 

Dywedwcb eilwaith yn yr un ddalen — “ He administered this 
rite of baptism, or washing, to signify the cleansing from their 
sins.” [Oil o’r un rhediad, yn profi mai eich barn bwyllog vw 
Mormon iaeth, neu faddeuant yn gydfynedol a, neu trwy, fedydd.] 
Matthew Henry, dywed dithau air ar hyn. 

Henry : “Wrth broffesu fel hyn cu ffydd ynddo Ef, derbynient 
faddeuant o’u pechodau, a ebyfranogcnt o ddoniau a grasau yr • 


PROPHWYD Y JTJBILI. 


87 


Ysbryd Gian.” [Ie, Ye ; “bedyddier pob un o honoch er maddeu- 
ant:” \t hyn a ddeonglwch cbwi a ninnau yn “ derby nient fadd- 
euant,” yw y gair. Oil yn un etto t P \vy a gaiff wadu y pwnc 
hwn mwyach? Mae o honot ti dros bymtheg cant wedi eu 
cyhoeddi, eu derbyu, raae yn debyg, a’u parcliu fel yr efengyl 
orcu. Hwy a dderbyniant dy athrav*iaeth di, raae yn siwr, genyra 
ninnau mwyach. ^ Nid yw o un pwys gem bwy y caffont hi; ei 
chael hi yn bur gyda’i hawdurdod nefol yw y cwbl.] 

Yn awr, chvvychwi eich deuoedd, Barnes o Philadelphia, a 
Henry o Gaerlleon, gwrandewch un peth yn awr. Mae un Evan 
Griffiths, gwr parchus o Abertawe, wedi cael ceftad a chefnogaeth 
gref, gan y Cymry, i gyhoeddi yr atbrawiaeth hon dan dy enw di, 
Matthew Henry; ac un Thomas Rees, gwr parchus arall o Lanelli, 
wedi cael cenad a chefnogaeth gan y Cymry, i gyhoeddi yr ath- 
rawiaeth hon dau dv enw di. Albert Barnes ; ond ni chawn ni ua 
chenad na chefnogaeth gref gan yr un Cymry, i gyhoeddi yr un 
atbrawiaeth dan euw un Simon Pedr, pregethwr mawr, mwy na 
cbwi eich deuoedd, cliwi wyddoch, o Jerusalem, yn Palestina. Pe 
buasai fodd eich cael chwi eich dau i gynnadledd nesaf cj r mmaufa 
yr enwad parchus hwn, taflasem y cwlwm dyrus hwn ger eich 
brouau; sef, paham y cyhoeddir “bedjhld er derbyn maddeuant 
peebodau” yn wirioneddau melys dan eicluenwau chwi drwv ddau 
o’u pregethwjT eu hunain, tra mae yr un gwir yn hollol yn gyf - 
eiliornad chwerw dan enw Simon Pedr drwy ein pregethwyr ni. 

Wele sefyllfa y partion yn awr ar y pwnc pwysig o faddeuant 
pechodau drwy gyfrwng bedydd : — Simon Pedr, Matthew Henry, 
Albert Barnes, Evan Griffiths, Thomas Rees, y Mormouiaid a’r 
Campbeliaid oil — yn erbyn Annibynwyr, Bedyddwyr, Trefnyddiou, 
Esgobyddiaethwyr oil, oddieithr derbynwyr cefnogawl yr Henry 
ah’ Barnes dan sylw. 

IMae yr boll Fedyddtvyr gyda ui ! ! Cawn y commissiwn mawr 
yn ol Marc, yn dechreu gydag — <f Ewcli iY holl fyd. a })hregetb- 
wch yr efengyl i bob creadur ac yn ol Matthew — tf Ewch a dysg- 
\vch yr boll gcnedloedd, gan eu bedyddio hwynt yn enw y Tad, a’r 
Mab, a’r Ysbryd Gian,” &c. Yn ol Marc — “ Y neb a gredo ac a 
fedyddier a fydd cadwedig.” Yr un commissiwn a geir, mcddwn, 
gan y ddau, mewn gwahanol eiriau. et Yr un ydyut,” medd v 
Trochuyr oil hefyd. ‘‘Yr un ydynt,” meddai y Taenellwyr bofycl 


FROPffWYD Y JUBILI. 


'85 

livd yn ddiweddar. f< Yr un ydynt,” medd Dr. Edward Williams, 
v ac Evans o Trewen, a Dr. Wardlaw, a Mr. Ewing, a Mr. Munro, 
a’r holl rai ereill, fel y soniasom, ag a ysgrifenasant ar y commis- 
si wn, hyd yn ddiweddar. Mac yr holl hen daenellwyr gyda ni ar 
bwnc 

Y donialt ysbrydol . — “ Yr un ydyw y ddau gommissiwn,* 
medd DrJGale, y Trochwr, a’i frodyr, Mr.Dore, Dr.Gill, Mr. Gibbs, 
Mr. Stennett, Mr. Robinson, Mr. Ivimy, Mr. Booth, Mr. A- Fuller, 
Dr. Ryland, a Mr. Jenkins o’r Hengoed, a Mr. Evans o Ruddlan. 
Ie, “ Yr un ydynt,” medd yr enwog Dr. Carson. 

Eithr pa beth am hyny? medd rhywun. Hyn am hyny, ddar- 
llenydd hynaws, sef ddarfod i Grist osod yi holl bethau hyn yn y 
eommissiwn : — 

1. Eweh i’r holl fyd, a dysgwch yr holl genedloedd, a phreg- 
cthwch yr efengyl i bob creadur ; 

2. Gan eu bedyddio liwynt yn enw’r Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd 
Gian ; a’r hwn a gredo ac a fedvddier a fydd cadwedig ; 

3. Yr arwyddion hyn a ganlynant y rhai agredant; Yn fv enw 
i y bwriant allan gythreuliaid, ac a thafodau newyddion y llefar- 
ant ; seirff a godant ymaith ; ac os yfant ddim marwol, ni wna 
iddynt ddim niwed ; ar y cleifion y rhoddant eu dwylaw, a hwy a 
fyddant iacli ; 

4. Gan ddysgu iddynt gadw pob peth a’r a orchymynais i chwi; 
ac wele yr ydwyf fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd. 

A ydyw commission yr “ Ewch a phre^ethweh ” i sefyll h} f d 
ddiwedd y byd ? A ydyw commissiwn y “ Bedyddiweh hwynt,” i 
sefyll hyd ddiwedd y byd? A ydyw commissima “ Yr hwn a gredo 
ac a fedyddier,” i sefyll hyd ddiwedd y t byd? A ydyw commissiwn 

Yr wyf fi gyda chwi hyd ddiwedd y byd,” i sefyll hyd ddiwedd y 
byd? Ac onid yw y gyfran arall.ag sydd yn nghanol Jyr un com- 
missiwn i sefyll hyd ddiwedd y byd ? Os yw y fraich gvntaf, sef 
yr “ Ewcli a phrcgethwch,” a’r fraich olaf, sef “ Yr ydwyf fi gyda 
chwi,” i sefyll hvd ddiwedd y byd, onid yw y rhanau sydd yn 
nghanol y commissiwn i sefyll hyd ddiwedd y byd ? Ac onid y 
rhanau hyny yw “ yr arwyddion hyn a ganlynant?” Onid yw 
hyua yn y commissiwn? Ac onid ydych chv»i oil, y gwyr dysgedig 
a enwyd, wrth ddweyd yn gyntaf, mai yr un commissiwn y w com- 


FRGPHWYB Y JUBILI. 


89 

mlssiwn y'cidau efcngylivr, ac wrth (lilweyd yn ail, raai hyd d<Ii- 
wedd yr oruchwyliactli lion, sef hyd y farn, yw yr “hyd ddiweddy 
byd ” 'sydd yn yr un commissiwn, onid ydvch, mewn gwirionedd, 
yn Formoniaid egmyddorol f Gwir a ddywedwch, fod y comm is- 
siwn yn parhau yn ei rvmj o ganlyniad, yr ydych yn rhwym mwy- 
ach i gyfaddef, yn ol eicli deongliad eicli hunain, fod yr arwydd- 
ion ag y sonir am danynt ynddo yn parhau yn yr un grym, Ond 
pa beth a wnaethoch u’r anvyddion hyny? Ynmha le y.collasoch 
hvvynt? Ie, paham nad ydvch yn prcgethu canol y commissiwn, 
yn gystal a’i fraich gyntaf, a’i fraich olaf? Ni thal rhuso ateb ; 
inae y wlad yn esbonio drostynt cu hnnain. 

A glywsoch am y newydd, na fu eriocd ei well, 

Am Henry fawr Caerlleon, a Barnes Amerig bell — 

Eu bod yn Brcsbyteriaid, yw’r ’stori hir fu’n gwau ; 

Ond ’nawr fe gafwyd allan, mai Mormon rnawr yw’r ddau. 

Mae yntau Evan Griffiths yn hanner Mormon, mi wn, 

Sef Griffiths, Abertawe, fu’n Annibynydd crwn: 

Ac onide, pa'm camiiol drwy’r wlad, dan gymmaint poen, 
Greadur oedd fel yma yn Formon dan ei groen. 


TYNGHEDFEN Y CORFF DYNOL. 

Yr ydym yn credu fod yr boll hil ddynol yn agored i ddyoddef cosp 
ohenvydd trosedd ein rhieni cyntaf, h. y., marwolaeth, nen ysgariad 
corff ac ysbryd yn dragywyddol a diammodol. “ O’r pridd y daethost, 
ac i’r pridd y dvchweli.” Ond, nid } 7 w ei had, oddieithr y rhai a bech- 
asant, o dan y ddedfryd arall a berthvna i’r trosedd, sef alltudiaeth ei 
ysbryd yn dragywyddol o bresennoldeb Duw, heb allu byth i’w adferu 
ei bun yn ol; canys Duw yw y pen cyfammodwr (cyfammod y llios- 
ogiad) ar y rhan ysbrydol, ac Adda felly ar y rhan ddacarol, yr hwn 
gyfammod yn unig a droseddwyd yn yr-ardd. “Canys yr enaid a 
becho, liwnw a fydd marw” yn dragywyddol. Nid ydym yn credu fod 
Duw cyfiawn, yr hwn yw Tad yr ysbrydoedd, yn anfon ysbrydoedd 
pechadurus i gyssylltiad a’r temlau daearol, nac. ychwaith yn ailtudio 
, yr ysbrydoedd hyny o’i bresenoldeb, pan ddyoddefant y ddedfryd am 
drosedd Adda, sef vsgariad corff ac ysbryd, yn eu babandoa, nen cyu 
‘ iddynt bechu yn weithredol. Ond credwn fod yr ysbrydoedd hyny “} r n 
,dychwelyd at Dduw, yr hwn a’u rhoes” i’r corff’ ar y dechreu. 

: Yr ydym yn credu mai drwy ddyoddefiadau, marwolaeth, adgyfodiad, 
ac e-iriolaeth Iesn Grist yn unig, yr adferir yn hollol a dieithriad bob 


90 


PROPHWYD T JUBILI. 


un o’r hil ddynol, oddiwrth yr alltudiaetli neu ysgariad corfF ac ysbryd 
oherwydd pechod Adda, ac y caiff pob un yr adferiad neu yr adgyfodiad 
hwnw, y gwaethaf a fu ar ein daear ni erioed, yn ogystal a’r goreu, a 
hyny yn hollol ddiammodol. Nid yw adgyfodiad neb yn ymddibynu 
mewn un modd ar ddim a ddichon efe weitliredu yn ddrwg nac yn 
ddaionus. 

Daeth y dyn goreu a fu erioed, yn ogystadl a’r gwaethaf, dan y dded- 
fryd hon, yn yr un modd hollol ddiammodol, heb ewyllys na gallu yn y 
peth ; ac, o ganlyniad, daw y naill mor ddiammodol a’r llall, yn hollol 
waredigol oddiwrthi, fel y dywed Paul yn Rhuf. v, 18 — “Felly gan 
byny, megys trwy gamwedd un y daeth bam ar bob dyn i gondemniad, 
felly hefyd trwy gyfiawnder un y daeth y dawn ar bob dyn i gyiiawnhad 
hyunjd yr hyn yw ail-gyssylltu y corff a’r ysbryd. “ Megys yn Adda 
y mae pawb yn meirw [sef ysgariad corff ac ysbryd], felly hefyd yn 
Nghrist y bywheir [neu yr adferir corff ac ysbryd] pawb.” Yn yr 
ystyr hyn, credwn mewn “iawn cyfiredinol” a diammodol, heb un 
eithriad. Drwy yr iawn hwn yr adgyfodir pob corff a wnaed o bridd- 
ellau y dyflryn daearol hwn erioed, ac y meddiennir ef gan ei ysbryd 
ei hun. Mewn prawf o hyn y dywedodd Iesu Grist, yn loan xii, 32— 
“A minnau, os dyrchefir fi oddiar y ddaear, a dynaf bawb ataf fy hun.” 
“ Y mae yr awr yn dyfod, yn yr'hon y caiff pawb a’r sydd yn y beddau 
glywed ei leferydd ef; a hwy a ddeuant allan.” Wedi y waredigaeth 
gyflawn ddiammodol a chyflredinol hon, oddiwrth bob un o effeitliiau 
a clianlyniadau pechod Adda, drwy iawn Crist, mwynha yr liil ddynol 
ddedwyddwcli perffaitli, a thragywyddoldeb diderfyn i’w fwynhau, os 
had ydynt yn euog o bechodau gweithredol ; canys byddant hwy wedi 
dyoddef dedfryd am bechod Adda drwy farw, a chael gwaredigaeth neu 
adferiad yn ol, oliervvydd i Iesu Grist ddystrywio yr hwn oedd a nerth 
marwolaeth ganddo, yspeilio angeu a’r bedd, gan “fyned yn angeu i 
angeu, ac yn dranc i’r bedd” — esgyn yn goncwerwr ar bob peth, ac 
agoriadau uffern a marwolaeth wrth ei wregys. Caiff pawb fwynhau 
presennoldeb ei Dad mewn gogoniant a dyrchafiad di-ben-draw, h. y., 

— ie, sylwer, os na clieir hwy eu hunain yn droseddwyr personol o 
ryw gyfraith a roed iddynt. 

Yr ydym yn credu fod babanod yn analluog i adnabod gwalianiaeth 
rhwng da a drwg, i ufyddhau nac i anufyddhau i un gyfraith ; o gan- 
lyniad, na roddodd Duw un ddeddf iddynt ; a lie nad oes gyfraith, nid 
oes bechod, “canys anghyfraith yw pechod;” feUy y maent hwy yn 
ddibechod, ac os bydd iddynt farw yn eu babandod, y cant etifeddu 
bywyd tragywyddoL 


PROPHWYD Y JUBILI. 


01 


TYSTIOLAETHAU YCHWANEGOL AM EIRWIREDD LLYFR 
MORMON. 

Dywedasom yn ein rhifyn blaenorol fod ychwaneg o dystion er profi 
Llyfr Mormon nag sydd er profi y Testament Newydd. Ni feddylia 
neb rhesymol, oherwydd fod profion mwy dros y naill, fod hyny yn 
lleihau dim ar yr hyn ydyw y llall. 

Tystion Vr Testament Newydd. | 

Chwech o lygad-dystion, wedi 
ysgrifenu yn eu hoes, er’s deunaw 
can mlynedd yn ol, eu bod hwy a’u 
brodyr wedi gwneyd gwyrthiau. 

Dim cymmaint ag un tyst byw 
ei fod ef wedi ei iachau yn nydd- 
iau yr apostolion ; — mae y cyfan 
yn ymddibynu ar dystiolaeth v 
chwech. 

Y mae chwech tysty Testament 
Newydd wedi marw, fel na allwn 
groes-holi eu tystiolaeth. 


Dim cymmaint ag un tyst an- 
mhleidiol y tu allan i’r eglwys, o 
fod gwyrthiau wedi cael eu cyf- 
I lawni yn nyddiau yr apostolion. 

" Yn awr, onid yw yn amlwg fod mwy o dystion o wirionedd Llyfr 
1 , Mormon, nag sydd wedi aros hyd yma i’r Testament Newydd? Er 
fod digon i brofi y naill yn wir, mae mwy yn bresennol dros y llall. 
Ac onid yw rheswm yn ein dysgu i farnu 3m ol y tystion am y peth ? 
Yna, os credir un o honynt, rhaid credu y ddau. Mae amryw, hyd y 
! nod o’r cyfryw a broffesant fod yn ddysgedigion diduedd yn ein hoes, 
| yn haeru na welodd neb y llafnau aur, &c., heblaw Joseph Smith ; Ye, 
yn Merthyr, yn ddiweddar, darlithiodd rhai o gapel i gapel yn erbyn 
y llyfr hwn, pryd nad oeddynt wedi ei weled erioed ; a plian gynyg- 
iwyd eu hunioni ar y pwnc, addefasant nad oeddynt yn dweyd yr 
ystoviau am wir, ond fel chwedlau y wlad. Mae y tystiolaethan can- 
lvnol yn argraffedig yn Llyfr Mormon ; ac er hyn} r , cyhoeddodd dvii 
yn ddiweddar draethodyn bach dienw, Hawn 0 chwedlau disail, ac yn 
mhlith yr anwireddau ereill, cyhoeddodd na welodd neb y llafnau, 
ond Joseph Smith — Ye, haera hyn pan oedd Llyfr Mormon wedi bod 

yn ei ddwylaw, ac yn ateb yn hollol groes kldo. Rhoddwn dystiol- 
D 2 


Tystion 0 eirwiredd Llyfr Mormon. 

Tri chan mil o lygad-dystion 
fod gwyrthiau yn cael eu gwneu- 
thur yn yr oes hon. 

Mae miloedd a dystiant yn ein 
dyddiau ni, eu bod hwy eu hunain 
wedi derbyn iecliyd, heb orphwys 
dim ar dystiolaeth ail Haw. 

Degau o filoedd o dystion am 
Lyfr Mormon yn awr yn fyw, yn 
greaduriaid rhesymol, Ye, yn Gym- 
ru, rai cannoedd 0 honynt, fel y 
gellir eu croes-holi. 

Cannoedd o filoedd 0 dystion 
geirwir fod Duw yn cyflawni 
gwyrthiau yn y dyddiau hyn drwy 
ei weision. 


92 


TROPHWYD T J UBIL5. 


aeth. y personau canlynol yn ychwanegol, oherwydd eu bod mor 
anmhleidiol ac anwrthwynebadwy ag sydd bosibl fod ; canys dynionr 
geirwir, gonest, ac ucbel eu cymmeriadau, yr ystyrid hwynt gan eu 
cydnabod, hyd y pryd y gwelsant y petbau hyn, ac y tystiant am 
danynt i’r byd — l’e, amryw o honynt ar y pryd yn ddigon da i lanw 
lie oedd uchel yn yr cglwysi sectyddol : eithr parodd eu gwaith yu 
edrycli ar, a thystio ynghylch y llafnau aur dan sylw, iddynt gacl eu 
bwrw allan am ddrwg weithredwyr, fel y dywed Crist — “ Hwy a’ch 
bwriant chwi allan o’r synagog.” Er hyn ni allodd neb, ac ni all neb 
ychwaith, wrthbrofi eu tystiolaeth ; ni wadodd un o honynt mo honi 
byth, fel y gwnaeth Pedr ac ereill, hyd y nod dan brofedigaeth ; oncf 
seliodd rhai o honynt y gwirionedd o honi a’u gwaed, pan eu mer- 
thyrwyd o’i lierwydd ; cynygiwyd eu bywyd iddynt am ei gwadu, ond 
ni dderbyniasant hwy ymwared, “fel y gallcnt gael adgyfodiad* 
gwell.” 

TYSTIOLAETHWYR i’r LLAFNAU AUR. 


“ Bydded Irysbys i bawb yn mhob llwyth, iaith, pobl, a chenedl, y 
delo y peth hyn atynt, ddarfod i Joseph Smith, cyfieitliydd y llyfr 
hwn [Mormon] ddangos i ni y llafnau cyfeiriedig, pa rai oeddynt 
debyg i anr ; ni a deimlasom a’n dwylaw gynnifer o’r dalenau a gyf- 
ieithodd Mr. Smith, ac a welsom a’n llygaid y cerfiadau oedd arnynt, 
pa rai a ymddangosent o naddiad hen a chywrain. Mewn geiriau 
sobrwydd yr ydym yn tystio, fod y Smith cyfeiriedig wedi dangos y 
llafnau hyny i ni, ein bod wedi eu gweled, eu teimlo, a gwybod mewn 
gwirionedd eu bod hwy yn ei feddiant. Yr ydym yn rhoddi ein 
henwau gerbron y cyhoedd, yn dystiolaeth i’r byd o’r hyn a welsom ; 
ac y mae’r Diyy raawr yn dyst, mai gwirionedd didwyll yw ein geiriau. 

u Christian Whither, Joseph Smith, Hynaf, 

“Hiram Page, John Whitmer, 

“Peter Whitmer, leu., Hyrum Smith, 

“Jacob Whitmer, Samuel H. Smith/* 


Pwy ddyn rhesymol a ammheua wirionedd Llyfr Mormon yn hwy ? 
Pa l) r fr yn y byd a ddaw ag ychwaneg o dystion o'i eirwiredd ? Ac 
oni fyddai y cyfryw dystiolaeth yn oddefol o flaen pob llys, yn mhob 
gwlad ? Ac etto nid dyma’r uuig rai sydd o’i blaid ; o lawer, rhodd- 
wn ger eich bron am y tro hwn dystiolaeth tri ereill o ddynion cym- 
meradwy y wlad hono, pa rai nid posibl eu bod wedi eu twyllo, na 
tkwyllo ereill ychwaith. 

“ Yr ydym ni yn liysbysu, mewn sobrwydd, i bawb cenedloedd, 
llwythau, tafodieit’hoedd, a phobloedd, a welant y gwaith hwn, ein 
bod ni, drwy ras Duw Dad a’u Harglwydd Iesu Grist, wedi gweled y 
llafnau a gynnwysant y cof-lyfr hwn [Llyfr Mormon], pa un sydd 
gof-lyfr o bobl Nephi, a’u brodyr y Lamaniaid, ynghyd ag o bob! 


PROPHWYD Y JUBILI. 


93 


Jared, y rhai a ddaetfiant oddiwrth dwr Babel. Yr ydym ni yn 
gwybod ddarfod eu cyfieithu trwy ddawn a gallu Duw, cauys ei lefer- 
ydd ef a draethodd hyn i ni ; ac felly yr ydym yn gwybod mewn 
sicrwydd diammheuol fod y pethau hyn yn wir. Yr ydym yn tystio 
hefyd ddarfod i ni weled y cerfiadau ar y llafnau ; canya dangoswyd 
hwynt i ni trwy allu Duw, ac nid dyn. Yr ydym yn traethu hefyd. 
. mewn sobrwydd, ddyfod angel o’r nefoedd, a dangos y llafnau o flaea 
ein llygaid, nes y gwelsom hwynt ynghyd a’r cerfiadau amynt ; ac yr 
ydym yn gwybod mai trwy ras Duw Dad a’n Harglwydd lesu Grist 
eu gwelsom. Felly y tystiwn y gwirioneddau hyn ; ac y maent yn 
rhyfedd yn ein golwg ni. Etto lief yr Arghvydd a orchymynodd i ni 
ddwyn tystiolaeth o honynt; am hyny, inewn ufydd-dod i orchym- 
ynion Duw, yr ydym yn tystio y pethau hyn, gan wybod, os parhawn 
yn ffyddlon yn Nghrist, y byddwn Ian oddiwrth waed pob dyn, ac y 
ceir ni yn ddifrycheulyd gerbron gorseddfainc Crist, i gael bod yn 
dragywyddol gydag ef. A’r gogoniant fo i'r Tad, Mab, a’r Ysbryd 
Gian, y rhai sydd un Duw. Amen. 

“Oliver Cowdery, Martin Harris.’* 

“ David Whitmer, 


AWDURDODIAD JOSEPH SMITH I FEDYDDIO, PREGETHU, 
&c., YNGHYD A DECHREUAD YR EGLWYS. 

Yn y flwyddyn 1829, wedi i Mr. Smith a Mr. Cowderry ddeall, 
oddiwrth yr hyn a ddywedodd Crist wrth y Nephiaid, yn ol Llyfr 
Mormon, am y dull cywir o fedydd, teimlent awydd mawr i gael eu 
bedyddio ; a chan na wyddent am neb a feddai yr awdurdod anghen- 
rheidiol i weinyddu yr ordinhad santaidd a phw7sig hono, gweddiasant 
yn daer ar i’r Arglwydd anilygu iddynt pa fodd yr adferid yr awdur- 
dod anghenrheidiol i weinyddu ordinhadau yr efengyl ; ac wele angel 
yr Arglwydd a safodd ger eu bron ! a chan osod ei ddwylaw ar eu 
penau, efe a’u hordeiniodd, ac a orchymynodd iddynt fedyddio y naill 
y Hall, ac felly y gwnaethant. Dichon yr amgylchiad rhyfedd hwn 
ymddangos yn anhvgoel yn ngolwg rhagfarn yr oes hon. Ond nid 
dyma’r tro cyntaf i’r Arglwydd wneuthur eithriadau o ddeddfau 
gosodedig yr efengyl. Os credir yr ysgrythyrau,’ nid annhebyg i’r 
dull hwn yr anfonwyd loan Fedyddiwr allan i fedyddio ; nid aeth efe, 
nac un arall o weision Duw erioed, i fedyddio, na gwneyd un peth 
arall yn ei enw ef, heb eu hanfon ganddo, dryw ryw gyfrwng neu 
gilydd. Dywed loan, u Yr hwn a’m hanfonodd i fedyddio a dwfr, efe 
a ddywedodd wrthyf.” Dyma ei dystiolaeth ef; nid yn unig fod rhyw 
un wedi ei anfon. ond prawf hefyd mai rhyw brophwyd gwirioneddol 
a’i hanfonodd, oherwydd ei fod wedi rhag-ddweyd wrtho, — “ Ar yr 
hwn y gwelych yr Ysbryd yn disgyn, ac yn aros amo, hwnw yw yr 


9t 


PROPHWV D Y JUB1LI, 


un sydd yn bedyddio a’r Ysbryd Gian.” Mae loan, ynghyd a 
chyfiawniad y brophwydoliaeth hon am Grist, yn tystio, mai rhyw 
brophwyd i Dduw a’i hanfonodd ef. A chan nad oedd neb prophwyd 
i Dduw ar y ddaear y pryd hyny, nac wedi bod, a’r a wyddom, er ys 
cant a banner o flynyddau o leiaf, onid rhyw angel oddiwrth Dduw, 
<* a fuasai o’i frodyr y prophwydi,” a’i hordeiniodd vntau i fedyddio, 
tvbied ? Os felly, betli sydd yn afresymol mewn anfon angel yn yr 
un modd etto ? Y mae yn amlwg, oddiwrth yr hyn a ganlyn, nad 
oedd gan y Lefiaid awdurdod i fedyddio, na’r offeiriaid ychwaith. 
loan i, 25 — “ A hwy [yr offeiriaid a'r Lefiaid, dros yr Iuddewon yn 
gyffredinol] a ofynasant iddo, Paham gan hyny yr wyt ti yn bedyddio , 
onid wyt ti na’r Crist, nac Elias, na’r prophwyd.” Y mae yma 
addefiad fod Elias yn bedyddio yn awdurdodol, ac y gwnai y Crist 
hyny, ynghyd a’r prophwyd arall hwnw, pwy bynag oedd. Addefent 
hefyd uad oedd awdurdod ganddynt hwy eu liunain i fedyddio ; ac 
felly ni allant hwy fod wedi anfon loan, er ei fed o’u hachau hwynt, 
yn fab i offeiriad. Wei, pwy a’i hanfonodd, ynte ? Adn. 6 a etyb yn 
foddhaol — “Yr ydoedd gwr wedi ei anfon oddiwrth Dduw, a’i enw 
loan.” A chan nad oedd gan Dduw was ar y ddaear a feddai hawl i 
ordeinio loan, efe a anfonodd angel yn ddiau i'w ordeinio ef, fel y 
gwnaeth yn y dyddiau diweddaf hyn i Joseph Smith, ac am ddim a 
wyddom ni, gall fod yr angel wedi bedyddio loan, ie, a’i ddwylaw ei 
hun ; canys nid tebyg y buasai yn ei anfon i fedyddio, cyn cael ei 
fedyddio ei hun. Gan Dduw yn unig v mae hawl i eithrio, ac i 
wneyd fel y myno ; ac felly y gwnai o anghenrhaid ar sefydliad pob 
goruchwyliaeth flaenorol, yn gystal a'r un ddiweddaf .hon ; ac oni 
wrthwynebai crefyddwyr yr oesoedd hyny y cyfryw eithriadau, fel y 
gwrthwynebir y pethau hyn yn awr ? 

Ond, i fyned a’r hanes yn mlaen, wedi adferyd yr awdurdod ddwy- 
fol drachefn i ddynion yn y dull hwn, >n y flwyddyn 1830, cyhoeadwyd 
argraffiad mawr o Lyfr Mormon, am y tro cyntaf i’r byd. Ac fel yr 
oedd rhai yn ei chwilio yn ddiwyd, yr oedd Ysbryd yr Arglwydd yn 
cyd-dystio a’u hysbryd hwy i’w eirwiredd, a chan ufyiidhau iddo, 
fiwy a edifarliasant gerbron Duw, gyda chalon ddrylliog ac ysbryd 
cystuddiedig ; a chladdwyd hwynt mewn dwfr er maddeuaut o’u 
pechodau; ac wedi hyny, arddodwyd dwylaw arnynt yn ol gorchymyn 
Duw, fel y derby nient ddawn yr Ysbryd Gian. Ar y chwcched 
dydd o Ebrill, 1830, yn nhref Manchester, swydd Ontario, talaeth 
Caerefrog Newydd, Unol Daleithiau yr Amerig, sefydlwyd Eglwys 
Iesu Grist, “ Saint y Dyddiau Diweddaf.” C-alwyd rhai drwy ddad- 


PROPHWYD Y JUBILI. 


95 


guddiad ar ysbryd y brophwydoliaeth; ac wedi eu hordcinio, aethant 
oddi amgylch gan bregethu a dwyn tystiolaeth o’r pethau hyn, megys 
y rhoddes yr Ysbryd iddynt ymadrodd. Ac er raai gwael bethau y 
ddaear oeddynt ynddynt eu hunain, nerthwyd hwvnt gan yr Ysbryd 
Gian, nes bod yn offerynau i ddwvn Iluoedd i edifarhau a gadael eu 
ffyrdd drygionus, a chael eu bcdyddio mewn dwfr gan gyffesu eu 
pechodau, a’u llenwi a’r Ysbryd Gian drwy arddodiad dwylaw, a hwy 
a wclsant weledigaethau, ac a brophwydasant ; cythreuliaid a fwriwyd 
allan, a’r cleifion a iachawyd drwy weddi’r ffydd ac arddodiad dwylaw. 
Felly cynnyddodd pregethiad yr effengyl yn ddirfawr, a’r Arglwydd yn 
cydweithio megys cynt, drwy gadarahau y pregethiad o'r gair, drwy yr 
arwyddion oedd yn canlyn y rhai a gredascnt y gair eisoes. Nid 
rhagfiaenu y gair y maigwyrthiau, ond canlyn ar ol hyny. Ac fcl hyn 
y cododd Duw dystion iddo ei hun, i sefydlu ei deyrnas ar gynllun 
ei Fab, yn y dyddiau diweddaf hyn; ac nid yw efe yn ei adael ei hun 
yn ddidyst yn awr, ond y mae yn tywallt ei Ysbryd yn helaeth ar y 
rhai a ufyddhant. Ac, er nad oedd ond chwecli yn yr eglwys hon y 
pryd hyny, aethant oddi amgylch i bregethu fel y gorchymynwyd 
iddynt, gan dystio v pethau a welsent ac a glywsent, a’r bobloedd yn 
eu credu, yn ufyddhau i’r efengyl, ac yn derbvn yr Ysbryd Gian, yn 
mhob man lie yr elent. Aeth rhai o’r rhai a ordciniwyd i daleithiau 
Michigan, Ohio, Pensvlvania, &c. ; ac aeth Joseph Smith i Canada 
TJchaf, ac a gafodd lwyddiant mawr, hyd nes yr oedd rhifcdi y Saint 
yn dros fil cyn diwedd y flwyddyn hono. Mewn rhai manau ufydd- 
hacdd y penaethiaid, y doethion, a’r pregethwyr, a chynnulleidfaoedd 
a droisant yn gyfain, ac a fedvddiwyd. Erbyn hyn cododd eilidigaeth 
dost i’w herbjm, drwv fod bugeiliaid cenfigenus yn colli eu defaid : 
dechreuasant bregethu yn eu lierbyn, cynllunio a chyhoeddi ystoriau 
anwireddus am eu cymmeriadau, megys dweyd fod Joseph Smith yn 
protfesu y gallai wneuthur gwyrthiau, &c. Yr achlysur o hyn oedd, 
oherwydd ddarfod iddo osod ei ddwylaw ar ben, a gweddio dros 
gleifion oedd yn mron marw, ac iddynt hwythau gael ierhyd yn v 
man ; er na honai Joseph Smith o hono ei hun un gallu i gyflawni 
gwyrthiau, mwy nag y g^-na neb ereill o’r Saint, ond yn unig ddarfod 
i’r Duw mawr o’i drugaredd a’i ddaioni, ein gweled yn deinvng i gael 
y fraint o fod yn offerynau yn ei law Ef. 


PROFION YCHWANEGOL 0 LYFR MORMON. 
Amlwg- yw fod ein Bibl ni, a phob rhai o’r prophwydi, bron. yn ar- 



PROPHWYD Y JUBILI. 


ridangos y deuai llyfr cyffelyb i Lyfr Mormon i'r amlwg, a hyny mor 
ddiweddar a’n hoes ni ; ac os nad hwn ydyw, chwilier am dano nes ei 
gael, neu gwader y llyfr sydd yn tystio am dano ; ond gwell genyf fi 
gredu y ddau. 

Etto, gwrandawer tystiolaeth y Salmydd ar y casgliad hwn, a’r modd 
y dechreuai, yn Salm lxxxv, — “ Trugaredd a gwirionedd a ymgyfarfu- 
ant ; cyfiawnder a heddwch a ymgusanasant.” Yr hyn a achosa hyny 
yw — “ Gwirionedd a dardda o’r ddaear, a chyfiawnder a edrych i lawr 
o’r nefoedd. Yr Arglwydd hefyd a rydd ddaioni [i Israel] ; a’n daear a 
rydd ei chnwd. Cyfiawnder a a o’i flaen ef, ac a esyd ei draed ef ar y 
ffordd.” Y mae Dafydd wedi rhagweled y troai digter Duw oddiwrth 
Jacob, y caent eu hadferyd yn ol, ac y byddai gogoniant Duw yn ym- 
ddyscleirio arnynt ; a dyma’r ffordd y dechreua y gwaith — “ Gwirion- 
edd a dardda o’r ddaear,” &c. Mewnlle arall, dywed Dafydd mai cyfi- 
raith Duw a feddylia wrth wirionedd — “ Dy gyfraith sydd wirionedd.” 
Y inae yn amlycach etto yn Salm cli — “ Agos ydwyt ti, O Arglwydd, 
a’th holl orchymynion ydynt wirionedd.” Cadarnha Crist hyn hefyd — 
“Santeiddia hwynt drwy dy wirionedd; dy air sydd wirionedd.” Cyf- 
raitb, gair, a gorchymynion Duw yw gunrionedd. Yna dywed Dafydd 
— “ Gwirionedd a dardda o’r ddaear, a chyfiawnder [gwybodaeth a gallu 
i weinyddu y gyfraith] a edrych i lawr o’r nefoedd,” acaao flaen wy- 
neb Israel, i osod ei draed ef ar ffordd cyfiawnder. 

Meddyliaf yr addefa pob dyn y cyssondeb sydd rhwng y tystion hyn 
oil, yn profi fod pren Ephraim [Llyfr Mormon] i’w gymmeryd o’r 
ddaear. Clywwn dystiolaeth Esaia ar hyn hefyd, pen. xlv — “Defnyn- 
wch, nefoedd oddi uchod, a thywallted yr wybrenau gyfiawnder ; ymag- 
ared y ddaear , ffrwythed iachawdwriaeth a chyfiawnder, cyd-darddant ; 
ruyfi yr Arglwydd a’u creais.” Gwelir yn pen. xxix, fod y llyfr i ddyfod 
o’r ddaear, adn. 1 — “Gwae,” ac ar ymyl y ddalen yn fwy rhesymol 
hefyd, “ Ho, Ariel, Ariel!” Adn. 4 — “ A thi [Ariel, yr hyn a arwydda 
goleuni, neu lew Duw] a ostyngir ; o’r ddaear y lleferi, ac o’r llwch y 
bydd isel dy leferydd ; dy lais fydd hefyd o’r ddaear fel llais swynwr, 
a’th ymadrodd a hustyng o’r llwch.” “ Ariel, y ddinas y trigodd Dafydd 
ynddi,” a arwydda, y bydd i’r bobl oddiyno feddiannu goleuni Ysbr^ r d 
Duw, y rbai a ddygir yn isel i’r llwch. “ Dy lais a fydd hefyd o’r 
ddaear,” yr hyn beth nid yw bosibl, oddieithr bod eu geiriau wedi eu 
hysgrifenu a’u cuddio yn y ddaear, a’u dadguddio wedi hyny ; yna 
gallai, trwy fod pobl yn gallu eu darllen a’u deall, fod fel y dywedir — * 
“Dy lais a fydd hefyd o’r ddaear, a’th ymadrodd a hustyng o’r llwch.” 
Erbyn hyn meddyliaf fod genym ddigonedd o brofion fod preu Joseph i 


FROPHWYD Y JUBILI. 


97 


g&el ei gymmeryd o’r ddaear, yn y wlad lie y mae Ephraim yn trigo ; 
Dial yr Indiaid Americanaidd yw had Ephraim ; ac y rhoddai Duw bren 
Joseph a phren Judah ynghyd. 

Yn nesaf, profwn mai dyma y faner a gyfyd efe i’r cenedloedd o bell [fel 
y dywed Esaia], pan yr anfona Duw weision allan, trwy fod y nefoedd 
yn defnynu cyfiawnder, sef yn rhoddi hawl a gallu i weinyddu cyfreithiau 
cyfiawnder, Gwel Esaia, pen. xi, 12 — “ Ac efe a gyfyd faner i’r ceuedl.- 
-oedd o bell [mor bell a’r America], ac a gynnull grwydriaid Israel, ac a 
gasgl wasgaredigion Judah o bedair congl y ddaear. 1 ’ Dywed rhai es- 
bonwyr i ni fod y brophwydoliaeth hon yn cyfeirio at amser dyfodiad 
cyntaf Crist, a’r prawf a gynygiaut o hyny yw adn. 1 — “ Yna y daw 
allan wialen o gylf Jesse, a blaguryn a dyf o’i wraidd ef.” Ni raid ond 
darllen y bennod yn ddiduedd, yna gwelir nad oedd y propliwyd yn cyf- 
eirio at ddyfodiad cyntaf, ond at ail ddyfodiad Crist, onidebetha ddeallir 
wrth adn. 4 — “Ac efe a dery y ddaear a gwialen ei enau, ac ag anadl 
ei wefusau y lladd efe yr anwir ?” Dywedir mai yn ei ail ddyfodiad y 
gwna efe hyn, sef “ Pan y delar gymylau y nef, a’i holl angylion sant- 
aidd, a fllam dan, i roddi dial ar yr holl rai nad adwaenant Dduw, ac 
nad ufyddhanti efengyl Iesu Grist.” Os ei ddyfodiad cyntaf a feddylir, 
pa fodd y cyssonir adn. 6 — “ A’r blaidd a drig gyda’r Oen, a’r llewpard 
a orwedd gyda’r mynn,” &c., pan yr ymedy gelyniaeth holl anifciliaid j' 
goedwig, adar yr awyr, a physg y mor ? Nid yw hyny wedi ei gwblhan 
etto, o lawer. Olid dywedant nad y w hyna i’w ddeall yn llythyrenol; 
rliaid ei ysbrydoli, i arddangos dynion o’r tueddiadau yna. Wei, nid yw 
hyny ond myned i waeth anhawsder etto ; canys nid yw dynion wedi 
dyfod felly ychwaith. Adn. 9 a ddengys pryd y cyfiawnir y brophwyd- 
oliaeth hon — “ Ni ddrygant ac ni ddyfethant yn holl fynydd fy sant- 
eiddrwydd ; canys y ddaear a fydd lawn o wybodaeth yr Arglwydd, fel 
y mae y dyfroedd yn toi y mor.” Beth a wneir o hyn, tybied, os cyf- 
eiriad at ei ddyfodiad cyntaf ywlion? Rhyfcdd mor gyndyn yw rhai 
dynion am eu flyrdd gwyrgam, a’u credoau eu himain ; canys gwell 
ganddynt wyrdroi geiriau Duw na chyfnewid eu barn am hen bwnc. 
Ond amlwg yw fod y prophwyd yn cyfeirio, ie, yn dweyd mewn geiriau 
eglur, mai yn y dyddian diweddaf y cyflawnid hyn — “Pan y bydd i’r 
Arglwydd fwrw eilwaitli ei law i feddiannu gweddill ei bobl,” y pryd 
hyny “y cyfyd efe faner i’r cenedloedd, ac a gynnull grwydriaid Israel 
[onid eu gwasgaru a gawsant ar ei ddyfodiad cyntaf?] ac a gasgl [ypryd 
hyn] wasgaredigion Judah o bedair congl y ddaear.’* Adn. 13—“ Cen- 
figen Ephraim a ymedy, a gwrthwynebwyr Judah a dorir ymaitb.” Ond 
y pryd hyny Judah a dorwyd yroaith gan ei wvthwynebwyr, sef y Rhuf- 


98 


PROPHWYD Y JU8ILT. 


einiaid. “ Ni clienfigena Ephraim wrtli Juda, ac ni chyfynga Juda ar 
Ephraim,” y pryd hyn, “ond hwy a ehedant arysgwyddau y Philistiaid 
tua’r gorllewin.” Darllener hefyd pen. xlix, er profi yradferiad trwyadl 
hwn, a'r modd ei dechreuir, yn amlycach. Yma dengys y prophwyd 
ogoniant gwaith y dyddiau diweddaf, a’i hvyddiant anarferol. Adn. 22 — 
“ Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw, Wele, cyfodaf fy llaw at y cen- 
edloedd, a dyrchafaf fy naaner at y bobloedd ; a dygant dy feibion yn eu 
liiynwes, a dygir dy ferched ar ysgwyddau.” Pen. lxvi, 18, — “ Canys y 
mae yr ainser yn dyfod i gasglu yr holl genedloedd a’r ieithoedd, a hwy 
a ddeuant ac a welant fy ngogoniant. A gosodaf yn eu mysg arwydd, 
ac anfonaf y rhai diangol o honynt at y cenedloedd [i ddangos yr ar- 
wydd hwn], i Tarsis, Affrica, a Lybia, y rhai a dynant raewn bwa, i 
Italia, a Groeg, ac i’r ynysoedd pell, y rhai ni chlywsant son am danaf, 
ac ni welsant fy ngogoniant; a inynegant fy ngogoniant yn mysg y cen- 
edloedd. A hwy a ddygant eich holl frodyr o blith yr holl genedloedd, 
yn offrwm i’r Arglwydd, i’m mynydd santaidd Jerusalem, medd yr Ar- 
glwydd. Canys megys y saif ger fy mron y nefoedd newydd, a’r ddaear 
newydd, y rhai a wnaf fi, medd yr Arglwydd, felly y saif eich had chwi, 
a’ch enw chwi.” 

Mae y gosodiad dan sylw, sef y cyfyd Duw faner i’r bobloedd pan y 
dechreua yr adferiad rhyfcddol hwn, tuhwnt i bob dadl bellach. Mae 
yn amlwg hefyd, mai yr arwydd a ddyry efe yw r pan gysylltir pren 
Judah a phren Ephraim, sef y Bibl a Llyfr Mormon, ac y “deuent yn 
nn yn ei law.” A plia fodd y bydd hyn er arwydd i’r bobloedd, oddi- 
eithr iddynt eu gweled, a deall beth ydynt? neu fel y dywed Paul, 
“ Pa fodd y credant yn yT hwn ni chlywsant am dano ? pa fodd y clyw- 
ant heb bregetliwr ? a plia fodd y pregetliant onis danfonir hwynt?” 
Gofynaf finnau, pwy a’u denfyn ond Duw? A pha fodd y denfyn efe 
liwynt heb ddadguddio hyny iddynt, ni allaf fi ddychymmygu ; ac y 
mae yn amiihosibl i un dyn ateb ychwaith, canys nid yw hyny bosibl. 
Yna gweliv pwy nad ydynt yn weision Duw, yn ol eu haddefiad eu hun- 
ain ; canys “ eu geneuau eu liunain sydd yn eu bwrw yn euog, a’u 
gwefusau sydd yn tystiolaethu i’w herbyn;” ac felly gadawn y gwadwyr 
dadguddiad i bledio eu hanfoniad yn ngwyneb anmhosiblrwydd. Ond 
dengys yr ysgrythyr y danfonai Duw weision i ddangos yr arwydd hwn, 
i’r Cenedloedd yn gyntaf, ac yna i’r Iuddewon, gan “fynegu ei ogoniant 
yn eu mysg,” ac wedi dyfod cyflawnder y Cenedloedd i mewn, * £ ynay 
bydd holl Israel yn gadwedig,” fel y dywed Paul. 

Prawf Jeremialiyn yn eglurach etto yn mhen. xvi, 14 — “ Gan hyny ? 
Wele y dyddiau yn dyfod, medd yr Arglwydd, pryd na ddywedir, Byw 


PROPHWYD Y JUBILI. 


99 


yw’r Arglwydd, yr hwn a ddug feibion Israel i fyny o wlad yr Aifft; 
eithr, Byw yw’r Arglwydd, yr hwn a ddug i fyny feibion Israel o diry 
gogledd, ac o’r lioll diroedd lie y gyrasai efe hwynt ; a mi a’u dygaf 
liwynt drachefn i’w gwlad a roddais i’w tadau. Wele fi yn anfon am 
bysgodwyr lawer, medd yr Arglwydd, a hwy a’u pysgotant hwynt ; ac 
wedi hyny mi a anfonaf am helwyr lawer, a hwy a’u helant hwynt oddiar 
bob mynydd, ac oddiar bob bryn, ac o ogofeydd y creigiau.” Un tyst 
etto er proli yr anfonai Duw weision i gario y faner i’r holl bobloedd, 
fel na adawer neb mewn ammheuaeth, a hwnw yw Esaia xviii, 3 — 
“ Holl drigolion y byd, a phreswylwyr y ddaear, gwchvch pan gyfodo 
efe faner ar y mynyddoedd, achlywchpan udgano ag udgorn.” Baner 
yw Human byddin, lloug, neu genedl, wrth yr hon y gwvbyddir o bell 
pwy ydyw. Y mae yn anghenrheidiol fod swyddogion yn mhob liyw- 
odraeth, wedi eu hawdurdodi i weinyddu yn eu gwahaiiol swyddi dan 
y gyfryw faner. Gelwir y swyddogion a gludant y faner dan amryw- 
iol enwau ; weithiau comets , dro arall ensipis, a sfawlard bearers. Pan 
y dywed Esaia y “ cyfyd Duw faner i’r cenedloedd, ac y gesyd efe ar- 
wydd i’r bobloedd/’ amlwg yw y cyfeiria at ci waith yn myned i 
wneuthur rliyw beth yn amgen nag oedd mewn bod o’r blaen, ac y 
byddai yn argraiTedig ar y pet/i hwnw ryw arwydd-eiriau, trwy weled 
a deall pa rai y gwybyddai pobloedd fod y rhai a fyddent yn dwyn ac 
yn amddiffyn y faner hon yn swyddogion yn nheyrnas Ddnw. Byddai 
y. faner hon yn arwydd i’r bobloedd fod y milwyr hyny a’i dygai wedi 
eu danfon gan Dduw, i fynegu ei ogoniant yn eu plith, i bysgota ac 
i hela meibion Israel o’r my^rddoedd, y bryniau, ac ogofeydd y creig- 
iau, a’u casglu yn ol i’w gwlad. Trwy y pysgotwyr a’r helwyr hyn y 
casgla efe grwydriaid Israel [sef y deg llsvyth], ac y cynnull wasgared- 
igion Juda o bedair congl y ddaear. 

Gallem ddyfod ag ychwaneg o dystiolaethau cyffelyb i’r rhai blaen- 
orol, ond yr ydym wedi dyfod a digon eisoes er profi y gosodiadau 
canlynol yn anwrthwynebadwy : — 

1. Profasom y cynnwysai “ pren Ephraim ” bethan mawrion cvf- 
raith Duw i Ephraim. 

2. Mai yn yr America y mae had Ephraim. Profasom hefyd o’r 
ysgrythyr, nid yn unig fod y “ llyfr cyssegredig ” hwnw wedi ei guddio 
yn y ddaear, ond yr amlygid ef etto drwy allu Duw yn yr America, 
pan y gwnelai Duw “ eu had hwy yn adnabvddus yn mysg y cenedl- 
oedd.” A phwy o holl haneswyr y byd a allai ddweyd fod yr Indiaid 
Americanaidd yn had Ephraim, oddieithr i Dduw ei ddadguddio ? 

3. Mai gwaith a wnelid mor ddiweddar a’n hoes ni a fyddai hyn, 


100 


PROPHWYD Y JUBILI. 


■“cany* yn y dyddiau diweddaf y deallwch hyn.” Hefyd, mai dechfeuad 
adferiad llwythau Israel i’w gwlad fyddai y peth. 

4. Mai drwy uno y ddau bren neu lyfr hyn a’u gilydd, y cyfodai 
Duw faner i’r cenedloedd, ac mai dymayr arwydd a ddyry efe i’r bobl- 
oedd o fod gwaith mavvr ac ardderchog y dyddiau diweddaf ar ddechreu. 

5. Mai dynion a ddefnyddia Duwi gario y faner hon, trwy bregethu 
cynnwysiad y llyfrau, a bod dynion yn eu credu ac yn ufyddhau iddynt, 

Gofynaf, Pa ddyn diragfarn a ddichon gredu, yn ngwvneb^ y fath 
liaws o dystion geirwir, aco brofion anwadadwy, nad Llyfr Mormon' 
yw y 11 pren Epliraim," a’r “ llyfr cysegredig hwn ?” — nad dyma’r 
ir faner,” a’r “ arwydd ” y cyfeiriwyd atynt ? A phwy ddyn ag sydd yn 
rredu y prophwydi, ac a oddcf reswm, ac a addefa tfeithiau yn brofion 
digonol, a all wadu nad Saint y Dyddiau Diweddaf j pa rai sydd wedi 
eu danfoii trwy oruchwyliaeth oddiwrth Dduw, ac yn cludo y faner hon 
i'r holl bobloedd, trwy bob gofid, gwawd, ac erlidigaeth, ydyw y 
** pysgodwyr a’r helwyr” hyn, pa rai a “ fynegant ei ogoniant ef yn 
mhlith y cenedloedd,” a pha rai a fyddant yn offerynau yn llaw Duw 
i gasglu gwasgaredigion Judah, ac i gynnull crwydriaid Israel obedair 
contfl y ddaear ? 

Y neb a aramheuo y ffeithiau rhyfeddol hyn yn hwy, ammheuai pe 
codai un oddiwrth y meirw i’w traethu iddol Ac y mae yn debyg 
mai at y gwaith hwn y cyfeiria y prophwyd pan y dywed — “ Wele fi 
yn gwneuthur gweithred yn inhlith y bobl hyn, medd yr Arglwydd ; 
acer traethu o ddynion y peth iddynt, er hyny ni chredant.” Yn cyf- 
eirio at y peth hyn y dywed Esaia — “ Wele fi yn myned rhagof i 
vmeuthur yn rhyfedd yn mhlith y bobl hyn, sef gwyrthiau, a rhyfedd- 
od ; canys dyfethir doethineb eu doethion hwy, a deall eu rhai deall- 
gar hwynt a ymguddia.” Am hyny. ddarllenydd anwyl, gwylia rhag 
ymollwng gyda’r ffrwd i’w wrthwynebu cyn gwybod beth yr ydwyt yn 
eiwneuthur. Ond pa ddefnydd yw Llyfr Mormon pe bai yn wir ? 
medd y gwrthwynebwr. Atebaf, mai tasg fawr yw traethu ei holl 
ddefnyddioldeb ; ond nodaf rai o’i rinweddau : — 

1. Cynnwysa wybodaeth hanesyddol am ran fawr o’r byd, pa un 
oedd yn guddiedig o’r blaen i’r rhan arall o hono. 

2. Dadguddia darddiad yr Indiaid Americanaidd, yr hyn oedd yn 
anhysbys i’r byd er's oesocdd. 

3. Cynnwysa brophwydoliaethan pwysfawr, pa rai a gyflawnir yn yr 
oes hon, ac o ganlyniad ydynt yn dwyn perthynas a phawb sy’n trigo 
ar y ddaear. 

4. Cyflwyna lawer o oleuni ac eglurder ar yr athrawiaethau hyny ag 


FUOPHWYD Y JUBILI. 


101 


t mae cyimnaint o ymrafaelio metm barnau am danynt yn mhlitli 
crefyddwyr. 

5. Dyry ergyd marwol i anffyddiacth, drwy ei fod mewn Ilawer 
ffordd yn dyst anwrthwynebadwy o ddwyfoldeb yr ysgrythyrau sant- 
aidd, fel y tystia yr ysgrythyrau ara ei cirwiredd yntau. Ac am dyst- 
iolacthau tystion byw o’i eirwiredd, cyfeiriaf y darllenydd at dystiol- 
aeth yr un-ar-ddeg a gvhoeddwyd eisoes, pa rai a dystiant iddo gael 
ei gyfieithu trwy allu Duw : cyfeiriwn hefyd at y miloedd a ufyddhas- 
ant i’r athrawiaeth a gynnwysa, pa rai a dderbyniasant wybodaeth 
oddiwrth y digelwyddog Dduw. Bvdded mawrion weithredoedd Duw 
yn ein plith yn dystion o’i eirwiredd ; ac os na foddlonir ar hyny, ceir 
digonedd o brofion ynddo ei hun ; neu ynte, os na foddlonir di wedi 
hyny, ddarllenydd hynaws, “ dyred a gwel " ai gwir yw, ufyddha i'r 
athrawiaeth a gynnwysa, ac felly cei di fcl ereill derfynu y ddadl am 
byth, er dy les a’th orfoledd diderfyn, drwy dderbyn cyflawniad o'i 
addewidion gwerthfawr. 


EPISTOL DEMETRIUS, Y GOE ARIAN, 

At bawb a'i gyd-greff'lwyr , yn dangosy ffordd oreu i amddiffyn eu crefft f 
ac i roddi taw ar “ Saint y Dyddiau Diweddaf.” 

Foneddigion, — Mae yn hysbys i bawb o honoch bron, erbyn hyn, fod y 
dynionach hyny a droant y byd o’r tu arall i fyny, sef Saint y Dyddiau 
Diweddaf \ wedi dvfod i'n plith ninnau, a’u bod yn dy.'gu pethau nad 
■ ydynt ad das i ni’r Secfariaid eu derbyn. Y maent wedi dyfod nid yn 
I unig i Ferthyr a’i chvlchoedd. ond oddiyno hyd gyffiniau Cymru ; ac, 

I fel y mae yn ddrwg genyf ddweyd, nid oes un sir na nemawr blwyf 
> trwy’r de a’r gogledd, heb fod rliai o honynt yn pregethu yno, a’r 
bobl yn rhedeg i’w gwrando wrth y cannoedd a’r miloedd, nes nad oes 
; nemawr son am ddim drwy’r wlad, ond am y Seintiau a chlwy’r 
pytatws. Onid yw yn llawn bryd i ni oil vmuno, gyd-grefftwyr anwyl, 
i alw pwvllgor i drefuu rliyw fesurau errhoi taw arnynt? Os gadawn 
iddynt fyned yn mlaen fel hyn, gwarthruddant ein duwies fawr, yr hon 
sydd yn eistedd ar ei march coch, a’i chwpan aur yn ei llaw ; ffieiddir 
ei hardderchogrwydd. gedy ei haddolw r yr ei themlau i’r wadd a'r 
ystlumod, ant ar ol v bobl hyn, ac och ! bydd gobaith ein helw yn 
pallu. Yn awr, frodvr anwyl, gan fod y fatli gyfrwng andwyol wrth 
ein drvsau, defTrov.ch, ac ymarfogwch i’r frwydr. Dywedaf i chwi rai 
o gastiou yr hen Seintiau hyn, fel y gweloch eu twyll, ac yr ymfvddin- 
och i’w licrbyn. Cvnllwynant yn eu cyfrwysdra, i ddenu, nid yn unig 
| . ein gwranduwwyr, ond ein haelodau ffyddlonaf, ac amrvw o’n preg- 

I 1 ethwyr doniol, ar gyfeiliorn oddiwrth yr hen ffordd esmwyth, boblcg- 
aidd. a chysurus, ag y rhodiodd ein tadau duwiol arni er’s oesoedd 
i maith. 


102 


PROPHWYD Y JUBILI. 


Yn y lie cyntaf y maent, yn eu hanwybodaeth fawr, mor ffola dysgu 
y bobl i gredu yr ysgrythyrau fel y maent yn ysgrifenedig, i gredu 
deongliad y prophwydi ar eu prophwydoliaethau, ac esboniad y dam- 
megwr ar ei ddammeg, &c. Felly y maent yn rhoddi sarhad mawr ar 
ysbrydolrwydd ein duwinyddion a’n rabbiniaid dysgedig ni ; a gwaeth 
na hyny, y maent yn dirmygu y teitl gogoneddus hwnw ag sydd mor 
nodedig ar dalcen ein duwies fawr, sef “ Dirgelwch” Dysgant y 
werin, wedi rhwygo y lien o ddirgelwch oddinr eu llvgaid, fod eisieu 
gwrando ar eu rheswm wrth ddarllen yr ysgrythyrau. Daliant at y 
gorchymyn hwnw sy’n dweyd — “ Na alwer chwi yn Rabbi, canys un 
yw eich meistr, a chwithau oil brodyr ydych.” Dywedant fod yr holl 
enwau gogoneddus, a’r teitlau lliosog, pa rai ydynt sylfaen ein han- 
rhydedd a’n helw, yn gableddau, a bod ein duwies “yn llawn o enwau 
cabledd.” Dywedant fel Paul gynt, sef “ Nad llawer o rai doethion yn 
ol y cnawd, nad llawer o rai galluog, nad llawer o rai boneddigaidd a 
alwyd ; eithr fod Duw wedi ethol tfol bethau y byd, fel y gwarad- 
wyddai y doethion ; a pliethau distadl y byd, a phethau dirmygus, fel 
y diddvmai y petliau sydd; fel na orfoleddni un cnawd ger eifron ef.” 
Ni wyr v Saint yna ddim gwell na chredu yr ysgrythyrau hyn yn 
llythyrenol, gan wrthod ein bugeiliaid ni, a haeru nad prai.dd gwirion- 
eddol yw ein defaid ni, a’u denu ar gyfeiliorn o'n corlanau ni. Pwy 
a glywodd son am dwyll mor amlwg a hyn er dyddiau yr apostolion ? 
Pe gadawem lonydd iddynt, buan iawn y darfyddai ein hanrhydedd 
a’n parch, ein bywioliaethau cysurus, a’n holl elw hefyd ; Ve, byddai 
ei fawrhydi yr archesgob yn gydradd a’i fawrhydi y labrwr! Or.id 
hyna oedd yuigais yr hen apostolion er’s llawer dydd, pan ymladdodd 
fv nhad a’i gyd-greiftwyr mor wrol i\v herbyn yn Ephesus ? Dvwed 
y dwliaid hyn fel y rhai hyny, nad oes ond “ un Arglwydd, un ffydd, 
un bedydd,” ac un Ysbryd yn eutywys liwyntoll i undeb ffvdd. Wrth 
ddeail y geiriau hyn yn llythyrenol, profant nad oes ond un wir gyf- 
undrefn berffaith, neu eglwys i Ddmv, oil yn cydsynied, yn dal at y 
ffurf hono o athrawiaeth ag y daliai yr apostolion ati gynt, ac y rbaid 
eu bod oil yn uno dan yr enw o “ Saint.” Yma hefyd ant dan seiliau 
ein cyfundraethau lliosog, gan beryglu ein crefft. A pha ddyn o lionoch 
a'r nas gu^yr fod yn mhlith y teitlau a’r enwau parchus a berthynant 
i’n duwies ni, Pabyddiacth, Episcopaliaeth, Calfinistiaeth, Methodist- 
iaeth, Wesleyaeth, Waldensiaeth, Bedyddiaeth, Puseyaeth, a chan- 
noedd o bleidiau ereill, pa rai ni feiddiodd neb arall ddweyd un gair 
yn ddirmygus am danynt ? Addefir fod gan yr holl rai hyn eu gwa- 
hanoi arglwyddi, ffyddiau, bedyddiadau, a gwabanol ysbrydoedd, a'r 
oil yn cydweithio er gwella ein crefft ni, ac i addurno temlau gwych- 
ion ein duwies fawr, yr hon y mae y byd o’r bron yn ei haddoli. ’ Ond 
nid dyna holl gyfeiliornadau y Seintiau hyn ychwaith. Ant yn mlaen 
waeth-w’aeth yn eu twyll, gan ddysgu y bobl i gredu bod eisieu yr un 
ordinhadau yn yr eglwys yn awr ag oedd gynt, a’u perswadio i weddio 
am yr Ysbryd Gian hwnw a gyfranai y doniau ysbrydol, a bendithion 
tymmorol, gan eu hannog i ymdrechu am y “ ffydd hono a roddw T yd 
unwaith i’r saint,” ac mai braint pob un a ufyddha i’r un drefn yw 
cael gwybodaeth o’r gwirionedd, a sierwydd o’i gymmeradwyaeth evda 
Duw, fel yr addawodd Crist iddynt. Addawant y dyrv Duw iddynt 


FROPHWYD Y JUBILI. 


103 


Ysbrvd y brophwydoliaeth, dadguddiadau, gweledigaethau, a doniau 
inchau, &c., fel yr ewyllysia ef ci hun, er lies ac adciladaeth eu heg- 
lwvs, ac i’w perffcithio hwynt i gyflawni eu dylcdswyddau, &c. Gall- 
asem fyned heibio i bob dwlni arall o’r eiddynt, oni bai y diweddaf 
liwn ; ond y mae hwn yn fwv peryglus i’n crefft na’r cyfan, i'e, yn 
hollol annyoddefol ; canys os unwaitli y daw y bobloedd i ufyddhau 
i’w trefn hwy, a derbyn y bendithion, gwaith ofer yw ceisio eu deuu 
yn ol atom ni, a thrwy y pethau yna dangosir yn amlwg y gwahan- 
iaetli mawr sydd rhwng holl gangenau ein crefft ni a’r egwyddorion 
cyntetig a ddysgwyd i’r saint. Y mae v gorchudd yn cael ei rwygo 
gan y bobl hyn, nes dynoethi ein holl ddirgelion. Rhyfedd na welai 
y werin gymmaint yr ydym ni yn rhagori arnynt hwy mewn cariad 
brawdol ! Mae ein duwies ni, a’i holl addolwyr, yn caniatau rhyddid 
i bawb fyned ei ffcrdd ei liun, a gallwn ni gyfarch hail , fellows well 
met , wrtli ein holl wahanol ffnrfiau, i'e, awn law yn llaw a phawb a 
foddlonant arrith duwioldeb, lieu rywfl'urf olioni, os gwadantei grym 
hi, sef y donian ysbrydol, a gallu Duw. Gwyddoch chwi yn d"da, 
frodyr, mai dvna oedd v gelynion penaf, a’r gwenwyn gwaethaf a roed 
i‘n duwies ni erioed. Dylai esiamplau ein tadau dewrion yn y cyn- 
oesoedd ein cyffroi ninnau i’w hefelychu mewn gwroldcb yn erbvn y 
gelyn cyft’redinol hwn. Cofus genym eu bod hwy wedi taflu y Daniel 
lnvnw i ffau y llewod, am gredu mewn gweledigaethau a gweinidog- 
aeth angylion. Lladdodd ein eadfridog Ilerod gannoedd o blant bych- 
ain, oherwydd i Dduw hysbysu y deuai brenin i’r luddewon yno. Oni 
labyddiasant hwy Stephan hefyd cyn gynted ag y traethodd y fatlx 
gabledd a dweyd ei fod yn gweled y nefoedd yn agored, a’r Iesu yn 
eistedd yno ? Carcharwyd a merthyrwyd Paul (hen elyn fy Nhad), 
ynghyd a’i holl fi’odyr, am iddynt dystio ddarfod iddynt gael gweled- 
igaethau, a’r doniau. Mewn gair, gyd-grefftwyr, gwclwch na oddefai 
ein tadau, yn un oes o’r byd, i neb gael rhyw ddoniau ysbrvdol a aad- 
, guddiadau oddiwrtli Dduw. A phwy o lionoch na wel y rhwygai hyn 
l y gorchudd oddiar ein holl ddirgelion, ac y dangosai ein twyll a’n 
schemes , Ye, dadseiliai yn llv.yr mewn amser ein holl babel-ffurfiau, a 
llenwai v byd, nid a sectiau ac opiniynau, ond a goleuni a gwybodaeth 
o’r gwirionedd. Oeh ni, frodyr, ystyriwch ! Gallwn hysbysu i chwi 
lawer j^chwaneg o ynfydrwydd y Saint hyn, a’u cyfeiliornadau erchyll, 
ond hvderaf eich bod chwi oil yn gweled bellach mor beryglus ydyr.t 
■ i’r holl gvfundraethau, ac, o ganlyniad, i’n crefft ni. Gwjddcdi hefyd 
y gost, y drafferth, a’r been fawr a gafodd ein tadau duwiol a dys!i- 
edig ni, wedi iddynt ferthyru yr hen dwyllwyr hyny, sef Paul, P*eilr, 
a’u canlynwyr, a’r fath vmroad fu drwy’r holl deulu Demetriusol, a’u 
holl gvfeillion, i wellaa ch)dhewid, i foldio ac addurno y grefydd Grist- 
ionogol, ncs y gwnacthant hi o’r diwedd i daro chwaetlr y byd, fel y 
mae y byd yn ei sefyllfa bresennol yn ei charu yn fawr. Mae y bren- 
inoedd a’r breninesau yn ymogoneddu ynddi ; y boneddigion a’r off- 
eiriaid yn brasau ac yn ymgyfoethogi ami ; meibion a merched ein 
heglwysi wedi eu haddurno ag aur ac arian, yn yniwdsgo mewn Ilian 
main, porphor, ac ysgarlad ; ac onid yw eu gwisgoedd sidanaidd, 
satinaidd. a drudfawr, yn glod i’n crefydd. yn addurn i’n temlau, heb- 
law eu bod yn dwyn elw ma\\T i’11 crefft? Y mae eiu kaddolwyr hefyd 


104 


PROPHWYD Y JUB1LI. 


o fawrion y byd, yn dyfod vn eu cerbydau, ac yn rhodio ar dapesiry^ 
ac yn marsiandio mewn aur, arian, a pherlau, ie T wedi ymgyfoethogi, 
nid mewn anifeiliaid yn unig, ond ar gost cyrff ac eneidiau y tylodion 
sy’n trengu o eisieu gerbron eu llygaid, nes y mae yr holl fyd wedi 
yfed o’r cwpan aur sydd yn llaw ein cluwies fawr ni. Ac yn awr, gyd- 
grefftwyr, a safwch cliwi yn ddigyffro pan y mae yr hen Seintiau hvn 
yn ein hanmharchu, ac yn dwevd yn erbyn yr holl fawredd a’r gwych- 
der hyn ? A gant hwy lonydd i ddiddymu yr holl ogoniant hwn, wedi 
yr holl drafferth a’r gost i ddod a clirefydd i’r perfFeithrvvydd presennol ? 
A gaiff dynionach diddysg fel hyn fyned oddiamgylch y wlad i ddweyd 
nad y grefydd Gristionogol yw hyn oil, gan ddweyd, pe byddai ein 
crefydd yn wirioneddol y byddai yn gas gan y byd hi, ac y byddem 
ninnau yn gas gan bawb er ei mwyn hi, fel eu caseir hwy gan bawb 
oherwydd eu crefydd? Dvwedant fod y geiriau a ddyw’edodd Crist — 
41 Gwyn eieh byd ehwi pan ddywedo pawb yn ddrwg am danoch, ac 
y’ch erlidiant er mwyn fy efengyl i, canys felly y gwmaent hwy i’r 
prophwydi o’ch blaen chwi ; ond gwae chwri pan ddywedo y byd yn 
dda am danoch ” — dywedant fod hyn mewn grym yn awr. Pwy na 
lrVyr fod cyfnewidiad hollol wedi cymmeryd lie yn hyny ? Wele, fon- 
eddigion, gwelwch pe buasai sefydlwyr y grefydd Gristionogol mor 
ddoeth a gwneyd fel y gwnaethom ni, sef esmwytho a chyfnewid 
ychydig yn raddol er mwyn addurno y grefydd, y fath les mawr a 
fuasai, y fath ddyoddefiadau truenus a arbedasent, a’r fath lwyddiant 
rhyfeddol a gawsent ; canys, pe gwnaethcnt hwy felly, ni buasai y byd 
yn casau y grefydd, ond buasai pawb yn cyduno i anfon yr efengyl 
drwy’r byd i gyd. Ond yn awr, wedi i’r holl fyd bron ddod i rodio 
law yn llaw a’r efengyl am oesoedd, mewn undeb a chariad brawdol, 
wele y dynion cyffrous hyn yn dyfod i’n haflonyddu, gan geisio ad- 
feryd yn ol etto yr hen grefydd apostolaidd, yr hon yr oedd y byd yn 
mhob oes yn ei chasau mor fawr, a gobeithiaf mai ei chasau a wnant 
ctto ! Ac nid ydwyf heb obaith, os bydd i ni, foneddigion, fod oil yn 
ffyddlon i’n gilydd a’n crefft, nad cu casau hwynt a’u crefydd a wna y 
byd yn awr hefyd ; ac ercefnogaeth i cbwi, achanmoliaeth i’rdewrion 
o honoch a ymladdasant i’w herbyn, y dywedaf ein bod wedi llwyddo 
eisoes, i gael llawer o’n hen ddeiliaid i’w casau hwynt a’u crefydd ; 
ond er hyny, y maent hwy yn llwyddo nes yr ydym ni oil mewn perygl 
mawr! Dyma yr achos i mi, Syrs, ysgrifenu yr Epistolhwn atoch, er 
cyffroi eich meddyliau puraidd, i ddyfeisio rhyw scheme i roddi taw 
arnynt, canys y mae yn rhaid i mi addefbellach na wn beth i’w wneyd 
iddynt; y mae pob dyfais o’m heiddo i wedi methu llwyddo ; yn mlaen 
yr ant trwy bob rhwystrau ; ac, os addefaf y gwir i chwi, y mae ein 
crefft wedi teimlo yn arw iawn oddiwrthynt mewn manau. Nid yw 
yr holl fesurau a drefnasom hyd yn hyn, er i ni eudwyn allan yn wrol 
hefyd, ddim mwy effeitlriol nag oedd y rhaffau hyny i ddala Samson. 
Y mae yr eglwys fach ieuanc a disylw hon wedi cael ei herlid o’i 
mebyd, gyda phob math o gehvyddau, athrod, cam-gyhuddiadau, ae 
ystoriau o bob math a natur a allai ein cyd-grefftwyr Americanaidd 
ddyfeisio. ond nid oedd dim yn tycio ; yn mlaen y dringai yn raddol 
drwy’r cwbl oil. Erlidiasant hwynt o’r nail! dalaeth i’r Hall, gan losgi 
eu tai uvvch eu penau, eu fliangellu, a’u hyspeilio o’u meddianuau, eu 


rROPHWYD Y JUBILI. 


1 (» 


tiroedd, a’u banifeiliaid, Ye, o bob pcth a feddent Rhwymasant rai o. 
honynt wrth ystanciau, gan addaw pob gwobr a pharch iddvnt os 
gwadent y grefydd gyfeiliornus hon ; ond dyrcbafent hwy eu dwy- 
law tua’r nef, wrth farvv dan cu dvvylaw, a tbystient fod eu crefydd yn 
wirionedd ; oes, y mae ugeiniau o honynt wedi selio y gwirionedd o 
honi a’u gwaed, yn wyr, gwragedd, a phlant ! Y mac rhuad ein mag- 
nelau a’n drulliau mwyaf arswydlawn wedi methu a’u dychrynu. N id 
yw awcli ein cleddyfau yn gallu eu gwahanu oddiwrthi. Gwell gan- 
ddynt ddyoddef carcharau, a phob dirmyg, a phoenau, na’i gadael ! 
Po mwyaf a wrthwyneboch arnynt, gwaeth-waeth y maent yn Ilwyddo 
o byd ! Oni losgwyd dros ddau cant o’u tai gan ein cyd-grefftwyr y 
llynedd yn yr America, er wedi eu halltudio hwynt bedair gwaith o’r 
blaen ? Meddyliasom y rhoiscm ddiwedd arnynt pan laddasom eu 
blaenoriaid twyllodrus yn y carchar, ond siomwyd ni yn hyny hefyd, 
drwy i’r llofruddiaetb o honynt achosi mwy o lwyddiant i’r twyll na dim 
a wnaethem o’r blaen. Y mae ein brodyr Americanaidd, ar ol methu 
eu chwalu hwynt mewn un modd, wedi eu halltudk) hwynt wrth y mil- 
oedd, yr hen a’rieuainc, gwrrywod a benywod, boneddig agw’rcng yn 
ddiwaban, ar gost yr oil a feddent, i'r tuhwnt i’r mynyddoedd creiglyd ; 
ond gwell ganddynt hyny na gadael eu twyll, a gwaith oferi ni geisiu 
ennill neb yn ol oddiwrth y twyll. Cynlluniwch, frodyr anwyl, ryw 
ddyfais a’u rhwystra i huOo ychwaneg o’n haddolwyr. Dywedasom o’r 
decbreu ei bod mor wael, ac mor fechan, fel nad oedd yn deilwug o’n 
sylw ; ac etto nid allem ei mygu. Cyhoeddwyd hi yn dwyll mor fawr, 
mor ofnadwy a pheryglus, draehefn ; er hyny rhedai y bobloedd ar ei 
hoi yn lluoedd. Gwnaeth awduron Lloegr eu goreu, drwy gyhoeddi 
pob peth a glywid yn ei herbyn, heblaw dyfeisio ami stori gywraineu 
bunain, ond er y cwbl llwydda y bobl yno wrth y miloedd bob 
blwyddyn ; ac yr ydym yn ofni yn fawr mai felly y llwyddant yn 
Nghymru, os na allwch lunio rhyw ddyfais newydd, a gwell na dim 
sydd genym nyd yn hyn. Gwaith ofer i ni gyhoeddi y celwyddau a’r 
hen ystoriau hyny am y Joseph Smith hwnw, canys y maent wedi 
achosi i’r bobl chwilio inwy Pw hanes ; ac y mae y Saint hyn wedi 
cyhoeddi yr ochr arall yn Gymraeg am dani. Onid ydyw y Bedydd- 
twr , y Seven Gomer, yr Amserau , y Diwygiwr , y Dysgedydd , a’r Drys- 
orfa o Gaerfyrddin, ie, pob cyhoeddiad trwy Gymru o’r bron, wedi 
bod a’u holl egni yn cyhoeddi pob ystoriau am danynt, etto ni fodd- 
lonir y bobl hebeu gwrando ; ac y mae rbai o honynt hwythau druain, 
yn eu sel fawr dros ein creflft ni, wedi dwcydgormod o ddrwg am dan- 
ynt, nes y mae y werin ddiduedd yu dod i ddeall ein twyll cyn gynted 
ag y clywant rai o honynt yn pregethu. 

Ffolineb i ni ddysgwyl eu gorchfygu yohwaith drwy bregethu o’r 
pwlpudau i’w herbyn, canys y mae y rhai penboethaf o honom wedi 
rhoddi treial teg ar hyny yn mbob man lie y mae y twyllwyr wedi bod. 
Yr ydym yn dilyn eu sodlau i bob cymmydogaeth newydd, ae yn per- 
yglu y bobl rbagddynt, a dweyd y tw^yllant hwynt o’u meddiannau, 
gan gofio dweyd y storiau hyny am y cerddcd ar y dvfryn yr Amefica , 
cadi y meirw , symud mynyddoedd , a’r cyffelyb ; ond nid yw y cyfan yn 
tycio dim, canys eu credu y mae y bobl yn mhob man o’r bron y 
pregethant. 



106 


PROPHWYD Y JUBILI. 


Onid yw afiwyddiant ein brawd clodwiw o Ddowlais, er ei lafur caled 
a’i ddiwydrwydd am flvnyddau, yn areithio drwy y deheu yn eu herbyn, 
ynghyd a llawer o’i frodyr ffyddlon, yn rhoddi pob enwau drwg a allent 
ddyfeisio arnynt, megys “ Sataniaid,” “ dynion cythreulig,” “liudolion,” 

“ Deistiaid,” “ Atheistiaid,” “ Siartiaid,” &c., yn profi i ni na allwn 
lwyddo y fFordd hono ? Oni fu un o’n crefFtwyr cywreiniaf gvda y 
Methodistiaid yn sasiwn Pwllheli, uwchben tua deg mil o bobl, yn eu 
cyliuddo yn ddiarhed o bob math o dwyll, yn eu habsennoldeb ? Ond 
nid oedd waeth pa beth, yr oedd y bobloedd yn lluoead 3m ei ddirmygu 
am ei annhegwch a’i dwyll -resymau, yn gallu condemnio dynion yn eu 
habsennoldeb, oherwydd y camgyhuddiadau a ddygai efe i’w herbyn. 
Rhaid i ni gyfnewid ein harfau, bellach, gyfeillion ; y mae y werin yn 
rhy gall i’r hen rai bylchog yna dycio dim mewn gwlad rydd, ac yn 
enwedig mewn gwlad lie y mae cymmaint 0 oleuni. 

Y ddyfais oreu oedd genym, ydoedd rhybyddio y bobloedd i beidio 
eu gwrando^ ond cymmeryd ein gair ni, a’u condemnio cyn eu ctywed. 
Meddjdiem'yn siwr y llwyddasem y ffbrdd yna, ond yr ydym wedi ein 
siomi yn hyn hefyd; er eu rhyb) r ddio i beidio, i’w gwrando yr elai y 
bobl wedy’n. Onid ydym wedi ysgymuno ami un o’n heglwysi, er 
esiainpl i’r lleill, am iddynt eu gwrando? ond nid ) r w hyny yn d) r chrynu 
y bobl mwyach. Torodd y Calfinistiaid allan un llencyn diniwed 3m 
Llerpwl^fcn wrando arnynt, a gwnaeth hyny y tro ar y pryd. Oud, y 
rnae’r trick bellach yn hen; ni chymmer ein gwrandawwyr eu caethiwo 
genym yn yr oes oleu hon, fel yn yr hen amscr, canys y macnt am 
gynghor yr hen Baul lyth, sef, “ Profwch bob peth, a deliwch yr hyn 
s} r dd dda.” 

Yr ydym wedi treio hen gynllun fy nhad, i waeddi, “ Mawr y w Diana | 
yr Ephesiaid ! Mawr y w dirgelwch y Dduwies fawr sydd yn eistedd ar 1 
y march coch, a’i chwpan aur yn ei llaw;” ond i ddim daioni. Gwaedd- ' 
asom hefyd o’r pwlpudau mai ysgubion v b) r d, a sorod pob dim, sy’n 
troi yn Seintian, ac er hyny atynt yr ant. Cyhoeddasom eu bod yn dar- 
fod 3*ma, ac yn dariod acw, ond llwyddo y maent. Pregethasom eu preg- 
eth angladdol lawer gwaith, a phrophwydasom ar y beddau lie y tybiem 
eu bod yn gorwedd hyth, eithr cr.dcnt i’r*lan dan ein dwyiaw, ac er ein 
syndod Vn gofid y maent 3m fwy byw nag erioed! Ac 3m awr, gyd- 
greftlw3’T dioglyd a digalon, yr ydym yndechreu ofnimai byw a f\ r ddant, 
wedi i ni farw, a myned i dir anghof, os na allwch cliwi ddyfeisio rbyw m 
itordd newydd i rwystro eu llwyddiant. Pa beth a wnawu l Peidiwch ■ 
Sdigaloni; ond ymfyddinwn etto i’w herhyn. Dymunaf ar bob un o ] 
-honoch ag sydd yn selog dros y grefft, gymmeryd y mater pwysig liwn 
i’ch ystyriaeth, a’n cyfarfod ni oil yn Caersalem Hall ar y cyfleusdra 
cyutaf, er dyfeisio rfcyw fFordd newydd etto i erlid y Saint ; ac liydl^T^ | 
cadwer yr holl gyhoeddiadau crefyddol yn llawn 0 bob math 0 ystoriau * 
enllibus arnynt, heb ganiatau iddynt le i wir amddiffyn eu hunain ; a I 
pherswadier y bobl i beidio a darllen eu llyfrau er dim ! Byddwch ft^ dd- I 
Ion, ac ni a Iwyddwn etto. O na chawn fy amcan, fel y gallwn gysgu | 
yn dawel ! ’ r 

Ydwyf, eich cyd-grefftwr anfoddgar, 

Demetrius yr IeuaSgaf. 1 


. 


Diana’s Square, Silversmith Street , 
Ephesus. 


PEOPHWYD T JUBTLI* 


107 


ADOLYGIAD. 

Sylwedd Pregeth ar y Gwyrthiau, er mwyn goleuo y Cyjffredin, 

a dangos Twyll y Creaduriaid a ahrant eu hunain yn “ Seintiau y 

Dyddiau Diweddaf” Gan \V. R. Davies, Dowlais. 

[PARIIAD O DUD. /8.] 

Yn nhud. 6, haera William na iachawyd neb drwy y rhai a eilw efe yn 
Sataniaid ; a dywed Davies hefyd, yn nliud. 9, na welwyd un arwydd 
gyda hwynt. Ac onid ydynt hwy eu dau yn addef, Mr. Barnwr, yn 
nhud. 20 o’r un traethawd, y “ tystia dynion eu bod wedi derbyn 
iacbad trw yd d y nt ?” Pa fodd y coeliwn yr un o honoch ? . Mae yn 
rhaid eich bod yn croesi eich gilydd. “ O,” ebe’r barnwr, “ yclivdig 
sy’n tystio hyny.” Ond pa mor ychydig? Onid oes dau neudri? 
Os felly, onid yn ngenau dau neu dri o dystion y bydd pob gair yn 
safadwy ? Ac felly, Syr, dyna chwi yn addef raai gweision Duw yw 
y rhai a alwch chwi yn Sataniaid! Addefwch eich hun yn gelwyddog 
yn yr un frawddeg, trwy gyhuddo y dynion hyn “o gymmeryd arnynt 
eu hunain wella y cleifion,” ac yn y linell nesaf addefwch mai gan ry w 
un arall y derbvniwyd iechyd drwyddynt hwy; a chan bwy y derbyn- 
ient ond gan Dduw ? Paham y croeswch eich hun fel hyn ftr yrun 
anadliad, Syr ? Oni wyddoch y gwahaniaeth rhwng cyhuddo dynion 
o fod yn cymmeryd arnynt wneuthur gwyrthiau eu hunain, a’u bod yn 
offerynau ynllaw Duw i hyny ? Yr ydych yn ymddangos waeth-waeth 
po fwyaf a groes-holer arnoch. “Arhos-wch,” ebe’r barnwr, yn fraw- 
ychus erbyn hyn, “ rhaid dystrywio y tystionyna, a phafodd y gwnaf ? 
goreu i mi addef hyna.” “Gwaeddwch mai dynion drwg ydynt,” ebe 
Davies yn ei glust. “ Ie, dyna hi.” “ Putain sy’n gwaeddi putain 
gyntaf,” medd y ddiareb; ond nid gwaeth pa beth mewn caledi. 
“ Ychydig a drwg ydynt,” medd y barnwr, nerth ei ben. “ Ond beth 
sy’n eu profi yn ddrwg ?” ebe ei gyfeillion ; “ tyst ar hyn etto.” Ai eu 
tystiolaeth sy’n profi hyn? Gwaeth etto; yr ydym bron a chredu 
.mai brodyr i chwi oedd y rhai a ddywedent mai “ychydig a drwg” 
oedd yr apostolion, am yr un dystiolaeth ; aphe yr addefech chwithau 
y gwir, cynnyddai yr ychydig yn gannoedd o dystion o leiaf, ie, yn 
Merthyr, yn Nghymru. 

Ond a oes genych chwi, Syr, gynnifer o brofion o’ch bod yn was i 
Dduw, ag yr addefasoch fod gan y Sataniaid hyn, fel eu gelwch, a’r 
profion hyny yn rhai gwyrthiol, fel yr eiddynt hwy ? Pa fodd y dichon 
fod genych un a dystia ddarfod iddo dderbyn iachad gan Dduw drwy- 
ddoch chwi, a chwithau yn gwadu ac yn gwawdio y moddion gosod- 
edig i hyny, gan ddweyd nad oes eu heisieu, a galw y rhai a’u proffes- 
ant yn “ gethern aflan ?” Yr ydym yn gorfod ffieiddio eich haeriadau 
<m#-apostolaidd chwi eich trioedd, a chwilio drosom ein hunain, yn ol 
gorchymyn Paul. “ Profwch pob peth,” ebe efe; felly yr ydym ninnau 
wedi profi y Bedyddiwr , a’ch camgyhuddiadau chwithau ynddo, yn 
ftgwyneb y gwirionedd, yn ngwyneb rheswm, ac yn eich gwyneb eich 
hun, a’u cael (a benthyca eich geiriau eich hun i'w desgrifio) “ yn 
grug o gelwyddau mwyaf ofnadwy a dychrynllyd a haerodd dyn dvwg fc 
neu feibion a merched y fall, yn unrhy w oes o’r byd.” 


PROPHWYD Y JUBILT. 


1M 

Gwelwch ychwaneg o dwvll eich pregethwr ; canys wedi iddo haem 
nad vdytn yn gosod dwylaw ar y cleifion, a dywedyd wed’yn ein bod 
yn gwneyd, dywed — “ I’r dvben i vmdrechu cuddio eu gwarth ar y pen. 
hwn, rhoddant v bai ar ffydd yr hwn a fyddo dan eu dwylaw." Ac i’r 
dyben o guddio pa beth yr haera vntau mai twyll “a rhyfyg cythreul- 
ig” yw proffesu apostoliaeth, a bod cvflyrau y puUeiniaid mwyaf an- 
llad, a’r lladron mwyaf anfad yn selerydd Pont-y-storehouse vn ddini- 
v:ed, ie, hyd y nod gweithredoedd atgas Die Tamar a’i gyffelyb, pan 
eu cymherir ag eiddo y Sataniaid yn myned o’r gdlwg, ac nad ydynt 
i’r filfed ran mor borphoraidd ac vsgarlataidd ag eiddo yr aposlol 
elodwiw," a’i frawd, sef prophwvd y fall." Dyraa enghraifft etto o 
Ddafisyddiaeth, versus Apostoliaeth. Mae y naill yn cyliawnliau ei 
devotees , sef putteiniaid a lladron ; a’r Hail drwy eu ffydd yn derbyn . 
doniau gan Dduw ; y naill yn ransackio vocabulary Die Tamar, ac o 
selerydd Pont-y-storehouse hyd Billingsgate, ac am enwau ddigon 
drwg i roddi ar gymmeriad y dynion a amddiffynant y gwirionedd 
apostolaidd, — a hwythau yn gweddio ac yn annog ercill i weddio 
drosto, gan ymdrechu achub eneidiau o’i grafangau angeuol. Oni 
ddylai hyn fod yn ddigon o dystiolaeth i’r byd, fod yr “ apostol Invnvr 
a’i frawd" y cyfeiria atynt, yn ddynion da, cyn y condemnid hwy o 
llaen y barnwr a gyfiawriha butteiniaid a lladron ? Cofus genym i 
leidr a mwrddwr gael ei ddewis o flaen y diniwed cyn hyn. “ Adar 
o’r un lliw a ehedant i’r un lie." Dysgwylir gweled Dafisyddiaeth yn 
blodeuo yn selerydd Pont-y-storehouse o hyn allan. Y mae eu Uef- 
erydd yn eu cyhuddo yn awr ; a go debvg yr amddiffyna en bwliaid 
eu neuadd, pan y dygir canwyll i mewn i chvvilio eu pack. Ond 
gadawwn y cyfeillion cu yna gyda eu gilydd, a dangoswn beth a 
ddywed Apostoliaeth am ffydd yn ofynol er derbvn iechyd. “ Onid 
oes ffydd yn Magws Fach ? A gafodd hi glun nerthol yn lie yr un 
wywedig ? Dysgwyliaf ei gweled y tro nesaf heb ei ffon fagl ; ond os 
yr un modd y cyfarfyddaf a hi, na sonier am wyrth rhag cywilydd, 
& c.," ebe y parchedig hwn. Dyred gyda ni, ddarllenydd, i un o 
heolydd Philippi, er gweled anghri-stionogrwydd y dyn hwn mewn. 
drych. Dacw Paul yn dyfod ar hyd un oclir; dacw Mr. Davies yn 
croesi yr heol atto, a gwen wawdus ar ei ruddiau. “ Wei, yr hen 
■dwyllwr niawr," ebe efe: “ tydi yn honi mchau y cleifion ! paham na 
iachait dy ddyscyblion anwyl dy hnn ? Pan ofynir i ti iachau yr 
anghredinwyr, declireui bregethu Mab y Saer hwnw iddynt, gan dy 
esgusodi dy hun, fel v gwnest a’r cloff hwnw, na ellid ei iachau hyd 
nes i ti syllu yn graff, a gweled fod ganddo ffydd -i dderbyn iechyd. 
>Onid oes ffvdd gan Timotheus ? A gafodd efe garff nerthol, yn lie y 
‘ mynych wendid’ oedd arno ? Dysgwyliaf ei weled y tro nesaf heb ei 
wendid, ac yn llanc grymus a heinyf ; ond os yn yr un modd v cyfar- 
•fyddaf ag ef, ar ryw un o heolydd Ephesus (canys af yno ar fyrder i 
werthu fy mhregeth wawdus yn dy erbyn), na sonier am wvrth, rhag 
cywilydd." Peidiwcli a dianc ar liyna, Mr. Davies. Pwy ond 
apcstol Dafisyddiaeth a welir (yn ol ei resymeg ei hun), yn erlid ac 
yn difenwi Paul ar y traeth yn Miletum, ac yn dannod iddo ei fod yn 
myned ymaith i’r liong, gan adael Trophimus, ei frawd anwyl a’i gvd- 
jswyddwr,yn glaf yn nghanol y p.aganiaid, .er cymmaint oedd ei eisieu 


FftOPHWTD Y JUBILT. ^ 


1139 

yn y weinidogaeth. u Dyna dy ddala di, Paul,yn dy dwyll,” meddwch* 
“ Onid ydwyt ti yn proffesu iachau yr holt gleifion ffordd y cerddi ? 
Ond yn awr, gwelwn nad ywdv haeriadau ond cryg o gelwydd.” Ond 
ymaith a Phaul i’r Hong, er eu gwawd ; ac wedi cyrhaedd Rhufain 
ysgrifena at Timotheus, “ Trophimus a adewais yn glaf yn Miletum.” 
Dyna chwi, syr, wedi gosod eich dwrn ar enau Paul ; ac ofer i chwi 
ragritliio eich bod yn pregethu ei efengyl ef mwy ! A chlywch y 
ddedfryd arnocli — “ Pe haem ni [pe bai Mr. Davies, Dowlais], neu 
angel oT nef, yn efengyl u anigen nag a efengylasom i clnvi, bydded 
anathema.” 

[J’w baThaiL] 


ALLTUDIAETH TRI CIIAN MIL 0 AMERICANIAID O’U 
GWLAD, AM EU CREFYDD1! 

Y mae arwyddion vr amserau, a’r pethau hynod ac anliygoel a gym- 
merant le ar y cyfandir gorllewinol yn y dvddiau hyn, yn arddangos fod 
y polydr diweddaf o seren danbeidiawl rhyddid Aniericanaidd ar ddi- 
fifodd, dan orchudd dudew, yn v terfyngvlch gorllewinol. 

Hysbysa yr official documents o Illinois, fod Cadfridog Byddin y 
Llywydd, Ustus Dougjas, aelodau y Senedd, a llawer o swyddogion 
ereill ag sy’n dal swydduu uchel yn y wladwriaeth, ynghyd a thrigolion 
Swydd Hancock, wedi rhoddi eu dewis i dros ddeng mil ar hugain o 
ddeiliaid y llywodracth Aniericanaidd, sef preswylwyr Nauvoo, i gael 
naill ai eu merthyru yn ddidrugaredd yn eu caitrefleoedd, neu gym- 
meryd eu hyspeilio o’u lai, eu tiroedd, o’u meddiannau, a’u halltndio 
ar eu cost eu hunain, tuhwnt i’r mynyddcedd creiglyd ; Ye, gorfodant 
hwynt i fyned eleni, parod neu beidio! Yn lie amddiffyn dinasyddion 
diniwed a heddychlon yn y mwynhad a'u meddiannan, eu rhyddid, a’u 
liiawnderau, wele geuedl yn derfysglu, v barnwyr, y llywyddion, a'r 
penaethiaid yn ymgynghori ynghyd, yn erbyn yr Arglwydd, yn erbyn 
eglwys ei Grist ef. a’i bobl gynnulledig, gan gefnogi banditti annynol 
i’w hy r speilio, ac o’r diwedd i’w halltudio, trwy addefiad cyhoeddusnad 
oes gan y 11 vwodrnetli nac ewyllvs na gallu i amddiffyn y Mormoniaid, 
.fel eu galwant, rliag trais a gonnes eu gorthryniwyr. OT ddau 
ddrwg yma, dewisodd v Saint alltudiaeth yn hvtrach na’u lladd. Er 
hyn oil ni lonvddwvd Hid eu gelynion ; ond pan v mae eu dwylawetto 
yn dyferu o waeri prophwydi a saint duwiol, pa rai a laddasant yn ddi- 
aclios, diamddiftvn, a dihcliad, svchedant drachefn am waed y blaen- 
oriaid ereill ; cynlluniant gamgyhuddiadau yn erbyn dynion diniwed, 
i'e, hyd y nod pan ceddynt yn darparu i’w halltudiaeth, i’r dyben i’w 
llusgo, fel eu brodyr o’u blaen, i gigvddfa Carthage. Eu penderfyniad 
oedd na chaffent fyw yn hwy yn eu plith, na myned ymaith o’u plith 
yn fyw. A mawr y cynhwrf a fu drwv’r wlad i geisio ymfyddino yn 
derfysglu digon lliosog, i vraosod ar y Saint, a’u lladd pan gychwynent 
eu taith i’r anialwcli ! Ond yn hyn fe’u siomwyd. Diolch i’r Hwn 
sydd a’i freichiau tragwyddol odditauynt ! Y mae yn hoff genyra 
hyshvsu fod y blaenoriaid wedi cychwyn o Nauvoo yn gynt na dys- 
gwyliau y terfysglu, ac felly y maent wedi clianc allan o safuau y Hew- 


110 


FROPHWYD Y JUBILI. 


od, ac o balfau yr eirth hyny, a channoedd o'u brodyr gyda hwynt, 
am y tro diweddaf, gobeithiwn, wedi blynyddau maith o erlid, o 
garchar, a digofaint eu gelynion. Bwriada y gweddill o’r Saint 
gychwyn o Nauvoo yn yr haf hwn, a’u Duw fo gyda hwynt, i’w cysuro 
a’u hamddiffyn. 

Achosa yr alltudiaeth nodedig a chyflfredinol hon y cyfnod hynolaf 
arhy f eddaf, mwyaf gogoneddus acofnadwy, a fu, nid yn unig yn hanes 
yr eglwys, ond y byd tebygem, er pan y daeth pobl Dduw o’r AitFt yn 
nyddiau Moses. Ymddengys hyn yn gyflawniad llythyrenol ac union- 
gyrchiol o brophwydoliaethau hen a diweddar. Dywed Llyfr Mor- 
mon — “ Pan wrthodo y cenedloedd gyflawnder fy efengyl, wele myfi 
a ddygaf gyflawnder fy efengyl o’u plith, medd y Tad.” Yn awr, pa 
beth yn ychwaneg a allai y genedl hono wneyd, er profi eu bod yn 
gwrthod “cyflawnder yr efengyl/' sef Llyfr Mormon, nag a wnaethant ? 
A ellir enwi un trosedd a’r nad ydvnt yn euog o hono, fel cenedl ? 
Onid ydvnt wedi yspeilio y Saint o ddegau o filoedd o erwau <$dir, a 
brynasent ganddynt, ac y talasent iddynt eu liarian am dano, trwy 
adacl i derfysglu eu herlid a’u poeni, nes lladd llaweroedd, ac alltudio 
ereill dair gwaith, ar gost yr oil afeddent o’r bron, agadael i’w gelyn- 
ion feddiannu eu tiroedd a’u meddiannau yn Missouri wedi hyny; le, 
hyd heddyw, heb geisio eu hadferu iddynt! Onid ydynt yn euog o 
dywallt gwaed gwirion, drwy eu bod yn gadae! # miloedd o lofruddion 
ac yspeilwyr y Saint yu hollol rydd a digerydd yn eu plith ? Ac onid 
ydynt etto yn parhau i’w liela a’u gyru drwy erlidigaeth anorphen ? 
Onid ydynt yn awr yn eu halltudio, yr hen vvr penllwyd fel yr heinyf, 
y fam ddiamddiffyn cystal a’i phlaut diniwed, i'e, oil yn ddiarbed, i’r tu 
hwnt i’r mynyddoedd creiglyd ? Onid y genedl, y llywodraeth, ac nid 
rhyw bersonau, sydd yn gwneyd hyn oil, Ye, yn ngvvlad y rhyddid, yn 
yr “ oes oleu hon !” dan ymtfrostio o fod yn werin-lyivodraeth, yn 
deyrnas y rhyddid, yn nodded ac yn asylum i’r gorthrymedig, yn gwa- 
hodd alltudedigion Poland, caethion y gormeswyr Ewropaidd, a holl 
rai gorthrymedig y byd atynt, dan addaw nodded i bawb, a phroffesu, 
er gwawdadirmyg i Gristionogaeth, yn ngolwg teyrnasoedd paganaidd 
y ddaear, eu bod hwy yn Gristionogion l ! Ac onid ydynt, fel ccn- 
edl,.yn euog o hyn oil, ac ychwaneg o lawer, trwy fod ganddynt allu 
i amddiffyn, ac etto yn gomtnedd gwneyd ? Os nad yw y cyflawniad 
o’r holl greulonderau hyn yn profi eu gwrthodiad o “gyflawnder yr 
efengyl,” ni wyddom ni beth yn ychwaneg a ddichon iddynt wneyd i 
“ gyflawni mesur eu hanwiredd,” a’u haddfedu i farn ! Onid yw eu 
cwpan yn rliedeg dros yr ymvl ? Ac yna, onid’yw yr amser gerllaw, 
i’r Arglwvdd ddwyn “ cyflawnder ei efengyl ” o blith y genedl drofuus 
hono i Onid yw alltudiaeth y Saint i’r anialwch gorllewinol, i blith 
gweddillion Joseph, er addfedu y drygionus i farn, ac er achub y cyf- 
iawn ? Onid fel hyn y gorchymynir iddynt “ fyned i’w hvstafelloedd, 
a llechu dros fynyd fechan, hyd nes elo y Hid a'r aflwydd heibio,” 
fel y cyflawno Duw ei fygythion ar eu herlidwyr ? Pa fodd y gellid 
dwyn yr efengyl o blith y genedl, tra yr arosai yr offeiriadaeth a’r 
Saint yu eu mysg? Wedi alltudiaeth yr efengyl o hlith y cenedloedd, 
“ yna,” medd Llyfr Mormon, “ y cofiaf fy nghyfammod a wnaethum 
a’m pobl ; 0 dy Israel, mi a ddygaf fy efengyl i’ch plith, a cliwi a 

. > 


PHOBHWYD Y JUBILr. 


Ill 


gewch wybodaeth o gyflawnder fy efengyl." Ai tybied fod yr amser 
dysgwyliedig i fyned a’r efengyl i weddill Israel eisoes wedi dyfod ? Y 
mae arwyddion yr amseran, a chyflawniad prophwydoliaethau amlwg, 
yn arddangos fod y dedwydd ddydd ar wawrio. Yna, dyrchafwch eich 
penau, 0 chwychwi y Saint, ac ymlawenhewch, canys amser eich ym- 
wared chwi a nesaodd. Y mae yr hyn beth ag yr ydych wedi bod yu 
gweddio llawer, ac yn dysgwyl yn amyneddgar am dano, eisoes wrth 
y drws ; byddwch barod i’w gyfarfod. Etto, cymmer gryn amser i’r 
cwbl o’r Saint i ymfudo o holl daleithian y genedl greulon hono. Y 
mae y Saint sydd yn y taleitliiau dwyreiniol yn ymfudo ar hyd y mor, 
heibio Cape Horn, i California. Y mae S. Brannan eisoes wedi cychwyn 
mewn llong, o Gaerefrog Newydd, a tliros ddau cant o'r Saint gydag 
ef, yn llwythog o bob nwyfau anglienrheidiol i wladychu yn y barad- 
wys orllewinol hono ; ac y mae amryw longeidiau ereill o'r Saint yn 
darparu i gychwyn yn fuan oddiyno, ac o bortliladdoedd y taleithiau 
-ereill. Mae' hyn oil yn tystio i bawb fod crefydd y Saint yn gyfryw, 
fel ag y mae yn well ganddynt golli eu meddiannau, eu gwlad, a'u 
bvwydau, na’i cholli hi ! Onid pobl ddrwg sy'n erlid mor Pharoaidd ? 
Ai pobl gwaeth, ynte gwell, na hwy eu hunain a erlidiant? Onid 
ydynt yn cyflawni prophwydoliaethau nodedig yn hyn, y rhai a gy- 
hoeddwyd yn eu plith er’s blynyddau maith ? Ac onid yw y cyfryw 
yn awr yn syllu yn eu gwvnebau pan eu cyflawnant ? Pwy a ddichon 
eu gwadu ynte, na'u hachub hwytliau pan’ddel arnynt yrhyn a draeth- 
wyd iddynt eisoes? Yn awr y mae yr udgorn yn bloeddio yn uchel 
ac yn hir — “ Deuwch allan o honi hi, fy mhobl i ; na fyddwch gyd- 
gyfranogion o’i phlaau hi," canys gwaed saint a phrophwydi a dywallt- 
asant hwy. .-“Mawr a rhyfedd yw dy weitbredoedd, 0 Arglwydd 
Dduw Hollalluog ; cyfiawn a chywir yw dy ffyrdd di, Brenin y saint” 


| LLYTHYR 0 “ WERSYLL ISRAEL." 

Bydd yn bleserus gan ein derbynwyr ddarllen yllythyr canlynol oddi- 
wrth John Taylor, un o’r deuddeg apostol, yr hwn a dderbynivvyd 
oddiwrtho yn ddiweddar, ac a ddengys pa fodd y maent yn myned yn 
mlaen yn eu halltudiaeth o’u gwlad. A ganlyn sydd ddyfyniad o’r 
llythyr : — 

“ Cvchwynasom o’r Sugar Creek Bottom, ac aethom yn y blaen yn 
arafaidd, olierwydd fod y ffyrdd yn ddrwg, a’r hill yn oer ac anghys- 
urus hyd v 25ain o Ebrill, pryd y cyrhacddasom gangen orllewiiiol y 
Grand River, tua 160 o filltiroedd o Nanvoo, ac oddeutu 15 milltir 
oddiwrth dalaeth Missouri. Yma gwersyllasom, gan vmroi i aredig 
v ddaear, ac adeiladu tai coed ar gyfer ein brodyr a ddeuent ar ein 
hoi. Gadawsom rai dynion yno i edrych ar ol y tyddyn, ac aethom 
ninnau yn mlaen hyd i le a elwir Mynydd Pisgali, ac agorasom dyddvn 
arall ar yr un cynllun a'r cyntaf. Mae y fan hon tua 40 mifltir i’r 
gogledd oddiwrth y tyddyn cyntaf; y mae yn sefyllfa ragorol o hardd, 
a digonedd o goed a dwfr yn gyfleus. Bwriadwn gychw f yn oddivma 
yn mhen ychydig ddyddiau, tua Council Bluffs, ac oddiyno i'r Myn- 
yddoecld Creiglyd, h. y., y deuddeg, eu teuluoedd, a’r rhai ereill a 


1 12 


frophwy* y jubili. 


feddyliant hwy yn oreu. Bum yn Nauvoo ar fastness yn ddiwedday 
mac y lie wedi cyfnewid yn lawr. ‘ Y mae gwareidd-dra a'i chanty n~ 
iadau wedi dod ym yn ehud , ar bobl wedi cristionogi yn favor .* Y maent 
wedi gwneyd ten pin alley ar gyfer ydeml; y mae tai gwirod ya 
lliosog iawn cisoes, a chlywir bloeddiadau a rhegfeydd y meddwop 
afreolus ar hyd yr heolydd yn y nos, yr hyn bethau nid oedd arwydd- 
ion o honynt pan oeddem ni yno. Mae ein brodyr yn ymdrecbti-* 
gwerthu eu meddiannau, er am brisiau isel iawn. Mae y Saint yn 
ymfudaw tua’r gorllewiu mor gyntcd ag y gallant, a phawb yn 
awyddus i fyned yn gynt. Ar fy nychweliad o Nauroo, goddiweddais 
dros wyth cant o bedrolfeni, heblaw gyroedd mawrion 0 s wartheg, a 
diadelloedd lliosog o ddefaid, yn ymsymnd yn arafaidd a llawen o’u 
caethiwed, fel Israel o’r Aifft gynt; ac yn nghanol eu holl drallodion, 
y mae y Saint yn gorfoleddu, gan edrych yn mlaen. a derchafu eu 
.penau, am fod amser eu hymvvared yn agosau. Y maent oil mewn 
.undeb a cliydweithrediad am gario v gwaith mawr hwn yn mlaen, 
drwy gymhorth Duw, deued y rhwystran o ba le y deuant. Mae y 
ddau lawr isaf o’r deml wedi eu gorphen, ac yn edrych yn gywrain a 
hardd iawn. Pan yn sefyll yn y fedyddfan, ac yn syllu ar yr holl 
gywreinwaith a’m hamgylchai, ac ardderehogrwydd yr adeilad mawr 
luvn ; pan gerddwn drwy yt ystafelloedd o i»n i un, i gymmeryd yr' 
olygfa olaf efallai ar yr adeikid y bu awydd yn fy enaid er ys ami 
dwyddyn ei weled wedi ei orphen, a chael addoli ein Duw ynddo ; 
pan gofiwn yr ymdreehiadau mawrion a wnaeth y Saint, dan bob 
unfanteision, i’w adeiladu, ac yn awr yn cael eu gorfodi heb un achos 
i’w’ adael, yn gystal a*u tai, eu tiroedd, a’u meddiannau, yn nwylaw 
eu gelynion ; — yr oedd rhyw deimladau rhy ryfedd i’w desgrifio, pe 
eanlateid i mi, yn llanw fy mynwes. Ond ymaith yr aethum, dan 
bwys fy ngofid, canys ni fedd ein gormeswyr le yn eu mynwes i gyd- 
ymdeimlad. — Mae y. brodyr Hyde a Woodruff ar eu ffordd yma o 
Nauvoo. — Cofiwch ni yn garedig at yr holl Saint a’n cyfeillion. 

“ Yr eiddoch yn y cyfammod tragywyddol, 

“ John Taylor.” 


LLWYDDIANT GWIRIONEDD. 

% Er hyfed plant pob crefydd* i’n herbyn, 

Yn ddiarbed beunydd, 

Gwaethaf nod pob athrodydd, 

Gwir er dim a garia’r dydd. 

Hir enw a gaiff Gwirionedd ; a gwel 

Bob gelyn yr unwedd, 

Yn dawel yn y diwedd, 

I le’r baw ar lawr y bedd. 




HUYU'VQONT 2 ARGRAfFWYD GAN JOHN JONE&n 


I 


Blaen-Dax, 3c.] 


[Ol-Dal, 3Jc. 

ATOcn deuaf etto, — a gwir wedaf, w' 

Ccwch grcdu neu beidio; 

Er pobdaint, nad faint a fo, . 

Ni phcidiaf a phrophwydo. 

PROPHWYD T JUBILI, 

NEU 

SEREN Y SAINT. 

**TB ARGLWYDD IOR A LBPARODD, PWf X! PUBOPHWYDA? CANY3 NI 
WNA YR A EG LW TDD DDIM, A f R NA DDANGOBO El GYKRINACll 
X'W WKI8ION Y PROPIIWYOI.” 


Rhif. 5.] TACHWEDD, 1846. [Cyf. I. 


CYNNWYSIAD. 

TUD. 

Ysbryd Cyhuddiadol . . 113 

Cysur dan Erlidigaeth 115 

Y Gyfraith a’r Efengyi 115 

Y Diwygiwr yn Formoniad ! ,. . 118 

Arwyddion yr Araserau 119 

Y Dial Da 119 

Sefydliad y Saint yr^Kirtland, Erlidigaeth yn Mis- . 

- 1 souri . . .' '".... - 120 

Adolygiad ar Bregeth: y Parch. W. R. Davies, Dowlais, 
ar y Gwyrthiau (parhad) 128- 

Y Gymdeithas Farsiandiol 132 

, Cenadiaeth Americanaidd i Frydain 134 

Cymmanfa Manchester ... 136 

Dinas Nauvoo .. . * . . 140 

Galwad ar Bechaduriaid 140 


MERTHYR-TYDFIL: 
CYH.OEDDWYD AC AR WERTH GAN D. JONES; 

AC AR WERTn HEP YD 

GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL, A LLAWER 
O LYFRWERTHWYR. 


1846. 



ANERCHfAU? 


A'jjwyl Ddarllekydd, — 

Cyn y delom nllan etto, bydd yn amser i chwi benderfynn yn 
nghylch ein derbyn y flwyddyn nesaf. Yr ydych yn ein hadnabodyn 
dda erbyn hyn, ac o ganlyniad, yn ad das i’n barnu. Yr ydych yn cael 
genym eglurhad o natur ein hegwyddorion, fel no raid i chwi wrando 
ar gamddarluniadau ein gelynion o honynt. Yr ydych yn cael darllea 
y gwirionedd ynom am yr ystoriau a daenir ar hyd y- wind am ein 
hymddygiadau. Yr ydych, wrth ein derbyn, yn gwneuthur ychydig 
tuag at ledaenu y gwir am danom ar hyd y wind. Yr ydych, efallor, 
yn ystyried byny yn ddyledswydd, yn bleser, ac yn fraint Yr ydym 
yn dra diolchgar am eicb sylw a honom; ac yn hyderus obeithio y 
dewch yn mlafen gyda ni am y flwyddyn. ddyfbdol. 

Yr ydym yn gwybod am danochch-wt, anwy^lVodyr a chwiorydd, 
na fyddwch ehwi yn ol i’ch arfer. Gwnawn. ninnan ein goreu i’ch 
dysgu a’ch egwyddori yn ein hegwyddorion: atir harfferiadau, yn ol y 
Testament Newydd. 


Cyhoeddwyd'yn ddiiocddar, prti Pedair CeiniOy, 

H YSINAU, wedi eu cyfansoddi a’u.casglu yn fwyaf neillduoU, 
at wasanaeth Saint y Dyddiau Divvcddaf. Merthyr Tydfil : 
eyhoeddwyciac ar werth gan Capt. D. Jones. 


31 E'R TKYR- T YD FIL. 


G WAHODDIR v Cvmry i NEUADD Y CYMREIQYDDION 
(White LionJi yn y dref hon, i glywed y GREFYDD 

APOSTOLAIDD, fel ei hadferwyd drwy Weinidogaeth Angylaidd, — 
Traddodir Darlithoedd bob Sul am 11 o’r gloch, ac yn yr hwyr am 6, 
er profi y Pynciau Athrawiaethol a ganlyn yn ysgrythyrol a rbesymol: 
— Ffydd yn Mnb Duw fel digonol Waredwr — Edifcirwch — Bedydd^er 
moddeuant pechodau — Arddodiad dwytttw er derbyn yr Ysbryd Gian — 
Adferiad y poniau Ysbrydol — Adferiad yr luddfewon i Palestina — Yr 
Adgyfodind cyntaf— Teyrnasiad personol Crist ar y Ddaear. am Fil o 
Flynyddoedd— Y Farn Gyffredinol— Y C'Jef a*r Ddaear newydd, a 
thynghedfen dragywyddol y BydyssawcLa'i Drigolion ! ! ! 

D.S Y mae croesaxo i bawb ddyfod i mettm heb dalu dim. 


AAIMODAU. 

I. Cynnwy sa y Prophwyd Dra^tbodau ar Athrawiaethau a Dyscybl- 
aeth y Saint, Hanes am eu helyntion yn mhob cwr o’r byd, ynghyd a 
phob hanes arall fo*n dwyn perthynas fPu cenadwri, neu obeithion. 

IL Daw allan yn fisol, ac oddeutu diwedd y mis, fely cynnwyso 
bob peth anghenrheidiol fo’n perthyn i'r mis sydd* enwedig ar y 
rhifyn. 

III. Y Pris fydd Tair Cftniog Pr Rhag-dalwyr, a Thaix a DimaUY 
OUdalwyr. 

IV. Gofelir am Ragymadrodd a Mynegeir i’r Pbophwyd yn flyn- 
yddol, feLy galler ei rwymo yn llyfrcryno at arferiad parhaus. 


CYHOEDDIADA U SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF. < 


L 

Cyhoeddwyd yn ddiweddar , Pris Chwecheiniog, 

Y FARW WED I El CHYFODI YN FYW! 

NEU 

YR HEN GREFYDD NEWYDD. 


TRAETHAWD 

yn dangos 


ANGHYFNE WIDIOLDEB TEYRN'AS DDUW. 
GAN CAPT. D. JONES. 

*** Nid oes ond ychydig gopiau o'r Traethawd heb eu gwerthu. 
Gellir qi gael gyda’r Prophwyd. 


II. 

Newydd ei Gyhoeddi , gan yr tm, Pris Tair Ceintog yn unig f 

ATEBYDD 

Y GWRTHDDADLEUON A DDYGIR YN FWYAF CYFFRE- 
DINOL DRWY Y WLAD 


YN ERBYN 

SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF, 


A J r Athrawiaeth a broffesant ; 

MEWN FFURF O YMDDYDDAN RHWNG MEISTRIAID TRADD- 
ODIAD, SECTARIAD, A SANT. 


m. 

Cyhoeddwyd yn ddiweddar , gan yr un t Pris Ceiniog a DimaL 

AN ERC HI AD 

Y 

DEUDDEG APOSTOL AT HOLL FRENINOEDD, CYNG- 
HORWYR, BARNWYR, A PHOBL Y BYD. 

IV. 

Newydd ci Gyhoeddi , gan yr tm, Pris Dwy, Geiniog t 

Y G LOR I AN : , 

VN TR nos T GYFELIR 

DAVID YN PWYSO WILLIAMS, A WILLIAMS YN 
PWYSO DAVID; 

NEU 3 

David Williams , o Abercanaid t yn gwrthddweyd ci hun t tccdi ei ddal yn 
etdwyll, a'i brojfi yn euog o E deist iaeth. 


PROPHWYD Y JUBILI. 


"MAE Y DEYRNAS WEDI DYFOD.” 


Rhif. 5.] TACHWEDD, 1846. [Cyf. I. 


YSBRYD CYHUDDIADOL. 

Wrth sylwi ar y natur ddynol, yr ydym yn cael Rawer o bethau 
ynddi i’w mawrygu, a llawer o rinweddau jn cael eu gwneyd vn 
amlwg, y rhai sydd yn dyscleirio fel enfys mewn ystorm, ac yu 
dwyn seibiant liyfryd, o olwg tywyll ddarlun y bywyd dynol. Mae 
yn fendith fawT, pwy bynag sydd yn ei meddu, bod jn alluog i 
ganfod a nodi allan y rliinweddau amrywiol ag sydd yn perthjn i’n 
cyd-greaduriaid; ac i fod yn alluog trwy gariad, vr hwn sy’n 
ddeilliedig o’r nef yn unig, i guddio beiau ac anmherffeithrwydd 
ein brawdoliaeth cyffredin, a phigo rhinweddau o gymmeriad djn, 
a’u desgrifio gydag hyfrydwch. Pa mor debyg i Dduw, a pba mor 
wynfy dedig ydyw y fath ysbryd, a pha fath ddedwyddwch sydd yn 
deillio trwyddo, a pha mor wrthwynebol ydyw i’r ysbryd ag sydd 
yn ceisio cyhuddo yn unig, ac yn ymliyfrydu yn niffygiadau' a beiau 
dynolryw. Yr ydym wedi gwneyd y sylwadau cyflredinol Inn 
mewn ffordd o rybydd i’r Saint, rhag iddynt hwy gyfranogi o’r im 
ysbryd. Yr ydym wedi dysgu un egwyddor fawr, sef, mai achub- 
wyr dynion ydym ni i fod. Ond pa beth y\v yr hwn sydd yn 11a- 
furio yn barhaus i gael allan ddifiygion a gwendidau yn ei fro dvr, * 
ond dystry wiwr ? Gwaith Satan yn ddiau ydyw, a’i weision ef y w 
y rhai a’i gwasanaethant ef felly. Ewyllysiem ymresymu yn fwyn- 
aidd a’r rhai hyny sydd yn cyfranogi o’r fath ysbryd, a cheisio gan- 
ddjmt holi eu hunain yn fanwl, a ctnvilio i mewn i’r hyn sydd vn 
eu cymhell hwy i weithredu yn y cyfryw fodd. A ydyw fod diffyg- 
ion yn perthyn i ryw frawd yn dwyn hyfrydwch iddjrnt ? Gall fod, 
os ydyw yn eu boddhau pan yn edrych ar rai eu hunain ; ond 
gwareder ni oddiwrth y fath j^foddhad. Alltudia ef yn.mhell 


114 


PROPHWYD Y JUBILI. 


oddiwrtbym ni* O ein Duw* a dyro i ni y cariad hwnw ag sydd yn 
cuddio lliaws o bechodau. 

Ond gwyddom yn eithaf da nad oes nemawr fai ag y mae dynion 
mar dueddol i lithro iddo a hwn; a phan y byddo unwaith wedi ei 
ddechreu* glyna vn eu natur* nes y bydd eu holl feddwl a*u bywyd 
yn cael eu defhyddio i ddangos ffaeletldau eu cyd-ddyn. O, y fath 
sefyllfa arswydus yw’r gyfryw ! Yn wir* y mae i’r rkai hyny sydd 
yn ei chanfod yniawn, yn arddangosiad ouffem ar y ddaear! Ond 
prif bwynt twyllodrus y temtivvr yw— ei fod yn rhoi meddwl yn y 
l’liai sydd yn gweithredu felly* bod eu hymddygiad hwy yn hollol 
gyfiawn* ac yn cyfodi oddiar eu purdeb rbagoracb liwy, ahi casineb 
o bob peth sydd yn bechadurus; ac fel hyn y mae y prif dwyllwr 
yn eu harwain i fod yn gyhuddwyr eu brodyr* pan wrth wneyd 
hyny* hwynt-hwy yw ei weision mwyaf ffyddlawn ac uniongyrch- 
iol ef. 

Ond etto, ymofynwn pa beth yw y dyben mewn golwg wrth 
gyfranogi o’r ymarferiad liwn* ac yn neillduol yn nheyrnas Dduw. 
A ydyw efe yn bwriadu mwyhau ffydd y Saint* trwy nodi allan 
ddiffygion brawd ? A ydyw efe yn .meddwl creu ymddiried yn aw- 
durdodau yr eglwys* trwy ddangos mai bodau anmherffaith yw y 
cvfryw* ac yn agored i wendidau, fel dynion ereill? Nid hyn all 
fod yn ei gymhell* oherwydd ni allai y dybenion byth gael eu heff- 
eithio* a gwallgof fyddai y dyn a gymmerai y fath ffordd. Ond 
gallwn gyfrif am ychydig o resymau dros y fath ymddygiad. Tym- 
her ddrwg, siomedigaeth- mewn dysgw r yliad, a chenhgen neu falais* 
ydyw yr unig gymhelliadau oddiwrth ba rai y mae y fath egwyddor 
uffernol yn deilliaw. Ei dechreuad, o uffern yr oedd, ah diwedd 
fydd yn yr un lie. Gan hyny, byddwch wyliadwrus* chwi Saint- 
Dwv* o’r egwyddor gythreulig hon. 

Ynghylch gwirionedd y sylwadau uchod* gadewnh i ni fwrw 
golw r g am fynydyn ar ymddygiad cyffredinol gelynion . Duw* a’r 
Saint. Pa beth ydoedd ymddygiad au yr holl wrthgilwyr, gan y 
rhai y cafodd yr eghvys ei gofidio a’i threio yn yr Amerig ? Mae 
dynion, y rhai oeddynt wedi eu gordoi gan ddrygioni, ag oedd w edi 
cu cadw allan o’r eglwys* wedi dyfod i’r maes mewn gwisg o bur- 
deb proffesedig* ac wedi cvfiawmhau eu hunain yn eu gwTthgiliad, 
oherwydd anmherffeitknvydd a diffygion y Saint. Mae hanes yr 
amser sydd wedi myned heibio yn cadarnhau y dy wediad hwn ; ac 


PROPHWYD Y JUBILI. 


lis 


nid yw yn cael ei gyfyngu yn unig i wrthgilwyr, ond i’r werinos 
erlidgar 'ag sydd yn gorfoleddu yn nystrywiad bywyd a meddian* 
nau, ac yn ceisio eu cyfiawnhau eu hunain tnvy ddwyn y cyhudd- 
iadau o ddrygioni yn erbyn y rliai y maent yn eu herlid. * Bydded 
i ni ymdrechu cyssoni egwyddorion ac ymddygiadau yn eu goleuni 
priodol, adferu brawd o’i ffaeleddau trwy gariad a thynerwch ; ac 
os methwn a llwyddo gydag ef, deued ein tystiolaeth yn erbyn ei 
ffaeleddau, ac nid ei berson, a hyny o flaen y llys pertbynol i’r cyf- 
ryw, er ei aehub, ac nid er ei dduo na’i ddigio. Os na ddiwygia, 
bydded i “ gyhuddwr y brodyr ” gael ei osod yn yr un dosbarth a’i 
frodyr cyfrinachol, sef y gwrthgiliuT, yllofruddiwr, a’r diafol, fel y 
trigo tangnefedd yn ein heglwysi yn barhaus. . 


CYSUR DAN ERLIDIGAETH. 

Nid oes nemawr egwyddor yn profi ei hun yn fwy gwirioneddol i 
Saint y Goruchaf, ac yn amlycach yn gyfesur a’u profiad, nag “ mai 
trwy lawer o orthrymderau y mae yn rhaid myned i mewn i deyrnas 
Dduw.” Dyraa oedd y gynnysgaeth addawedig i’r Saint yn y cyn- 
oesoedd. Dyma ydyw yr addewidion goreu a roddir i ninnau yn awr. 
“Yn y byd gorthrymder a gewch; chwi a fyddwch gas gan bawb er 
mwyn fy enw i,” meddai ein Brenin. Ymgalonogwn, ynte, gan iddynt 
hwy gyfarfod a’r un rhwystrau, a bod yn fwy na choncwerwyr, trwy 
Iesu Grist, yr hwn a’u gwaredodd, paham yr ofnwn ninnau yr un 
rhw r ystrau, wrth rodio ar hyd yr un ffordd ? A chan i Dduw weled 
yn dda berffeithio Tywysog ein hiachawdwriaeth ni trwy ddyoddef- 
iadau, a’i wneyd yn wr gofidus, a chynedn a dolur — a chan i’n holl 
frodyr fyned trwv’r peiriannau poethion, cyn y gellid eu perffeithio, 
fe’n siomir ninnau os dysgwyliwn fyd da a helaeth^ch beunydd, a 
dysgwyl byw ar ddanteithion y byd, clustogau esmwyth, poblogrwydd 
yr oes, yn hytrach na gofidiau, blinderau, erlidiau, a llawer o wrthwy- 
nebiadau, gan y byd, y cnawd, a’r diafol. “Os heb gerydd yr ydyin, 
yna bastarddiaid ydym, ac nid plant.” Mae ein tad ni yn fflangellu 
pob ruab a merch a ‘ dderbynia, a’r cyfan o’i gariad atom, fel y tyner 
ymaith yr alcam, ac y purer ni oddiwrth deganau gwael y llwch, fel y 
byddom yn deilwng ac yn addas i’n dangos yn ngwydd angylionDuw, 
ac i wisgo coronauj anniflanedig. Pwy nad ymffrostiai o gael bod dan 
y fath athraw, i’r fath ddybenion gogoneddus ! Dyma yr unig ffordd 
a drefnodd Duw i berffeithio a dwyn meibion lawer i ogoniant *, felly 


116 


PROPHWYD Y JUBILI. 


y mae efe yn goddef i Satan gynhyrfu ein herlidwyr Vn camgyhuddo, 
ein temtio, a dweyd a gwneyd yr hyn a allant yn ein herbyn, er ein 
puro, fel y caffer profiad o’n ffydd ; canys heb ffydd ni allwn ddyoddef 
dim, heb ddyoddef ni ellir ein puro, ac heb ein puro ni fyddwn deil- 
wng i etifeddu y deyrnas ogoneddus, nac i lanw y cylchoedd goruchel 
y bwriada ein tad ein cynnysgaethu a hwynt. Dysgwyliwn, ynte, am 
nvystrau a gofidiau mwy-fwy yn feunyddiol oddiwrth dywysog y byd 
h'vn, a’i holl fyddinoedd, pan yn adeiladu teyrnas yr Immanuel yn 
nghanol eu tiriogaethau bradwrus hwynt; canys po fwyaf y lhvyddwn 
i ennill eu deiliaid o’u gafaelion, po fwyaf y sigla seiliau eu llywod- 
raeth, mwyaf, o ganlyniad, y cynnydda eu Hid a’u cenfigen, ac nid 
rhvfedd hyn ychwaith. Ond y mae un egwyddor nefulaidd, yT hon a 
nodwn er cysur i’r Saint i barhau yn wrol, yn amyneddgar, ac yn 
ffyddlon hyd y diwedd, er gwaethaf y cwbl, a hono yw — Y mae ein 
Duw yn gryfach na’r cryf ac arfog, ac ni &d ein temtio uwchlaw yr hyn 
a allom. Os gofynwn am nerth yn ol yr achlysur, y mae efe yn 
barotach i gyfranu nag yr ydym ni i ofyn ganddo, ac y mae efe yn 
J defnyddio hyd y nod ein herlidwyr er ein lies, i'e, y mae pob petli yn 

I cydweithio er daioni i ni, os daliwu hyder ein proffes yn sicr hyd y 

■ diwedd. 

I 

Y GYFRAITH A’R EFENGYL. 

Credwn fod dynolryw, pan ddeuant i oedran a synwyr, yn alluog i 
wahaniaethu rhwng da a drwg, yn alluog i ufyddhauneu i anufyddhau 
deddf, fod deddf wedi ei rhoddi iddynt, ac mai y gosp sydd yn nglvn 
a’i throseddu ydyw alltudiaeth o bresennoldeb Duw, yn eu corff a’u 
hysbryd, ar ol eu hadferiad a’u gwaredigaeth odditan ddcdfrvd trosedd 
y dyn cyntaf. 

Na chospir neb yn ol yr ail gyfraith hon, oddieithr eu bod wedi 
cael y fantais i’w deall yn y bywyd hwn ; canys er fod y goleuni sydd 
ganddynt oil yn dysgu iddynt dda a drwg, etto nid yw y goleuni 
hwnw yn dysgu iddynt oil y gyfraith hon, na’r canlyniadau o’i thros- 
eddu.' Ac er y dichon y gyfran baganaidd o honynt wneuthur achos 
h am lawer o wialenodiau, etto, nad cyfiawn eu barnu yn ol, na’u cospi 
wrth, rcol y gyfraith hon, oherwydd gallant esgusodi eu hunain dan y 
fantell o anwybodaeth hollol o honi ; o ganlyniad, cospir hwynt, nid 
yn ol y gyfraith ddadguddiedig ag y maent yn hollol anwybodus o honi, 

II ■ ond yn ol eu cydwvbod, cospedigaeth. yr hon sydd gyfcsur a’r goleuni 

5 a’r manteision a gawsent i gael un berffeithiach, canys nid yw esgeu- 


PROPH^VYD Y JUBILI. 


117 


] usdod gwirfoddol yn un esgusawd. “ Y rhai nid oes ganddynt ddcddf 
a gyfrgollir hefyd yn ddiddeddf.” 

Fod froseddwyr gwvbodus o'r gyfraith hon, neu y rhai a ddeuant i 
wybodaeth o honi yn y bywyd hwn, i gael eu barnu a'u cospi yn ol y 
gyfraith hon, dedfryd yr hon a gyflawnir, nid yn y bywyd hwn, ond 
yn y byd addaw; o ganlvniad, y mae y cyfryw yn garcharorion yn y 
byd hwn dan gondemniad, yn dysgwyl mewn ofn a dychryn am arnSer 
yr alltudiaeth dragwyddol ! 

Meddyliaf fod y pechadur, druan, yn barod i waeddi allan mewn 
braw — Beth ! Onid oes ffordd o waredigaeth i mi mwyach ? A ydyw 
fy nghyflwr i yn anobeithiol ? Oni allaf ddyfeisio rhyw ffordd i ddianc 
rhag cosp yr ail gyfraith yraa, a gwaredu fy hun rhag yr ail farwol- 
aeth ? Atebaf, os gelli ymguddio rhag golygon treiddiol yr hollalluog 
Dduw — os gelli lwyddo gydag cf i wrthod ihv gyfiawnder ei iawnder- 
au — os gelli ymarfogi i’w erbyn, a’i rwystro i gyflawni dedfryd ei gyf- 
raith doredig, yna_gelli ddianc. Os gelli beri fod dy ffydd, dy edifeir- 
wch, a'r goreu o'th weithredoedd, yn ddigonol iawn dros dy bechodau, 
yna gelli dy waredu dy hun rhag y ddedfryd ofnadwy sydd ynhongian 
uwch dy ben. Ond bydded hyn yn hysbys i ti, 0 bechadur, fod au- 
mhosiblrwydd yn argraffedig ar bob cais o’th eiddo i’th waredu dy 
hun, ac na elli wneuthur dim a ddichon roddi iawn dros dy bechodau, 
ie, pe yr wylit gostrelau o ddagrau, a rhoddi dy gorff i’w losgi yn 
lludw. Mae dy gyflwr yn hollol anobeithiol, oddieithr fod y deddf- 
roddwr y troseadaist ei ddeddf wedi trefnu gwaredigaeth ar dy gyfer. 
Yna gwybydd fod dy waredigaeth yn ymddibynu yn hollol argael gaf- 
ael yn, ac ufyddhau i'r drefn hono yn drwyadl, boed hi a fyddo ; ac 
nid dim llai, na mwy, nacamgen, na'r hyn a ddywedodd efe, a ddichon 
dy achnb. Ond na ddigalona, bechadur truan; canys er na elli dy 
waredu dy hun, etto y mae gobaith i’r gwaethaf. 0 newyddion da o 
lawenydd mawr 1 0 drugaredd ddigyffclyb ! Mae y Person gogon- 

eddus a roddes y gyfraith hono wedi trefnu ffordd o waredigaeth, er 
iddi gostio iddo yn ddrud, i'e, i ddyoddef dirmyg a phoen dirfawr — 
costiodd iddo farw o farwolaeth felldigedig y groes, amvned yn angeu 
i angeu, ac yn dranc i’r bedd. Mae yr Iesu anwyl hwnw a waredodd 
yr holl hil ddynol oddiwrth y gosp am bechod ein rhieni cyntaf, wedi 
trefnu ffordd o waredigaeth i bob dyn rhag ail farwolaeth am ei bech- 
odau ei hun ; ac y mae. efe yn awr yn cynnyg y waredigaeth hono, ac 
yn galw ar y pechadur gwaethaf i ddyfod i gymmod ag ef, fel y caffo 
ei achub i fyvvyd tragwyddol. Credwn fod hyny yn gvrhaeddadwy yn 
unig Uwy ufydd-dod i’r ammodau a osododd efe ei hun ; canys rhad 


118 


FROPHWYD Y JUB1LI. 


ras oedd iddo gynnyg unrhyw ammodau ; ni allai neb arall’wneyd 
hyny ; o ganlyniad, ni ddylai neb gyfnewid un iot, nac un tipyn o’i 
ammodau ef, nadweyd paham nabuasent fel hyn, naphabam y maent 
fel arall, ond ufyddhau iddynt fei y maent, a bod yn ddiolchgar am 
danynt. 


Y Vm^YGJWR YN FORMONIAD I 

Yn rhifyn Hydref o’r misolyn hwn, cawn esboniad Mr. Rees ar 1 Cor. 
xiii, 10 — “ Pan ddelo yr hyn sydd berffaith, yna yr hyn sydd o ran a 
ddileir.” Mewn atebiad i rywun, dywed y Golygydd mai at gyflwr y 
saint yn y nef y cyfeirir yn y testun. Yn awr, os felly y mae (ac yn 
gyffelyb i hyny y mae hefyd), ceir Mr. Rees yn pleidio Mormoniaeth. 
44 O ran yr ydym yn prophwydo,” ebe yr adnod flaenorol ; 44 ond pan 
ddelo yr hyn sydd berffaith, yr hyn sydd o ran a ddileir,” a dim cynt. 
A chan mai yr hyn sydd o ran yw y 44 prophwydo ” hyn, a chan fod 
Mr. Rees yn deongli mor ddibetrus, fod yr hyn sydd o ran i barhau 
hyd ddydd y farn, y mae y prophwydo a’r tafodau, yn ol adnod 8 a 9, i 
barhau hyd hyny. Mae y Parch. David Rees, o Gapel Als, Llanelli, 
yn credu, yn argraffu, a’r Enwad parchus o Annibynwyr Cymreig, yn 
eu “huniggyhoeddiad,” a’r Gymmanfa fawr yn Solfach a Chastellnedd, 
yn neillduol, yn proffesu fod yr hyn sydd o ran, sef y tafodau a’r pro- 
phwydo, wedi eu gosod i aros yn yr eglwys hyd oni ddelo perffeith- 
rwydd y nef. Mor anliawdd yw gan werin gwlad dderbyn pwnc gan 
sect newydd, ac O mor hawdd y ceir gan yr un werin, ar yr un pryd, 
lyncu yr un pwnc, pan ei cynnygir iddynt gan ddeheulaw eu horacl eu 
hunain ! Cymmerwn gysur, Saint Duw, daw yr enwad lliosog hwn 
atom cyn bo hir. Brysied lor rwyddhau eu dyfodiad. 

Ond nid yw Golygydd y Diwygiwr yn hynod yn mysg ei frodyr. 
Felly y maent off, yn mron, yn esbonio yr ymadrodd hwn. Felly 
Matthew Henry, Barnes, Gill, Scott, a Burkitt. Ac yn enw pob un- 
iondeb, paham na chawn ninnau esbonio yr un fath? Pan ddywed un 
o’r Mormoniaid — “Mae yr hyn sydd o ran, sef y tafodau a’r pro- 
phwydo, i barhau hyd onid elo yr holl- eglwys i'r nefoedd,” wele bob 
Annibynwr, a’r Gymmanfa fawr hefyd yn gwaeddi, 44 gau-brophwydi,” 
“twyllwyr,” &c.; ond dyweded Mr. Rees — 44 Mae yr hyn sydd o ran i 
barhau hyd onid elo yr holl eglwys i’r nefoedd,” wele bob Annibynwr 
ar ei draed. a’r Gymmanfa fawr yn enwedig, yn gwaeddi, 44 Diwygiwr 
a’i pia hi,” 44 Unig gyhoeddiad yr Enwad sy’n ei le.” 


PROPHWYD Y JUBILI. 


119 


; ARWYDDION YR AMSERAU. 

► DDARLLENYDD, ATEBA ! 

Paham y dyfethwyd y cnwd pytatws dnvy yr holl Iwerddon, Scot- 
land, a thrwy ran fawr o Loegr, mewn un noswaith ? Pa beth ydvw 
yr achos fod y fath haint ddinystriol ac anghymharol, yn lladd cym- 
raaint o filoedd o’n hanifeiliaid mor ddisymwth ? Paham y mae 
yr yd wedi malluyn Scotland ? Paham y mae y ceirch a’r erfin wedi 
mallu yn yr Iwerddon, a’r haidd liefyd mewn llawer o fanau ? 
Pa beth ydyw yr holl dymhestloedd ofnadwy ag sydd ar hyd y mor- 
oedd, pa rai sydd yn ysgubo railoedd o’n cydgreaduriaid i’r byd tra- 
gwyddol yn hollol ddirybydd ? Paham y trengodd holl bysg y mor 
ar hyd gororau America, am dros pum cant o filltiroedd ? Paham yr 
ymsigla y ddaear fcl meddwyn? Paham y mae ei liymysgaroedd 
yn benvi gan ofid ? Paham y gwelir hi yn ei chvnddaredd yn bwrw 
ei brwmstan a’i fflamau dros drefydd a dinasoedd cyfain o’r bron, gan 
lyncu eu trigolion wrth y miloedd ynghvd, a'u gyru mewn cyflwr 
hollol anmharod, yn ol pob tebygolrwydd, i fyd yr ysbrydoedd ? 
Paham y cynhyrfa ac yr ymchwydda y mcroedd a’r afonydd dros eu 
cyffiniau, ac yn ngerwin eu digofaint yn claddu miloedd mewn eiliad ? 
Paham y clywir son am danau yma, a llosgfeydd digyffelyb draw, i'e, 
am drefydd a dinasoedd cyfain o’r bron, yn wenfRam ar unwaith ? 
Paham y mae calonau breninoedd a llywodraethwyr, ynghyd a’u deil- 
iaid, crefyddwyr, ac anffyddwyr, yn llesgau, yn ofni, ac yn dycliryuu, 
gan ddysgwyl am y petliau ofnadwy sydd yn dyfod ar y ddaear ? 
Pahanj y sylla newyn du mor erwin yn ein hwynebau ? Paham hyn 
oil mor annysgwyliadwy, etto mor anoclieladwy ? Onid yw hjm yn 
gyflawniad o brophwydoliaethau nodedig ? Onid yw y pethau hyn 
a’u cyffelyb, yn arwyddion, ac yn rhagredegwyr o’r amser rhyfead, ac 
o’r dydd mawr sydd yn dod ar frys ? Beth yw yr ateb ? Dyrna yw — 
O herwydd i angel ehedeg yn nghanol y nef, a chanddo yr efengyl 
dragwyddol, i efengylu i bob llwytli, iaith, pobl, a chenedl, ag s^ydd 
yn trigo ar y ddaear, gan ddywedyd a lief uchel, <( Ofnwch Ddmv, 
a rhoddwch iddo ogoniant, canys daeth awk ei farn ef ! !” 


Y DIAL DA. 

BniNA’th elyn yn fawreddig, 
Nid fel dial gwrach ddygasig ; 
Bwrw dda am ddrwg i'w wyneb, 
Dial arno trwy diriondeb. 

E 2 


120 


PROPHWTD Y JUBIL1. 


SEFYDLIAD Y SAINT YN KIRTLAND, A’R ERLIDIGAETH 
YN MISSOURI. 

TuaV flwyddyn.1831, dechreuodd y Saint, o bob talaeth, ymgasglu i 
Kirtland, tref fechan yn Nhalaeth Ohio, ychydig o filltiroedd i’r deau 
o lyn Erie. Prynodd amryw o honynt dir, ac a’i llafuriasant yn ddi- 
wyd ; ereill o honynt a adeiladasant dai ; a’r crefftwyr ag oeddynt yn 
eu plith a fasgnachent, yn ol eu gwahanol grefftau; ac felly aent yn 
mlaen am dro yn llwyddiannus a ehysurus. Yr oedd lhvyddiant mawr 
yn canlyn llafur y rhai oedd yn pregethu trwy’r taleitliiau ereill. Cyn 
gynted ag yr ufyddhaui dynion i’r efengyl yn mhlith y byd, dirmygent 
ac erlidient hwynt, gan lunio pob math o gamgyhuddiadau i’w herbyn, 
yr hyn a achosai i’r rhai a allent, symud at eu brodyr i KiVtland. 
Wedi Iliosogi nes yr oedd eu rhifedi yn rhai miloedd, ymosodasant ar 
y gorchwyl o adeiladu ty addoliad, neu deml fawr, yn Kirtland, a 
pharhausant yn ddivvyd iawn, dan lawer o anfanteision, nes ei elnvbl- 
hau yn adeilad cyfleus a godidog. 

Yn fuan wedi hyny, cenfigenai eu cymmydogion wrth eu lhvyddiant, 
ac ofnent y byddai y “ Mormoniaid,” fel eu galwent, mor lliosog, yn 
mhen amser, ag i ddylanwadu yn eu herbyn hwy yn yr etholiadau ; 
fel pe buasai eu cyd-ddynion yn fforffetio eu rhyddid a’u liawl gwladol 
pan gredent yr efengyl; a’r unig ddyfais a allent lunio,’ er cadw 
tfnvynau y llywodraeth yn eu dwylaw eu hunain, oedd dwyn camgy- 
huddiadau yn erbyn pobl heddychlon a dinhved. Yma y dechreuwvd 
yr hen ddichell ddofn hono ag yr arferwyd pymmaint o honi wedi 
hyny raewn inanau ereill, sef gosod rhai o’u hen fythod eu hunain ar 
dan, ac wedi hyny cyhuddo rhaio’r Saint o hyny. Yna cyhoeddid yn 
y newyddiaduron yn mhel,l, fod y Mormoniaid yn lladd, ac yn llosgi 
tai, eu cymmydogion. . Go debyg i hen dric Nero yn gosod Rhufain 
ar dau, a chyhuddo y Cristionogion, er nnvyn cyffroi y werin i’w her- 
byn. Oddeutu y pryd hyn y dyfeisiwyd yr ystori ffol hono ar Joseph 
Smith, sef ei fod yn cerdded ar y dwfr.” Ond dywedid cyn hyny 
mai gwraig o’r enw Anne Lee, yn y taleithiau dwyreiniol, a wnaeth 
hyny ; a chofus genym glywed yr ystori hono yn cael ei dwyn yn erbyn 
Johannah Southcott, pan oeddym yn blant yn yr vsgol ; ond yn ddi- 
weddaf oil tadogwyd hi ar Joseph Smith : ac er mor ffol a gwrthun 
yw yr ystori hono, ie, heb gymmaint ag un gair o wir, na defnydd iddi r 
erioed am Joseph Smith, etto y mae hi wedi cael ei chyhoecldi yn y 
newyddiaduron a’r pwlpudau Americanaidd. Y mae hefyd yn svndod 
dweyd fod hon, fel miloedd o rai ereill ag sydd mor ddisail a liithau, 
wedi cael passage dros y Mor Werydd, wedi cwmpasu Lloegr a 
Scotland, ac yn awr ar ei thaith gyflym trwy Gymru ; yn cael ei helpu 
yn ei blaen o gapel i gapel — yn marchog gyda chyflymdra ar gyfrwy 
pregethwyr, o sir bwy gilydd — yn dringo pwlpudau y naill enwacl mor 
groesawus a’r Hall ; a rhyfedd fel y boddia chwaeth y rhai hyny ydynt 
wedi eu rhoddi i fyny i amryfusedd cadam, fel y credont gelwydd, y 
rhai ni dderbyniant gariad y gwirionedd. Y mae hon yn damaid mor 
felys, nes y cofleidiodd Golygydd parchedig y Diwggiwr hi adeheulaw 
cymdeithas, gan ysgrifenu santeiddnvydd ar ei thalcen, a rhoddi iddi 


PROPHWYD Y JUBILI. 


121 


ypossport , a’rrhwydd hvnta allai, yn ei gorchwyl annuwiol o dwylio c-i 
gydgenedl, fel y darparai y ffordd i’w gerbyd ei hun. Nid vdyiii yn 
meddw] y buasai eisieu i neb ddweyd mai anwiread yw pob gair o’r 
ystori hon, oni bai fod rhvw barchedigion fel hyn yn ceisio cisant- 
eiddio a’u geneuau halogedig, a thrwy liyuy rhoddi iddi ymddangos- 
iad o wirionedd. Ond y mae y werin wedi cacl digon o brofion bellach 
nad yw y parchedigion yn fwy hynod ain draethu y gwir na’u cym- 
mydogion. 

Ond i ddychwelyd at yr hanes. Cynnyddodd yr eiJidigaeth yn er- 
byn y Saint yn ogymmaint a’u llwyddiant. Dygwyd Joseph Smith 
lawer gwaith gerbron llysoedd, a chvhuddid ef bron o bob peth ag y 
gallai dynion drwg ddyfeisio, er mwyn cael ei ben i lawr. Yn eu 
hawydd mawr, tyngai y tystion ormod i tod yn wir ; ac wrth eu bod 
yu tyngu yn groes i’w gilydd, 'ie, er ei farnu gerbron ei elynion proffes- 
edig, daeth o’u gafaclion bob tro yn fwy na choncwerwr. Gan na all- 
ent ei brofi yn euog o droseddu y gyfraith xvladol, mynych yr ymos- 
odai terfysglu ar ei dy yn y nos, gan ei fygwth a marwolaeth, os nad 
elai efc a’r Saint oddiyno. Ymosodasant umvaith yn nodedig ar ei 
dy, ar ganol noswaith oer, pan yr oedd yn rhew ac yn eira mawr ; 
llusgasant! cf o’i dy gerfydd ei draed, a churasant ef yu greulon, nes 
iddynt feddwl eu bod wedi ei ladd ; er hynV yr oedd bywyd ynddo, a 
chlywai hwynt yn ymgynghori a’u gilydd beth i wneyd ag ef. Cvng- 
horai rhai i dori bedd yno, a’i gladdu. Aethant i gyrehu rliawiau i’r 
dyben hyny, ond gan fod y ddaear yn rhy galed iddvnt wneuthur 
hyny, aeth rliai o honynt yn ol i dy Mr. Smith, a chymmerasant 
glustog oddiar ei wely ef. Ar ol rhwygo ei ddillad ymaitli, dwbiasant 
ei gorff a phyg ; yna rhwbiasant y plu yn y pyg, a gadawsant ef yno 
am farw. Yn fuan ar ol iddynt hwy fvned ymaith, cododd yntau, ac 
aeth i’w dy. Yr oedd ci wraig wedi myned i hysbvsu y peth, ac i erfvn 
cymhorth gan ei chynimydogion. Ymgelcddodd Mr. Smith ei hun, a 
chafwyd fod ei csgyrn yn gyfuin, ond fod ei ddannedd blaen wedi eu 
tori. Boreu dranoeth (y Sabboth), pregetbocld i dyrfa liosog, yn ol ei 
gvhoeddiad. Byddai hanes yr erlidigaethau a’r gormes a ddyoddef- 
odd y Saint yno wedi hyn, yn rhy faith i’w ddesgrifio yma ; ond gan 
nad oedd cyfiawnder na heddwch iddynt fwynhau yn Kirtland, nac ua 
gobaith am dano, yn y flwyddyn 1834, aeth rhai o honynt tua’r gor- 
llewin i chwilio am le ag y gallent drigo ynddo gyda’u gilydd raewn 
heddwch. Sefydlasant yn Swydd Jackson. Talaeth Missouri ; pryn- 
asant diroedd yno gan y llywodraeth, pa rai a barhaent i arloesi a 11a- 
furio, a’r Saint o Kirtland yn ymfudo atynt, o bryd i bryd, yn ol fel y 
caniataai eu hamgylchiadau. Dechreuasant bregethu yno yn fuan ; 
ac nid oedd gan y brodorion ddim neillduol vn eu herbyn hwy na’r 
athrawiaeth am yspaid, oddieithr rhai o’r sectariaid a waeddent ar eu 
hoi, “twyllwyr, a gau-brophwydi.” 

Yn y mis Gorphenaf canlvnol, daeth amryw tiloedd o’r Saint i 
Swydd Jackson i wladychu, a buan iawn y troisant yr anialwch yn 
ddoldir. Adeiladasant dref o’r enw Far West, mewn sefyllfa iachus a 
hardd. Perchenogid y wlad oddiamgylch gan y Saint. Gwnaetlianf 
dvddynau, melinau, a phentrefi ; a rhoisant hadau yn y ddaear, gan 
ddysgwyl cael yr heddwch a’r rhyddid hwnw i addoli Duw yn ol eu 


122 


PROPHWYD Y JUBILI. 


cydwy bodau, a addawai cyfrcithiau gwerin-lywodraeth i bnwb o’i deil- 
iaid yr unrhyw. Gwyliai y Saint, hyd y gallent, rhag rhoi achlysur 
i’w cymmydogion eu herlid, hyd ncs yr oedd y rhan fwyaf o lawer 
wedi hunan-ymwadu gymmaint, fel yr addawsant nad ymyrent a dim 
a berthynai i’r wladwriaeth ; ond ereill a honent eu bawl i hyny. 
Oherwydd fod y Saint wedi pleidleisio yn etholiad y swyddwyr gwlad- 
ol, cynhyrfodd rhai o’r hen sefydlwyr yn eu herbyn yn y fan, a bu 
cynliwrf ac ymladdfa rhwng rhyw rai o lionynt. O hyny allan, yrliai 
liyny a gamddarlunient yr ymrafael, a gyhuddent v Saint o fod yn 
gomedd i ereill roi eu pleidlais. Cyhuddent v Saint ar gam o lawer 
o ystoriau, o fod yn fradwyr i’r llywodraeth, &c. Ffugiodd rai o hon- 
ynt enw rhai o’r blaenoriaid, gan gyhoeddi yn un o’r newyddiaduron 
fod y Saint yn gwaliodd y Negroaid caethion i ddianc oddiwrth eu 
perclienogion, a dyfod atynt hwy, ac y caent eu rhyddid. Ni allenti 
ddyfeisio dim a gynhyrfai y dalaeth yn fwy na hyn, oherwydd fod 
Missouii yn dalaeth lie y mae caeth-fasgnachaeth yn gyfl'redinol iavvn. 
Er nad ymyrodd y Saint a’u caethion, gwir 11a cliefnogent ddala 
eu cydgreaduriaict yn gacth fel anifeiliaid ; ond gwyddent y buasent ■ 
yn peryglu eu bywydau, ac yn troseddu cyfraitb y dalaeth, pe dywed- 
ent ddim iNv herbyn. Y trigolion a sefydlasant yn y cwr hwn o’r 1 
dalaeth oeddynt gan mwyaf wedi ymfudaw o Kentucky, Tennessee, a’r 
talaethau caeth ac banner barbaraidd ereill. Yr oedd wedi bod am 
ilynyddau yn noddfa, i ba un y ffoai y dyledus a’r rhai a ffoent rhag y 
gosp o’u troseddiadau o gyfraith eu gwlad eu hun. Yr oeddynt yn 
lied debyg i’w cymmydogion Indiaidd, ond llawer creulonach. Er 
mwyn enyn y fllam yn fwy, cyhuddid y Saint gan y ccnadon ag oedd 
yn mhlith yr Indiaid, 0 fod yn cynllwyno gyda’r Indiaid i ddyfod a 
lladd y trigolion, a meddiannu y wlad. Yr nnig aclilysur a gawsent 
oedd, fod y Saint yn pregethu i'r Indiaid a ddeuai i’w plith, ac i ddau 
neu dri o bregethwyr ddychwelyd i’r goeawig gyda’r Indiaid i’w 
dysgn, a hyny ar eu dymuniad. Cynhvrfai hyn y cenadon nes eu 
dyfod i blith y caeth -fasgnachvvyr, y riiai oeddynt yn falch iawn i gael 
rhyw achlysur yn erbyn v Saint. Yr oedd y cyhuddiad liwn yn syl- 
faen rhagorol i weithio eu clyfais yn mlaen, yn enwedig gan fod eu 
terfysglu yn cael eu llywyddu gan y fath bregethwyr duwiol ; ac, er ’ 
inor rhyfedd yw dwevd,*etto y mae yn ddigon gwir, na orpliwysodd 
y cenadon lieddwch hyn nes cael deunaw 0 honynt i bregethu drwy 
y wlad yn erbyn y Saint, nes eu cynhyrfu wrth y cannoedd i ymosod 
arnynt i’w T lladd, os na adawent y wlad rhag eu blaen. Llosgent eu 
ineddiannau eu hunain yn bwrpasol, er mwyn anfon at Lywydd y 
Dalaeth mai y Saint a wnacthant hyny ; dystrywiasant lawer 0 dai y 
Saint, llosgasant eu hyd, lladrataeut eu hanifeiliaid, a mynych yr 
ymgasglent yn fyddinoedd i’w herbyn wedi duo cu hwynebau, eu 
gwisgo inewn erwyn, a phluf yn eu penau, gan waeddi yn erchyll fel 
Indiaid ; a lie bynag y disgynai casineb y pregethwyr anwaraidd hyn, 
y discynai dialedd eu canlynwyr annynol a didrugaredd. Yn ofer yr 
apeliai y Saint at y llywodraeth am amddiffyniad, canys yr oedd y 1 
swyddogion gwladol w'edi coclio y camgyhuddiadau a ddygid yn 
erbyn y Saint. Mwy nag unwaith gorchymynodd Llywydd y Dalaeth, 
ynghyd a’r ynadon, ibdyut amddiflyn eu hunaiu, yr hyn nid oeddent 


PR0PHWYD Y JUBILI. 


123 


etto wedi antario amo ; a chan gynted ag yr amddifFynasant eu tai a’u 
teuluoedd yn ngwyneb ymosodiad y dvnion dnvg hyny arnynt, ehedai 
yr ystoriau drwy y wlad fod y Moruioniaid wedi lladd rhyw nifer fawr 
o bobl, gan ychwanegu a cham-ddarlunio nes cynddeiriogi ereill yn. 
fwy-fwy i’w herbyn, heb chwilio ai gwir a glywsent. O’r diwedd, 
galwodd y Llywvdd y milisia allan i helpu y terfyglu i alltudio y Saint 
o’r wlad, ar gost yr oil a feddent, heb ganiatau iddynt arholiad na 
dim cyfiawnder arall, fel y gwelir yn amlwg oddiwrth y dystiolaeth 
ganlynol o eiddo llvgad-dyst a chvd-ddyoddefydd, yr hon a dystiwyd 
ar lw o flaen un o frawdlysoedd Talaeth Illinois yn y fl. 1838, a ar- 
dystiwyd hefyd gan laweroedd ereill, a gyhoeddwyd i’r byd yn eu 
hwynebau, ac sydd yn sefyll hyd heddyw yn dystiolaeth amvrthwyn- 
ebadwv i’w lierbvn, ac a barha i waeddi yn nghlustiau Arglwydd 
Sabaoth hyd oni farna efe ei bobl mewn cyfiawnder. 

Darllen, ddarllenvdd. a rhyfedda, ac yna cofia na fynegwyd i ti 
hanner y creulouderau a’r erlidigaeth a ddyoddefodd y Saint diniwed 
a diamddiffyn, oherwydd eu crefydd, yn Missouri ! 

TYSTIOL AETII HYRUM SMITH, PATRIARCH, O FLAEN Y LLYS 
YN NAUVOO, TALAETH ILLINOIS. 

Mae y dystiolaeth hon wedi ei rhoddi gan Hyrum Smith ar ran ei 
frawd Joseph Smith, yr hwn oedd wedi ei ddwyn o flaen brawdlys 
Nauvoo, trwy orchymyn oddiwrth Lywodraethwr Talaeth Missouri, ac 
a gyhuddid o fradwriaeth yn y dalaeth hono. Y mae yn iawn sylwi 
yina mai brawd ydoedd v tyst hwn i Joseph Smith, y prophwvd, 
yr hwn ydoedd sylfaenwr Mormoniaeth. Nid yw maintioli ein cy- 
hoeddiad yn caniatau i ni roddi ond talfvriad hyr yn unig o’r dystiol- 
iaeth bwysig hon, ag sydd yn cynnwys yr holl hanes am yr erlidigaeth 
yn Missouri. 

Ar ol elirio cymmeriad ei frawd, y mae Hyrum Smith yn myned yn 
mlaen i ddweyd pan oedd ei frawd yn Nhalaeth Missouri, fod y bobl 
a elwid yn gyffredin yn Formoniaid, yn cael eu bwgwth yn enbyd 
iawn ; ac oddeutu y dydd Llun cvntaf yn Awst, 1838, yn yr etholiad 
yn Gallatin, swvdd Davies, gwaherddid i’r Mormoniaid eu hawl i 
bleidleisio ; ae oherwydd yr anigylchiad hwnw, dechreuodd cynhwrf 
ac ymladd yn mysg trigolion y He, yr hvn a achosodd i derfysglu godi 
yn y swydd hono o hynv allan, y rhai a fygythient lwyr-ddyfetha y 
Mormoniaid. Wedi i’n tyst a’i frawd glywed fod terfvsgwyr yn ym- 
godi, a’u bod wedi lladd dau o drigolion y lie, ac na oddefent i’w cyrff 
gael eu claddu, aethant drosodd i wvbod sefyllfa pethau, ond deallas- 
ant nad oedd neb wedi eu lladd, ond fod amryw wedi eu clwyfo. 
With ddyehwelyd, galwasant gvda'r awdurdodau, ac erfvniasant ar- 
nynt i ymdrechu llonyddu y terfysgwyr, yr hyn, mewn ysgrifen, a 
addawsent wneyd ; ac yn fuan wedi hyn, cafwvd lieddwch. 

Ni pharhaodd pethau fel hyn yn hir; canvs yn mhen enyd ymgyn- 
nullodd y terfysgwyr eilwaith, fel ag yr ymosododd amryw gannoedd 

0 honynt ar y Mormoniaid yn ?dillport, o fewn ychydig filltiroedd 

1 Diahman, gan gymmeryd ymaith eu hanifeiliaid, a bwgwth lhvyr 
ddinystr. Cymmerent yn fynych yn garcharion, wyr, gwragedd, a 


124 


PROPHWYD Y JUBTLI. 


phlant, a fHangellkl a thrinid hwy yn y modd creidonaf, gan eu cyl- 
ymu wrth goedvdd, lie yr oeddynt yn cael eu gadael mor hi r heb 
fwyd, nes y gorfyddid h^y i fwyta y rhisg] er cynnal bywyd. Yn fyr, 
gwnaent bob petli iddynt ag a fcddylient oreu er creu elddigetld yn y 
Mormoniaid ereill, a’u cael i wncyd amdditFyniad, fel y gallent eu 
cyhuddo o dori y gyfraith, a thrwy hyny gynhyrfu y werin i’w eyn- 
northwyo i ddvfetha y bobl ddiniwed hyny. Danfonwyd yn union at 
yr awdurdodau, a llwyddwycl i gael gwasanaeth milwyr i amddiffyn y 
dref; ond wedi i bethau elawclu, ac i’r milwyr adael, ail-gvnneuodd 
eiddigedd yr erlidwyr, a chodasant mewn amryw leoedd ereill lie y 
preswyliai Mormoniaid, gan eu difeddiannu o’u heiddo, ac ymddwyn 
tuag atynt yn giaidd. Yr oedd y milwyr yn y rhan fwyaf o leoedd 
yn nacau gwneyd eu' dvledswydd. Meddvliwyd yn oreu yn awr i 
anfon deiseb at y Llywodraethwr, ac un arall at y Barnwr King. Yr 
oedd v Mormoniaid o hyd mewn cyflwr enbyd ; yr oeddynt yn canfod 
eu liunain wedi eu hamgylchu ar bob Haw gan elynion arfog, rhai o’r 
cyfryw a fyddent dan lywydcliacth pregethwyr yr efengyl. Gwnaent 
i’r Mormoniaid roi i fynv bob peth yn eu meddiant, dan bervgl mar- 
wolaeth, a’u gorfodi i addaw ymadael a’u gwlad, a myned i’r Far West, 
onide y buasent hwy yn eu gyru yno, ac wedi hyny i utfern. 

Pan oedd amgylchiadau yn parhau fel hyn, dychwelodd ateb oddi- 
wrth y Llywodraethwr ac ereill, yn hysbysu na allai y Mormoniaid 
gael dim eynnorthwy. ac am iddynt ymladd drostynt eu hunain, nad 
oeddynt hwy yn meddwl gofalu dim yn eu cylch. 

Gorfodwyd holl dculuoedd gwasgaredig y bpbl hyn yn yr holl 
swyddi, oddieithr swydd Davies, i fyned i’r Far West, ond nid cyn i 
lawer o honynt newynu ar y ffordd. Nid oedd hyn ond ychwanegu 
at eu caledi, oherwydd yr oedd miloedd lawer wedi eu gyru i fan lie 
nad oedd unrhyw drigfanau i’w cysgodi, ond yn gorfod cruglwytho 
at eu gilydd, rhai mewn math o bebyll, ereill o dan wrthbanau. a 
Ilawer heb ddim i’w cysgodi rhag Uymder yr hin. Fel hyn y buont 
am ddau fis, llaw T er o honynt yn cael eu Iladd, tra yr oedd ereill yn 
cael eu fflangellu mor enbyd nes gorfod rhwymo eu hymysgaroedd 
rhag svrthio allan. Oddeutu yr amscr hyn, daeth un Cadfridog Parks 
o Richmond, Talaeth Ray, yr hwn ydoedd un o’r swvddogion a awd- 
urdodwyd 1 fyned i Diahman.ac aetn Hyrum Smith a’i frawd oddiyno 
yr un prvd. Wedi iddynt oil gyrhaedd Diahman, a myned i dy un 
Milwriad Wight, oddeutu un-ar-ddeg o’r gloch y nos, daeth gwraig 
Formonaidd i mewn, gan ddv.-yn ganddi ei dau blentyn, un yn ddwy 
flwydd a hanner, a’r Hall yn faban yn ei breichiau. Daeth ar ei 
thraed oddeutu tair milltir, trwv ganol yr eira, a chroesodd y Grand 
River pan oedd y dwfr hyd at ei gwasg. Dywedai fod rhai o’r tcr- 
fvsgwyr wedi ei bwrw allan o’i thy, cymmeryd ei holl feddiannau, a 
llosgi y ty, ac iddi hi gael gwuith achub ei hun a’i phlant. Yr oedd 
ei gwr yr amser hyny yn Virginia, a hithau yn byw yn unig. — Effeitli- 
iodd yr ymddygiad creulon hwn yn fawr ar y Milwriad Wight, a 
gofvnodd i*r Cadfridog Parks, yn nghlyw y lleill, pa mor hir yr oedd- 
ynt i ddvoddef felly ? Farodd hyn i’r terfysgwyr gael eu chwnlu, ac \ 
i’w harfaii gael eu cymmeryd. Ond buan y dyfeisiasaut ddichell 
newydd ; yn lie llosgi tai y Mormoniaid bellach, gosodasant clan yn 


PROPHWYD Y JUB1LI. 


125 


eu tai eu hunain (ond wedi eu gwaghau yn gyntaf), a gyru ar hyd y 
wlad i ddweyd mai gwaitli y Mormoniaid ydoedd. Yn ganlynol, ni 
ellid perswadio neh nad y Mormoniaid oedd yn euog, a chynhyrfwyd 
rhagfarn y wlad ting atynt yn fwy. Wrth sylwi ar ddyoddefaint y 
bobl yn Diahman, dvchwelodil ein tvst a’i frawd yn ol i ddinas y Far 
West, a danfonasant at y Llywodraethwr Atchinson, i hysbysu pa fodd 
yr oedd yn bod, ac erfyn am gynnorthwy os oedd yn bosibl. Yn y 
cyfamser, rhoddodd Barnwr y Llys Sirol orcliymyn i filisia y sir fod 
mewn parodrwydd dydd a nos, er cadw y trigolion rhag cael eu lladd, 
i’r hyn berygl yr oeddynt yn agored hob mynyd. Yr oedd poh peth 
yn parhau i ddyclirynu. Er hyny oil, yr oedd y bobl yn gobeithio 
o hyd y buasai y Llywodraethwr yn eu cynnorthwyo; a plian yr oedd- 
ynt yn dysgwyl am ymwared, gan weddio ac wylofain, canfyddasant 
fyddin fawr yn agosfiu at y dref, v rliai a ysgvdwent eu harfau gloyw- 
ion yn nyscleirdeb yr haul ; ac ni allai y trigolion lai na llawcnhau 
dros enyd, gan feddwl fod y Llywodraethwr wedi danfon i’w helpu. 
Ond er eu syndod, wedi i’r fyddin gyrhacdd yno, ffurfiasant eu hunain 
yn restr ddyblyg, a danfonasant dri clienad, yn dwyn baneri gwynion, 
i’r dref, i ymofyn tri o bersonau allan o honi, evil y buasai iddynt ladd 
y lleill, a gosod v dref yn we’nfflam. Dywcdodd y tri wrthynt, *‘Os oes 
rliaid dvstrywio y bobl, a llosgi v dref, yr ydym ni yn barod i dder- 
byn yr un dynghed.” Wedi hyn, enciliodd y fyddin yn ol oddeutu 
mill tir a hanner oddiwrth y dref ; ac yn fuan, danfonwyd cenad i 
ymddyddan a’r ddau gadfridog, ond cyn iddo gyrhaedd eu gwersyll, 
saethwyd ef gan un o bregethwyr y Methodistiaid, o’r enw Bogard ; 
ond, er hyny, llwyddodd i gael gweled un o honynt, yr hwn a ddywed- 
odd wrtho nad oedd y Hall yno, a’i fod wedi ei ddanfon yn ol, olier- 
wydd ei fod'yn rhy dosturiol wrth y Mormoniaid. Erfyniodd y cenad 
arno i arbed y dref dan boreu dranoeth, yr hyn yn oeraidd a ad daw - 
odd, gan nad oedd etto wedi derbyn gorchymyn oddiwrth y Llywod- 
raethwr, yr hwn oedd yn ddvsgwyl bob awr. Danfonwyd cenad eil- 
waith at yr un cadfridog. yu erfyn arno wneyd ei oreu i gadw bywydau 
y bobl, yr hwn a ddychwelodd a’r newydd o fod llawer wedi cael eu 
lladd yn druenus gan rai o filwyr cadfridog arall a elwid Lucas. 
Cafodd y troseddiadau hyn eu cyflawni cyn derhvn gorchymyn oddi- 
wrth y Llywodraethwr. Ychydig bach cyn gostwng haul, daeth 
byddin arall i mewn, dan lywyddiaeth un Cornelius Gillum, yr hwn 
fu yn difrodi yn erchyll niewn man arall yn flaenorol. Yr oedd y 
fyddin hon wedi lliwio eu gwynebau fel yr Indiaid. Byddent yn 
wban a rhuo fel Indiaid drwy y nos. Yn' gynnar yn y boreu, danfon- 
wyd cenad i gael ymweliad arall a’r Cadfridog Doniphan ; ac ar ei 
ddychweliad, hysbysodd fod gorchymyn v Llywodraetlnvr wedi dyfod; 
ac i’r Cadfridog Doniphan dd\veyd mai gorchymyn y Llywodraethwr 
oedd, llwyr ddyfetha y Mormoniaid, ond y cymmerai efe ei ddamnio 
cyn y gwnai ufyddhau iddo, ac y gallai y Ciidfridog Lucas wneyd fel 
y mynai. Eithr deallwyd nad oedd y gorchymyn hwn ond copi o’r 
un gwreiddiol, yr hwn oedd yn nwylaw y Prif-gadfridog Clark, ag 
oedd ar ei ffordd tua’r Far West, a chanddo fyddin ychwanegol o 
chwe mil. Yn fuan ar ol hyn, daeth cenad i’r dref, yn hysbysu fod 
Iladdiad dychrynllyd ar y bobl yn Maun’s Hill wedi dygwydd, yr hyn 


126 


PROPHWYD Y JUBILI. 


a gymmerodd le mewn canlyniad i’r gorchymyn a roddodd y Llywod- 
raethwr i lwyr ddyfetha y Mormoniaid. 

Parhaodd y fyddin a aeth i’r Far West, tra buont yno, i ddystrywio 
y caeau llafur, lladrata yr anifeiliaid, a’u lladd er mwyn difyrwcli. 
Yr oedd y ddinas wedi ei gwarchae ganddynt, ac ni oddefid i neb 
fyned i mewn nac allan dan boen manvolaeth. Cafodd llawer o’r 
trigolion eu saethu pan yn anturio allan i ymofyn lluniacth. Yr oedd 
an cae o ddeuddeg can env, yr hwn oedd y rhan fwyaf wedi ei or- 
chuddio a chnydau o lafur ; a chafodd y cyfan ei anrheithio gan y 
meirch yn y fyddin. Dranoeth ar ol i’r fyddin ddyfod yno, yn yr 
liwyr, aeth y Milwriad Hinkle i’r ddinas, gan ddymuno gweled Joseph 
Smith (hen.), Parley P. Pratt, Sidney Rigdon, Lyman Wight, - a 
George W. Robinson, a dweyd wrthynt fod y swyddogion yn y fyddin 
am ymgynghori a hwynt, a’u bod yn sicrhau na chaent eu niweidio. 
Cydsyniasant, ac aethant gvda’r milwriad tua’r gwersyll, pan yn fuan 
yr amgylchynwyd hwynt gan filwyr. Tybient mai i’w gwylio i’r 
gwersyll mewn diogehvch oedd eu dyben ; ond er eu syndod, pan 
ddygwyd hwy at y Cadfridog Lucas, aeth Hinkle yn mlaen ato, 
gan ddweyd, “Dymay carcharorion a gyfammodais i eudwyni chwi.” 
Tynodd Lucas ei gleddyf, a dywedodd, “ Yr ydych yn garcharorion i 
mi yn awr;” ac yn yr amser hyny, daeth y brif fyddin i’w cyfarfod. 
Agorasant ar y de a’r aswy, ac arweiniwvd Smith a’i gyfeillion rhyng- 
ddynt,.yn nghanol bloeddiadau ac wban y milwyr. Ar ol cael eu 
bradychu fel hyn, rhoddwyd hwynt dan wyliadwriaeth, a gorfodid 
hwynt i orwedd ar y ddaear oer trwy y nos, a dyw'edid wrthynt nad 
oedd wiw iddynt ddysgwyl eu rhyddid mwyach. Boreu dranoeth, 
cafodd y milwyr ganiatad i fyned i'r dref, i ailonyddu y bobl wrth ea 
pleser, myned i’w tai a’u hyspeilio, treisio y benywod, a' chymmeryd 
ymaith bob arf a allent gael. Oddeutu deuddeg o'r gloch, daeth y 
Milwriad Hinkle i dy ein tyst (Hyrum Smith), a gwnaed ef yn garch- 
aror gyda’r lleill, yn ngwyneb ei afiecbyd ef a’i deulu ar y pryd. Yn 
mhen banner awr, daliwyd un Amasa Lyman, a gosodwyd yntau dan 
yr un w}diadwriaeth. Buont allan y noson hono eilwaith ; a daeth 
Hinkle at H. Smith, a dywedodd y gwnai ef eu pleidio yn y llys milwr- 
aidd, ond ei fod yn ofni na lwyddai. Dywedodd hefyd fod llys arall 
yn eistedd y pryd hyny, yn yr hwn yr oedd oddeutu ugain o wahanol 
bregethwyr. Yn y boreu, daeth y Cadfridog Doniphan atynt, a dy- 
wedodd mai dedfryd y llys oedd, eu bod i gael eu saethu y boreu 
hwnw, ond na fynai efe un llaw yn y gorchwyl, a’i fod ef a’i fintai yn 
vmadael o’r lie, gan ystyricd y byddent yn tywalit gwacd gwirion. 
Gwnaeth y inudiad hwn o eiddo Doniphan gryn gynhwrf yn y fyddin, 
a llawer o siarad yn mhlith y swyddogion ; a darfu i’r carcharorion 
glywed “ na chawsai y Mormoniaid diefiig eu saethu y boreu hwnw, 
oherwydd i’r Cadfridog Doniphan daflu rhwystr, ac fod llys arall wedi 
gorchymyn eu dwyn i Swydd Jackson, i gael eu dienyddio yno.” 
Mewn ychydig fynydau, daeth dwy bedrolfen i’w hoi, ac wrth fyned 
i mewn iddynt, taniwyd at y carcharorion gan bedwar neu bump o 
wyr, ond yn anefieithiol. Cafodd y dynion eu sicrhau, a gyrwyd 
ymaith. Ar ol llawer o ymbil, cawsant fyned i’r ddinas dan warcheid- 
waid, i gael ffarwelio a’u perthynasau, a chael dillad, ond ni oddefid 


PROPHWYD Y JUBILI. 


127 


iddynt siarad gair. Yna aetliant yn y blaen tua Swydd Jackson, ac 
wedi myned 12 milltir, aroswyd dros y nos, a ehaniateid i’r carchar- 
orion gysgu allan yn yr eira, oddiwrth yr hyn y dyoddefasant yn 
erwin. Yn y boreu ar doriad y dydd, cychwvnwyd hwynt yn y blaen, 
gan wneyd dangosiad o bony lit i bawb ar hyd y ffordd, fel pe buasent 
yn elephantod neu gamelod. Craffid a sylwid arnynt o’r traed i’r 
coryn gan wyr, gwragedd, a phlant, ond yn unig na edry client eu dan- 
nedd. Parheid i ymddwyn felly tuag atvnt, hyd nes y cyrhaeddasant 
Independence, yn swydd Jackson, pryd y eawsant eu dangos drachefn 
dros yr holl dref. Wedi hyny, gosodwyd hwynt mewn hen goetty 
dan warchad, lie y gorfuwyd hwy i aros dros y nos a’r dydd canlynol. 
Ar ol bod yn y dref oddeutu pedwar diwrnod, daeth cenad oddiwrth 
y Cadfridog Clark i’w gorchvmyn yn ol i Richmond, swydd Ray, lie 
yr oedd efe a’i fyddin wedi gyrhaedd i’w dysgwyl hwy yno ; ond ar y 
boreu yr oeddynt i gychwyn, dywedodd y Cadfridog Wilson wrth y 
carcharorion bod y milvvyr yn dysgwyl y caent eu crogi ar y ffordd, 
oni bai fod y cadfridog arall am gael y pleser. Cyrhaeddasant Rich- 
mond ar y 9fed o Tachwedd, He y su-rhawyd hwy eihvaith mewn hen 
goetty. Yn mhen banner awr, daeth dyn i mewn a ehadwyni a chloion 
ganddo, a dyv\edodd ei fod ef wedi ei awdurdodi i’w gosod mewn 
rhwymau. Yr oedd y milwyr yn annelu eu drylliau tuag atynt, tra 
yr oedd y dyn* yn sicrhau y cadwynau am danynt. Mewn ychydig 
fynydau, daeth y Cadfridog Clark i mewn, a gofvnodd y carcharorion 
iddo pa beth oedd y mater eu bod yn cael eu trin felly; eitlir ni rodd- 
odd un ateb, ond dywedodd y caent wybod mewn ychydig ddyddiau. 
Pan oeddent yn parhau yn y sefyllfa hon, daeth dyn ieuanc o’r enw 
Grant i ymwe’ed a liwynt, yr hwn a’u hysbysodd iddo ef weled y 
Cadfridog Clark yn dewis ei ddynion i’w saetliu ar foreu dydd Llun ; 
gwelodd liwynt hefvd yn llwvtho eu drylliau a dwy belen i bob un, 
acwedi darfod anerchodd y cadfridog hwynt fel hyn : — “Foueddigion, 
cewch yr anrhydedd o saethu blaenoriaid v Mormoniaid am wyth o’r 
gloch boreu dydd Llun !” Ond trwy rywbeth neu gilydd, ni feiddicdd 
y cadfridog ddwyn ei arncan i ben; ac o ganlyniad anfonodd i Fort 
Leavenworth am y cyfraith-lyfr milwraidd, i gael gwybod a oedd pre- 
gethwyr, y rhai ni fuont erioed vn gwasanaethu fel milwyr, yn dyfod 
o dan ei gosp ef ; a threuliodd wythnos i’w chwilio: efelly, pasiodd y 
dydd Llun heb eu saethu. Yr oedd yn rhyfedd fod dyn fel y cadfrid- 
og heb wybod yn well. Beth bynag, wedi iddo gael allan nad oeddynt 
hwy o fewn ei gvlch i gospi, daeth i’r eoetty at y carcharorion, a dy- 
wedodd ei fod ef yn penderfynu eu cyflwyno drosodd i’r awdurdodau 
gwladol, fel personau yn euog o fradwriaeth, llofruddiaeth, a rhyw 
gryn lawer o bethau. Yn ganlynol, cytiwynwyd liwynt i’r awdurdodau. 
honedig hyny; a boreu drauoeth, tynvryd hwy o’u rhwymau, ac arwein- 
iwyd hwynt i’r llys. Austin A. King oedd y barnwr, ac un Mr. Birch 
yn gvfreithiwr yr adran, sef y ddau foneddig ag oedd yn eistedd yn y 
llys milwraidd yn Haenorol, pan y dedfrydwyd y carcharorion i gael 
eu saethu. Parhawyd i eistedd yn y llys hwn dros bedwar diwrnod ar 
ddeg, mewn rhyw ddull, ac y mae’r darluniad a rodda ein tyst ol 
ddygiad yn mlaen yn warth i wlad ag sydd yn yniffrostio cymmaint 
yn ei rhyddid a’i Christionogrwydd. — (Tw barli.au. J 


128 


PROFHW YD Y JUBILI. 


ADOLYGIAD. 

Sylwedd Pregeth ar y Gwyrthiau, or mwyn goleuo y Cyffredin , 
a danyos T icy 1 1 y Creaduriaid a alu ant hunain yn .“ Seintiau y 
Dyddiau Diweddaf Gan W. R. Davies, Dowlais. 

[PARHAD O DUD. 109-] 

Os ydyw ein bod ni heb iachau y neb a fynwch chwi, i foddio eich liaer- 
iadau gwawdus, yn profi nad oes arwyddion yn canlyn y rhai a gredant 
yr efengyl a brcgetlnvn ni, rhaid fod gadawiad Paul o Trophimus yn 
glaf, a Timotheus dan ei fynych wendid, yn profi nad oedd arwyddion 
yn ei ganlyn yntau. Rhyfedd, Syr, na fuasech yn dcall y drefn apos- 
tolaidd yn well na hyna, cyn meiddio dringo i bwlpud crioed i’w chynyg 
i ereill ! Nage ; Duw sy’n cyfranu y bcndithion fel y myno ef ei linn ; 
ac y mae eich testun ehwithau yn dwcyd hyny yn eich gwyneb, pe myn- 
ecb ei glywed. Darllenwch yr unfed adnod ar ddeg etto, Syr, o’r ben- 
nod a ddirdymvch, sef 1 Cor. xii — “ A’r boll bethau hyn [sef y doniau] 
y mae yr un a’r unrhyw Ysbryd yn eu gweithredu, gan ranu i hob un 
o’r neilldu [o’r saint] megvs y mae cfe [Ysbryd Duw] yn ewyllysio.’’ 
Nid fel yr ewyllysiwch chwi. Yna darllenwch adn. 30, a thewch A’ch 
gofyn arwyddion, rhag cywilydd. “ A oes gan bawb ddoniau iachau ? 
A yw pawb yn llefaru a tbafodau ? A yw pawb yn cyfieithu?” Ai 
tybied eich bod chwi mor ffol, mewn difrif, Mr. Davies, a cliredu fod 
neb yn honi gallu i wneyd un o’r pethau hyn, ond yn y modd, yr amser, 
ac fel y gwnai Duw trwyddynt ? Os nad ydych, paham y dangoswch 
eich bun yn lTolach etto drwy ein hcrio ni i’w gwneyd pan fynoch chwi ? 
Nage, Syr ; canlyn credinwyr y mae yr arwyddion, ac nid rhagflaenu 
eu gwadwyr, fel y dywed eu rhoddwr yn Marc xvi, 17, 18. Nid 
ydynt gyda chwi, canys addefwcli hyny, a gwadwch eu bodoliaeth, ac 
etto baerwch eich bod yn gredadyn ! Pa fodd y dichon hyny fod, heb 
i chwi wneyd Mab Duw yn gelwyddog? Cofiwch mai i’r “rhai a gred- 
ant ” yr oeddynt yn addawedig, ac nid i’r apostolion yn unig. Nid yw 
eich holl wawd a difenwi ar gost cloflni y druan dlawd dan sylw, namyn 
gwawd cymhwysiadol at Paul, ie, at Fab Duw ei bun. Ac wedi y gwnclo 
Duw gyfranu bendithion iacbaol i’r saint yma, pwy ond chwychwi yw y 
cyntaf a’r uchaf eich cloch yn gwaeddi “ twyll, twyll,” gan gam- 
ddarlunio y cyfan yn hollol yn y Bedyddiwr , ac ar yr un anadliad yn 
gwaeddi “gwyrtli, gwnewch wyrtli.” Cofiwch y dcfnydd a wnaed o’r 
wyrth amlwg hono, sef iachau esgyrn toredig coes 'William Hughes, nes 
iddo vodio yn y fan y rhoddwyd dwylaw arno ; ie, cofiwch lawer o bethau 
a wnaed yn ein plith ni, Syr, a cliofiwcb roi y gogoniant i Dduw, canys 
efe yn unig sy’n deilwng o hyny. Ni allodd neb o weision Duw arferyd 
un o’r doniau ond fel y cynhyrfid lnvy gan yr Ysbryd Gian. Eu dyled- 
swydd hwy yw gweinyddu yr ordinliad osode.dig, £ef eneinio ag olew, ac 
arddodi dwylaw, a liyny ar ddymuniad y claf. “Galwed [y claf] ato 
henuriaid yr eglwys.” Ai tybied y galwent liwynt heb fod ganddjmt 
fl^ r dd yr iacheid hwynt ? Paham y gwawdia y pregethwr ni am ofyn 
ffydd, ynte? Ni ddichon efc ddangos un addewid yn ngair Duw, fod 
neb i dderbyn iachad drwy y moddion hyn ond y saint. Nid yw yr 
esiamplau o fod rhai wedi eithrio oddiwrth y rheol, trwy fod Ysbryd 



PROPHTVYD Y JUBILI. 


129 


Duw yn eu cyinhcll cr ei ogoniant ef, yn cynnwys un gorchymyn i neb 
arall wneuthur felly, lies y calTont hwytliau yr un cyinhelliad, canys gan 
Dduw yn unig y inae liawl i eitlirio ; ond am ei weision, rhaid iddynt 
hwy droedio yn ol y rlieolan gosodedig. Addefa Mr. Davies fod iacliau 
cyrff dynion yn wyrth, aconid yw iachan eneidiau dynion yn fwy gwyrtli, 
Syr? Gwyrtli, meddwch cliwi, yw pob peth sydd “ goruwch irefn 
natur.” A fyddwch chwi bvth yn gweddio am ddim, Mr. Davies i 
"Wei vnte, os cewcli ateb mewn dim, dyna wyrth, yn ol cich rhesyineg 
eicli him. A ydycli yn gweddio am Ysbryd Duw? Rhaid eich bod yn 
gweddio am wyrth, neu addef mai yn unol a tlirefn natur eicli atebir. 
Onid chwychwi sy’n gwaeddi, north eich pen, ar i Dduw achnb eich 
gwrandawwyr, ac yn addef y byddai hyny yn wyrth ; ond, ar yr un lief, 
o’r un pwlpud, ac uwchben vrun bold, yngw'aeddi fod “gwyrthiau wedi 
darfod, ac nad ocs eu heisien,” gan ddifenwi y rliai a’u proffesant yn 
“ Sataniaid,” &e. 

Onid oes cisieu bwrw allan gythreuliaid yn awr? Atebed griddfanau 
y miloedd sydd yn adleisio yn muriau yr holl Lunatic Asylums dnvy y 
wlad. Onid ocs cisieu iacliau v edeifion yn awr ? Bvdded holl ddoc- 
toriaid y wlad yn dystion i’cli erbyn. Onid oes ar y saint, trwy’r byd, 
cisieu eu perffoithio yn awr ? Pa fodd y gall well cliwi ddwcyd nad oes 
eisien y moddion gosodedig i hyny yn awr, na ll’ydd yn yr ymarferiad o 
honynt? Beth yw eich sail i’r fath haeriadau l 

Wedi gwastraiiii amryw dudalenau i geisioprofi beth yw gwyrth, trwy 
groesi ei him, a dyfynu gwaith ereill ag sydd yn croesi eu gilydd, gwna 
Mr. Davies ei ddychymmygion ei Jiun yn rlieol i brofi gwyrth. Pa fodd 
3 T diclion y naill beth, sydd yn efikith o achos, fod yn wyrth, a’r eftaith 

0 ryw achos arall ddim yn wyrth ? A ydyw yn wyrth gwcled dyn yn 
derbyn iechyd dnvy ymarferiad a’r moddion apwyutiedig i hyny? Ac 
liid ydyw gwelcd ffrwytliau yn tyfu ar brenau yn wyrth. Onid yw y 
naill drwy cu flydd yn dysgwyl y fendith, oherwydd cyssylltiad yr add- 
ewid a’u hufydd-dod, fel y dysgwylia y Hall gael ei wenith yn ol yn y 
cynauaf, a hauodd efe drwy ei flydd? Ac onid Duw sy’n rhoddi y cyn- 
nydd ar y naill a’r llall, yn ol ei addewid? O na, nid ydyw yr Anian- 
yddwr ei him yn croesi ei ddcddfau gosodedig, Mr. Davies. Onid oedd 
efe wedi addaw y caflcnt iechyd y ffordd liono ? Yna, y mae yn debyg 

1 wyrth eich gweled chwi yn gwawdio y moddion hyny, ac etto yn ceisio 
y fendith drwy eich cyfundrefn Ddafisyddol, lieb y moddion na flydd. 
Oni addefasoch fod gwyrtli* yn weithred ? Os felly, nid yw goruwch 
dealltwriaeth y gweithredwr, onide damwain a fyddai ; canys diflana y 
wyrth ar ol y cynnydda dealltwriaeth y cyfryw. T Ve! done , Mr. Davies. 
Ond wedi gwelcd fod hyny yn croesi ei Ddafisyddiaeth, neidia i’r bwlch 
i’w liamddiffyn hithau lietyd, trwy ein cyfeirio at Joshua yn gorchymyn 
i’r haul sefyll. Ai tybied mai ar antur y dywedai Joshua hyny, heb 
ddeall dim am y cyssylltiad, na’r efiaith a ddygid ? Onid am hyny y 
gweddiai Josua ? Wei, dyma hi o clnvith yn liollol etto ; canys, yn ol 
rhesymeg Mr. Davies, y mae yn rhaid fod pob un a vnelo wyrth yn 
hollol ddiffydd yn y weithred, fel ei geilw, oherwydd ni ddichon fod flydd 
yn yr liyn y hvddent yn hollol anwyhodus am dano ! Dywed Paul yn 
Heb. xi, 1 — “Flydd yn wir yw sail y petliau yr ydys yn eu gobeithio, a 
sierwydd y pethau nid ydys yn eu gweled.” Pe darllenasech adn. 30, 
gwelsech mai “ trwy flydd v syrthiodd caerau Jerico.” Ac onid drwy 


130 


PROPHWYD Y JUMLI. 


ffydd y gorchymynodd efe i’r haul sefyll, Mr. Davies? A oedd ganddo 
flydd yn yr hyn ni ddeallai o’i herwydd ? Rhyfedd fel yr ydych yn eich 
taro eich hun i lawrbob ergyd ! ’Darllenwch y bennod hon, Mr. Davies, 
ynghyd a llawer o fanau ereill yn eich Bibl, a gwelwch mai trwy ffydd 
y gwneid gwyrthiau. “Trwy ffydd y goresgynasant deyrnasoedd, a gau- 
asant safnau llewod, a ddiffoddasant angerdd y tan, a thrwy ff^ T dd y der- 
byniai y gwragcdd eu meirw,” & c. Ac etto, mynwch chwi gael y meirw 
yn fyw, y cloffion i rodio, a’r deillion i wel’ed, erbyn eu gwaethaf, ffydd 
neu beidio ! ! Onid “gweddi y ffydd a iacha y claf ?” Onid “heb ffydd 
anmhosibl yw rhyngu bodd Duw ?” Ac a wna efe wyrth iadynt o’i an- 
fodd? “ Yr Arglwydd a’i cyfyd ef i fvny,” medd y Bibl. Nage, medd 
Mr. Davies, rhaid i ni wneyd liyny erbyn eu gwaethaf, onide profir nl 
yn dwyllwyr. Wei, gofynwn gwestiwn i’r ynfyd yn ol ei ynfydrwydd, 
rhag iddo ymffrostio yn ei olwg ei hun. Paham na orfodech chwi holl 
anghredinwyr Dowlais i gredn Dafisyddiaeth, Syr ? “ O, pregethu yw’r 

moddion a drefnodd Duw i ddwyn dynion i gredu,” ebe efe. Paham 
hyny? “Olierwydd fod ffydd yn dyfod trwy glywed,” ebe efe. Felly 
yn siwr; y mae ffydd yn ofynol er dyfod yn blant i Dduw, ynte, a hyny 
trwy glywed. O’r goreu, dynaa ddywedwn ninnau ; ond gofynwn etto, 
Onid yw ffydd yn ofynol er derbyn benditliion, neu “fara y plant,” ynte? 
Os felly, paham y dywedwch nad yw dweyd hyny “ond cuddio twyll ?” 
Ac onid yw eich twyll chwi yn amlwg iawn, trwy eich bod yn honi bod 
yn weinidog yr efcngyl, ac ynei gwadu fel hyn ? Dywedwch “ fod honi 
parhad gwyrthiau yn profi anghrediniaeth, calon galedwch, ac anffydd- 
iaeth dynion drwg.” Ac etto, pvofwch ni yn gyfryw, ie, yn“Satan- 
iaid,” o eisieu na byddai hyd y nod ein cysgod, ein dillad, &c., yn 
gwneuthur gwyrthiau yn marclmadoedd Merthyr, a phob amser y myn- 
wch chwi, a hyny i gyd er profi i chwi ein bod yr hyn y dywedwch chwi 
ein bod eisoes! Onid ydych yn sicrhau i’r hyd, er’s blynyddau, mai 
dynion cytlireulig, &c., ydym ? Rhaid eich bod yn eich ammau eich 
hun, Syr ! A gredech chwi ein bod yn weision i Dduw wedi cael 
gweled gwyrth ? Os gwnaech, byddai hyny yn profi nad ydych chwi 
yn was i Dduw yn awr. Pwy a welodd was i Dduw yn gofyn arwydd 
gan y rhai a eilw efe yn weision y diafol ? Dan addef y byddai y rhai 
hyny yn gwneuthur gwyrthiau liefvd, ac ar yr un addefiad yn dweyd mai 
dyma “ eitliafion rhyfyg, 11a all y diafol wneyd dyn yn fwy cytlireulig ac 
uffernol ” 11a hyny ? Onid ydych yn tebygu i’r hen Saul yn hyn ? Ac 
ofni yr ydym y byddai eich atebiad a’ch diwedd chwi yn gyffelyb i’r 
eiddo yntau. 

Y11 nliud. 18 , haera Mr. Davies mai er eadarnhau cristionogaeth y 
gwnaed gwyrt|iiau gynt, a bod honi eu parhad yn taflu dirmyg ar y rhai 
hyny. Ni wyddis pa un ai William, ai Richards, ai Davies, sydd yn 
liaeru hyn; canys haerai nn 0 lionynt, er’s ychydig yn ol, mai “ er ad- 
eiladacth yr eglwys” yr oeddynt; ac 0 ganlyniad, yr oedd y rhai hyny 
wedi credu ac ufyddhau i’r efengyl cyn y gallent fod yn yr eglwys. 
Wedi hyny, clywn rhyw un yn haeru mai dyben gwyrth oedd profi an- 
foniad personau. O’r goreu, Mr. Davies, dyna chwi yn eich magi eich 
hun etto, canys ni choelia neb rliesymol eich bod chwi yn anfonedig, 
oddicithr i chwi brofi hyny trwy eich gwyrthiau ! Onid yw hyna yn 
ddigon teg i chwi, Syr ? Ac onid ydych yn foddlon i gael eich pwyso 
yn eich dorian eich hun ? Wei, peidiwch a phroficsu bod yn anfonedig 


PROPHWYD Y JUBILI. 


131 


oddiwTth Dduw, ynte, nes y gwneloch ryw wyrth fechan ar hyd lieolydd 
Dowdais, neu farchnadoedd Merthyr; ie, pe bai ddim ond yfed gwydr- 
aid o w’enwyn, fel y ceisiechgan W. Henshaw wneyd. Pe buasech chwi 
yn was i Dduw, yn ol eich rhesyineg, dylasech fod wedi iachau “ Magws 
iach,” fel ei galwch : eawsocli gryn ainser, a bu hi yn dilyn eich enwad 
chwi am oddeutu deugain mlynedd, a chwi yn was i Dduw, ac heb wein- 
yddu y moadion iechyd iddi crioed, line hyd y nod weddio am iddi gael 
iachad ; canys gweddio am wyrth a fuasai hyny, bid siwr. Chwycliwi 
yn ceisio gaii bobl gredn eich bod yu anfoncdig i bregethu, dan wawdio 
a did dy mn yr ordinhadan a v/einyddai anfoncdigion Duw yn y cyn- 
oesoedd, aie, a dim cymmaint ag nn wyrth er profi hyny ychwaith ! 
Dylech chwi alw eich haeriadau yn ol, neu alw yr araeth genadol a dra- 
ddodasoch yn ddiweddar, yn ol ; canys pa fodd y gall eich ccnadon chwi 
gadarnhau eich efengyl chwi yn mhlith v paganiaid, heb ddangos profion 
gwyrthiol o’u danfoniad, mwy nag y gallai yr apostolion ? Ai dysgwyl 
i’r paganiaid adael crefyddnu eu hynafiaid, y rhai a roisant en bywydau 
drostynt, a wmewch, trwy ddim ond haeriadau rhyw ddycithr-ddyn o 
v/lad bell? Pa fodd y cynnygiwch y Testament Newydd yn rlieol idd- 
ynt, a hwnwyn tystio yn eich erbyn, gan addaw doniau yr Ysbryd Gian 
i’r rhai a’i credant, a chwithau yn eu gwadu? Onid gwaith ofer yw 
rhyw bethau fel hvn ? Ond am y Saint, nid oes eisieu iddynt hwy brofi 
eu hanfoniad, canys y maent yn pregethu yr efengyl a bregethodd Crist 
a’i apostolion, yn ol yr vsgrythyrau ; ac felly, prawf ein Duw ein dan- 
foniad ni yn anwadaawy, trwy gyfrann y doniau ysbrydol, &c., yn ol ei 
addewid, er adeiladaeth y saint. Ond etto, dymunwn wybod pwy a’ch 
danfonodd chwi i bregethu rhyw efengyl arall, heb fod yn seiliedig yn 
y Bibl. 

Yn nesaf, dywed — “ Mae honi parhad y gwyrthiau yn dyfetha ac }'n 
dystrywio y prawf gwyrthiol am byth, trwy eu gwneyd yn bethau cyff- 
redin.” Dyma hi ar ben yn awr! Os felly, yr oedd gwyrthiau Elias 
yn dystrywio rhai blaenorol Moses; yr oedd y gwyrthiau diweddarach 
yn bychanu y lleill a wnelid. O ddilyn y resymeg lion, casglwn mai y 
wyrth fwyaf oedd y gyntaf a wnaed erioed ! Ac mai gwyrth gyntaf 
Crist oedd y fw'yaf a wnaetli, a’r lleill yn lleihau o hyd, yn ol eu lliosog- 
rwydd ! Pwy a addefodd mai y wyrth olaf a wnaetli, sef adgyfodiad 
Iesu Grist, oedd y fwyaf? Yn ol Mr. Davies, buasai Crist yn profi ei 
ddanfoniad trwy beidio gwneyd un wyrth, lhagofn iddo f} r ehanu gwyrth- 
iau y cyn-oesoedd, pa rai oeddynt v r edi bod yn g} r ffredin am bedair mil o 
flynyddan, mwy neu lai. Gresyn fod yr apostolion wedi gwmeyd cvn- 
nifer o wyrthiau ncrtiiol yn enw Iesu, pan, yn ol Mr. Davies, y mae tu- 
eddiad yn nihob un o honynt i fvehanu y rhai a wnaetli ef ei hun, 
trwy eu gwneuthur yn bethau cyrlredin. Dyma ffordd ryfedd oedd 
gan Dduw — yn bychanu yn lie gogoneddu enw ei fab Iesu ! Barned y 
byd, a'ch cyfeillion, a ydych yn eich pwyll ! Onid yr un peth a fuasai 
i chwi haeru mai afal oedd y ffrwyth a dvfai ar y cyfryw T bren er’s oes- 
oedd yn ol, ond gan ei fod yn gyfr'rcdin erbyn hyn, nad afal vdyw ? 
Wele enghraifft o logic gvstrawenol Mr. Davies, a gadawn i’r darllen- 
ydd fvfyrio arni. “ Gofyn paham na ddygwyddai gwyrthiau yn 
feunyddiol, yw gofyn, Paham na pheidiai gwyrthiau a bod yn 
wyrthiau ! !” 


[7’iy burhuu ,] 


132 


PRO PH W YD Y JUBILI. 


. . Y GYMDEITHAS FARSIANDIOL. 

Y si a b ytl ddywenydd mawr genym hysbysu ewyllyswyr da y Gym- 
deithas ard s d£rchog hon am ei Uwyddiant rhyfeddol cisocs. Mae yr 
holl ranuu a ganiateir eu gwcrthu (scf deng mil) wedi eu cymmeryd i 
fyny, ac ymofyniad am amryw filoedd yn ychwaneg. Bwriada ypwyll- 
gor o gyfarwyddwyr, pan ddcl y Senedd nesaf ynghyd, i gynnyddu 
rhifedi y rhnnau i ugain mil, am bunt yr un, fel o’r blaen. Caniata y 
rlicolau amser rhesymol i’r aelodau dalu am eu rhanau, ond dymunir 
ar bawb ymdrechu talu y cyfan mor fuan ag y gallant, a goreu po 
gyntaf er eu lies eu hunain. 

Efallai 11a bvddai ycliydig sylwadau ar natur a dybenion y Gym- 
dcithas lion yn anfuddiol i’n darllenwyr, yn gymmaint a bod rhai wedi 
camgymmervd ei dybenion. Y mae yn wir fod ein bcirniaid yn barod 
i bigo gwallau pan soniwn air am ddim ag y mae arian mewn perbh- 
ynas ag ef. Nid oes achos rhyfcddu ambyny ychwaith, pan y maent 
mor awyddus i brophwydo drwg am bob pcth a wnelom. Y maent 
wedi bod yn son llavver yn yr America ein bod yn cydfwynhau ein 
meddiannau yn gyifredinol, ac y dvsgwylir i’r rhai a ymunant a’n 
lieglwys ni, roddi eu meddiannau i’r Gymdeithas, &c. Ond yr ydym 
yn t) r stio yn ddifrifol mai anwiredd hollol ywhyny. Nid yvv ein heg- 
lwys ni yn gofyn nac yn cymmeradwyo dim o’r fatli beth, ac ni ellir 
dwyn un engliraitft fod neb o honom wedi gw’nevd felly yn un parth 
o’r byd ond, o’r ochr arall, y mae pob un yn dal pob hawl ar ei eidd® 
ei hun, dan bob anigvlchiacl, fel o’r blaen, yn y wlad hon, a’r America 
hefyd ; ac y mae gan bawb ryddach ewyllys i gyfranu i’r tylodion, a 
pliob achosion daionus ereill, gyda ni, nag a ganiateir gydag un 
enwad a adwaenom. Yr oedd ein blaenoriaid ni yn yr America mor 
bell o fod yn cymmeryd eiddo ereill, fel nad oeddynt yn cacl dim at 
eu cynnaliaeth oddiwrth yr eghrys, ond pob un yn gweithio a’i ddwy- 
law, neu yn masgnachu, fel dynion ereill, er eu cynnaliaeth ; felly yr 
oedd byd y nod Joseph Smith hefyd. Y fusness hbno o ddala pob 
peth yn gyffredin, a berthyna i’r Oiveniaid, a’r Shaking Quakers , ond 
nid i ni eriocd. 

Meddylia rhai fod y Gymdeithas Earsiandiol hon mewn cyssylltiad 
a’n lieglwys ni. Ond camgymmeriad yw r hyny hefyd ; canys nid yw 
mewn un math o gyssylltiad a’r eghvys, fel y gwelir pan ystyrir fod y 
Gymdeithas wedi ei rheoleiddio yn ol cyfreithiau Prydain, ,w r edi ei 
chofrestru yn rheolaidd yn y Chancerg yn ol Act of Parliament , fel 
cymdeithasau masgnachol ereill, ac wedi sefydlu iddi svvyddw'yr, a 
phw'yllgor o gyfarwyddwyr, pa rai ydynt o dan feichniaid i wneuthur 
c} r fiaw T nder a phob aelod, yn ol cyfraith v wlad ; a gall pob un gael ei 
amddiffyn gan y gyfraith liono, fel na allant wneyd anghyfiawnder ag 
un o’r aelodau. Ac heblaw hyny, y mae rhai miloedd o ranau wedi 
eu prynu gan foneddigion nad ydynt yn ein hcglwvs ni. 

Nid Cymdeithas ymfudawl yw hon ychw’aith, fel y tvbia ereill, er 
eu cynnorthw’vo i fyned dros y mor pan ewvllysiant. 6 nd un o ddy- 
benion y Gymdeithas hon ydyw masgnachu gyda’r capital , fel y caffo 
yr aelodau yr ennill yn llog am eu harian. Trwy undcb galluogir nii 
wmeuthur hyn yn fwy eiinillgar o lawer nag un fifordd arall ; etto, y 


PROPHWYD Y JUBILI. 


133 


mae llywyddion v Gymdeithas yn ddynion profedig yn yr eglwys er’s 
blynydd'au. Dyben a all sydd raewn golwg gan y Gymdeithas ydyw, 
trn yn dwyn ehv i’r aelodau, eynnorthwyo er darparu moddion i dros- 
glwyddo y Saint a ewyllysiaut fyned drosodd. Dyben arall ydyw 
masgnachu gyda’r rhai sydd eisoes wedi myned drosodd tua California. 
Bwriedir anfon y llong newydd a rhagorol, scf “Zion's Hope," ardraul 
y Gymdeithas, gyda llwytli o bob math o mvyddau masgnachol acliel- 
fyddydol, o Liverpool tua California, yn mis Tnchwedd, i gyfarfod ein 
brodvr alltudiedig, fel y gallont lafnrio y ddaear yn y wlad odidog 
liono, a chodi yinborth iddynt eu hunain, ac i’r rhai a ddeuant yno 
atynt. Bwriedir cario yn mlacn yno weithfaau o bob natur, ag a fedd- 
ylir yn fanteisiol i’r Gymdeithas ; a daw y llongau a’u cynnyreli yn ol 
i Loegr, a manau ereill. 

Efallai fod y tylawd yn barod i ofyn, Pa lesad a ddiehon y fath 
Gymdeithas ei ddwyn iddo ef? Atebwn, mai llnwer, mewn llawer 
ffordd. Yn gyntaf, trwy ei alluogi i gasglu gyda phi Ant Duw i’r man 
lie yr addawodd Duw waredig&eth iddynt, pan dvwalltai efe ei bliiau 
a’i farnedigaethau dinystriol ar yr annuwiolion ag sydd yn trigo yn 
Dabilon fawr. Pu fodd felly, medd yr aelod wed’yn, ai ar gost ein 
Gymdeithas ni? Nage, gyfaill; nid ar draul neb arall ohd ei hunan, 
a hyny trwy dalu cost ei gludiad i’r Gymdeithas, efallai wedi eyrhaedd 
drosodd yno, yr hyn ni all dyn o deulu mawr ei wneyd yn hawdd yn y 
wlad lion, lie y mae eyflogau yn isel, a lluniaeth yn uchel. Nid wyf 
yn meddwl fod neb o’r Saint a ewyllysiai adael brawd a chwaer ar ol 
dan ddialedd Duw yn mhlitli eu gelvnion, oherwydd eu tylodi ; etto, 
beth a wnant, os na threfna Duw ryw ffordd o waredigaeth ? Wei, v 
mae Duw eisoes wedi agor v ffordd o’u blaen trwy y Gymdeithas 
ddaionus lion, ond iddynt wneyd a allant, a bydd hyny yn elw i’r 
Gymdeithas hefyd. 

Pe bai rhai o’r Saint tylodion yn myned at rai o’r ra arsi and wyr hyny 
sydd wedi eu cyfoethogi ar arian y Saint, ac yn gofvn iddynt eu eyn- 
northwyo i fvned drosodd yn eu llongau, beth a ddywedid wrthynt, 
tybied? Meddyliein eu elywed naill ai yn ehwerthin am eu penau, 
neu yn dweyd eu bod yn ynfydu. Wrth hyn, ynte, v gwelir defnydd- 
ioldeb y Gymdeithas hon yn y peth hyn ; ae ymdreelied hyd y nod y 
tylodion o’i phlaid, eanys y mae eu gwaredigaeth dymhorol yn ymddi- 
bynu ar ei Uwyddiant. 

Yniddengys y Gymdeithas hon hefyd yn ddefnyddiol iawn i’r Saint 
hefyd, wrth ystyried y galluoga hwynt, trwy eu eydweithrediad, i gael 
siopau, manufactories , a phoh peth a fydd arnynt eisieu yn eu plith eu 
hunain yno, yn lie parhau i fod, fel y maent wedi bod drwy’r blyn- 
yddoedd, yn eyfoethogi estroniaid, y rhai a ddeuant a'u nwyfau drud- 
fawr i’w plith, ac wedi eael eu harian a droent yn fradvryr creulon ac 
erlidgar iddvnt. Y mae y Saint yn Missouri, ae yn Illinois, wedi bod 
dan anfanteision mawr o herwydd pethau felly, ac y mae yn bryd idd- 
yut, bellach, fwynhau ffrwyth eu llafur caled yn eu plith eu liunain, a 
chynnorthwyo y naill y Hall yn y wladhono, gan fodyn eu plith ddyn- 
ion medrus at bob busness, ac yn awyddus i lesoli pawb, yn enwedig 
teulu y ffydd. 

Gwel y Saint eu dyledswydd a’u braint i dalu am eu rhanau mor 


134 


PROPHWYD Y JUBILI. 


fuan ag y byddo modd, wrth ystyried v gost fawr sydd i brynu llong 
newydd, ci darparu hi a’i llwyth o’r farsiandiaeth fwyaf addas ac 
ennillgar yn y parthau hyny o Ddeheudir America y troant iddynt ar 
y ffordd, fel na raid ond yn unig eu hysbysu y bwriedir talu am y 
llong hon o hyn i’r gwyliau nesaf. 

Gofaled y liywyddion dros y gwahanol adranau yn Nghymru, gadw 
eu cyrddau i’r perwyl hyny mor gvsson ag y gallant, a danfon yr hyn ' 
a delir i’r Trysorydd, W. Phillips, Merthyr, mor fuan ag y gellir ar ol 
pob cwrdd, fel y gallo yntau cu hanfon gyda eu gilydd i'r prif drysor- 
wyr yn Liverpool yn ddioed. 

Gofaled pob aelod am gael ticket gan yr ysgrifenydd, yn dang os yr 
hyn a dalo i’r trysorydd, a rhadwer hwvnt yn ofalus nes y byddant 
wedi gorphen talu eu rhan, ac pa cant deed o’u rhan lieu eu rhanau, 
yn unol a chyfraitli y wlad, fel pan yn prynu tir, neu ryw eiddo arall, 
yr hyn a allant werthu i arall os cwyllysiant. Dymunol iawn fyddai 
i bawb ymdrechu talu ei ranau yn llawn cyn yr ymfudant i’r America, 
a chael ei gweithredoedd hefyd, ac wedi hyny nid yw eu cartrede yn 
effeithio ar eu cyssylltiad a'r Gymdeithas mawn un modd, ond cael 
gwybod pa le y byddant. 

Dysgwylir i’r ysgrifenyddion a phob trysorydd, yn gystal a’r aelod- 
au, gadw eu cyfrifon yn tanwl ac eglur; canys rhaid i’r llywyddion a’r 
pwyllgor fyned a chopi o’u boll gyfrifon, pa faint o avian a dderhyn- 
iasant, a dalasant, a pha fodd, yngliyd a desgrifiad cywir o sefyllfa y 
Gymdeithas, bob cwrdd blynyddol i’r Chancery , yn mha le ni chan- 
iateir dim cyfrifon ond a gydunant a’r tickets , wedi eu llaw-arwyddo 
gan y gwalianol swyddwyr : ac er nad ydym ni vn derbyn, yn talu, 
nae yn handlo un geiniog o arian y Gymdeithas mewn un dull 11 a 
modd, etto dymunem weled y swyddwyr yn gwneyd pob peth yn 
rheolaidd, fel na byddo cam-ddeall mewn perthynas i’r Gymdeithas, 
ond y byddo yn llwyddo i ennill yr ymddiried a’r gefnogaeth a deil- 
ynga gau bawb. 

D.S. Y mae ychwaneg o’r printed receipts i’w cael gan William 
Phillips, Merthyr. Gellir cael cop'iau o’r Deed of Settlement hefyd, 
yn Saesneg, am 4c. yr un. 


CENADIAETH AMERICANAIDD I FRYDAIN. 

Bydd yn llawen gan y Saint i glywed am ddyfodiad tri o’r deuddeg 
Apostol, sef Orson Hyde, Parley P. Pratt, a John Taylor, drosodd i 
Loegr unwaith yn rhagor. Y maent mewn cyflawn iechyd, ac wedi 
eu hamdoi ag ysbrvd tanbaid eu swyddi ucliel. Bydd yn fwy llaw- 
enydd etto, debygwn, yn enwedig i’r Cymry, glywed fod y ddau olaf 
wedi addaw talu yniweliad a’u brod)T a’u chwiorydd yn Nghymiu 
cyn hir; efallai y deuant i Ferthyr cyn y Nadolig nesaf, ond rlioddir 
gwybodaeth etto. Gadawodd y brodyr ffyddlon hyn eu gwragedd a’u 
plant, a’r oil a feddent, yn ngwersvll blaenaf y Saint yn yr anialwch, 
a dychwelasant drwy lawer o bervglon ac anhawsderau ar for a thir, 
i wasanaethu yr eglwys yn Mhrydain ; ac i hysbysu a threfnu mater- 
ion pwysig, ar ba rai y mae lhvyddiant, undeb, perffeithiad, a gwared- 



FROPHWYD y jubili. 


135 


igaeth yr holl Saint, i raddau helaeth, yn dibynn. Mae eu hunan- 
ymwadiad, eu ffvddlondeb, a’u diwydrwydd digvffelyb, yn dystion 
amlwg o’u cariad at y Saint, ac o’u hawydd mawr i’w llesoli. Ni raid 
hysbysu fod cost y brodyr hyn wedi, ac yn parhau i fod, yn fawr iawn, 
canys gwelir hyny yn amlwg. * Dymunem i’r Saint ddeall hefyd, mai 
dynion yw y rliai hyn sydd yn byw, ac yn dyfod o eithafion y gor- 
llewin pell ar eu cost eu hunain. Nid oes na tholl, na threth, nac uu 
ffordd arall er talu y costau, ond yr hyn a gyfrana y Saint o ewyllys 
rydd. Yr ydym yn dystion fod y bobl hyn ar hyd y blvnyddoedd, 
yn gweithio a'u dwylnw er cynnal eu hunain a’u teuluoedd, gan 
aberthu yr hyn a allent o’u hamser i waith y weinidogaeth, a’u bod 
yn ddiweddaf oil wedi cael eu hamddifadu o’r oil a feddent oherwydd 
eu crefydd; ond, er y cyfan, gwelir eu bod yn benderfynol, fel bugeil- 
iaid da, i bortlii y praidd a didwyll laeth y gair — Ye. i roddi eu bywyd- 
au i lawr dros braidd eu Bugail Mawr, yn hytrnch na’u gadael yn 
ysglyfaeth i’r bleiddiaid. Gobeithiwn, ynte, y dengys y Saint yn 
Ngliymru eu bod yn deilwng o wasanaeth y fath ddynion, drwy 
ymbarotoi i gyfranu o’u heiddo, hyd eithaf eu gallu, yn ol fel y mae 
Duw wedi eu llwyddo, i dalu costau a diwallu anghenrheidiau y brod- 
yr hyn, pan y deuant i’n plith. Meddyliwn na raid ond coffau y 
Saint am hvn, y bydd eu llygaid yn agored yn y fan, i weled yr 
anghenrheidrwydd o hono — ein dyledswydd i wneyd yr hyn a allwn 
iddynt, a’r fraint fawr o gael cyfranu i’r rhai y gw^yddoin yn dda 
ddigon eu bod yn weision i’r Duw' bvw, yn genadon heddwch, yn 
anfonedigion y Brenin i gasglu ei blant i 41 swper neithior yr Oen,” 
i gael etifeddu gwynfyd, derchafiad, a gogoniant tragvwyddol, pan 
ddel teyrnas Dduw yn ei nerth a’i godidogrwydd hanfodol. Na 
feddylied neb yn ormod, ynte, i gyfranu o’u pethau tvmmorol i’r rhai 
sydd yn dwyn iddynt gvflawnder bendithion efengyl y tangucfedd. 
Gadawodd y brodyr hyn wersyll y Saint yn mhlith yr Indiaid, yn agos 
i’r Council Bluffs, tuhwnt i ororau y bobl wynion, rai cannoedd o 
filltiroedd. Gwersyllant yno i auafu. Maent yn trigo mewn pebyll, 
yh cyneuafu gwair i’w hanifeiliaid, ac yn hela bwyd iddynt eu hunain 
dros y gauaf, megys cig ych gwyllt, carw ( dkj , &c. Y mae ganddynt 
yn y gw'ersyll dros hanner cant o filoedd o anifeiliaid comiog, heblaw 
ceffylau, mulod, defaid, &c. Y mae yn dda genym glywed fod yr holl 
Indiaid yn roesawms iawn o honynt — penaethifiid pob llwytli a’r a 
welsant wedi caniatau iddynt gyflawn ryddid i feddiaunu a thrigo yn 
heddycblawn yn y lie a ddewdsant o’u tiriogaethnu hwy, heb arian ac 
heb bris yn y byd. Dyma wers ! Dyma esiampl o ddyngarwch a 
thiriondeb ymysgaroedd paganiaid y goedwig, i’r Cristionogion an- 
nynol hyny a yspeiliasant y Saint o’u tiroedd, o dalaeth bwy gilvdd, 
am yn agos* i ugain mlynedd, Ye, w T edi iddynt ei brynu a thalu eu 
harian i’r llyw r odraeth am dano ! ! Nid rhyfcdd fod yr Indiaid yn 
gwrthod y crefyddau hyny sydd yn achosi y fath effeithiau -anghyf- 
iawn a hyn. 0, Sectariaeth, *pa bryd v’th ddigonir ag ysglyfaeth 
waedlyd ? Ond dychwel fy enaid oddiar yr olygfa ; melysach yw 
hanes meibion y goedwig anial, na chlywsant lais turturNef, ond llais 
yr eryr a’r dylluan, pa rai ni throediasant ffordd cenadydd, namyn 
camrau’r arth a’r cadno. Mae yr Indiaid yn diwallu y Saint a choed 


13G 


PROPHWYD Y JUBILI. 


yn rhald, ac yn dymuno arnynt aros yn eu plith i’w djsgu mewn cel- 
fyddyd, ainaethyddiaeth, &c. Mae y Saint yn rhoddi cnydau yn y 
tir erbyn dyfodiad yr ail wersyll vno i’w fwynhau. Bwriadent godi 
eu pebyll ac ymhvybro yn mlaen ddechreu yr haf, pan dyfai glaswellt 
i’r anifciliaid ; a bwriada y tri brawd'hyn ddychwelyd yno i gychwyn 
gyda hwynt y pryd hyny. Gobeithiwn yr ymdrecha pawb eu goreu 
i gyfranu i’x brodyr uchod, er cynnorthwyo y rhai hyny, druain, sydd 
yn liela eu bwyd beunyddiol yn y goedwig, gan ymddibynu ar Raglun- 
iaeth am ddogn dydd yn ei ddydd, fel yr ant yn mlaen. Y mae eu 
dysgwyliad atom ni sydd mewn llawnder yn awr, ac y mae eu sefyllfa 
dosturus yn teilyngu ein cynnorthwy ; y mae cyfleusdra yn bresennol, 
ac efallai mai am y tro diweddaf y ceir cyfleusdra, i anfon atynt, gan 
y byddant tu hwnt i’r mynyddoedd creiglyd yr haf dyfodol. Cyfranu 
iddynt hwy vw rhoi benthvg i’r Hwn a bia y ddaear a’i chyflawnder, 
ac efe a dal yn ol ar ei ganfed : efe a ddywed hefyd, “ Yn gymmaint 
ag i chwi gyfranu i’r rhai hyn fy mrodyr i, yn wir i mi y gwnaethoch.” 
Yr ydym yn bwriadu cynnal cymmanfa yn Merthyr, pan y del y 
brodyr cvfeiriedig drosodd, a bydd cyfleusdra y prvd hyny i gyfranu 
iddynt. Ond y mae P. P. Pratt a J. Taylor wedi deisyf arnom dder- 
byn drostvnt yr hyn a gvfrcnir yn flaenorol, a chan na fydd eu haros- 
iad ond byr, a llawer o faterion pwysig yn cymmeryd yr amser pryd 
hyny, gwell ydyw i bawb anfon yr hyn a allant i ni yn flaenorol, a 
chant ddangoseg am dauynt. Frodyr a chwiorydd anwyl, ni fu gal- 
wad cvffelyb i hwn arnoch o’r blaen, ac nid yw yn debyg y bydd etto ; 
ynn ymegni'wch am unwaith i’w helpu hwy yn awr, a hwythau a’u 
talant yn ol, drwy ddarpnru lleoedd i’n derbyn ninnau i’w trigfanau 
tragywyddol yno, pan na fydd un ddinas noddfa arall i’w chael rhag 
llid y gelyn, plaau, heintiau, rhyfeloedd, terfysgoedd cenedloedd, a’r 
boll faraedigaethau ofnadwy a fwriada Arglwydd yr holl ddaear 
dywallt yn ei lidiawgrwydd ar holl drigolion anedifeiriol ac erlidgar 
Babilon fawr, sef “ Mam putteiniaid y byd,” ynghyd a’i holl dylwyth. 
Mawr a disymmwth fydd ei chyflafan. “ Dinystrydd y cenedloedd” a 
ddalio ei gleddyf ysgwy dedig, mawr a chadarn, yn ei law ei hun, hyd 
oni byddo yr holl rai gonest eu hegwyddor wedi cael diangfa o’i 
olianol hi, fel na dderbyniont o’u phliiau. Yn wir, meddaf i chwi, nid 
a yr oes a’r genedlaeth lion heibio, hyd oni chwblha efe ei waith, ei 
ddyeithr-waith ; efe a’i cwtoga ac a’i gwna yn fyr mewn cyfiawnder. 
Cofied y Saint hyn, ynte, nad oes i ni yma ddinas barhaus ; canys yn 
myriydd Sion, ac yn Jerusalem yn unig, y bydd gwaredigaeth dym- 
morol a thragywyddol. 


CYMMANFA MANCHESTER. 

Ar ddydd Sadwrn, dydd Sul, a dydd Llun, y 17eg, y 18fed, a’r 19fed 
o Hydref, cynnaliwyd Cymmanfa gyffredinol yn y dref hon, ar ba 
achlysur cawsom y pleser mawr o gyfarfod a Rawer o’n brodyr anwyl 
o America, wedi cael eisoes flynyddoedd rai o’u cwmni, a chael y 
fraint o gydweithio ag amryw o honvnt yn ngwinllan ein Harglwydd 
yn y gorllewin pell, dan lawer o wrthwynebiadau. Mawr y llawen- 



TROPHWYD Y JUBILI. 


137 


ydd a lanwai ein mynwes wrth gyfarfod etto, i ryfela yn y wlad hon 
dan faner yr un Brenin. Mae v brodyr hyn wedi derbyn eu cynnysg- 
aethi'ad yn nheml Dduw yn Nauvoo cyn cychwyn, ac yn awr ar 
geiiadiaeth i Frydain. Yn eu plith y mae tri o’r apostolion, sef 
Orson Hyde, P. P. Pratt, a John Taylor. • 

Dydd Sadwrn, am ddeg, cymnieradwywyd 0. Hyde i fod yn llyw- 
ydd drwy y gymmanfa, yr hwn yn ei wresogrwydd a'i hyawdledd 
arferol a ddechreuodd gan osod niaterion pwysig y gymmanfa i lawr, 
a dangos pwysfawrogrwydd y gwaith rhyfeddol raewn Haw, a gorfol- 
eddu yn fawr ar ei ddychweliad i’r winllan y buasai efe yn offeryn i 
ddechreu ei phlanu. Pan y daethai efe, a dau neu dri o’i frodyr o’r 
America yma, er’s tua chwe mlynedd yn ol, nid ocdd neb yma wcdi 
clvwed gair am yr efengyl hon ; ond yn awr, er ei syndod, gwelai ei 
hun wedi ei amgylchu gan Saint cariadus wrth y miloedd, pa rai ydynt 
yn gwybod yn awr inai gwir oedd eu tystiolaeth hwy ar y dechreu^- 
sef, fod Dnw wedi eu danfon yno i bregethu ei efengyl dragvwyddol. 
Diolchai y brawd ffvddlon hwn i Dduw, am iddo gael dyfod unwaith 
etto i’n plith, a dymunai ar i Dduw fendithio pob un o honom yn ol 
ei anghen, a’n cadw yn ffvddlon hyd y diwedd. 

Dilynwyd ef gan P. P. Pratt, yr hwn a ddywedai fod yr olvgfa 
hardd o’i flaen yn dwyn ei feddwl yn ol at sefydliad yr cglwys yma — y 
gwrthwynebiadau a gawsai efe yma: y gwynebau siriol a’i hadgotfai 
am olygfeydd rhyfeddol a welsai yn y wlad hon, yn yr America, ac ar 
ei daith i’r anialwch gorllewinol; aphan ganfvddai ei hun yn eu plith, 
drwy y cyfan, yr oedd ei lawenydd yn fwy nag y caniataai ei deim- 
ladau iddo ei ddesgrifio, ond tystiodd yn sobr a dwys am wirionedd y 
gwaith mawr hwn, ac annogodd bawb i ymadnewyddu fwy-fwy i’w 
gario yn mlaen. Tcimlai fwy o -awydd i eistedd i lawr, i syllu yn 
ngwynebau hoff ei hen frodyr, nag i’w hanerch yn awr, a therfynai 
drwy fendithio pawb o bob gradd a sefyllfa, o’i Mawrhydi dirion ar ei 
gorsedd hyd y gwaelaf o’r hil ddynol. Yr oedd ei galon yn gyflawn 
o fendithion, a dim ond bendithion. Y'na galwodd ar D. Jones i 
anerch y eyfarfod,y byddai yn dra hoff ganddo ef unwaith etto glywed 
y llais hoff a swniodd yn ei glustiau er’s blynyddoecid yn ol. Yrahel- 
aethodd ar ei ffyddlondeb, a’r anwyldeb a feddai ato er ys talm, pan 
gyd-filwriai ag ef yn yr America. 

Yna cododd D. Jones i fyny, a desgrifiodd yr olygfa a’r cwmpeini 
presennol fel yn ^nnysgwyliadwy iddo ar y pryd, ac fel o’r bron yn 
rhy dda i fod yn wir. Dywedai am vr amser cyntaf y cyfarfu a Mr. 
-Pratt, pan y cafodd vr anrhydedd o’i gludo ef a’i deulu ynghyd, ac yn 
agos i drichant o Saint a ddaethant gydag ef o Loegr, i fyny yr afon 
Missisippi, o St. Louis i Nauvoo, yn ei agerdd*fad. Cofiai yn dda 
ddigon y ddvsgeidiaeth a glywsai ar y pryd ; mai dyna yr amser yr 
agonvyd ei lvgaid i weled sefyllfa anfanteistiol ei frodyr a’i chwiorydd 
yn Nghymru, ac y cynneuwyd y wreichionen gyntaf o sel ac awydd 
yn ei fvnwes ef i ymweled a’i wlad, i gvnnyg iddvnt y goleuni dwyfol 
a ddyscleiriasai mor danbaid ar ei lvgaid ei hun, ac na foddlonwyd 
byth mo liono tra yr arosodd yno, ond cynnyddodd ei sel yn fwy-fwy, 
a’i awydd a’i gariad at ei genedl, nes cyrhaedd yn ffiam angherddol ac 
anniffoddadwy. Diolchai yn fawr am y fraint oruchel o gael y fath 


138 


PROPHWYD Y JUBILI. 


genadiaeth, a chynnyg yr efengy] hon sy’n dwyn bendithion i bawb, 
a dim ond bendithion i bawb a’i creda. Nid oedd yn ddrwg ganddo 
am ddim yn fwy nag am na fuasai wedi dyfod yn gynt. Yr oedd yn 
gwybod mai gwaith Duw sydd ganddo mewn Haw, a phenderfynai 
yn nerth Duw i fyned yn mlaen i lesoli ei gyd-genedl, drwy roddi 
iddynt oleuni yr efengyl nes dryllio cadwyni rhagfarn, a’u dwyn yn 
rhyddion, l’e, yn feibion ac yn fercked i Dduw. Yr oedd yn llawen 
ganddo hysbysu fod llwyddiant graddol a chysson ar yr efengyl yn 
mhob man lie ei phregethid yn Nghymru; eu bod wedi bedyddio 
dros gant a hanner yn y tri mis diweddaf ; fod' eu nifer bresennol yn 
Nghymru tua naw cant, a bod lluoedd yn credu heblaw hyny. Hys- 
bysai fod cenadon yn pregethu yn mhob sir o’r bron drwy Gymru, ei 
fod ef ei hun wedi bod yn teithio oddiamgylch pob sir o Gymru, ond 
un, gan bregethu bob nos, yn y trefydd mwyaf, yn yr haf diweddaf ; 
fod llnoedd yn dyfod i wrando, a chan mwyaf yn siriol hefyd, oddi- 
eithr ambell hen Pharisead sectyddol, neu fugail a ofnai golli y cnu. 
Dywedai iddo ef ei hun gyhoeddi deuddeg o draethodau. yn egluro yr 
egwyddorion, eu hamddiffyn, &c., yn y flwyddyn a hanner diweddaf, 
yn cvnnwys dros filiwn o dudalenau 12 plyg, a’u bod oil o’r bron wedi 
eu dosparthu drwy y wlad. Dywedai fod ganddo obaifch da am ddych- * 
weliad llawer o’i frodyr a’i chwiorydd unwaed — fod lluoedd etto ar 
ddyfod i mewn i winllan Arglwydd y lluoedd, ac mai ei benderfyniad 
ef vw myned yn mlaen, deued a ddelo, serch i hyny gostio ei fywyd 
iddo. — Yna terfynwyd y cwrdd boreuol drwy weddi. 

Am ddau, yn y prydnawn, anerchodd y brodyr John Taylor a P. P. 
Pratt y gynnulleidfa liosog yn wresog iawn am yr adgyfodiad, ei ddull, 
a’i drefn, a’r modd i sicrhau rhan ynddo. 

Yn yr hwyr, treuliwyd y cwrdd* gan mwyaf mewn materion a ber- 
thynai i’r Gymdeithas Fasgnachol. Cefnogai y llywydd ac ereill yn 
fawr, ar amryw ystyriaethau, y buddioldeb o ohirio ei gweithrediadau 
dros yr amser presennol ; fod yn anmhosibl iddi, dan yr amgylchiadau 
presennol, lwyddo i ateb dybenion daionus ei sefydliad. Dywedwyd 
llawer o blaid ac yn erbyn y cynnygiad ; ond ar ddiwedd y cwrdd, 
pendcrfyrtwyd yn unfrydol i beidio myned a hi yn y blaen yn bresennol. ! 

Dydd.-Sul, cynnaliwvd y eyrddau yn yr Hall of Science, oherwydd | 
fod y Hall yn rhy fychan i gynnal y gynnulleidfa. 

Treuliwyd cwrdd y boreu, a’r prydnawn gan mwyaf, i drefnu mater- 
ion y gwahanol gynnadleddau trwy Prydain, gosod y llywyddion ar- 
nynt, ac mewn hyfforddiadau pa fodd i gario y gwaith yn mlaen yn 
fwy llwyddiannus ; ac annogai y llywydd yn fawr ar i bawb o’r llyw- ( , 
yddion hyn dori allan ar y dde a’r aswy, i eangu eu' cyffiniau. trwy I 
bregethu yr ymadroddion sydd yn dechreu rhai yn Nghrist yn unig, I! 
a gobeithiai y caffent ychwaneg o ysbryd eu swyddi nag erioed, nes y | 
byddai argraffiadau eu cynghorion yn y Gymmanfa lion, fel cawodydd * 
o wlaw prydlawn ar wely o flodau, yn arogli trwy Frydain fel per [l 
lysiau paradwys, er gogoniant i Dduw. !< 

Yn yr hwyr, annerchodd y brawd J. Taylor y dorf yn ei ddull 
gwresog a hyawdl. Profodd mai trwy lawer o rwystrau y niae yn ; 
rhaid myned i mewn i deyrnas Dduw. Rhoddodd hanes cynnwystawr ■ , 
O’rprif erlidigaethau a gafodd yr eglwys yn yr America er pan ym- jj 


PROPHWYD Y JUBILI. 


139 


unodd efe 8 hi, ac yn enwedig yn Nauvoo, merthyrdod Joseph a 
Hyrum Smith yn y carchar, ynghyd ag alltudiaeth y Saint wedi hyny 
i'r anialwch. Desgrifiai eu taith i'r anialwch yn gyflawn o anhaws- 
derau, ond fod yr holl Saint yn galonog a phenderfynol, oil mewn 
undeb, ac yn gofalu am, ac yn cynnorthwyo y naill y Hall, nes nad 
oeddyntyn teimlo nac yn cael amser i feddwl nemawr am eu trallod- 
ion eu hunain. Mwynh^ent iechyd rhagorol, wrth ystyried gynnifer 

0 wragedd a phlantoedd yn eu plith, heb erioed o’rblaen arferydbyw 
a bod yn y goedwig, cysgu allan y nos dan eu pebyll, na methu carl 
eu bwyd yn ei bryd ; ond fod ganddynt gysur na Wyr y byd ddim am 
dano, i ddal eu meddwl goruwch tonau cynddeiriog erlidigaetli ac ad- 
fyd. Sylwai, mai po fwyaf eu cyfyngder, mwyaf eu ffydd, eu hym- 
road, a'u cysur. Yn nghanol y cyfan dyrchafant eu per.au, gan wybcd 
fod amser eu hymwared hwy yn agosau. Gadawsai. ei wraig a'i blant 
yn lion yn y gwersyll, yn Council Bluffs, yn ngwlad yr Indiaid, i ddy- 
fod ar y genadiaeth hon.. Ystyriai yn fwy anrhydedd cael y swydd a'r 
gwaith a fedd, na dim a allai y byd ei anrhegu ag ef ; ac annogai y 
Saint i fod yn llawen ac yn amyneddgar dan bob trallodion ; mai 
44 wedi hir oedi y daw y fendith,” ac mai 44 mewn iawn bryd y niedwn, 
oni ddiffygiwn.” A meddyliem iddo gael y fath ddylanwad ar y gyn- 
nulleidfa nes yr oedd yno bawb yn foddlon i ddyoddef pob peth er 
mwyn Crist a'r efengyl, 'ie, pe costiai yr oil a feddent, a'u bywydau 
hefyd, gan ymorphwys ar addewid Crist — “Yn wir, meddaf i chwi, y 
neb a adawo dai, neu diroedd, tad, neu fam, na dim arall, er fy mwyn 

1 a’r efengyl, efe a dderbyn y can cymmaint yn y bywyd hwn, ac yn 
y byd a ddaw fywyd tragwyddol.” Gallai Mr. Taylor, fel llawer o’r 
Saint, nid yn unig bregethu yr athrawiaeth hon, ond llawenhau am ei 
fod wedi rhoddi esiamplau lawer drosti, trwy ymwadu a'r oil a feddai, 
yn hytrach na'r efengyl. Mewn pedwar parth o’r America, y mae tai 
a meddiannau a berthynent iddo ef, pa rai a yspeiliwyd oddiarno heb 
un math o iawnder byth am danynt. Dywedai ei fod yn ystyried ei 
aberthau yn fychain iawn etto, wrth ystyried i bwy y gwnaeth hwynt. 
Cofus gan y Saint fod Mr. Taylor gyda Mr. Smith yn y carchar, pan 
laddwyd ef a'i frawd. Trywanwyd yntau a phedair o fwledi ar y pryd, 
ac etto nid yw y cyfan yn digaloni gronyn arno, ond yn hytrach ei 
wroli i fyned yn y blaen. Y tro diweddaf y cawsom y fraint i sefyll o 
flaen torf yn ochr Mr. Taylor oedd yn ngharchar Carthage, a da iawn 
y cofiwn destunau ein pregethau, trwy y barau heiyrn, i'r terfysglu 
a gersient fywyd J. ac H. Smith. Do, parhausom i bregethu Jiddyrit 
yno ammodau hedd, hyd o fewn ychydig oriau i J r amser y lladdwyd 
hwynt, ac yn nerth Duw parhawn i bregethu yr un genadwri hyd ein 
hawr olaf ein hunain, gan adael y canlyniad yn llaw ein Meistr. Di- 
lynwyd Mr. Taylor gan y llywydd, mewn cynglior pwysig i'r pregeth- 
wvr pa fodd i gyflawni eu gwaith, ac i'r aelodau pa fodd i fyw er 
gogoniant i Dduw, a therfynodd y cwrdd trwy weddio a chanu. Yna 
vmadawodd y dorf serchus gyda phob arwyddion o foddlonrwydd 
mawr. 

Dydd Llun a dreuliwyd gan mwyaf yn ychwanegol ar fusiness y 
Gymdeithas Fasgnachol, a gwahanol faterion llywyddion y cangenau 
cynnadleddawl. Ac felly terfynodd y gymmanfa lwyddiannus a llesoi 


140 


FROPHWYD Y JUBILI. 


hon, drwy i’r llywydd roddi ei farewell address yn deimladwy a c 
eifeithiol iawn, a gweddio ar Dduw am ei fendith a’i sel ddwyfol ar 
ein hymdrechiadau, er adeiladu teyrnas yr Immanuel, a dwyn bywyd 
ac anllygredigaeth i oleuni, ues llanw y bvd a goleuni a gwybodaeth 
o Dduw, fel y toa y dyfroedd y mor— pan na fydd ond un Brenin yn 
teyrnasu, a’i enw yn un, a phawb yn un yn ei addoli mewn gwynfyd 
a gogoniant tragywyddol. , 


DINAS NAUVOO. 

Mae yr American Sun y^i hysbvsu foi Dinas Nauvoo yn parhau i gael 
ei haflonyddu. Ymddengys fod y trigolion diweddaraf, sef y rhai a 
ymfudasant yma o’r taleitblau ereill, ac a brynasant feddiannau y 
Saint alltudiedig, wedi penderfvnu amddiffyn eu hunain a’u meddian- 
nau rhag ymosodiadau annynol y llu o fileiniaid ag sydd yn parliau i 
ddyfetha a bwgwth Had'd yn y cylchoedd hyny. Mae y cyffredin yn 
tosturio wrth drigolion presennol Nauvoo, ond ni ymddygid felly tuag 
at y Saint. Eithr yr vdys yn gweled yn awr ar bwy yr oedd y bai o’r 
blaen, drwy fod y terfysgwyr hyu yn parhau yr un yn eu hymddyg- 
iadau drygionus. Gobeithiwn yr amddiffyna y trigolion y ddinas, 
nes caffo y gweddill sydd yno o’r Saint amser i ddianc i’r anialwch. 
Hysbysa y newyddiaduron a ddvgodd y llong St. George drosodd, 
fod y gwrth-Formoniaid yn fil o wyr dan gyflawn arfau, ar eu ffordd i 
Nauvoo, ar y 26ain o’r mis diweddaf, a bod ymladdfa yn debyg o fod. 
Hawdd gan awduron gyhoeddi “Rhyfel Mormonaidd,” “Terfysg yn 
mhlith y Mormoniaid,” a thadogi pob bai a chythrwfl a wneid yn y 
wlad hono ar y Mormoniaid, fel eu galwant, drwy y blynyddoedd, fel 
pe buasent hwy yr achos o’r cyfan. Ond yn awr, pan y mae cyrnmer- 
iadau y naill blaid a’r llall yn ymddangos yn eu lliw priodpl, ni wyddis 
dan ba enw gogoneddus y cyhoeddant y rhyfeloedd, y cynhwrf, y 
lladd, a’r llosgi, sydd yn parhau yno, wedi i’r Mormoniaid i gyd o’r 
bron fyned gannoedd o fUltiroedd oddiyno. 


GALWAD AR BECHADURIAID. 

0, bechaduriaid, trowch mewn pryd — 
Ar bechu mwy na rowch eich bryd ; 

Ond ffowch am rad faddeuant Duw, 

Ag ysbryd prudd a chalon friw. 

Y taliad cyflawn ar y pren, 

A roddwyd gan Enneiniog Nen, 

All glirio’ch heiau mawr a man, 

A’ch arbed rhag haeddiannol dan. 

Os ufyddhewch, cewch ifafr Duw, 

A thrwy ei Fab ef fythol fyw : 

Mae’r fraint yn rhad, a thaer yw Ef 
I an nog dyn i wran4o 'i lef. 


rhydwbont; argraffwyd GAN JOHN JONES. 


Blabn-Dal, 3c.] [Ol-Dal, 3Jc. 

Atocq den of etto ,— a gwir wedif,. 

Cewch jpredu neu beidio; 

Er pob damt, nad faint a fo, 

Ni pheidiaf a phrophwjdo. 

PROPHWYD Y JUBILI, 

NEU 

SEREN Y SAINT. 

"TB ABGLWTDD IOB a LBFABODD) pwy ni PBBOPDWYDA 7 cants ni 
WNA TB ABGLWTDD DDIM, A*B NA DDANOOSO BI OTFB1NACB 
I*W WKISION Y PBOPnWTDI. ,f 


3 " ■ ■ ■ ■ 

Rhif. 6.] RHAGFYR, 1846. [Cyf. I. 


CYNNWYSIAD. 

TUD. 

Corff neu Eglwys Crist 142 

Elias.... 148 

Amddiffyniad y Saint versw Cyhuddiadau Thdmas Jones, 

Merthyr, ac ereill 148 

Adolygiad ar Bregeth y Parch. W. R. Davies, Dowlais, 

ar y Gwyrthiau (parhad) 156 

Cyramanfa Sir Fynwy . .^ 160 

Y Genadiaeth yn Siroedd Cymru 163 

Yr Efengyl yn Lloegr, Scotland, &c 163 

Australia 164 

Ynysoedd M6r y De 164 

Yr Adgyfodiad Cyntaf 164 


MERTHYR-TYDFIL: 
CYHOEDDWYD AC- AR WERTH GAN D. JONES; 

AC AB WEBTU DKPYD 

gan y saint yn gyffredinol, a llawer 

O LYPRWERTHWYR. 

1846. 



CYFNEWIDIAD MAINTIOLI Y PROPHWYD. 


Daw y Prophwyd allan y flwyddyn nesaf yn un-ar-bymtbeg o da- 
dalenau, 6*t un plygiad & ch 3 mt ; ei bris fydd dwy geiniog y 
rhifyn. 

Yr achosion o’r cyfaewidiad hwn ydynt, oberwydd ein bod ar 
fedr cyhoeddi amryw draethodau ar bynciau athrawiaethol, y* rhai 
ydynt yn rby faith i’r Prophwyd hcb eu rhanu ; etto pe eu rhenid, 
ni byddant mor ddefnyddiol i’r rhai byny ag nad ydynt yn 
dderbynwyr cysson o’r Prophwyd. Trwy leihau ei bris gallu- 
ogir llawer ychwaneg i’w gael nag am ei bris presennol. Heblaw 
fbd llwyddiant rhyfeddol y Saint yn Nghymru, a gwledydd ereill, 
yn gofyn ac yn teilyngu ychwaneg o’n sylw nag a ellir ganiatau 
iddynt yn y Prophwyd, ar ei ddull presennol, gofynir hefyd am 
ychwaneg o gynghorion, rheolau dyscyblaethol, a'r pethau a berth- 
• ynant i iawm drefn ac adeiladaeth y Saint trwy’r dywysogaeth yn 
eu santeiddiaf ffydd, a*u perffeithio mewm undeb a chariad brawd- 
ol. A hyderwn y bydd y cyfnewidiad yn achosi, nid yn unig ei 
ledaeniad, ond ei ddefhyddioldeb i’r Saint. 

Cynnwysa y Prophwyd — I. Sylwadau byrion a chynnwysfawr ar 
ein pynciau hyny ag a wrthwynebir fwyaf gan ein cydwladwyr. 

II. Hanesion cglwysig, megys, cymmanfaoedd, bedyddiadau, er- 
lidigaethau, ynghyd k mawrion weithredoedd Duw yn mhlith ei 
Saint yn Nghymru. 

III. Hanesion y Saint AmericQnaidd yn yr anialwch, eu taitb 
a’u hynt yn California, ynghyd ag ansawdd y wlad hyfryd-hono. 
Hefyd, y pethau mwyaf dyddorawl a gymmer le yn mhlith yr eg- 
lwys yn Ewrop, ynysoedd y m6r, a thrwy’r byd. 

) IV. Arwyddion yr amserau o bryd bwy gilydd — effeithiau cledd- 
yf mawT a chadarn Duw y rhyfel, yr hwn sydd yn ysgwydedig yn 
awr uwchben yr boll ddacar. 

V. Atebion i gwcstiynau y swyddogion a’r Saint, er egluro ein 
hathrawiaeth, ein rheolau dyscyblaethol, &c., a’u dwyn oil i undeb 
y ffydd. 

VI. Arnddiffyniadau yn ngwyneb camgyliuddiadau yn erbyn* y 
Saint, a chamddarluniadau o’u hathrawiaeth. 


Cyhoeddwyd yn ddiweddar, pris Pedair Ceiniog, 

H YMNAU, Wedi eu cyfansoddi a’u cas*lu yn fwyaf neillduol, 
at wosanaeth Saint y Dyddiau Diweddaf. Merthyr Tydfil : 
cyhoeddwyd ac ar werth gan Capt. D. Jones. 


. MERTHYR-TYDFIL. 

G WAHODDIR y Cymry i NEUADD Y CYMREIGYDDIOM 
(White Lion), yn y dref hon, i glywed y GREFYDD 

APOSTOLAIDD, fel ei hadferwyd drwy Weinidogaeth AngylaidcL — 
Traddodir Darlithoedd bob Sul am 11 o ? r gloch,ac yn yr hwyr am 6, 
er profi y Pynciau Athrawiaethol a ganlyn yn ysgrythyrol a rhesymol : 
— Ffydd yn Mab Duw fel digonol ^Varedwr — EdifeirwchT— Bedydd er 
tnoddeuant pechodau — Arddodiad dwylaw er derbyn yr Ysbryd Gl&n — 
Adferiad y Doniau Ysbrydol — Adferiad yr luddewon i Palestina — Y r 
Adgyfodiad cyntaf — Teyrnasiad personol Crist ar y Ddaear am Fil e 
Flynyddoedd — Y Farn Gyffredinol — -Y Nef a’r Ddaear newydd, a 
thynghedfen dragywyddol y Bydyssawd a'i Drigolion ! ! ! 

Pregethir yr athrawiaeth hon yn NEUADD Y DOWLAIS INN , 
DOWLAIS, bob Sabboth, ar yr amser uchod. 

D.S Y mae croesaw i batch ddyfod i mewn heb dalu dim. 


CYHOEDDIADAU SAINT V DYDD1AU DIWEDDAP. 

I. 

Cyhoeddwyd yn ddiweddar, Pris Chwecheiniog, 

Y F A RW WEDI El' CH.YFODI YN FYW! 

NBU . , 

YR HEN GREFYDD NEWYDD. ' 

TRAETHAWD 

.YN DANQOS 

ANGHYF.NEWIDIOLDEB TEYRNAS DDUW. 

. ‘ GAN CAPT. D. JONES. ’ 

%* Nid oes ond ychydig gopiau o'r Traethawd heb eu gwerthu. 
Gellir ei gael gyda’r Prophwyd. 


Newydd ei Gyhoeddi, gan yr un, Pris Tair Ceintog yn unig, 

ATEBYDD ■ 

Y GWRTHDDADLEUON A DDYGIR YN FWYAF CYFFRE- 
DINOL DRWY Y WLAD 

•/ 

YN ERBYN 

SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF, 

A’r Athrawiaeth a broffesant ; 

MEWN PPURP O YMDDYDDAN RHWNG MEISTRIAID TRADD- 
ODIAD, SECTARIAD, A SANT. 


Cyhoeddwyd yn ddiweddar, gan yr tin, Pris Cehiiog a Dimai. 

AN EEC H.I AD 

r . * # 

DEUDDEG APOSTOL AT ROLL FRENINOEDD, CYNG- 
HORWYR, BAltNWYR, A PJIOBL Y BYD. 

IV. 

Newydd ei Gyhoeddi, gan yr un, Pris Dwy Gemiog 

Y GLORIAN, 

V N B RON Y GWELIB • # 

DAVID YN PWYSO WILLUMS, A WILLIAMS YN 
, PWYSO DAVID ; 

/ r NEU 

David Williams, o Abercanaid, yn gwrthddweyd eijun, tredi ei ddal yn 
ei dwyll, a'i btofi yn euoy o Ddeistiaeth. 




PROPHWYD Y JTJBILI. 


<e MAE Y DEYRNAS WED1 DYFOD.” 


Rhif. 6.] RHAGFYR, 1846. [Cyf. I. 


CORFF NEU EGLWYS CRIST. 

“ Un corff sydd, ac un Ysbryd,” medd yr ysgrythyr ; ac y mae 
yn pertbyn i’r corff hwn, megy's- i’r corff dynol, amrywiol o 
aelodau, yr oil wedi eu gosod ynddo a’u cydgyssylltu fel ag y mae 
yr Ysbryd yn ewyllysio. Megys ag y mae anghen yn y corff 
dynol atr yr boll aelodau, efelly y mae anghen yn nghorff neu 
eglwys Crist am yr boll wahanol aelodau sydd yn pertbyn iddynt. 
Nid all y corff dynol hebgor y llygaid ; y mae eisieu y rhai hyn 
i’w arvvain a’i dywys. Mae y clustiau yr un mor wasanaethgar 
yn eu swydd * y traed, y breichiau, a’r aelodau oil, ydynt yu 
angbenrheidiol ac yn ddefnyddiol yn eu lie. Ni ddywed y glust 
wrth y llygad, Nid rhaid i mi wrthyt. Y droed nis dywed nad yw 
y fraicb 3m ofynol ; nab’ fraich nad yw y droed. Y mae yr oil yn 
cyfansoddi ac yn gweini i’r un corff. Y mae eisieu iddynt oil i 
barhau yn eu priodol waith ; y llygaid i wyho, y clustiau i gly wed, 
y breicbiau i amddiffyn, a’r traed i ■ ymlwybro. Nid gwiw i’r 
llygaid ymadael a’r corff pan yn ieuanc, a dweyd eu bod wedi 
cyflawni digon yn ei ieuenctyd ef i’w ddiwallu yn ei hen oed. 
Efelly y gellir dywedyd am yr aelodau ereill. Y maent oil i fod 
mewn undeb, ac i barhau mewn undeb. 

Tebyg i liyn y mae corff Crist wedi ei gyfansoddi. “ Rhai yn 
wir a osododd Duw yn yr eglwys; yn gyntaf apostolion, yn ail 
propbwydi, yn drydydd atlirawon, yna gwyrthiau; wedi hyny 
doniau i iachau, cynnorthwyau, llywodraethau, rhywiogaethau 
tafodau.” Mae y petbau hyn oil “i berffeithio y saint, i waith 
y weinidogaeth, i adeilad corff Crist ac y mae y pethau hyn oil 
i wasanaethu yn eu gwahanol swyddi tra y parhao anghen y corff 
— -i'e, “ hyd oni ymgyfarfyddom oil yn undeb ffydd, a gwybodaetb 
Mab Duw, yn wr perffaith, at fesur oedran eyflawnder Crist.” 


U 2 


PROPHWYD Y JDBTLT. 


Ddarllenydd anwyl, a ythvyt ti wedi dy fedyddio trwy yr Ysbryd 
i’r corff gogoneddus hwn, ac wedi dy ddi'odu ganddo ? Mae yn 
anghenrheidiol i ti wybod. Yr wyt yn gweled fod nodau corff 
Crist yn eglur iawn. Mae yr boll aelodau- yn rheolaidd ynddo, 
canys Duw sydd wedi eu cydgyssylltu. Na ddyweded dyn y gellir 
hebgor rhai o’r aelodau ; yr Arglwydd a’u trefnodd, ac am hyny 
dystawed dyn. Ewyllys Duw, ddarllenydd, yw i ti ddyfod i undeb 
a’r corff hwn, os nad yd wyt, a chael gwybodaeth dy fod ynddo. 
Ond, os ydwyt yn perthyn iddo, mawr yw dy fraint ! 


ELIAS. 

Nid oes neraawr berson ag y sonir am dano yn yr ysgrythyrau, mor 
anadnabyddus a hwn. Wedi yr holl esbonio a dweyd am dano, myn- 
yeh y gofynir i ninnnu, Pwy yw yr Elias hwnw ! Gan na chawsom 
foddlonrwydd yn yr un atebiad awelsom etto, anturiwn gynnygyr hyn 
a ganlyn am atebiad i’rcwestiwn ; ac os gallwn ond dangoa y gwahan- 
iaeth yn ddealladwy ag sydd rhwng y cyfryw berson a’r swydd neu y 
cymmeriad a bertliyna iddo, dyry hyny allwedd dirgelwch i ddeall y 
swydd ryfedd hono ag yr oedd Elias i’w chyflawni, yn ol prophwycfol- 
iaeth Malachi, yn mhen. iv, 5, 6: — “ Wele, mi a anfonaf i chwi Elias 
v prophwyd eyn dyfod dydd mawr ac ofnadwy yr Arglwydd. Ac efe 
a dry galon y tadau at y plant, a chalon y plant at eu tadau ; rhag i mi 
ddyfod a tharo y ddaear a melldith.” 

Y pwnc mawr mewn dadl yw, Ai loan Fedyddiwr a feddylir wrth yr 
Elias hwn ? Addefwn fod rhyw anhawsder i ddeall yr ysgrythyrau a 
gvfeiriant at y personau hyn, eu bod vri vmddangos yn groes-haeriadol, 
a’u bod, fel rhai manau ereill, yn cael eu defnyddio gan anfiyddwyr 
yn dameidiau melys i wrthbrofi dwyfoldeb v prophwydoliaethau, pan, 
mewn gwirionedd, mae y ffaith yn hollol groes i hyny, fel yr ym- 
drechwn egluro. Dywedodd yr angel Gabriel wrth Zacharias, Luc i, 

13 — 17: — “ Nac ofna Zacharias, canys gwrandawwyd dy weddi ; a’tfr 
wraig Elizabeth a ddwg i ti fab, a thi a elwi ei enw ef lean. A bydd 
i ti lawenydd a gorfoledd, a llawer a lawenvchant am ei enedjgaeth ef. 
Canys mawr a fydd efe yn ngolwg yr Arglwydd, ac nid yf 11 a gwin na 
diod gadarn; ac efe a gyflawnir a’r Ysbryd Gian o groth ei fam ; a 
llawer o blant Israel a dry efe at vr Arglwydd eu Duw. Ac efe a a o 
flaen ci wyneb ef yn ysbryd a nerth Elias, i droi calonau y tadau at y j 
plant, a’r anufydd i drioethineb y cjfiuwn; i ddarparu i’r Arglwydd 


PROPHWYD Y JUBILI. 

bobl briodol.” Meddylid fod yr angel yraa yn dangos, tuhwnt i bob 
dadl, mai at yr loan hwn y cyfeiria Malachi ucliod.' Ond medd y 
dadleuydd, Os felly, paham y gwada loan hyny raor eofn wrth yr off- 
eiriaid a’r Lefiaid, yn loan i, 21 ? — “A hwy a ofynasant iddo, Beth 
ynte? Ai Elias wyt ti ? Yntau [loan] a ddywedodd, Nage Pa un 
o’r ddau a goeliaf ? Atebaf, y coeliaf fi y ddau yn hollol, a choeliaf 
Iesu Grist hefyd, pan y dywed yn Mat. xi, 13, 14, — “ Canys yr holl 
gyfraith a’r proplnvydi a brophwydasant hyd loan. Ac os ewyllysiwck 
ei dderbyn, efc [loan] yw yr Elias yr hwn oedd ar ddyfod.” Wei, 

' medd y darllenydd, yr ydych yn gwneyd y pwnc yn fwy dyrys yn awr 
nag o’r blaen, trwy ryw gymmysgcdd rhyfeddol o bropliwydoliaethau 
a haeriadau hollol g roes i’w gilydd ;* ac, ond barnu yn ol lliosogrwydd 
y tystion, rhaid fod loan yn gelwyddog ar eirwiredd Gabriel a Mab 
Duw, canys dywcdant hwy mai Ye, a gwada yntau, a dywed “ Nage 
Beth a wnewch ? Ai esbonio ei feddwl yn amgen nag a ddywed ? Na 
wnawn byth. Ai addef loan yn gelwyddog, ynte beio ar y cyfieithiad, 
a wnewch ? 0 na, ni raid gwneyd hyny ychwaith ; ac os na allwn 

gyssoni yr ysgrythyrau heb hyny, addefwn ein hanwybodaeth yn 
rhwydd, a dywedwn fel Paul gynt — “Bydded Duw yn eirwir, a phob 
dyn yn gelwyddog." Nid ydym yma yn addef anffaeledigrwydd cyf- 
ieithwyr ychwaith. A chyn ysgoi y cwlwm hwn, anturiwn haeriad 
arno, er mor anghylymedig y riichon ymddangos, a rhown ryddid ac 
annogaeth i’r neb a fyno ei wella ; h. y., Mai loan oedd yr Elias. . Dy- 
wedwn hefyd, Nad loan oedd yr Elias / Bvdd amyneddgar gyda ni, 
ddarllenydd, canys nid ydym wrth groes-haeru fel liyn ond ail adrodd ] 

yr ysgrythyrau blaenorol. Ac yn awr at y gorchwyl o brofi hyn yn 
rhesymol, yn ysgrythyrol, ac wrth gwrs yn wirioneddau dwyfol. 

Sonia yr ysgrythyrau am yr Elias, sef ysbryd , nerth , rieu swydd 
Elias, yn ami, yn hytrach nag am berson o’r enw hw r n. Cyfeiriant at 
lwyddiant y gwaith mawr hwnw ag y cafodd .y person cyntaf dan yr 
enw hwn yr allweddau o hono, sef adferiad, yr hyn a brofa Crist yn 
Marc ix, 12, pan ddywed — “ Elias yn ddiau gan ddyfod yn gyntaf a 
edfryd bob peth,” &c. Felly rhaid mai loan Fedyddiwr oedd yr Elias 
y cyfeiria Crist ato yn yr hyn a ganlyn, adn. 13, — “ Eitlir yr wyf yn 
dywedyd i chwi, ddyfod o Elias yn ddiau , a gwneuthur o honynt iddo 
yr hyn a fynasent, fel yr ysgrifenwyd am dano." 

Ond er gweled yn amlycach y gwahaniaeth a wneir rliwng y gwa- 
hanol bersonau, a’r cyssylltiad a welir rhwmg yr un swyrldau yn vr 
adferiad hollol a rhyfedd a arfaethodd, y Duw doieth yn v cvnghor 
bQreu, i’w gyflawni o radd i.radd, o oes i oes; hyd lies ei cwblheir, 


144 


PROPHWYD Y JUBILI. 


dyr«d yn ol i daflu gohvg ar y darlun ardderchog a chywrain a gyn- 
Muniwyd cyn bod ei eisieu, i ddwyn yn mlaen adferiad pob peth, Ye, 
cyn dirywiad un peth. Pan vr oedd y ddaear hon yn chaos , yn aflun- 
iaidd a gwag, wedi ei gorchuddio a dwfr, a’r elfenau beb eu rheol- 
eiddio yn eu cyfartalwch cymmedrol, i gydweithredu er gogoniant ei 
Plien-saer, ac er lies a mwyniant ei hiliogaeth ; a chyn i Dduw ddy- 
wedyd “ Bydded goleuni i’e, cyn canu o ser y boreu, nae i feibion 
13 uw lamu o lawenydd, rhagwehvyd tyngbedfen druenus, a llygredig- 
aeth trwyadl yr holl elfenau a gyfansoddant y bel droed fach hon, a’i 
phreswylyddion oil. Ac nid yn unig rhagwehvyd hyn oil, ond trefn- 
xvyd cynllun perffaith i ddwyn nid yn unig dynion, ond pob peth a 
lygrid, yn ol i berlfeithrvvydd. Do, trefnwyd v cynllun, neu y peiriant 
os mynwch, sef y dull y gwneid hyn oil, yn y cynghor rhyfeudol 
hvvnw a gynnaliodd y Duwiau ar foreu y dydd grr aethant at vgwaith o 
osod eu gardd mewn trefn, ac i wneyd gweision i’w ehadw felly. 
Main spring y peiriant hwn, neu y pegwn hunan-gynhyrhol ar ba uny 
troai pob olwyn o hono yvv yr Oen hwmv a laddwyd er seiliad y hyd \ 
Yr oedd cynllun y Jeliofa mor berffaith, cyffiniau a phegynau y darlun 
yn yinddangos mor eglur iddynt hwy y pryd liyny ag yn awr ; ac y 
mae y cyfryngau yn cael eu llemvi, o oes i oes, gyda cbywreinrwydd 
pen celfydd ; ae yn mlaen yr aiff nes y bydd y bydhwn a’i gyfiawnder 
yn fac simile o’r darlun a dynwyd o hono y boreu rhyfedd hwnw. Ni 
ddichon fod dim ynddo yn walianol i’r patrwn, heb fod y patrynydd 
wedi ei siomi. Ni ddichon yr adferiad fod yn welliant ar y patrwn, 
heb brofi anmherffeithrwydd y patrwn, ac o ganlyniad, heb brofi an- 
mherfFeithrwydd yr hwn a’i gwnaeth. Ond gwelir cyn hir fod pob 
peth yn myned yn mlaen wrtli reol, ac nad dainweiniau yw dim i’r 
Duw hollwybodol. Y mae efe yn gosod ffnvyn yn ugenau y traws- 
feddiannydd, ac yn gosod terfyn ar gadwyn tywysog .y byd hwn. Yr 
un bys sydd yn arwain y glob hon yn ei chylchoedd, ac yn goruwch- 
lywodraethu teyrnwiail ei hamherawdwyr, ag a’i cvchwynodd ar ei 
phegynau rhewog ar y dechreu ; i’e, rhyw ddydd sy’n dod gwelir yr 
uidg deyrnwialen amlierodraetliol yn y llaw a’i pia ; a tLry yn wialen 
haiarn i’r naill ran, ac yn deyrnwialen aur i’r rhan arall, pan yr estyna 
hi allan ewchben ein byd ni, ac y delo i feddiannu y ddaear, i rwvmo 
y bradwr diedig, i adferu y ddaear a’i chyhawnder. ac i ddwyn teyrn- 
asoedd y byd yn eiddo i’n Harglwydd ni a’i Grist ef. 

Dygir yr adferiad trwyadl hwn o’r ddaear a’i chvflawnder oddiam- 
gylch trwy allu Duv/, trwy ofterynoliaeth y drosol ddwyfol hono aroddir 
San Dduw i’w holl weision, sef yr ofFeiriadaeth sydd yn ol nerth byw- 


i 



PElOPEWYD y jubtli. 


145 


yd annherfynol, yr hon sydd yn rhwyino yn y nefoedd yr hyn a wnpir 
gan ei pherchenogion ar y ddaear. Ac er dyddiau y troscddwr cyntaf^ 
trwy yr oesoedd, y mae y dynion lij^ny a orwisgwyd ag av/durdod yr 
offeiriadaeth, ac ag ysbryd y bropliwydoliaeth, i’r graddau ag y rhwyg- 
wyd y guddlen, acyragorodd dorau y tragwyddolfyd ar cu hamrantau, 
wedi bod yn gorfoleddu yn y gobaitli am, ac yn dangog yn eu tro 
ogoniant yr adferiad rliyfeddol a gogoneddus hwn. Taniai yr awen 
dduwiolfrydig ber ganiadau o glod i’r dydd hwn. Hoff bwnc y pro- 
phwydi oedd hwn. ¥r oedd pensil y portreiedydd yn cyflymu i’w 
ddarlunio, tafod y dysgedig yn ymboffi yn ei ganmol, a phin yr ysgrif- 
envdd a lynai yn y tyn-faen dwyfol hwn hron yn ddiysgog. Nid wrth 
ymdrin a nemawr bwnc y llanwai Ysbryd Duw eneidiau y prophwydi 
a’r saint duwiol a mwy o orfoledd na phan y dangosai iddynt yr adfer- 
iad gogoneddus, — pan y defnynai y mynyddoedd win melys, ac y 
blodeuai yr anialwch fel v rhosyn ; pan orweddai y cenaw llew a’r oen 
ynghyd ; pan na fyddai dim i ddrygu na niweidio yn holl fynydd ei 
santeiddrwydd, sef y ddaear ; pan y byddai gwybodaeth o’r Arglwydd 
yn llanw y ddaear, fel y toa y dyfroedd y mor ; pan y sefydlid Sion yn 
ei gogoniant, a’r holl genedlocdd yn dylifo dan ei banerau ; pan y 
byddai teml Dduw wedi ei hadeiladu, ac afonydd o ddyfroedd bywiol 
yn dylifo o honi ; pan y cai preswylwyr Sion drigo yn heddychlon ; 
pan 11a ddywedai un, Claf ydwyf, ond pob un yn eistedd dan ei ffigys- 
bren ei hun, a Jerusalem yn orseddfa i’r Arglwydd yn dragwyddol. 

Mewn gobaith o gvflawni yr adferiad hwn, cydunodd ac ymdrech- 
odd prophwydi a saint Duw, trwy eu ffydd a’u gweithredoedd, i gyf- 
lawni swydd a gwaith Elias, sef adferu. Gwnaeth Enoch yrliyn a all- 
odd yn ei ddydd er adferyd y ddaear. Rhodiodd gyda Duw am dri 
chan mlyuedd. Yr oedd ganddo ffydd gref. Sefydlodd eglwys ar- 
dderchog, a dysgodd iddynt egwyddorion cyfiawnder : ond er hyny, yr 
oedd y byd yn rhy lygredig, anghrediniol, ac anufydd, iddo allu ei 
adferyd ; am hyny, cymmerodd Duw ef a’i eglwys ato ei hun, fel y 
dvwedir, “ Ac ni chafwvd Sion." Wedi i’r halen fyned ymaith, nid 
oedd yn ngweddill ddigon 0 rinwedd i achub y ddaear ; ond dym- 
chwelodd Duw ei gwyneb drwy’r diluw. 

Moses hefyd a ymdrechodd yn fawr i gvflawni rhyw gvfran o’r 
chwvldroad hwm. Nesaodd at Dduw trwy ffydd, a derbyniodd add- 
ewidion mawrion gan Dduw ar ran ei genedl, megys — “ Chwi a fydd- 
wch yn drysor priodol i mi 0 flaen yr holl genedloedd ; canys eiddof 
fi yr holl ddaear. A chwi a fyddwch i mi yn freniniaetli 0 offeiriaid, 
ac yn genedlaeth santaidd," &c. Trwy hyn dengys y caffent fod yn 


146 


PROPHWYD Y JUBILI. 


drysor priodol, neu offerynau, fel cenedl, i sefydlu llywodraeth yr hedd 
yn gvffredinol, ac y byddai gwybodrieth o Dduw, ac egwyddorion 
heddwch, yn dylifo trwy y ffrydiau hyn o’r ffynnonell, lies dwvn yr 
adferiad oddianigylch ; ond hyn oil, fel pob addewid arall, ar eu huf- 
ydd-dod i’r ammodau, sef, “ Os cadwant fy r.eddfau.” Yn lie hyny, 
hwy a droseddasant ei ddeddfau, a barhausant yn genedl drofaus a 
gwargaled ; yna cyramerodd y fraint benaf, y drosol gryfaf, i ddwyn 
tyn oddiaingylch, sef ojfeiriadaeth Melchisedec , oddiarnynt ; ac yn lie 
bod yn freniniaeth o.offeiriaid gyda’u gilydd fel cenedl, ni feddent 
end un archofleiriad a allai fyned i’r santeiddiolaf i wyddfod Duw, a 
hyny ond umvaith yn y fhvyddyn, yn lie bod yr holl genedl yn gallu 
dal presennoldeb yr hwn s'y’n'dan ysol, ac yn llosgfeydd tragwyddol i 
rai amnherfiiiith. Yna, oherwydd eu hanrnherffeithrwydd, ni allent 
oddef y fath ogoniant tanbeidiawl, a hyny oherwydd anufyddhau i’r 
gyfraith a roddwyd er eu perffeithio. Ac felly araddifadwyd hwy yn 
gyfiawn o’r fendith addawedig, sef bod yn freniniaeth o ofleiriaid. Fel 
hyn methodd Moses gyflawui ei amcan yn yr adferiad, a chymmerodd 
Duw yntau yraaith, i aros nes y eyflawnai rhywun arall yr hyn ni all- 
odd efe, ac yna y cadai yntau ei ran yn ol yr hyn a wnaeth. Rhodd- 
wyd y genedl wrthnysig hono dan ysgolfcistr i’w dwyn hwy at Grist. 

Prophwyd raawr a rhyfeddol oedd yr Elias hwnw ag yr oedd loan * 
yn gysgod o hono. Gorphwysai Ysbryd y Goruchaf arno mewn modd 
rhyfeddol iawn. Ond pa beth a ddygodd oddianigylch, druan ? Pa 
beth a allai wneuthur o’r fath genedl drofaus a gwrthryfelgar ? Ni 
anfonodd Duw ei weision i orfodi dynion i gadw ei ddeddfau, ond i’w 
perswadio ; ac os na ufyddhiiai y cyfryw oddiar egwy T ddor wirfoddol, 
gadawent hwynt yn llaw Duw cyfiawn, gan eu rhybyddio eu bod hwy 
yn lan oddiwrth w r acd pawb oil. Felly Elias dduwiol, wedi methu ei 
ddwvn i ben, oherwydd anufydd-dod yr oes i’w genadwri, clyw-n ef yn 
liefain o eigion ei ymguddfa yn y graig — “ Lladdasant dy bropbwydi, 
a chloddiasant dy allorau i’r Uawr; myfi a adawyd fy hunan, ac y 
maent yn ceisio fy einiocs innau.” Ni wyddai efe yn amgen,- ond 
hollol annhebyg oedd efe i gwblhau yr adferiad trwyadl hwnw y pryd 
hyny, onide ? Felly y gwyddai Duw yn dda ddigon. Ond byddai y 
eynnyg hyny yn dystiolaeth i’w herbyn ; ac efe a anfonodd gerbyd 
Israel a’i farchcgion i ymofyn yr hen bropliwyd duwiol o’u plith, 
oherwydd na wyddent ei werth, ac a’i cadwodd hyd yr amser yr an- 
fonid ef a benthyg rhai o’i allweddau i arall i lenm ei gylch fel yntau, 
ac i ddwyn tvstiolaeth i euogi rhyw genedlaeth ddyfodol. 

loan Fedyddiwr hefyd a ddaetb yn Elias, neu yn adferwr , yn ei 



PHOPHWYD Y JUBIU, 


147 


ddydd. Dywedodd yr angel Gabriel y deuai yn “ysbr)'d anertli Elias 
a phe ufyddhasai y bobloedd i’w ddysgeidiaetli ef, ac i’r hyn a orcliy- 
mynai yr Iesu iddynt, buasai y propliwydoliaethau am dano yn cael eu 
cyflawni y pryd hyny, buasai eu plant yn cael eu casglu ynghyd fel y 
casgl yr iar ei cbywiou dan ei hadenydd ; ond medd yr Iachawdwr, nis 
mynech ; felly y gwelai eu gwrthodiad o’r Elias, neu yr adfcrwr hwn, 
sef loan befyd. “Os ewyllysiwch ei- ddcrbyn, efe yw yr Elias oedd ar 
ddyfod,” e be Crist. Ie, os derbvnient ef; ond ar yr un pryd dy wed 
wrthynt yn eglur, na d derby nient ef, ac yna na fyddai yn llanw y cym- 
meriad hwn, nac yn llwyddo i gyflawni swydd Elias, tnvy eu hadfervd 
hwynt Cyflelyba y genedl hono i blant yn eistedd yn y farchnadfa — 
nad oedd priod- 4 dull nac atbrawiaeth loan nac ynUu yn unol S’u 
chwaeth hwynt, ac na fynent lnvy 3m ddysgawdwyr. “ Daeth loan heb 
na bwyta nac yfed, ac meddant y mae cythraul ganddo. Daeth Mab y 
dyn yn bwyta ac yn yfed, ac meddant, Wele ddyn glwtli, ac yfwr gwin, 
cyfaill publicanoda phechaduriaid.” Felly gwrthodasant loan Fedydd- 
iwr yn hollo], “a gwnaethaut ag ef yr hyn a fynasant,” sef tori ei ben ef. 
Ac^r ei fod ef mewn fiaith yn Elias, etto, 0 henvydd eu gwrthodiad o 
hono, ni allai fod felty idd} r nt lnvy ; a dyma yr achos, pan ofynasant 
iddo, “ Ai Elias wyt ti V 1 iddo ateb, “ Nage.” Ond pe buasai eu hym- 
ddygiad lnvy ato fel y dylasai fod, cawsent atebind hollol wahanol i’w 
cwestiwn. D3 r ma y dirgelwch a ymddengys yn groes-haeriadol, sefei 
fod ef yn cyfeirio at y ffaith o’r swydd, a hwythnu at y d} F n. Gwyddai 
loan eu bod lnvy yn ftbrffetio eu bawl i’r adferiad, ac yn gwrtbod d3 r fod 
yn “genedl o ofleiriaid, ac 3m bobl neu drysor priodol i’r Arglwydd,” y 
waith lion etto fel cynt, trwy ddirmygu ei genadwri ef, ynghyd a’r hwn 
a’i anfonodd, a chymmerw3'd teyrnas Dduw oddiarnynt hwy, fel y rhag- 
ddywedodd Iesu Grist. 

Nid yd3 r m wrth h3 r n yn beio ar yr hen brophwydi, ond gwnaethaut 
hwy y goreu a allent ; er hyny methasant ddwyn 3T adferiad trwyadl 
hwn yn mlacn, oherwydd anghrediniaeth a gwrthryfelgarwch eu cyd- 
oeswyr, er fod pob un wedi cyflawni rh) T w gyfran tuag at ei ddwyn i ben 
yn ei bryd. A chan nad oedd amser rhagderfynedig y Jehofa wedi ei 
gyflawni, ni ellid eu perfleithio hwynt heboin ninnau hef3 r d, na nyni 
hebdd3 r nt hwythau liefyd. Ac fel y nodwyd eisoes, rhaid fod yr ofleir- 
iadaeth dragwyddol, yn y nefoedd ac ar y ddaear, yn C3 r dweithredu er 
cyflawni yr adferiad hwn. Ac yn g3nninaint ag i Saint y Dyddiau Di- 
weddaf gael y fraint fawr 0 dderiym C3 r flawnder yr efengyl ar “oruchwyl- 
iaeth cyflawnder yr amseroedd ” hyny ag y sonia Paul am danynt, “pryd 
y crynhoa Duw jmghyd yn Nghrist Iesu bob peth, ag S3 r dd3 r n y nefoedd 


148 


PROPJIWYD Y JUBILI. 


ac ar y ddaear, ynddo ef.” Yn gymmaint a'u bod wedi eu hanrliegu a'r 
cyfan o ddarpariadau blaenorol adferwyr y cyn-oesoedd, a ffydJ a gweith- 
redoedd y rhai hyny a’r gweision diweddaf hyn, ynghyd ag allweddan yr 
oruchwyliaeth adferiadol lion, gallwn ninnau ddywedyd wrth y genedl 
bon fel y dywedasant hwythau wrth eu cydoeswyr — “Os ewyllysiant eu 
derbyn, ac ufyddhau i’w cenadwri, mai Saint y Dyddiau Diweddaf ywyr 
Elias oedd ar ddyfod o flaen dyfodiad dydd mawr ac ofnadwy yr Ar- 
glwydd.” Ie, hwy, os ufyddheir i’r athrawiaeth a bregethant, yw Elias 
yr oes lion, ac a “droant galon y tadau at y plant, a chalon y plant at y 
tadau.” Os na dderbyniant hwy lit, yna ni ddichon eu bod yn Elias* 
neu adferwyr iddynt hwy ; ond daw yr Arglwydd, a thery yr holl ddaear 
a bam, am wrthod o honynt gymmeryd eu liadferyd. Ond er yn wa- 
hanol i’r goruchwyliaethau blaenorol yn hyn, etto, ond i’r Saint fod yn 
ffyddlon, ac iawn ddefnyddio eu talentau gwerthfawr, trwy rybyddio eu 
cydoeswyr hwythau, fe’u ceir yn ddieuog o waed pawb oil; cant fwyn- 
hau eu rhan a’u hetifeddiaeth a ennillasant yn mhlith yr holl adferwyr 
a fu, pan eu gwobrwyir yn ol y gweithredoedd a wnaethant yn y cord*; 
cant etifeddu yr orphwysfa sydd etto yn ol i bobl Dduw, sef i ga£l ei 
hadferu iddynt ; canys ceisio yr ydym ninnau, fel Paul gynt, ddinas 
dragwyddol, saer ac adeiladydd yr lion yw Duw. Gwyn fyd yrhai sydd 
yn ceisio gwlad well na hon, lie y cant oil gyduno i ganu can Moses, a 
chan yr Oen, pan y bydd pawb o’i mewn yn Elias, yn gyflavm o ysbryd 
a nerth Duw Elias. Aimer braf yw amseroedd adferiad pob peth, 
onide ? Pwy ni ddy wed, Henffych iddo, pry sure d i ben ! 


AMDDIFFYNIAD Y SAINT VERSUS CYHUDDIADAU THO- 
MAS JONES, MERTHYR, AC EREILL. 

Axwyl Ddarllenydd,— Ysgrifenwyd yr amddiffyniad canlynol ar 
y dysgwyliad iddo gael ymddangos yn y Bedyddiivr . Aethom ag ef 
i’w swyddfa ef yn Nghaerdyf yn bwrpasol, cynnygiasom ef i’r Golj'g- 
ydd liwnw a fu ddigon rhydd i gyhocddi y cam-gyhuddiadau erchyll 
hyny, a phob peth dirmvgus arall arnom fel enwad, sef yr hwn a 
ymffrostia fod ei Fcdyddhcr ef yn gyhoeddiad rhydd i bawb araddiflyn 
eu cymmeriadau. Erfyniasom yn daer a gostyngedig am gael clirio 
ein hunain o’r baw ysgeler a ddwbiodd arnom yn ddiachos ; ond, fel 
arferol, yr atebiad a gawsom ganddo oedd gomeddiad digyicilydd ! Do, 
druan, brawvchodd, glasodd, cochodd, duodd, gwelwodd, ljrochodd, 
ac ymgynddeiriogodd, heb un achos ond cynhyrfiadau maleisus cyd- 
wvbod euog, nes y siglai ei liniau a’i holl gorff yn waeth na’r eiddo 
Belsassar gynt. Ac yn ngwyneb pob taerineb, rheswm, a chyfiawn- 
der — nid oedd fater beth, gwaeth-waeth yr ysgyrnygai ei ddannedd, y 
malai ewin, ac yr haerai ychwaueg o gyhuddiadau disail ac enwau 



PROPHWYD Y JUBIJ.I. 


149 


drwg arnora, Ye, yn ein gwynebnu ! Cyhuddai y Saint o fod wedi 
dweyd na chafodd yr William Hughes hwnw a dorodd ei glun gyn- 
northwy gan blwyf Merthyr, a thrwy hyny ddarfod iddynt fforffetio 
eu geirwiredd; ac o ganlyniad, na chaent amddiffyn eu hunain yn y 
Bedyddiwr. Dywedasom y gellid profi y dynion duwiolaf a fn yn y 
byd erioed yn gelwyddog yn ol y resymog yna, sef credu camgyhudd- 
iad gelyn proffesedig, a gwrthod gwrando ar yr ochr arall. Heriasoin 
ef i brofi v cyhuddiad gwarth us lnvnw arnom fel enwad, neu hyd y 
nod i brofi fod cymmaint ag un o’r Saint erioed wedi dweyd y fatli 
beth a hyny. 0, yr oedd fod rhyw Edward Lewis, o’r Coed-duon, 
wedi ysgrifenu hyny i’r Bedyddiwr yn ddigon o brawf iddo ef, ebe efe. 
Dywedasom nad oedd y gwr hwmv wedi profi ei cirwiredd yn ddigonol 
i ni ei gredu. Ac os gall y gwr hwnw brofi fod rhai o’r Saint wedi 
dweyd na chafodd W. Hughes gynnorthwy gan blvyf Merthyr, cy- 
hoedded cu henwau i’r byd, a thvstion o hyny ; yna gahvn y cyfryw 
i gyfrif, canvs yr ydym ni wedi holi Rawer, a methu cael un a ddy- 
wedodd hyny. A phe dywedasai rhyw un, dau, neu dri hyny yn eu 
hanwybodaeth, a fuasai hyny yn profi yn agos i fil o bobl yn gel- 
wyddog ? A ydvni ni, wrth brofi eich gohebwyr erlidgar chwi yn 
gelwyddog mor eglur, yn profi drwy hyny fod boll Fcdyddwyr Cymru 
yn gelwyddog? Ydym, yn ol eich rhcsymeg chwi eich hunan ! 

Dywedasom fod tvstiolacth Wm. Hughes am y peth hwnw wedi d 
hysgrifenu, a’i geirwiredd wedi ei nrdystio gan lawer o lvgacl-dvstion, 
ei bod wedi ei hanfon iddo ef, ei fod wedi cyfaddef iddo ei derbyn, ac 
wedi gwrthod ei chyhoeddi yn y Bedyddiwr hyd heddyw !— fod y 
dystiolaeth hono wedi ei chyhoeddi i’r byd ar y prvd hyny, yn yr hon 
yr addefa Win. Hughes ei hun ddarfod iddo gael cvn north wy gan 
blwyf Merthyr, yr hyn a hrofa yn amlwg uad y Saint a dd^wedodd 
erioed na chafodd gvmhorth gan y plwyf. 

Mae brad a dichell v ddyfais wyrgam hono i’w weled yn amlwg. 
Dyben gelynion y gwirionedd yn llunio y cyhuddiad hwnw vdyw, 
ccisio profi y Saint yn gelwyddog mewn un peth, fel na choelier fod 
Wm. Hughes wedi tori ei glun na chael iechyd ! A rhyfedd fel y 
llwyddant yn eu dyfais enllibus. Sylwer ar eu prawf a’u sophistry 
gystrawiog ! Rhyw* Edward Lewis yn dweyd fod [rhyw un, dan, ynte 
tri, tybied, ni welodd yn dda i dclweyd, ond] y Seintiau yn v Coed- 
duon yn dw*eyd na chafodd Wm. Hughes gymhorth gan hlw\f ^Mer- 
thyr, a’r “ Quick yn Dwr” celwyddog hwnw yn gwneyd i’r relieving 
officer ddweyd ei fod w*edi cael. A dyma brawf, merld golygydd y 
Bedyddiwr , na thorodd y dyn ei glun, ac na chafodd iechyd ! ! Pa 
brawf yw hyn ? Beth a w*vddai y relieviny officer hwnw a dorodd y 
dyn ei goes ? Pa un ai efe, ynte y “ Quick yn Dwr,” a ysgrifenodd 
hyny ? Mae’r ddau yr un llefervdd, ehwaeth, a dyben. Cywilyddied 
y dichellwyr ynfyd wrth y fatli dwyll-resymeg faleisus ! Ond dyma 
yr oreu a allant ddyfeisio yn erbyn y Saint; a gwell ganddvnt hyn, 
nag addef y gwir a chydnabod gallu Duw yn y peth hwnw. Pe 
dywedasai un o’r Saint 11a chafodd ddim gan y plwyf, pa fodd yn enw 
rheswm y dichon hyny brofi enwad cvfan o bobl yn gelwyddog ? A 
phaham y gwrthodai y golygydd rhagfarnllyd hwn iddynt le i amd cli- 
ffy a eu cam ? Atebwn, raai oherw T ydd y rhagwelai ei hun yn ei liw 


PR0PHWYD Y JUBILI. 


priodol drwy hyny, sef yn erlidiwr creulon, ac yn athrodwr parhaus. 
Meddyliai gadw ei ddarllenwyr dan ei bawenau, a chadw y Saint yn 
y baw a ddwbiodd efe arnynt ! Beth ychwaneg a allai wneyd? Beth 
vehwaneg a allasem ninnau wneyd?. Cynnygiasom iddo ddigonedd 
o brofion o’u dieuogrwvdd, ac yn ngwyneb y cyfan pranciai oddiam- 
gylch fel dyn gwyllt, gan waeddi, “ Pw! pw! pw! — twyll, twyll i gyd. ,r 
Ni fynai glywed dim genym, nac edrych ar ein hysgrif. “Ni wnaf fi 
ddim a chwi” ebeefe; ac yinaith ag ef i'w dwll mewn tymherau drwg, 
gan slamo y drws ar ei ol ! Ie, Gynirv, dyma ymddygiad golygydd 
y Bedyddiwr crefvddol hwn, er ei holl ym (frost o “ryddid.” Rhj'ddid 
un-ochrog iawn y\v hyn — ‘ie, rliyddid iddo ef gamgyhuddo a fyno, a 
rhyddid i ninnau oddcf y cyfan yn ddiamddiffyn o’i ran ef. Diolchwn 
am ryddid y wasg a’r. gwirionedd i’ll hamddiffyn, a gwnawn yr iawn 
ddefnydd o honynt hefyd, cr ei waethaf ef a’i blaid enllibus. Drwg 
genym fod i ni ddim a wnelom ug yntau ; ei fai ef ydyw hyny. Ond 
cymmaint a hyn wrtho — fod yn rhy ddiweddar iddo waeddi, “Ni wnaf 
fi ddim a chwi,” yn awr, wedi bod yn ein difenwi a chyhoeddi pob 
iuath o gabledclau arnom am flynyddau. Mor gynted ag y dechreuwn 
ni ymolchi. tad y cawg i lawr, a chan genfigenu gwaedda, “ Ni wnaf 
fi ddim a chwi:” ac mor gynted ag y cvnllunia rhai o’i gynffonwyr 
ryvv vstori ddigon drwg a chelwyddog i foddio ei chwacth ef, allan a 
hi yn y Bedyddiwr fel seren wibiog, ac efullai enw rhyw barchedig yn 
gyntfon iddi, fel ei clireder yn liawddacb gan ywerinj ac yn y fan 
y dechreuwn amddifFvn, dianc fel v cadno i’w dwll, ben ol yn mlaenaf, 
a than ysgyrnygu ei ddannedd oddiyno, gwaedda, “ Ni wnaf fi ddim 
a chwi !” Beth yw hyn ond dweyd v deil efe ein pen dan ei gesail 
tra gallo, ac y gwahodda bob Parch. Mr. Davies o Ddowlais, Parch. 
Mr. Tobit ger y Bont, Parch. T. ab Ieuan, Parclf. D. Williams o Aber- 
ranaid, Thomas Jones o Merthyr, Quick yn Dwr anwireddus, Meiriarfoy 
afresymol, pob mad-dog a chowards cyfarthlyd ereill drwy’r dywysog- 
aeth, i’n taro yn ein talcen, ac yr helpa yntau gyda ei saethau brwyn 
bob cyflcu a gaffo. Mae yn ffiaidd genym fod rhaid i ni ddifwyno 
ein dv. vlaw i drin y fath gadno drewedig, ac ni buascm ychwaith oni 
bai fod yn ddyledus i’w ddarllenwyr gael ei weled gerfydd ei gynffon 
o fiaen eu gwynebau, fel y gwelont fath un ydyw, a deall pa fodd i’w 
goelio ef a’i Fedyddiwr enllibus o hyn allan. Darllener a ganlyn i 
ddeohreu, a cheir ychwaneg o sawyr ei vmgnofa etto, fel y gallo pawb 
ffurfio ei faru ci huu am liw a llun ei galon ef. 

Wiiliam Phillips, 
William Hisnshaw, 
Thomas Pugh. 

\Copi o'r ysgrif at Olygydd y Bedyddiwr.] 

Mr. Golygydd, —Dvledus i chwi, i’r cyhoedd, i’n cymmeriadau ein 
hunain, ac )m enwedig i’r grefydd yr ymddibynwn arni ain fywyd tra- 
gwyddol, yw amddiffyn ein hunain yn ng\vy ne ^ y eam-gyhuddiadau 
gwarthus a ddvgij yn ein herbyn gan ddyn o’r enw Thomas Jones, 
Merthyr, ac a welir yn rhifyn Hydref o’r Bedyddiwr. 

1. Cybudda ni o arferyd enwau rhyw “ Ahiram a Joseph Smith vrrth 
fendithio,” yr hyn sydd iiollol ddisail, mewn gwirionedd. 



PROPHWYD Y JUBILt. 


151 


2. “ Y cant feddiannu eu lleoedd yn Nauvoo,” Sec . Nid yw hyn felly 
ychwaith; ond yr hyn a gredwn mewn pertliynas i’r “ ymfudiad i’r 
America,” yw yr hyn a geir yn yr ysgrythyrau santaidd ; a gwyr y gwr 
uchod na addawyd dim meddiant i ni, nac iddo yntau, yn Nauvoo, nac 
yn un man nodedig arall ar y cyfandir. 

3. “ Hvsbysem (ebe efe) ein bod yn gweled lesu Grist mewn whis- 
kers cochion ,” See. Mae y cyhuddiad hwn heb liw na Hun iddo, mewn 
gwirionedd, cyn belled ag y mae a wnelo y Saint ag ef. Pa beth a allai 
efe fod wedi ei haeru yn debyg i hyny, nis gwyddom ni, ac nid ydym yn 
atebol drosto. 

4. Mewn perthynas i’r ddyfais echryslon ein evhudda o honi, sef, ein 
bod wedi flugio cael dadguddiad, yn cyhuddo y llywydd cyntaf o fod yn 
ddrwg gyda gw'raig gwr arall, fel yeallai dyn arall ei swydd cf, See. Fi 
wefusau ei hun sydd yn ei fwrw yn euog, fel y canlyn — “ Barnasom v 
gwnai yr olaf yn well,” ebe efe. Ac ar yr anadliadnesaf, dywed — “Fod 
yr olaf yn cael ei ystvried yn brif-lywydd ” eisoes I Afreidiol inanylu, 
oherwydd y mae’r celw r ydd hwn yn ddigon amlwg. Ond, mewn sobr- 
wydd y dywcdwn, fod y cyhuddiad lnvn, ie, bob gair o hono, wedi cael 
ei brofi yn hollol anwireddns mewn arlioliad manwl a fu yina ar y peth 
o flaen cannoedd, pa rai a dystiant hyny hefyd. Profwyd na chafodd y 
fa tli ddyfais ryfygus ac annuwiol fodoliaeth. ond yn unig yn ei galcn 
genfigenus ef ei hun. Haera fod ereiil wedi cyduno ag ef yn hyny. 
Krioed o’r blaen ni ddywedodd fod ond un ; ac cr cael pob annogaeth 
genym i brofi hyny yn yr arlioliad manwl a fu arno ef, methodd brofi 
fod cymmaint ag uno lionoin yngwybod dim am y fath gablcdd ysgeler. 
A rhyfedd, os gwir y cyhuddiad, na ddarfu i’r Thomas Jones hwn 
ynganu gair am y fath beth am lawer o fisoedd wedi yr amser y dywed 
iddo gymmeryd lie ! 

Nid oedd eisieu y fath ddyfais, nac un ddyfais arall, i ateb y dyben y 
sonia am dano, oherwydd nad oedd dyfodiad y llywydd olaf i’r wlad lit n 
yn efieithio dim mewn un dull ar yr hwn oedd yn blaenori yina o’r 
blaen. Ac — “ No adject in vine, no design.” Pe dywedai y gwr nchod 
y gwir, gwyr yn dda na welodd gvhuddiad yn cael ei dderbyn yn erbyn 
neb o honom, ond gan lygad-dystion. Am ei waith yn haeru ei fod 
wedi clywed lin o honom yn haeru ddarfod iddo gael dadguddiadau na 
chaniati gweddeidd-dra iddo eu gosod o flaen y cvhoedd, na fydded i 
chwi, Syr, na neb avail, ei goelio. A thybiwn, pe yr adwaenech chwi y 
gwr hwn, fel ei hadwaenir yma yn ei gartref, na chawsai un o’i haeriad- 
au ymddangos yn eich colofnau, h. y., os oes genych ryw barc^i i’ch cy- 
hoeduiad. Nid ydym yn chwennycb duo cymmeriad y gwr hwn mewn 
un modd, oud carasem yn fawr ei adael yn Haw Duw cyfiawn. Dyoddef 
fel llofrudd neu leidr a fyddai bod yn ddystaw yn hwy, yn ngwyneb y 
fath gyhuddiadau. Onid yw efe wedi ein gorfodi i ddod allan fel hyn, 
i’w ddangos ef vu ei liw priodol, fel y dealloch chwi a’ch darllenwyr 
gymmeriad yr unig dyst a saif i fyr.y yn erbyn tystiolaeth cannoedd o 
Gymry, i’w darostwng hwy, a’r oil sy’n werth byw erddo (pe gwir ei 
haeriadau), islaw dynoliaeth. Ond mewn gwirionedd, Syr, nid yw ei 
gyluidfliadau ef i’n herbyn yn ddim amgen nag effeithiau gwenwynig ei 
gaion ddialgar ei hun, a hynv wedi iddo gael ei esgymuno o'n heglwys ni, 
ac wedi ei brofi yn eneg o bechodau llawer mwy ytgeler nag y dymunem 
en^d. Ceisiodd ddod yn ol amryw weitliiau ; ie, hyd y nod wedi i’w 


152 


PROPHWYD Y JUBILI. 


ysgrif gyntaf ymddangos yn y Bedyddiwr, dywedodd, y byddai yn dda 
ganddo ddod yn ol i’n heglwys ni. Y mae cannoedd a dystiant iddynt ei 
glywed yn dweyd, ar ol iddo gael ei dori allan, “nad oes gan neb arall y 
wir grefydd ond ein beglwys ni.” Er hyny, yr oedd ei ymddygiad an- 
foesol ac anedifeiriol yn parliau yn gyfryw, fel, pan safai i fyny o flaen 
ein heglwys i geisio ei le yn ein plith, na chod-ii cyinmaint a g un, o yn 
agos i dri chant o aelodau, ei law o’i blaid ! Haerai y pryd hyny nad 
oedd efc wcdi traethu y cyhuddiadau uchod wrth v Eedyddwyr, pan y 
gwyddein ei fod wedi gwneyd hyny eisoes. Pan welodd nachaffai dder- 
byniad, ymollyngodd i’r fath nwydau drwg, nes bygwth ar gyhoedd y 
mynai ddial arnom rywfodd, ac y cyhoeddai bob peth a allai yn ein her- 
byn yn y Bedyddiwr , &c., yr hyn a brofodd i bawb nad oedd efe yn wir 
edifeiriol am ei bechodau blaenorol ; ac o ganlyniad, ni chaniataai ein 
rlieolau eghvysig idclo ef, na neb arall o’r cyfryw, aelodaeth yn ein plith. 
Aeth y dyn hwn nior afreolus, nes gorfod i’r swyddwyr' ei droi allan o 
un cwrdd cyn y diwedd. Wedi ei wrthod genjun ni, cynnygiodd ei hun 
i’r Bedyddw r yr drachefn ; ond clywsom ddarfod iddynt hwythau ei wrthod 
mewn mwy nag un eglwys, ac y bygythiai eu haeloduu ymadael yn 
Jiytrach na chyfranogi gyda’r fath ddyn. Ac ynddiweddaf oil, cyssegr- 
wyd ef a dwfr santaiid y Pabyddion. Bedyddiodd ei blentvn gvda 
hwy, a haera yn awr mai ganddvnt hwy yn unig y mae y wir grefydd ! 
Paham yr ystyria eich gohebydd groes-haeriadan gelyn proffesedig ac 
esgymunedig fel hwn yn deihvng o le mewn cyhoeddiad crefyddol. yn 
hytrach na thystiolaeth wirach cannoedd o gyinmydogion, yn holiol 
groes iddo ? Gwyddai efe o’r goreu fod y tyst dialgar hwn yn cael ei 
ystyried gan ei frodyr ef yn rhy ddrwg i gael dyfod i’w plith hwynt ; ac 
etto yn ddigon cywir i gondemnio enwad o ddyuion ereill l A fyddai y 
fath dyst yn ddigonol yn erbyn ei enwad ef, neu yn erbyn rhyw eglwys 
arall, heblaw y Saint, tybied? Na fyddai yn ddiau, ddim mwy nag 
oedd tystiolaeth Judas Iscariot yn erbyn yr enwad y perthynai yntau 
iddo. Pa ddyn rhesymol a ddysgwylia glywed llawer o wir gan ddyn 
esgymunedig, digon drw'g i addef ei fod wedi rliyfela yn w T irfoddol am 
dros dair blvnedd yn erbyn Duw a chydwybod ? 

Pe gwir fyddai haeriadau y dyn hwn, na dim o’r cyfTelyb, am ein 
crefydd, ai tybied y glynai dvos banner miliwm o bobl resymol yr oes 
oleu hon w r rthi dan bob gwawd ac erlidigaethan, a’r rlian fwyaf o honynt 
wedi bod gydag enw'adau ereill cyn liyny ? Pe twyll a fyddai genym, 
ai tybied, mewn difrif, yr erlidiai y twyllwyr hvn ni nior am ? t)n- 
waitli etto tystiwn, mewn gw irio>iedd, nad yw' y broffes fawr a wna y gwr 
uchod am ei yydwylodolncydd i “ddadguddio twyll.” &c . namyn rhag- 
rith digywilydd, er cael gan ereill ei gredu, a’i unig ddyben yciyw dial 
ar y rhai na allant gyd-ddw r yn yu hwy a’i ddrygioni. Cawsom lawer o 
drafferth er pan y daeth atom, i geisio ganddo rodio yn ftyrdd eynawn- 
der; ond o’r diwedd gorfu arnom ei dori maes, a dyma efe wedi dangos 
pw r y ydyw, mai “ cybuddwT y brodjT,” wedi troi yn “ angel y goleuni.” 
Gwir yw y gair a ddywed — “Dyn drw’g o drvsor drwg y galon a ddwg 
allan bethau drwg.” * 

Gan fod eich cyhoeddiad yn ddigon rhydd i’r cyhuddiadau gwarthus 
hvuy, hyderwn yn fawr y bydd yn ddigon rhydd i dderbyn hyh o am- 
ddiffyniad hefyd. Gallasem roddi i chwi lawer ychwaneg o enw r au dyn- 
20J1 cymmeradwy, ond gobeithiwn y boddlona yr hyn a ganlyn yn bres- 


PROPHV/YD Y JUBILI. 


15S 


ennol,yn ngwyneb un tyst : — Samuel Morris, John Phillips. David John, 
William Morgan, Daniel Williams, David Ilees, Thomas Rees, Thomas 
Smith, Morgan Morgans, Howell Williams, David Jones, Jenkin 
Hughes, Joseph Davies, Edward Edwards, William Hughes, Hugh 
Jones, Jer.kyn Thomas, John Griffiths, Timothy Wosley. 

Yn ychwancgol at vr hyn a ddywedwyd, wcle dystiolaeth William 
Henshuw ei hunan : — “ Gan rnai inyfi yw v llywydd cyntaf hwnw y 
eyfeiria Thomas Jones ato, dyledus yw hyshysu mai anwireddau 
hollol yw vr hvn a ddywed. Ni ddarfu Capt. D. Jones erioed geisio 
fy swydd i. Kid yw ei swydd el* yn efieithio dim ar fv nvledswyddau 
i ; ac yna ni bu neb o’r Saint yn euog o ddyfeisio v cabledd ofnndwy 
y sonia Thomas Jones am dano, ond eic ei hun. Buasai meddwl am 
y lath ryfyg yn ein llanw ag arswyd a bruw.” 

Yr eiddoch, &c., William Phillips, 

William Henshaw, 
Thomas Pugii. 


Gwel y darllenydd bellach nad yw tystiolaeth y Thomas Jones esgy- 
munedig liwn yn deilwng o’i ymddiried ef, oherwydd ei foci yn dweyd 
gormod i fod yn wir, ac yn ci groes-ddweyd ei hun. Mewn rhilyn 
hlaenorol o’r Bedyddiwr , galwai y dyn hwn y Saint yn dwyllwvr. fire. 
Haerai mai H\ig oedd y doniau ysbrydol a bvolfesant, a dyry enghrailit o 
lefaru mewn tafodau dyeithr, a’r cyfieithiad, &c., “er profi twyll y Seint- 
iau.” Ac wedi y cwbl, onid profi ein gwirionedd y mae efe yn anwrth- 
wynebadwy i bob dyn rhesymol ? Sicr iawn; canys addefa ein gelyn 
profiesedig hwn ein bod yn llefaru a lhafodau, cyfieithu, &c., ac o gan- 
lyniad, ein bod yn efelychu yr eglwys apostolaidd, yn ein profies o leiaf. 
Yr oeddynt hwy yn dweyd, “ Deisyfwcb ddoniau ysbrydol dyma add- 
efiad ein bod ni yn gwneyd felly etto. “ Byddwch awyddus i brophwydo, 
ac na waherddwch i lefaru a thafodan dyeithr,” ehe Paul; addefa 
Thomas Jones ein bod ni yn gwneyd hyny. Etto — “ Yr hwn sydd yn 
llefaru a thafod dyeithr, gweddied ar iddo allu cyfieithu,” oedd y gor- 
cliymyn apostolaidd ; ac wele ein gelyn per.af yn tystiolaethu fod y 
Saint yn gwneyd felly. Ai tybied nad yw hwn yn dyst digon diduedd 
gan hyd y nod Olygydd y Bedyddiwr ei goelio ? Yr ydym ni yn preg- 
ethu i’r byd, ac yn proffesu ein hunain ein bod yn mwynhau y doniau 
ysbrydol hyny yn ein heglwysi. Mae y byd yn ammau, ein gelynion yn 
gwadu; ond o’r diwedd, dyma iddynt dystiolaetli ddigon cryf, debygeni 
ni, ein bod yn credu ein bod yn mwynhau y doniau ; a phwy a wyr yn 
well na’r Thai a brofasant y rhoddion nefol wrth y cannoedd ? Pe Lai 
Thomas Jones mor gyfrwys a gwadu nad oeddym yn honi mwynhau y 
doniau yn yr eglwys, yna, cyn belled ag y credasid ei air, llwyddasai yn 
ei amcan annuwiol. Ond y mae yn rhy ddiweddar i hyny yn awr, canys 
y mae wedi addefein bod yn eu harferyd. Mae’n wir fod Thomas Jones 
yn haeru mai ffug yw y doniau, ond y mae'mor wir a hyny hefyd na 
chvnnyg efe un math o brawf o hyny; na wna, mewn undull. ond ei air 
ef yn unig : a pheth yw ei haeriad ef yn ngwyneb cannoedd a wyddant 
yn well ? A ddichon rhywun rhesymol gredu y gwnai cannoedd o rai a 
fuant yn bregethwyr doniol, yn ddiaconiaid fiyddlon, ac yn aelodan 
parchus gyda'r gwahanol enwauau ereill, barhau i ftugio doniau ysbrydol 


154 


PROPMWYD Y JUBILI. 


am flynyddau, mewn undeb a chariad, heb gael un budd, na thal, na lies 
trwy hyny ? O na, y mae y fath beth yn anmhosibl; a’r neb a haera 
hyn, a haera ar yr un anadliad, mai ffug oedd yr arferiad o’r un doniau 
yn yr un fath achosion gan saint y dyddiau gynt. DeistiaethproffeSedig 
yw y naill wadiad yu ogystal a’r llall. 

CIP-OLWG AR Y DAVID WILLIAMS O ABE RC AN AID HWNW, SYDD A*l 
PYS MOR DDWFN YN Y FRYWES HALIT HON. 

Dyma y dyn hwmv a gyhoeddodd ffrwyth ei ymenydd cymmysglyd, a’i 
enllib cas, yn erbyn y Saint, mewn traethodyn bychan yn ddiweddar ; 
a dyma y dyn a bwyswyd mor deg yn ei glorian ei hun, ac a gafwyd 
yn brin o reswm, ysgrythyr, a gwirionedd ; ac y pro’fwyd ef yn ddeist 
athrodus tnvy ei lyfryn. Ac yn nesaf peth, yn He canlvn yn y blaen 
mewn brwydr deg drwy yr argraffwasg arol dechreu, dialai yn mhob 
modd a allai o’r tu ol i’r berth, Nid ydym yn sicrhau mai efe a ber- 
swadiodd un o’i aelo'dau i droi yr holl Saint o’u gwaith a’u tai, ar yr 
addefiad mai o herwydd eu crefydd yn unig y gwneid hyny. Ond hyn 
a ddvwedwn, Os nad efe oedd yr achos cynhyrfiol o’r erlidigaath gy- 
wilyddus, a’r creulondeb digyffelyb hwnw, nad y David Williams hwn 
. a rwystrodd un o’i braidd i vvneyd hyny. Onid yw efe yn proffesu 
bod yn fugail ar braidd yr Iesu addfvvyn ? Ond cynddaredd blaidd 
yw hyn yn hytrach. Dywed y Bibl i ni mai “ \vrth eu ffrwythau yr 
adnabyddwch hwynt.” Hefyd, yr hwn a ddywedo Duw yn rhwvdd 
wrth y neb a wnelo y fath beth. sydd’ yn gyfranog o’i weithredoedd 
drwg ef. . Dywedir hefyd, “Na ddialwch ond y mae dial yn felys 
gau hwn. Yn nesaf peth, clywir ef yn y tafarndai ar nos Sadyruau 
yn cymhenu y Saint, yn mhlith meddwon, tyngwyr, a rhegwyr. Cofus 
genym y ddiareb, mai “adar o’r un lliw a ehedant i’r un lie.” Clyw- 
• som fod rhyw bregethwr erlidgar wedi methu cadw ei draed dano, ac 
yn Hiha le y cafodd ci hun, neu v cafwyd ef gan ereill r debvgech chwi, 
wrth ddychwelyd o bregethu ar nos Sul, ond mewn pwll hwyad! Nid 
ydym ni yn dweyd .pwy oedd y truan anflodus hwnw. Ond gvVyddom 
mai David Williams, o Abercanaid, yw y gohehydd affurfiodd, a ofyn- 
odd, a yssrifenodd, ac a anfonodd atebion y Thomas Jones hwnw i’r 
Bedyddiwr , ac addyumnai i’w ddarllenwyr goelio ei dystiolacth unigol 
ef, yn erbyn yr holl Saint a’u crefydd. Ond clywch beth yw barn 
David Williams *ei hun am eirwiredd a chymmeriad y Thomas Jones 
hwnw. Y mae tystion ddarfod iddynt ei glywed yn. dweyd mai dyn 
drwg a chelwyddog oedd y tyst hwnw, nad oedd ei air yn werth dim 
yn ei olwg ef, a bod ei holl aelodau ef wedi gwrthod derbyn Thomas 
Jones yn aelod o’u heglwys hwynt ; ac etto, dysgwylia i’r wlad gredu 
ei dystiolaeth yn erbyn *y Saint. Ddarllenwyr y Bedyddiwr , 'beth 
meddwch chwi am hwn ? Bvdded rhyugoch chwi ag ef. 1 u nesat, 
. dangoswn y benbleth gelwyddog a wauodd v ddau bartner hyn, a’r 
modd y crogant eu gilydd yn yr un rhafif. Yn ei ragymadrodd iff 
h'olwyddoreg. yn rhifyn Hyciref o’r Bedyddiwr , dywed David Williams 
wrth y golygydd — “ Ni therfynwycl yr ymddyddan [efoT. Jones] ar 
hvny [sdf yr hyn a ddaeth allan yn y rhifyn blaenorol], eithr aethom 
rhag eiu blaen.” Ai “ rhag eu blaen” gyda’r haiies a geir yn rhifyn 
Hydref J Beth arall a ddichon gyfeirio ato ? Ac os felly, paham y 



PROPHWYD Y JUBILf. 


155 


gofyna yr im D. Williams i T. Jones, yn yr ymddyddan hwnw — “A 
ydvch yn aros yn yr un penderfyniad yn bresennol [sylwer, a pha 
bryd ?] ag yr oeddych pan y buom yn ymddyddan ar y mater hwn o’r 
blaen ?” Beth ! Oni ddywedodd y fynyd o’r blaen, na thcrfyriwyd yr 
ymddyddan y pryd hyny ? Oni ddywed fod ganddo bedwar o dystion 
crefyddol, fod yr holl ymddyddan, sef yr hyn oedd yn y rhifyn blacn- 
orol, a’r un dan sylw, wedi cymmeryd lie ar yrun “‘prydnawn gwaith,” 
yn yr un Capel y Bedyddwyr? • Ie, dyna ddywed David Williams. 
Ond sylwer fel yr haera y Thomas Jones hwn yn hollol groes iddo ! 
Dywed mai rhyw amser arall y bu yr ymddyddan olaf hwn, a’i fod 
yntau yn parliau yn yr un penderfyniad gwrol, sef i gablu plant Duw, 
ag yr oedd y tro blaenorol. Pa un o’r ddau a goelir? Anmhosibl 
coelio y ddau. Ond ni choclia neb rhesymol yr un o honynt, debyg- 
wn i. Goreu iddo ef po leiaf a fo ganddo o dystion fel hyn, onide ? 
canys tystion i'w erbyn ei bun yw y rhai hyn. Pwy fvddai Dior ffol a 
dysgwyl clywed gwirionedd gan y fath gyfeillion Iivnaws a’r rhai hyn ? 
Gwr cloff yw’r celwydd. Unwaith etto, am y David Williams hwn, 
dywed nad oedd yn metfdwl y Saint yn werth sylw pellach, oddieithr 
i’r v Meiriadog” hwnw ofvn i Thomas Jones, trwy gyfrwng y Bedydd • 
iwr, a oedd efe wedi addef wrth Robert Evans mai celwyddau a ysgrif- 
enodd efe ar y Saint, a bod yn edifar ganddo. Ac yna, pwy a welwn 
yn neidio i’r bwlch, gan na allai gael gan Thomas Jones wadu hyny 
yn awr, ond y David Williams hwn, fel teigr yn ysp’io ei fantais i gra- 
fangu ei ysglyfaeth; a’r inodd y gwna i atebion blaenorol Thomas 
Jones i wneyd y tro yn awr, ac i brofi Robert Evans yn gehvyddog, ac 
i gadw yr argraffiadau cyntaf ar feddwl y wlad, ydyw, cyfnewid ei 
gwestiwn cyntaf, fel pe buasai yn ei ofyn wedi i gwestiwn Meiriadog 
ddod i maes, ac fel y buasai yr ateb hwnw yn ateb i Meiriadog hefyd. 
Dyma ei gweithio hi yn drwsgl, oniric ? * Pj-ofasom eisoes fel yr 
ymgrogodd yn ei rwyd ei hun, trwy addef yn ei ragymadrodd fod yr 
atebion diweddafwedi eu rhoddi cyn i T. Jones wadu. Ond y rnaeyn 
amlwg mai private at ei bartner anwyl, sef y golygydd, oedd y rhag- 
ymadrodd, ac iddo vntau, naill ai yn ei frys, neu rvw ffwdan anlior- 
tunus arall, ei ollwng allan. - ' 

Gresyn, er lies eu hachos hwynt, na fuasai y ddau fradwr yn deall 
ei^gilydd yn well. Gofaled Goliath y cledrwyr o Abercanaid anfon 
tv secrets gwenwynig i’w gyfaill ar eu pen eu hun y tro nesaf. rhag ei 
gywilydd. Ond pa fodd y gallai ei ohebiaeth ef fod yn atebiad Tho- 
mas Jones i Meiriadog, oddieithr ei fod yn£bropmvyd, ac ateb ewes- 
tiynau cyn eu gofyn ? Ond, er gw'eled ych’waneg . o’r Justness gywil- 
yddus a garia y pregetlnvr hwn a’i Judas cyfiogedig .yn nilaen, mor 
sly debygasent hwy a’r cwn lladd-defaid, darllener a ganlyn, a chaitf 
y new member o’r sanhedrim hon, sef Meiriadog, ei dvnu drwy’r felin 
etto ar ei ben ei hun, a gweled ei fod wedi dechreu gwaeth job na’r 
frad hono ynghylch lladrata corff Crist o’r becld, a’i fod mewn gwae.th 
cwmni na’r celwyddwyr hyny. 

ROBERT EVANS YN ERBYN MEIRIADOG. 

“Yr ydvm ni yn tystio ddarfod i ni glywed Thomas Jones yn dweyd 
wrth Robert Evans y dywediadau hyny a anfonodd Meiriadog i r v 


156 


PROPHWYD Y JUBILI. 


Bedyddiwr , a chlywsom Thomas Jones yn dweyd llawer ychwaneg ar 
y pryd, ac iT un'pwrpas. Gofynocld Robert Evans i Thomas Jones 
dair gwaith drosocld, yn ngwydd dros again o ddvnion, gan mwyaf 
o’r byd, y cwestiynau hyny at- ereill,*a rhafodd yr atebion hyny. Oy- 
faddefodd Thomas Jones mai anwireddau yw y cvhuddtadau hyny a 
gylioeddwyd yn y Bedyddiwr yn erbyn y Saint. Cwestiwn gan Ro- 
bert Evans — ‘A ydych cliwi, Thomas Jones, yn cvfaddef yn ngwydd y 
dorf hon fod yn edifar genyeh achosi i hyny fyned i’r Bedyddiwr V 
Ateb gan Thomas Jones — ‘Y mae yn edifar genyf, ac ni feddyliais y 
caent yrnddangos yno. ? Cwestiwn gan Robert Evans — ‘ A ydych 
ehwi yn caniatfiu i mi ddefnyddio eicli enw er eu gahv yn ol V Ateb 
gan Thomas Jones — ‘ Ydwyf, a dywedwch fy mod i yn dweyd mai 
anwireddau ydyiit.’ Gwelsom Robert Evans yn ysgrifenu rhai o 
atebion Thomas Jones yn ei ddydd-lyfr yn v fan, yn ein gwydd ni oil; 
ac felly y gv.-yddom niai gwir yw yr hyn a ddywedodd Robert Evans 
wTth Meiriadog am y mater hwn.” 

IIowel Philips, John Roberts, 

Edward Owens, Hopkin Mathews, 

Benjamin Jones, Daniel Williams, 

Thomas John, Jenkyn Thomas. 


ADOLYGIAD. 

Sylwedd Pregeth ar y Gwyrthiau, er mwyn goleuo y Cyffredin , 
a dangos Twyll y Creaduriaid a alwant eu hunain yn “ Seintiau y 
JDyddiau Diweddaf.” Gan W. R. Davies, Dowlais. 

[PARHAD O DUD. 131.] 

Dywed Mr. Davies etto — “ Mae honi parhad gwyrthiau yn diswyddo 
ffydd, oherwydd ewyllys Duw yw i ni fyw ar ffydd.” Pa bryd y 
derfydd dwlni y dyn hwn? nid cyn diwedd ei draetliawd, o leiaf. 
Mae y gert o flaen y ceffyl yma etto, canys y mae yn rhoddi yr achos 
i ladd yr effaith. <f Os oes eisieu gwyrthiau, nid oes eisieu ffydd,” 
ebe efe. Ond, dysg y Bibl ni, Ye, dysga Mab Duw bawb, os oedd 
arnynt eisieu gwyrthiau, fod yn rhaid cael ffydd ; “ Pe bai genfich 
ffydd gymmaint a gronyn o had mwstard, dywedech wrth y mynydd 
hwn, Symuder di ymaith.” “ Os vdwyt ti yn credu fe ellir,” ebe ef ; 
“ pob peth sydd bosibl i’r neb a gredo.” Dangoswyd digon er profi 
nad oedd yn bosibl iddvnt dderbyn un fendith ond yn ol eu ffydd. 
Ac onid yw Paul, ie, yn y bennod a gymmer Mr. Davies yn destun, 
yn annog y saint — “ Eithr deisyfwch y doniau goreu.” 0 na, medd 
Dafisyddiaeth, peidiwch a gwneyd dim o’r f&th beih, rhag ofn i ehwi 
ddiswvddo ffydd ! Ond clywn Paul, er hyny, yn dal at ei bwnc, gan 
wrthwynebu Davies i’w wyneb — “ Deisyfwch ddoniau ysbrydol, ond 
yn hytrach fel y prophwydoch.” 0 na, medd Mr. Davies, yr ydwjt ft 
yn peri i ehwi beidio dcisyf un o’r doniau ysbrydol, canys nid oes 
nemawr neb a’u proffesa ond Sataniaid ; ac ewyllys Duw yw i cliwi 
fyw 7 ar ffydd, sef yr achos, ond gw T ad\vch yr effeithiau o honi rliag i 



PROPHWYD Y JUB1LI. 


157 


chwi efelychu apostoliaeth. Etto, ebe tyst arall, oni wyddoch chwi, 
Mr. D., mai “ ffydd heb weithredoedd, marw yw.” Nid yw waeth 
beth a ddywedwch, ebe yntau ; ni fynaf glywed son ain allu Duw j 
gwell genyf rith duwioldeb, a gwadaf ei grym hi. Ac yna, ebe Paul 
wrtlio, dos dithau, a chofia y ddedfryd sydd arnat. Gal. i, 7, 8. A chan 
droi at ereill, efe a rydd derfyn ar y ddadl, 1 Cor. xiv, 39 — “ Am 
hyny, frodyr, byddwcli awyddus i brophwvdo [er gwaethaf Mr. Davies], 
ac na waherddwch lefaru a thafodau dveithr,” fel efe. Os yw gwyrth- 
iau 3m diswyddo ffydd yn yr oes lion, paham nad oeddynt felly yn yr 
oes hono, tybied ? Ond ofer gofyn dim iddo bellach ar liyn. 

“ Mae honi parbad gwyrthiau yn brif nod anghrist, a dynion drwg,” 
medd efe etto. Ond vice versa medd y Bibl. Y mae gwadu gwyrth- 
iau yn brif nod anghristionogion. Gwyrthiau oedd prif nod pobl 
Dduw yn mhob oes o’r byd. Dyma yr anvydd neu y nod wrth ba un 
euhadwaenir, medd Crist ei hun, fel y profwyd eisoes, ac yr aSdefodd 
Mr. Davies unwaith. Onid eich dyben chwi, wrth haeru fod honi 
gwyrthiau yn brif nod anghrist, ydyw cadw dyn yn y tywyllwch, trwy 
guddio eich twyll ; ac, ond arferyd eich iaith eich hun, “ er twyllo ar- 
ian dynion annysgedig a phcn-weiniaid?” Nid eu hannog i fyw yn 
dduwiol, ond eu dysgu i ddifenwi ac erlid pobl well na chwi ; a chan 
addaw iVh hudolion ryw nefoedd ddychytnmygol a Dafisyddol, am yr 
hon y dywedwch na ddichon iddvnt gael dim sicrwydd yma, ond byw 
ar eich dychymmygion chwi hyd angau, ac yna gwnant a fynant o’ch 
rhan chwi ; ac aroswch chwithau ar ol, i arwain ereill i’r fan yna, gan 
eu porthi, am eu harian, a “ rhyw sothach islaw synwyr cyttredin.” 
Ond ni chedwir dynion, druain, yn y tywyllwch lawer yn hwy, trwy 
Jefain yn groch eich hen ystoriau anwireddus yn erbyn y rhai a breg- 
ethant yr efengyl yn rhad, i’e, heb geisio ceiniog gan neb, ond 0 gariad 
at eneidiau dynion ; a dyna yr achos paham y mae clwyf Demetrius 
arnoch chwithau, oherwydd fod gobaith elw duwies fawr Dafisyddiaeth 
Dowlais mewn perygl. v 

Yn nesaf, wedi bod yn ein herio ni am,wyrthiau o hyd, a’n con- 
demnio yn “ gethern aflan, cythreulig, uffernol,” &c., &c., 0 eisieu na 
wnaem wyrthiau iddo, dywed — ** Nid yw Duw byth yn cvflawni 
gwyrthiau lie y hyddo rhesymau digonol am gredu hebddynt.” Dyna 
fel y dywedwn ninnau ; ac onid ydym ni yn cynnyg i chwi ddigon o 
resymau dros ein crefydd ? Yr ydym yn ei phrofi yn ysgrythyrol bob 
gosodiad. Oni addefwch y cynllun apostolaidd yn rhesymol ? Wei, 
dyna a bregethwn ni. Ond am Ddafisyddiaeth, dylechchwi wneuthur 
llawer o wyrthiau. yn ol eich addefiad eich hun, er ei phrofi, a 
dangos ei dechreuad ; canys ni ddichon ffynnon ddrwg roi ffrydiau 
da. Ond er gweled ffrydiau cymmysglyd eich ymenydd eich hun, 
darllenwcli y frawddeg nesaf i’r hon a ddyfynwvd. Ai tybied eich 
bod yn meddwl mor wael am Fab Duw, ag y buasai yn ei wneuthur 
ei hun yn was i weision y diafol, trwy ddisgyn oddiar y groes ar eu 
cais ? Onid dyfod i wneuthur ewyllys ei Dad a wnaeth ? Nid oes un 
esiampl ddarfod i Grist roi arwydd i un dvn drwg a ofynodd iddo; a 
gwyr Mr. Davies hyn, canys gwelwch ef yn neidio Vr bwlch i geisio 
cau ei hun i fyny, rhag i neb ddyfod a geiriau Crist yn ei erbyn ef. 
O na, ni wiw i neb ddweyd mai cenedlaeth ddrwg, &c., sy’n ceisio ai- 


I 


158 


PROPHWYD Y JUB1LI. 


wydd ; ond nid yw hyny yn wir, ebe efe, mewn ffaith yn awr. Onid 
y w yn gofus ganddo ddarfod i Iesu Grist wrthod ufyddhau i’r diafol 
bob tro ag y gofynai hyny ganddo ? A pha le y raae y gwahaniaeth 
rhwng bwrw ei hun oddiar binacl y deml ar gais Satan, a bwrw ei hun 
oddiar y groes ar gais gweision Satan ? 

Ddarllenvdd anwyl, na feddwl mor wael a hyna am Fab Duw, hyd 
nes y ceir rhyw esiampl iddo ef. neu ei apostolion, roddi arwyddion ar 
gais dynion drwg. Nid ar gais ei elynion y cododd efe y meirw, nac 
y duodd yr haul, na dim arall a wnaeth. Ond yn y tudalen nesaf, daw 
Mr. Davies i’w hwyll am fynyd etto, gan ddystrywio yr holl dusw a 
wauodd trwy ei draethawd. Dywed — “ Pe codai y meirw duwiol, a 
chael eu danfon i’ch anerch o’r nef, a chael caniatad i hysbysu am 
olygfeydd gogoneddus y wlad fry — a phe daethai ysbrydion rhyw 
ddyniop drwg o’r fflamau, a thraethu am ddychrynfeydd y pryf nad 
yw yn marw, &c., byddai y cyfan yn rhy fach a gwanaidd i argyhoeddi 
un pechadur.” Diolchwn iddo am addef hyna. Os felly, paham yr 
haera mai dyben y gwyrthiau oedd argyhoeddi pechaduriaid o ddau- 
foniad personau, ac y gofyna wyrthiau i argyhoeddi trigolion Dowlais 
o wirionedd ein crefydd ni? Nid yn unig dyna eu dyben, ond “ateb- 
asant eu dyben yn mhob man,” ebe efe. Os felly, pa fodd y gwaeddai 
Crist ei hun yn nghanol cawod o geryg — “Am ba un o’r gweithred* 
oedd mawrion a wnaethum i yr ydych yn fy llabyddio i ?” A atebas- 
ant hwy y dyben hyny yn rhyw fan, Mr. Davies ? Os felly, paham na 
chredasant fod Iesu Grist o ddanfoniad Duw, yn lie ei erlid a’i groes- 
hoelio, a fflangellu ei weision ef pan wnelent wyrthiau yn ei enw ef ? 
Onid eu fflangellu a’u carcharu a gaent, po fwyaf o wyrthiau a wnaent ? 
Onid caledu a chynhyrfu dynion drwg y mae gwyrthiau yn mhob oes 
o’r byd, gan mwyaf ? Felly y mae yn hon hefyd, fel y gwyddoch chwi 
yn dda trwy brotiad. Yr ydych yn addef hyny yn ngeiriau Crist — 
“Oni chredant Moses a’r prophwydi [am Grist], ni chredent pe codai 
un oddiwrth y meirw ychwaith.” Dyna ein ered ni hefyd. A dilyo- 
wch eich rhesymeg yn mlaen, yna rhaid i chwi addef na chredwch 
chwithau yn awr fod y rhai a alwch yn “ Sataniaid,” yn weision Duw, 
na’r hyn a alwch yn *• grug o gelwyddau,” &c., yn efengyl Crist, pe 
codai un, Ye fil, oddiwrth y meirw, pe yfent wenwyn, pe “ iacheid clun 
Magwsfach,” ie, addefwch eich liun tuhwnt i argyhoeddiad, os na 
aruyhoeddir chwi trwy yr ysgrythyrau, a’r rhesymau anwrthwynebol a 
bregethwn. Ac yna, gwelwch ac addefwch eich ffolineb a’ch cabledd 
yn y llinellau blaenorol, ie, pa rai a ysgrifenasoch a’r un pin, wedi ei 
drochi yn yr un inc, ac ar yr un ana’dliad ; canys cyn sychu o’r naill, 
eondemniwch ni o eisieu na byddem yn rhoddi llygaid i’r dall, cluniau 
i’r gwywedigion, clustiau i’r byddariaid, a chyfodi y meirw, &c., yn 
eiclTgwydd chwi. A gredech er hyny? Nawnaech, medd Crist; na 
wnaech, meddwn ninnau ; na wnaech, meddwch chwi eich hun ! Pa 
fodd y dichon gwyrthiau fod er argyhoeddi dynion, ynte ? A chan i 
chwi addef eisoes, na wna Duw wyrthiau heb ddybenion teilwng o 
hyny, beth yw eich dyben chwi yn begian am danynt o hyd ? Beth 
yweieh dyben yn y croes-haeriadau hyn oil? Pa fodd y cyssonir 
chwi a chwi eich hunan, heb son am eich cyssoni a’r ysgrythyrau ? 
‘Gortnod gcrchwyl y w hyn i chwi na ninnau> na neb arall ychwaith. O 



PR0PHWYD Y JUB1LI. 


159 


ba fath ffynnonell y tardda y ffrydiau hyn ? Bernwch chwi — barned 
eich cyfeillion, a’r byd, chwi. Nid oes a wnelom ni a’ch barnu ; ond 
y mae a wnelom ni ag amddiffyn ein crefydd, a’n cymmeriadau, rhag 
eich camgyliuddiadau ercliyll chwi ; a dysgwylia y byd hyn genym. 
Dangoswch rhyw ddigywilydd-dra anghymharol, yn traethu cel- 
wyddau mor amlwg ac anhygoel arnom ; megys haeru fod “Anerchiad 
y deuddeg Apostol ” yn honi ein gallu ni i wneuthur gwyrthiau. Mae 
miloedd o’r traethodau hyny yn nwylaw y cyhoedd yn awr, ar hyd 
Gymru; a heriwn chwi i ddangos fod y fath beth a honi ein gallu ni i 
gyflawni un wyrth, ynddo ; os oes, nodwch ef ar gyhoedd, y tudalen 
a’r frawddeg, os gallwch, a galwn ef yn ol am gyfeiliornad yn y fan ; 
onide, bydd eich pechodau yn argraffedig, fel y ?nene , tekel, upharsim , 
ar eich talcen eich liun o hyn allan. Cyhuddwch ni hefyd o fod yn 
dweyd fod Iesu Grist yn ymddangos i ni yn bersonol, yn yr ystafell- 
oedd, a’n cyrddau neillduol, &c. Yr ydvm vn gwadu liyny hefyd, ac 
ni choeliwn i chwi glywed un o honoin yn dweyd y fath beth. Prof- 
wch hwn etto, os gallwch, ac yna bvddwn yn atebol am y canlyniad. 
Am y drydedd waith, cyfeiriwch at y stori a gyhoeddasoch am rhyw 
“wraig yn Pendarran.” Pa fodd na wvddech ar y pryd mai amviredd 
oedd y stori hono? Onid oeddych wedi dyfod i’r drws nesaf ati pan 
luniasoch y tusw aflan ? Ond cewch chwi a’r wlad weled enghraifft o 
honoch chwi eich hun yn y stori hono hefyd, gan lygad-dystion, er 
eich cywilydd. Ond fel pe baech wedi ymwerthu i ddrygioni, cy- 
huddwch rhyw “Magws fach,” ac ereill, o ddweyd y gallwn ni 
wneuthur gwvrthiau. Gwyddoch well na hyn Lefyd, trwy ddarllen ein 
llyfrau, &c.; a gwyr pobl Dowlais well na choelio eich camgyhuddiad- 
an digywilydd, o hyn allan. Oes, Mr. Davies, y mae genym lawer o 
hen gyfrifon i’w settlo a chwi. Yr ydym yn barod i ddechreu hyny yn 
awr; gwyddech nad allem y pryd hyny; ac yr ydym yn dymuno ar- 
noch chwitliau ymbarotoi i ainddiffyn eich cyhuddiadau arnom. *Yr 
ydych wedi cael gormod o raff o lawer, a gwelir chwi o hyn allan yn 
nghlorianau y gwirionedd. Digon, i'e gormod o lawer, yw y blyn- 
yddoedd a aethant heibio, i chwi ein herlid mor greulon a diachos. 
Na fyddwcli yn rhy annuwiol, rhag ofn i’r Duw mawr yr vmleddwch 
yn ei erbyn eich tori i lawr, cyn y caffoch "amser i edifarhau, fel 
Herod gynt, yr hwn, “ gan bryfed yn ei 3*su, a drengodd.” 

Ond wedi chwilio yn fanwl trwy yr hyn a welwch chwi yn dda alw 
yn “Sylwedd Pregeth,” yr ydym w r edi methu cael dim sylwedd ynddi; 
ac os dyma enghraifft o’cli pregethau chwi, ni raid gofyn pwy a’ch 
danfonodd i’w pregethu, canys wrth eich pregethau yr adnabvddir 
chwi. Oni addawsoch “oleuo y cyffredin, a daugos twyll y creaduriaid 
a alwant eu hunain yn Seintiau y Dyddiau Diw^eddaf?” Ond a 
wnaethoch chwi hyny ? Naddo'; ni roisoch un llewyrch o oleuni. 
Ymbalfalu yn nghanol y tywyllwch, a thywyllu cynghor a geiriau, heb 
reswm nac ysgrvthyr, yr ydych. Gyda chwi eich hunan yr ydych yn 
ymladd o hyd, gan ffurfio bv/ganod, a’u llarpio, y fath na cheir yn un 
lie end yr ymenydd a fo yn cael ei gorddi gan yr horrors. Yr ydych 
wedi anghofio eich addewid yn siwr, a gwell i chwi dreio etto, neu 
meddylia pawb nad oes genveh un rheswm nac ysgrythyr i’w goleuo 
hwy am ein twyll. Ow, Mr. Davies, ddirn yn cynnyg cyminaint ag un 


160 


PROPHWYD Y JUBILI. 


prawf i’n lierbyn, mewn traethawd pwrpasol i hyny, yn cynnwys ugain 
o dudalenau. Dim ond ein condenmio ni o hyd am ryfyg, oherwydd 
ein bod yn meiddio proffesu y grefydd apostolaidd, yr hon, meddwch 
chvvi eich hun ambell waith, oedd yr unig re oh Cynllunio ystor'iau 
anwireddus am danom, heb liw na llun yn bod iddynt mewn gwirion- 
edd, ac yna arlhvys eich anathemau arnom yn ol hyny. Dvma ffordd 
ryfedd i ddangos ein twyll ni, onide ? Dangos eich twyll eich hun yr 
ydych, Syr! Nid ydym ni yn honi perffeithrwydd ; ond honwn fod, 
a phrofvvn ein hunain hefyd, yn ddieuog o’r rhyfyg a’r beiau ysgelery 
cyhuddwch ni o honynt, er boddlonrwydd i bob dyn a foddlonir i 
ffeithiau. Ond, a fyddai yn degwch tuag at eich brodyr chwi, pe con- 
demnid eu liathrawiaeth oherwydd, ac yn ol lliosogrwydd ac vsgeler- 
der eich pechodau, a thruenusrwydd eich cymmeriad chwi ? Os na 
fyddai, pahara y trafferthwch gvrnmaint i geisio lladd ein hathraw- 
iaeth ni, trwy geisio duo ein cymmeriadau ? Os oesgenych gymmaint 
ag un rheswm neu ysgrythyr yn erbyn cin hegwyddorion, deuwch a hi 
bellach, oherwydd yr ydyin wedi hir ddysgwyl eich clywed chwi yn 
cyhoeddi rhai o’ch profion, a diolchwn ni a'r cyhoedd i chwi am y gy- 
mwynas, canys gwnaech les i ni felly ; ond, na ddysgwyliwch ddallu 
pobl rhesymol a rhyw gruglwyth o groes-haeriadau, a rhoi enwau 
drwg arnom, &c. Pentyru manvor tanllyd ar eich pen cich hun yr 
ydych felly, a chanmol ni a’n liathrawiaeth. Y mae y wlad wedi di- 
flasu ar eich haeriadau er’s talm, ac y maent yn gofyn genych brofion 
o honynt bellach ; ac y mae yn llawrn bryd i chwi, yn gystal a rhyw 
ddyn tfaeledig arall, roi protion iddynt, neu eu galw yn ol, onide 
byddunt yn duo eich gwyneb yn yr amser a ddaw. Sylwn ar ei “lef- 
aru a thafodau,” ei “brophwydo,” a’iymddyddun a “\Vm. Henshaw,’ r 
&c., etto, a thystion arnynt.’ 


CYMMANFA SIR FYNWY. 

Ar ddydd Sul, y 15fed o Dachwedd, cynnaliwyd y Gymmanfa gyntaf 
can y Saint yn Nantyglo. Cynnvvchiolwyd deg o gangenau, yn cyn- 
liwys 157 o aelodau ; 7 o henurhaid; 12 o offeiriaid ; 8 o ddysgawd-' 
wyr; a 3 o ddiaconiaid. fr oedd 21 wedi eu bedyddio yn y tri mis 
diweddaf. Ordeiniwvd dau henuriad, tri offeiriad, pedwar dysgawdwr, 
a dau ddiacon, Penderfynwyd fod Nantyglo yn gangen o’r gynnadl-* 
edd hon, a bod Thomas Giles i lywyddu ynddi; hefyd, Blaenafon, a’r 
brawd Henish i lywyddu ; a Chasnewydd, a’r brawd \Yhite i lyw- 
yddu. 

Yr oedd tyrfa fawr o wrandawwyr serchus trwy’r dydd, atluoeddoV 
Saint w-edi casglu o gynnadledd Merthyr. Cafwyd gwrandawiad astud 
trwy’r cyfan, er cymmaint y bygy thion blaenorol i adonyddu a rliwystro 
ein haddoliad. oddieithr rhyw Pharisead a waeddai am weled gwyrth. 
Yr oedd o bedwar i bump cant o Saint yn cvmuno yn y cwrdd pryd- 
nawnol, oil mewn undeb a chariad bravvdol. Tystiolaethodd amryw 
3*11 gadarn am y gobaith sydd ynddynt, a’u penderfyniad i fyned yn 
mlaen cyda’r gwaith ardderchog hwn. Desgrifiai y brawd Morris y 
gynnadledd drwyddi oil, o’r bron, mewn cyllwr prydferth a llwyddian- 



PROPHWYD Y JUBILI. 


161 


mis, a gohaith yr ufyddhiiai lluoedd i’r efengyl ar fvrder. Cynnygiodd 
y llywydd D. Jones, fod i’r brawd William Henshaw gymmerya gofal 
cynnadledd Garaway, yr hon sydd dan ei arolygiad ef, ac yn gyssyllt- 
iedig a Chvmru, a hod Abergavenny a Chasnewyddi gael eu cyssylltu 
a’r gynnadledd hono. Cymineradwywyd yri unfrydol ; arwyddodd 
y hrawd Henshaw ei foddlonrwydd, a’i benderfyniad i wneyd a alio er 
adeiladu teyrnas yr Emmanuel. Bendlthiwyd plentyn v brawd Henish; 
a diau fod Ysbryd Arglwydd Dduw Elias yn ein plith, yn ysbryd car- 
iad a llawenydd. Yn y cwrdd hwyrol am chwech o’r gloeh, yr oedd y 
ncuadd wedi ei gorlenwi, er ei bod mor llawn yn y boreu nes y gorfu- 
wyd gosod jyro/w o dan y llawr, rhag iddo dori i lawr odditanynt. An- 
erchwyd y dyrfa yn wresog a doniol gan yr henuriaid William Pugh, 
Merthyr, Thomas Pugh, Cwmhach, a Capt. D. Jones, Merthyr; a 
gallesid meddw] fod yr efengyl dragwyddol a bregethent dan arweiniad 
yr Ysbryd dwyfol, yn cael ei hargraffu, megys a phin haiarn, ar galon- 
au v gwrandawwyr ; ei bod, nid mewn gair yn unig, ond mewn nerth 
a sicrwydd mawr yn yr Y T sbryd Gian; a’n taer weddi vw, i bob un a’i 
clywodd gnel ei piirofi yn allu Duw er iachawdwriaeth. Bedyddiwyd 
pymtheg o’r rhai gonest eu calon, o blith y gwahanol enwadau, er 
cymmaint eu gwrthwynebiad ; a diolch i’r Arglwydd am eu bod yn 
nnvynhau llawenydd mawr yn yr Ysbryd Gian. Bedyddiwyd naw yno 
yr wythnos ganlynol, ac y nme Uawer ychwaneg wrth y drws. Tal- 
wvd diolchgarwch y gvmmanfa i Mr. Evans y Cokers Arms am y 
neuadd, a’i garedigrwydd t.wv’r dydd at y Saint, ar gost ffafr ami 
Nero. Y Duw mawr a ad-dalo iddo ar ei ganfed. 


Y GENADIAETH YN S1ROEDD CYMRU. 

Sir Benfro . — Mae y brodyr G. Davies a J. Priee wedi bedyddio tri 
yn ddiweadar, ac yn cael gwrandawind Hiosog ac astud gan mwyaf, 
ac amryw yn addaw ufyddhau i’r efengyl yn fuan. 

Sir Gaerfyrddin . — Ysgrifena v brawd T. Jeremy lythyr eysurlawn 
am gangen Llanybvddar, fod yr boll Saint yn benderfynol ae unfrydol 
yn y tfydd, a’u bod yn mwynliau doniau yr Ysbryd Gian yn eu plith. 
Bedyddiodd ddwy yn Pencareg, ac y mae ef a’r brodyr Harris ac 
Evans yn pregethu mewn naw neu ddeg o fanau yn eu cylch. Y mae 
rhai Saint yn Brechfa, ac amryw wrth y drws. Bedyddiodd yr hen- 
uriad Thos. Harris dri yn ychwanegol yn nhref Caerfyrddin, ar y 
15fed o Dachwedd, v rhai a dderbyniasant dystiolaeth drwy Ysbryd 
Duw o'u cymmeradwyaeth ger ei fron, Y mae v ganghen hon yn 
selog a blodeuog, er eu hanfanteision a’u hamddifadrwydd o freintiau- 
ty Dcluw. Anfonwyd yr henuriad J. Morris i vmweled a hwy ar ei 
ffordd tua sir Benfro, ac hvderwn y cant fugail da yn fuan. Bedydd- 
iodd y brawd Abel Evans dri arall yno yn fuan ar ol hyn. 

Sir Aherteifi. — Mae yr henuriad Alfred Clark wedi dychwelyd o’i 
daith drwy v sir hon, ac y mae ganiklo ohaith da am gynauaf toreith- 
iog o’r rhai gonest eu calon. Y mae gal wad mawr am bregethu, a’r 
bobl yn rhyfeddu mor wahanol yw ein hegwyddorion i’r hyn a glyw- 


162 


PROPHWYD Y JUBILI. 


sent hwy am y Saint, ac y maent yn chwilio yr yegrythyrau et 
hunain. 

Sir Drefaldwyn. — Bedyddiwyd amryw yn Machynlleth yn ddiweddar. 
T mae nifer y Saint yma yn awr tua deugain, oil er ys ond ychydig 
fisoedd! Mwynheir donian yr Ysbryd GHn yn eu plith hwythau, yn 
ol addewid Crist i’r rhai a gredant ei efengyl ef, ac a fyddant byw yn 
dduwiol. Mae undeb Ysbryd a chariad yn teyrnasu yma hefyd yn 
nghwlwm tangnefedd, fel yn holl eglwysi y Saint. 

Sir Feirionydd. — Ysgrifena y brawd Wm. Jones fod y Saint yn 
Harlech, Ffestiniog, &c., yn parhau yn wresog yn y ffydd hono un- 
waith a roddwyd i’r Saint, a bod eu Tad nefol yn eu bendithio a ben- 
dithion nefolaidd drwy ei Ysbryd Gian, a’r cleifion yn derbyn iechyd 
drwy yr ymarferiad a’r moddion gosodedig drwy ffydd. Bedyddiwyd 
rhai yno yn ddiweddar gan Ahel Evans, a rhai yn Maentwrog. Dys- 
gwylir yn feunyddiol am ychwaneg. 

Sir Gaernarfon. — Mae yr henuriad Eleazer Edwards wedi pregethu 
yr efengyl bron bob nos, hyd Leyn o Nevin ; o Pwllheli, Cricieth, hyd 
Porthmadog, a lluoedd yn credu yr efengyl. Mae wedi bedyddio rhai 
yn Cricieth, a chafodd wrandawiad astud yn gvffredinol, a phobl yn 
hoff o hono a’r efengyl a bregetha. Yn Pwllheli, yn Sassiwn y 
Calfinistiaid, ymdrechodd un o’u pregethwyr, o’r enw Evan Harris, 
eymmaint a allai i godi erlidigaeth yn erbyn y Saint, a merwino clust- 
iau ei wrandawwyr, trwy gamddarlunio eu hegwyddorion, &c. Gom- 
meddodd maer y dref hon (dan ddylanwad yranian Galfinaidd a losg- 
odd Servetus ac ereill) i’r brawd Edwards bregethu ar yr heol, er fod 
y tai cyrddau wedi eu cau i’w erbyn. Erlidiar y police ef o gongl bwy 
gilydd, Ye, ni chai fenthyg glan y mor hwnw afenthyciwyd mor rhwydd 
i’r Calfinistiaid i gynnal eu Sassiwn. Diolch i Dduw am gadw flrwyn y 
“march coch ” yn ei law ei liun, onide ofnadwy a fyddai ei ruthr. Ond 
trwy garedigrwydd boneddwr o’r enw Mr. Evans, cafodd y brawd a’r 
dyrfa fawr ganiatad i fyned i'w yard goed ef, i glywed yr efengyl 
ddwyfol hono a gauodd y zealots ereill allan o’u cyffiniau. Mae yr 
henuriad Jonah Richards wedi bedyddio rhai (nid ydym yn sicr pa 
nifer) yn Nghaernarfon, ac y mae yr efengyl yn llwyddo mewn parth- 
au ereill o’r Sir, er gwaethaf ei gelynion. 

Sir Fun. — Mae yr henuriaid Jonah Richards, Abel Evans, ac ereill, 
wedi bod yn pregethu trwy brif drefydd y sir hon arein hoi lii, i dorf- 
eydd mawrion, ac wedi cael pob caredigrwydd, a gwahoddiad i barhau 
i bregethu yn eu plith. Y mae yma ymofyniad cyffredinol am y gwir- 
ionedd fel y mae yn yr Iesu. Clywsom fod rhai wedi eu bedyddio yno 
yn ddiweddar gan J. Richards. 

Sir Ddinbych . — Bedyddiodd Abel Evans ddau at y rhai oedd eisoes 
yn Llandudno, ac un yn Rhywgyfylchi. Mae yr henuriaid William 
Evans, Richard Griffiths, ac ereill, wedi bod yn llafurio yn llwyddian- 
nus yn Rhosllanerchrugog, ac wedi bedyddio amryw yno. Pregethent 
yn y Cefnmawr a Llangollen hyd nes i’r Parch. Mr. Prichard, gwein- 
idog y Bedyddwyr, hervglu y bobl a" agorent eu tai iddynt. a’u cau 
allan. Ai tybied y gofyna y gwr mwyn hwn i Dduw fendithio ei ym- 



PROPHWYD Y JUBILI. 


162 


ddygiad at ei anfonedig weision, ei efengyl, ac at eneidiau ei gyd- 
fforddolion tua’r farn ? 

Sir Fflint . — Mae yr henuriad R. Evans yn llafurio yn mhrif drefydd 
y sir hon, ac wedi bedyddio rhai mewn amryw fanau, inegys New- 
market, Rhuddlan, &c. Bedyddiodd yr henuriad A. Evans hefyd ddau 
yn Newmarket tua chanol y mis hwn, ac addawodd triereill ufyddhaw 
i’r efengyl y tro nesaf y deuai ef yno, neu rywun arall a feddai yr aw* 
durdod ofynol oddiwrth Dduw i fedyddio “ermaddeuant pechodau.” 

Dywenydd mawr genym hysbysu hefyd fod Ihvyddiant raawr ar yr 
efengyl dragywyddol yn rahlith ein cydgenedl yn sir Gaerlleon a 
Llynlleifiad. Diau yr achosa lawenydd mawr i’r Saint glywed fod 
Mr. John Parry (Newmarket gvnt), ei dri mab, a’i wraig, fel teulu 
y Lydia hono gynt, wedi dyfod yn ddeiliaid o deyrnas y Duw byw. 
Mae enw Mr. Parry yn barchus, ac yn bur adnabyddus drwy’r dywys- 
ogaeth, yn enwedig Gwynedd, fel diwygiwr selog, fel carwr y gwir pa 
le bynag v caffai, er gwaetliaf rhagfarn a phlaid. Y mae Duw yn 
caru gonestrwydd a gwroldeb yn nihob dyn, ac efe a drefna ryw ffordd 
i’r cyfryw gael cynnyg ar y gwir ; a hoff yw gweled y cyfryw yn barod 
i’w chwilio pan ei cynnygir iddynt, fel y gwnaeth Mr. Parry, a hyny 
yn ddiragfarn. Nid oes lie i ammau a’r nad oes cannoedd etto, fel yr 
oedd efe, yn credu eu bod yn debycaeh i’r gwir nag ereill. Ond 
erbyn hyn gwel Mr. Parry (fel y gwel pawb arall a ddel i mewn drwy 
yr un drws i’r un deyrnas ddwyfol) y gwahaniaeth rhwng gvvneyd 
oreu a allant a chredu eu bod yn iawn, a’r sienvydd a dderbynia gan 
Dduw drwy Ysbryd y mabwysad o’i gymmeradwyaeth ger ei from 
Un o brif sefydhvyr a cholofn Cambeliaeth yn Nghymru oedd Mr. 
Parry, a llawer o’r eglwysi a blanodd efe a dderbynient ei gynghorion 
fel tad, ac a’i canlynasant o dvwyllwch i raddau o oleuni drwy wg a 
gwawd ; gobeithiwn y dilynnnt ef etto i ganol goleuni tanbeidiawl yr 
efengyl dragywyddol. Mae Mr. Parry a’i fab henaf wedi eu hordeinio 
yn henuriaid. a gobeithiwn y caiff eu hen frodyr y fraint o’u clywed, 
ac. ufyddhau i'w galwedigaeth nefol, cyn yr haf nesaf. Mae amryw 
wedi eu bedyddio yn Llynlleifiad yn ddiweddar. 


YR EFENGYL YN LLOEGR, SCOTLAND, &c. 

Y mae pob newyddion a dderbyniwn o’r lleoedd hyn yn harhaus, yn 
profi fod Duw wedi deffro megys o gysgadrwydd oesoedd i wneuthur 
ei waith mawr a rhyfedd yn y dyddiau diweddaf hyn. Y mae teyrnas 
yr Emmanuel yn Ilwvd Jo ac yn lledaenu yn rhyfedd, a phobl o bob 
gradd ac enwad yn dvlifo i mewn iddi, ac yn cael gwledda ar ei dan- 
teithion nefolaidd fel yn nyddiau lor. Mae y cenadon a ddaethant 
drosodd o’r America yn ddiweddar, yn troi siroedd Lloegr y tu arall 
i fyny, debygem, o’r bron, ac yn bedyddio mwy nag erioed. Mewn 
rhai ardaloedd ufyddha boneddigion a feddiannant ystadau mawrion, 
ustusiaid, a rhai-yn dal swyddi uehel dan y llywodraeth. yn gystal a’r 
werin. Yn Scotland a’r Isle of Man maent yn bedyddio vu feunydd- 
iol mewn rhai parthau. Yn fuan yr elo y deyrnas lion fel y rhag- 
welodd y prophwyd Daniel hi, fel “ careg wedi ei thori o’r mynydd. 


164 


PROPHWYD Y JUBI LI. 


nid a llaw, yn treiglo nes Hanw vr holl fyd M a goleuni a gwybodaeth 
o Dduw, fel y toa y dyfrocdd y mor. 


AUSTRALIA. 

Nid oes neraawr dros ddwy flynedd er pan aetli henuriad a’r hedyn 
mwstardd’r parthau pellenig hyn o’r byd; ac raor ragoroly cyduna yr 
hinsawddiiyny ag ef, nes y mae eisoes yn gryn bren ac iddo gangen- 
au lliosog a chedyrn, ac awclon liyfryd Paradwys yn anadlu yn beraidd 
ar ei floaau harddwvch. Mewn Uythyr a anfonodd y brawd oddiyno 
yn ddiweddar, dywedai ei fod yn ami yn cael ei alw o'i wely y nos i 
fedyddio, a’u bod yn dyfod rai ugeiniau o filltirocdd o ffordd yn bwr- 
pasol i’w ymofyn ef i fedyddio y rhai oedd yn credu yr efengyl yno ! 


YNYSOEDD MOR Y DE. 

Mae yr henuriaid Pratt, Richards, ac ereill, yn parhau yn Ilwydd- 
iarinus iawn o hyd yn yr ynysoedd hyn, ac wedi bedyddio cannoedd 
yn ddiweddar, yn enwcdig wedi i Dduw yn ei ragluniaeth, drwy i’r 
Ffrancod achosi i’r cenadon sectyddol (v rhai a’u lierlidient raor ddi- 
drugaredd, a draethcnt yr hen ystorian disail am Joseph Smith, &c., 
ac a ymegniant gcnfigenu y brodorion i’w hcrbyn) orfod cilio gan 
mwyaf oddiyno. Mae y paganiaid hyny, druain, ar ol eu mabwys- 
iadu yn blant i Dduw drwy yr efengyl hon yn derbyti “ bara y plant,” 
etifeddiaeth addawedig ei bobl ef, yn helaeth, ac yn cael protion 
digonol nad yw efe dderbyniwr wyneb, ond ei fpd ef a’i air yn anghyf- 
newidiol, ac mai yr hwn a 4dywedodd, “ A’r arwyddion hyn a gan- 
ljraant y rhai a gredant,” &c.,.a ddywedodd hefyd, “ Nef a daear a 
ant heibio, ond fy ngeiriau i nid ant heibio ddim.” Diolchwn iddo 
am ei addewidion gwerthfawr. 


YR ADGYFODIAD CYNTAF. 

Gwyn fyd y rhai yn Iesu a hunant yn y bedd, 

Can’s etto hwy gyfodir mewn gogoneddus wedd : 

Pan gano yr archangel ei udgorn yn y nen, 

Cydgesglir yr anwyliaid i gwrddid fry a’u Pen. 

Rhyw liaws mawr o’r blaenffrwyth a brynodd Duw o’r byd — 
Y T cyfryw nas halogwyd — esgynant oil yn nghyd; 

A’r byw fydd ar y ddaear yn adwaen Iesu cu, 

Mewn moment a newidir — a gipir gyda’r llu. 

Ond gwae y rhai adewir i aros ar y llawr, 

Rhyw dristwch leinw’u calon — eu galar fydd yn fawr; 

Yr Arglwydd fry a’i fyrddiwn a welant yn nesau, 
j A fflamau tanllyd ganddo i boeni’r anwir rai. J. D. 

RBYDYBONT; ARGRAFFWYD GAN JOHN JONB3. V y ‘ 


PROPHWYD Y JUBILP 

NEU 

SEREN Y SAINT. 


Rhif. 7.] IONAWR, 1847. [Pris 2 g . 


ANERCHIAD AT Y CYMRY. 

Anwyl Gydwladwyr, — YYrth anfon yr ail gyfrol o’r Prophwyd 
I’ch plitli, taer erfyniwn eicb sylw difrifolaf arno. Gwnewch degwcli 
a’cli eneidiau eich hunain a’r gwirionedd wrth ei ddarllen, fel y derbyn- 
ioch y lies a amcanwn i chwi wrth ei g}dioeddi. Gwyddom y cyn- 
nwysa lawer o faterion pwysig, sy’n dwyn peithynas agos a phob un o 
lionoch ; ac er y dicbon aniryw o lionynt ymddangos yn newydd ac yn 
anmhoblogaidd ar yr olwg g} r ntaf, etto byddwcli bwyllog, canys yr mi 
yw eich Bibl chwi a minnau. Yn y glorian gywir hon y pwyswn bob 
fegwyddor, ynte. 

Gwyddom ein bod (trwy drugaredd ein Duw) yn feddianncl ar dry- 
sorau dwyfol a gwertbfawr, pa rai a’ch cyfoethogant cnwithau yn dragy- 
wyddol. Yr ydym v/edi ein hanrbegu &*r perl nefol liwnw yr ymchwil- 
iwch chwi am dano, o gapel bwy r gilydd, o’r naill enwad i’r Hall ar hyd 
y blynyddoedd — sef crefydd bur — egwyddorion y nef — yr efengyl dragy- 
wyddol ; yr hon sy’n dwyn bywyd ac allygredigaeth i olenni. Y"r ydym 
yn gwneyd a alloni i gyflwyno gwybodaeth o honi i chwithan yn mhob 
dull a modd a allwn; ac er mor ddaionus yw, y mae miloedd o honoch 
yn diystyru cynghor Duw yn eich herbyn eich hunain, lieb ufyddhau i, 
na gwrando ar, yr alwedigaeth nefol a phwysig a gyrmygir i chwi. 

Y mae ugeiniau o honom yn cvhoeddi y newyddion da liyn yn eich 
plith ers rliai blynyddau bellach, ar ein cost ein hunain, a pha dderbyn- 
iad geir? Gallesid dysgwyl yn rhesymol i’r rliai hyny a addefant 
wirionedd y grefydd gristionogol yn ei sefydliad cyntefig a phnr, ac a 
broffesant y fatli fawr sel drosti, ei chofleidio fel trysor y trysorau pan y 
clywent hi etto yn cael ei phregethu genyin ninuau yn ei cliyflawnder, 
wedi ei hail-sefydlu fel cynt, a’i phregethwyr wedi eu hanfon drwy 
awdurdod dwyfol fel y rhai a gamnolwch gymmaint. 

Ond gwyddoch chwi mai hollol groes i hyny y mae. Pa well der-- 
B [Cyf. II. 



6 


PROPII WY D Y JUBILIi 


byniad a ga anfonedig Duw genycli chwi yn awr, yn enwedig gan y rhai 
selog dros draddodiadau y tadau, nag a gaffai y cyffelyb anfouedigion 
gyda yr im fath genadwri gau eu cyd oeswyr hwytbau ? Rabbies $ dys- 
gawdwyr, a cbrefyddwyr mwyaf selog y wlad oedd eu gelynion penaf 
hwynt; dyma y rbai a bregetbent fwyaf o’r pwlpudau i’w herbyri, a 
adroddent fwyaf o cHwedlau disail am eucymmeriadau, ac a gyboeddent 
mai twyll oedd ganddynt, ac mai twylhvr oedd eu blaenor, a hyny heb 
gynnyg un prawf o ddim ond eu haeriadau. Onid felly yn liollol y r ' 
ymddyga y cyfryw atom ninnau f Y croesaw goreu a gaffent gan hiul- 
olion y cyfryw oedd gwaeddi- gau-bropbwydi, gau-atlirawon, twyllwyr, 
&c., ar eu hoi yn yr beolydd. Felly ninnau. Onid oedd awduron eu ' 
hoes yn taenu pob camgyhuddiadau/ disail am danynt hwy, heb gym- 
mery'd y drafferth i cbwilio betb oeddent? . Felly y gwnant a ninnau. 
Oni throent hwynt a’r rhai a’u gwrandawent allan o’u synagogau ? Onid 
felly y gv^aeir a ninnau, a’r rhai gonest eu calon sydd yn chwilio am y 
gwir. , 0 ni ddy wedodd Crist mai felly y gwnaent ; ac felly y mae. 

Dywedid am danynt hwy, “ Y rhai sy’n aflonyddu y byd, y rhai hyny 
a ddaethant yma hefyd.” Felly y clywn ninnau bob lie yr elom. 

“ Be.th a ddywed siaradwr hwn,” medd un ; “Mae y rhai hyn yn 
afionyddu’r ddinas,” ebe arall am danynt liwy. Felly ein cyhuddir nin- 
nau. Dygant athrawiaeth new3'dd i’n plith, yr lion nid yw weddus i ni 
c-i derbyn, meddent am danynt hwy. Y mae y rhai hyn yn pregethu 
efengyl newydd, yr lion nid yw weddus i ni, sectariaid, ei derbyn, 
meddant yn awr am danom ninnau. Oni ddywedodd ein Hathr?iw mai. 
felly y gwnai gaurgrefyddwyr a’r-gwir ? Do; ac y mae ein cyd-oes- 
wyr yn profi ei eiriau ef a’n crefydd ninnau, mor wirioueddol yn yr oes 
hon a liono. “ Y neb a.fyddo fyw yn gyfiawn yn Nghrist Iesu,a erlidir,” 
oedd y pryd hyny ; felly y teimlwn ninnau yn ddigon gwir ; a phe 
dilynid ni a hwythau yn mhob nodwedd, ac. ymddygiad ein cydoesolion 
atom a’n crefydd, profid fod yr un achos yn dwyn yr un effaith yn gywir 
yn vr oes lion a hono. Paham nad yw hyn oil yn dystion. i chwi, gyf- 
cillion bynaws, o’n tehygolrwydd iddynt hwy ? Paham y cyflawnwch 
chwi fesurau, ac y dilynwch gamrau yr erlidwyr a fu, a’cli llygaid yn 
agored ? Onid oedd eu crefydd hwynt. yn anmhoblogaidd pryd hyny ? 
Pa ryfedd fod yr un grefydd mor anmhoblogaidd yn ei hail ddechreuad. 
yn awr ? “ A gredodd neb o’r penaethiaid,” ebe y nail! ? “ O 11a, ys- 

gubion v byd a sorod pob dim ydynt,” ebe y lleill pryd hyny. Felly 
yn awr. Pregethu i’r tlodion yn rliad yr oeddent hwy. Felly ninnau.. 
Perswadio v boblocdd i beidio eu gwrando yr oedd pregethwyr yr oes 
hbno, eu bod islaw eu sylw hwynt. Felly yn awr, yn gywir. Ofui.y.' 



PROPHWYD Y JUBlLt. 


7 


byddai gobaith eu helw yn pallu a gyffroai y rhai hyny. Barnwch chwi 
ai dyna’r achos paham yr ymesyd marsiandwyr a chrefftwyr crefyddol 
yr oes hon arnom ni ! Yr oedd iechydwriaeth eu cydoeswyr ynglyn ag 
ufyddhau i’w cenadwri hwy. * Felly yn awr, ddarllenydd hyriaws, y mae 
mor sicr fod maddeuant, adgyfodiad, derchafiad, a gogoniant ein cyd- 
oeswyr, yn dibynu ar eu hufydd-dod i genadwri Saint y Dyddiau Di- 
weddaf; ie, pe dywedai lioll bobl y byd yn ddrwg am danynt, ac fod 
Duw’r nefoedd wedi eu danfon. Ydym, Gymry anwyl, er cin gwaeledd. 
Tystiom yn ddifrifol a sobr yn ofn Duw, 'fel y byddom lan . oddiwrth 
waed pawb oil. Yr ydym ni wedi derbyn allweddau goruchwyliaeth 
cyflawnder yr amseroedd — gweinidogaeth y cymmod, sef goruchwyl- 
iaeth yr unfed awr ar ddeg! Mae Arglwydd y cynauaf wedi ein danfon 
gyda chenadwri i gasglu ei wenitli i’w ysguhor, cyn y daw efe i losgi yr 
us a than anniffoddadwy. Etto, tystiwn yn eofn nad a eicli oes na’ch 
cenedlaeth chwi heibio, hyd oni phrofa Duw Israel tu hwut i bob dadl, 
fod Saint y Dyddiau Diweddaf wedi eu hanfon ganddo i ddarparu ffordd 
ei ail ddyfodiad, ac y prawf bob iot a phob teitl o’u cenadwri yn wirion- 
edd safadwy. Onid yw y dystiolaeth hon o bwys i chwi, ac yn arogl o 
fywyd i fywyd, neu o farwolaeth i farwolaeth, i bob un a gaffo y fantais 
o’i chlywed ? Nid yw esgeulusdod gwirfoddol yn un esgusawd i neb. 
Y pwysfawrogrwydd o honi a’n cymhellodd, ie, a’n gorfoda i fod mor 
blaen tuag atoch, a gwae ni oni wnawn hyn ; anglienrhaid a osodwyd 
arnom. Atebwch chwi, onid yw tystiolaeth fel hyn yn deilwng o’ch 
gwrandawiad, a’ch liym.chwiliad manwl? Gwir yw, Gymry anwyl; 
chwiliwch a phrofwch ni yn deg, dangoswch ein cyfeiliornadau, os 
•gellwch ; a byddwn ddiolcligar i chwi. Yr ydym yn atebol i Dduw am 
yr hyn a ddywedwn ; gwyddom hyny hefyd, ac etto carwn a deisyfwn 
arholiad ar ein crefydd o flaen brawdlys gair digyfuewid y Barnwr cyf- 
iawn hwnw. A brofodd rhyw un yn’y wlad un o’n hegwyddorion yn 
gyfeiliornus yn ol y Bibl ? Naddo, ddim un ! Gwir i lawer brofi cam-. 
gyhuddiadau ein gelynion arnom yn wrthun iawn. A pha beth sydd i 
ni a wnelom a hyny hyd onid ymosodant ar yr hyn a gredwn, nid ar yr 
hyn a wadwn ni fel liwythau. Hyd oni wnelont hyn, pa reswm ein 
lierlid, ein difenwi, a gwrthod gwrando arnom.. Etto, o r n rhan ni, er- 
lider a fynech, a diolthwn niimau am yr anrhydedd a’r nerth iddyoddef 
ar gam er mwyn y gwirioneddau dwyfol hyny y rhoes ein brodyr hynaf 
a’n Harglwydd hefyd eu bywydau yn ebyrth gwirfoddol drostynt ; ac cr 
hyn oil, er eich hargyhoeddi chwi sy’n ceisio crefydd agrym ynddi, a’ch 
dwyn yn etifeddion sylwedd, tystiwn, a pharhawn i egluro y genadwri 
a ymddiriedwyd i*n gofal ; a ni- yn gwybod tra parhav/u felly y cawn 



8 


PROPHWYD Y JUBILT. 


roddi i fyny ein cyfrif yn llawen pan y del ein Meislr i’w ogoneddu yn 
yr holl rai a gredant ac a ufyddhant i’n tystiolaetli. Nid yin heb 
deimlo ein hannigonolrwydd i’r fatli orchwyl a hwn, ond gwyddom fod 
y breichiau tragywyddol odditanom. Gwyddom hefyd mai yr hwn a 
draetha wirioneddau mawrion a lliosog i’w gyd-oeswyr, a ennilla iddo ei 
hun elynion lliosog a chedyrn drwy hyny. Poblogrwydd yr ocs yw 
gelyn cryfaf y gwir, os tora dros ci geulanau ef : a than yr amgylcli- 
iadau presennol, pe meddem ninnau ar glariwn angylaidd — y scl 
apostolaidd — a’n calonau mor eang a thragyvvyddoldeb — yn meddu 
do'ethineb y nefoedd — cariad Duw yn llosgi yn fflam ennynol yn ein 
mynwesau, ac wedi ein hanfon i dracthu y genadwri oreu a ddygwyd 
o’r drydedd nef erioed gan Michael yr Archangel ; etto, byddai mor 
anmhosihl i ni gyflwyno gwybodaeth o honi i’r werin yn awr ag oedd 
i Paul brofi dwyfoldeb eu Messiah croesboeliedig yn Ephesus, pan 
foddid ei lais yn nghanol y fonllef fawr hono, “ Mawr yw Diana yr 
Ephesiaid.” Os mynwch brofi cryfder rheffynau traddodiad, dysgwch 
rhyw wirionedd mawr a dwyfol ; ac fe’n siomir ni os nad eyffelyb yw i 
ymresymu yn nghanol brwydr, pan y rhuo magnelau a drylliau gyda 
chyflafan y rhyfel, pan at eich fferau mewn gwaed. Llefarwch wrth y 
corwynt rhuthrol, pan rwyga y goedwig o’u gwraidd — pregethwch 
wrth ddyn a fo yn ei gwsg, neu dysgwch y meddwyn yn ei feddwdod ; 
yna gwelwch mor anhawdd yw i saethau y gwirionedd dreiddio drwy 
glustiau, a glynu yn rheswm y dyn a wnelo ei farn i fyny heb ym- 
chwiliad — a goelia un ochr, ac a wrthyd brofi na gwrando ar yr oclir 
arall ; — ac yna coeliwch mor fawr ac anhawdd yw gorclnvyl Saint y 
Dyddiau Diweddaf i gael gan y werin wrando eu cenadwri. 

Gymry, pa hyd y bydd hoff genych watwar? pa hyd y trowch glust 
fyddar at y genadwri bwysig hon o’r nefoedd ? Llais eich Barnwr yw, 
yn cynnyg. i chwi # iechydwriaeth dymmorol rhag plaau, heintiau, 
newynau, U barnedigaethau ofnadwy sydd ar ddod ; ie, yn cynnyg i 
chwi iechydwriaeth dragywyddol hefyd, heh arian ac heb werth. Cof- 
iwch na anfonodd Duw erioed genadwri i’n byd, a’r nad oedd gwar- 
edigaeth dymmorol ac ysbrydol yr oes hono yn dibynu ar eu 
hufydd-dod iddi. Cofiwch pa dderbyniad a gafodd Noah! Betli fu y 
canlyniad o wrtliod ei genadwri ! Cofiwch Sodom a Gomorrah — 
dinystr yr Iuddewon, er mor selog oeddynt dros draddodiadau y 
tadau. . Cofiwch hefyd ddvwedyd o’n Harglwydd yn eglur yn eich 
Bibl chwi a ninnau, mai megys yr oedd yn nyddiau Noah, felly y 
bydd yn nyfodiad Mab y dyn.” Cofiwch ddywedyd hefyd o livn 
wrthych, fod Duw wedi danfon Saint y Dyddiau Diweddaf i’ch rh>v 



PROBHWYD Y JUBILT. 


$ 

byddio fod yr amser yn agos iddo wneuthur i fyny ei briodoledd, pan 
y gwelwch ragor rhwng yr hwn a wasanaetho Dduw, a T r hwn a was- 
anaetho ddynion. Pan ddel efe ar gymylau y nef, gyda ei angylion 
nerthol, a fflarn dan i ddial ar bawb nad adwaenant Dduw, ac nad 
ufyddhant i efengyl ein Harglwydd Iesu Grist, sef yr hon a anfonwyd 
o'r nef yn y dyddiau diweddaf hyn, yr hon a bregethwn i chwi. Yr 
hwn svdd ganddo glustiau, gwrandawed ein cenadwri. V neb sydd 
ganddo lygaid, darllened ein cyhoeddiadau drosto ei hun. Yn wir, 
meddwn i chwi, eich llygaid chwi a welant eu bod yn wir ; dewiswch 
einioes a daioni, ynte, fel y byddoch fyw byth mewn gwynfyd a 
gogoniant. 


DAMMEG. 

Ar ddydd Nadolig gwnaeth rhyw Frenin wledd briodas i’w fab, dar- 
parodd ginienc , ac aracanodd roddi un o’i diriogaethau iddo ar ddiwrnod 
y briodas. Y wraig oedd i fod yn briodferch iddo, ydoedd hardd 
odiaeth ; ei haddurniaduu oeddynt, coron ardderchog a deuddeg o 
ddiamovds wedi eu gosod o’i liamgylch, yr hon a wisgai ar ei phen. 
Yn ei llaw cariai deyrnwialen ddysclaer , oddiar yr hon yr adlewyrchai 
pelydrau yr haul ar y diamonds , nes goleuo ei ffordd o’i blaen ddydd 
a nos, fel na rodiai un amser yn y tywyllwch, ond yr* nysclaerder haul 
canol dydd. Ei hwynebpryd oedd deg a hawddgar; diweirdeb, dini- 
weidrwydd, a chariad, a welid yn argratfedig ur ei gruddiau prydferth. 
Ei hoff waith oedd gweini cysur a dedwyddwch i bawb o’i chylch ; 
rhagorai ar holl wragedd y diriogaeth mewn doethineb, ffydd, a’r 
cyffelyb rinweddau a grasusau. Ond, cenfigenodd trigolion y diriog- 
aeth i’w herbyn ; cyd-fradwriasant yn ei herbyn hi a’i phriod dethol- 
edig, ac o’r diwedd llwvddasant i alltudio y_Mab o’u cyffiniau, yr hyn 
a achosodd fawr dristwch ac hir alar i’r briodferch, hvd oni chysurwvd 
hi drwy i'r Brenin mawr addaw yr adferai ei Fab yn ol i’w iawnderau. 
A chan i’r deiliaid bradwrus hvny ddiystyru a gwrthod ei giniaw , y 
darparai efe swper, y gwahoddai holl drigolion y dalaeth iddo, ac y 
ooronai ei fab yn Frenin dros yr holl diriogaeth; — yr achosai i’r 
deyrnwialen ddysclaer oedd yn llaw y briodferch, adlewyrchu nes 
ilanw holl deyrnasoedd y diriogaeth a goleuni mawr; yn gymmaint 
ag mai ei fab hwn yw yr unig etifedd o’r cyfan : a dywedai wrthi y 
deuai y waith hon holl deyrnasoedd y diriogaeth o dan ei lywodr- 
aeth ef. 

Cefnogodd yr hysbysiadau gorfoleddns hyn y briodferch, ac ymwr- 
olodd drwy lawer o frwydrau celyd, nes yn uihen amser i Amherawdwr 
y geneal wrthryfelgar gvfnewid ei ddull o ryfela, a chyhoeddi heddwch 
cyffredinol. Dysgwyliai, drwy y ddichell hon, lwyddo i ennill medd- 
iant o’r deyrnwialen, oherwydd y dysgwyliai mai hi oedd i lywod- 
raethu yr holl genedloedd ; cofleidiodd y wraig yn serchus iawn, nes 
ei gorehfygu a chyfrwysdra a dichelh Ond ar yr amser pwysig a 
pheryglus hwn daeth y brenin ei hun yn mlaen i’r fan, ac ond mewn 



10 


PROPHWYD Y JUBILI. 


pryd yn unig t i achub y wraig pan yr o'ecld ar roddi ei h awdurdod i f r 
amherawdwr : et’e a gymmertli y deyrnwialen o’i llaw, a’i dug iV 
araherodraeth ei hun, ac a waredodd y wraig o law yr amherawdwr 
brndwnis, gan ei chuddio raewn difFaethvvch cymmydogaethol, fel yr 
•arbedid ei bywyd. Cynddeiriogodd hyn yr amherawdwr sioraedig, ac 
efe a gyhoeddodd ryfel poeth er dial ar y wraig, udganodd ei fawredd 
ei bun, honai iddo gael awdurdod y priodfab gan v wraig, gan roddi 
pawb i farwolacth ai ammhenai. Crwvdrodd y wraig yn bendrist yn 
y diffaethwch am lawer o ddyddiau, wedi colli y diamonds o’i choron, 
a’i hyspeilio o’i thevrnwialen, beb oleuiii i* weled ei ffordd ond pel- 
ydrau y lleuad yn tywynu drwy frigau y coed. Galarodd ac wylodd 
lawer oherwydd ei gweddwdod disymmwth, gan hiraethu am ddy- 
chweliad ei phriod alltudiedig. Er byny, cysurid hi yn y gobaith o’r 
addewid, ac eisteddai yn unig yn y goedwig gan ddysgwvl yn astud, 
a gwratido ar ysgydwad y dail a thafod aderyn a glywasai y newydd- 
ion hofF, “ Wele, mae y priodfab yn dyfod, ewch allan i’w gyfarfod, 
ymdrwsiwrh yn eich gwisg briodas a roddes i cbwi ; gosodwch eich 
perlau yn eich eoron fel cynt. a gwisgwch yr holl addurniadau priod- 
asol a ddarparodd efe i cliwi. fel y cwblhaer y briodas ; ac na cliai 
neb o’r rbai a wrthodent ei ail a’i olaf wahoddiad hwn, brofi o’r swper 
fawr hon.” Dysgwyliai i genadydd dirio yn uniongyrchol o amher- 
odraeth y Brenin mawr gyda y newyddion da hyn, yn ol ei addewid, 
ao yr adferai iddi ei theyrnwialen, ynghyd a’i holl arddercbogrwydd 
a’u mawredd perthynasol ; ac y cyflwynai awdurdod iddi bithau i 
gyhoeddi yn enw y Brenin mawr, drwy holl daleithiau a theyrnasoedd 
y diriogaeth, ac i bob llwyth, iaith, a pbobl ar hyd ei chyffiniau, gan 
ddywedyd a lief uchel, “ Ofnwch y Brenin mawr, ufyddheweli i’w 
gyfreitlnau, ceisiwch y wisg briodas, a deuwrh i mewn i’w swper ; 
canys wele y mae efe ar ddyfod a’i holl fyddinoedd cedyrn gydag ef, 
i roddi dial ar, ac i lawr ddyfetha holl drigolion gwrthryfelgar y dir- 
iogaeth, ac ni arbecla efe neb ond y rbai a fyddant wedi ymgasglu 
i’r swper. Ac efe a gorona ei unig fab a’i etifedd yn frenin ar yr boll 
diriogaeth.” Yn awr, ddarllenydd, beth y w y ddammeg ? Chwilio 
yn fanwl yr ydwyt ti a ninnau ynddi ! Mae ein bywyd tragywyddol 
yn ymddibynu ar ei hiawn ddeall. Y eyfeiriadau canlynol a’th 
alluoga i’w dirnad. 

Y Brenin a’i Fnh yw, y Tad a’i unig-anedig Fab, Iesu Grist. 

Y Wraig — Eglwys lesu Grist. 

Yr amser y cynnygiwyd Yginiaw oedd, pan gynnygiodd Grist a’i apostolion iechyd- 
wriaeth i’r Iuddewon. 

Y bradwyr a alltudiodd Fab y Brenin — Yr Iuddewon. “Ni fynwn ni y dyn hwn 
i deymasu arnoin.” 

Erlidu'yr y YTraig — Eglwys Rhufain. 

Yr mnheraivdwr a gofleiddiadd y Wraig— Cystenyn Fawr, pan gyssylltodd yr eg- 
lwys a lh'wodraeth Rhufain. 

Y deyrnwialen ddyselaer — Yr ofFeiriadaeth yn ol urdd Mab Ehjw, a roddwyd i’r 
eglwys. 

Cymmerwyd hi oddiarni — yn y fl\vyddj r n 570 O.C., pan y cyhoeddodd y Pab & 
Rufain ei bun yn ben ar yr eglwys drwy’r byd. (Gwel Dad. xii, 4— 60 



PRDFHWYD y jubilt. 


ai 


'Y dcinldcg diamonds— Y deuddeg apostolion. 

Daw y Wraig o’r diffeithwch etto (Dad. six. 7—9), wedi ymwisgo yn ci holl 
-<addurniadau cyntefig. 

Yr amser y coronir y Priodfnb — Mor gynted ag y bydd y wraig yn harod, a’i cliyf- 
eillion wedi ymgasglu ynghyd i’r swpcr. 

Y fan lie mae y Wraig yn awr^-Ar gyfandir yr Amerig, yn galw y gwahoddedigioti 
ynghvd o bedwar cwr y byd, gan anfon ei gweision a Ilcf uchel i alw, “ Deuwch \ 
-twper neithior yr Oen, canys y wraig a wnaeth ei hun yn harod.” 

Y modd ei hudiceinir hi ynmhlith holl wragedd y byd—\\ T rth ei hoffeiriadaeth, ei 
deuddeg apostol yn ei harwain ; a’i holl swyddwyr a’r cyfan yn ol y cynllun cyntefig, 
ac yn cael eu harwain drwy ddadguddiadau o’r -nef, sef yr unig oleuni a arwciniai 
■eglwys Crist, neu bobl Dduw, yn mhob oes o’r byd. 

Y cenfigenai hull wragedd y byd wrthi. — Profir hyn drwv ei ffeithiau erlidgar a 
chreulon, ‘ie,cyduna yr holl wragedd i waeddi 4 ‘ Putain pen heol” ar ol hon. 

Y rhai a wrthodasant.y giniaw — Yr luddewon yn gwrthod efbngyl Crist a’i apos- 
tolion. 

Y rhai a wahoddir Pr super— Y cenedloedd, pan drpes yr apostolion fctynt oddi- 
wrth yr Iuddewon. Act. xiii, 45 — 49; Hhuf. xi. 

Y giniaw. — Yrefengyl a gynnygiwyd yn gyntaf i’r Iuddewon, fel y byddai y blaenaf 
yn olaf ; a’r ail waith i’r cenedlocdd, y rhai oeddjTit olaf, i fod yn flaenaf. 

Y rhai ni ch&nt brofi oV swper-^ Pawb a wrtbodant yr efengyl huno etto, pan yr 
nnfono Duw ei bysgotwyr a’i lielwyr i’w casgln ynghyd— pan sefydlo ei eglwys ar y 
•cynllun apostolaidd — pan y cyfyd fancr i’r cenedloedd o bell, gan bregethu yr efengyl 
•dragywyddol i bob llwyth, iaith, pobl, a chcnedl, gan ddywedyd a lief uchel, Chwi 
holl drigolion y ddaear, gwrandewch pan lefaro Duw o’r nefoedd wrthych ; canys efe 
a anfonodd ei angel S’r efengyl dragywyddol i ddyn ar y ddaear, gan ddywedyd, 

Ofnwch Dduw, a rhoddwchiddo ogoniant; canys daeth awr ei farn cf; ac addolwch 
yr hwn a wnaeth nef a daear, yTnor. a’r ffynnonau dyfroedd.” 

Yttenctdydd oedd i ddyfod u'r deyrnwialcn yn ol, yw yr angel hwnw a welodd loan 
•yn ehedeg yn nghanol y nef, a’r efengyl dragywyddol ganddo, i’w chyflwyno i’r rha 1 
sydd yn trigo ar v ddaear. Dad. xiv, 6. 

Yn awr, y ddammeg sydd wir, a’i deongliad sydd sicr. 


EPISTOL ALEXANDER, Y GOF COPR, 

AT EI HOLT. GYDGREFFTWYR TRWY GYMRU, 

Yn dangos y ffordd oreu i wrthwynebu “Saint y Dyddiau Diweddaf" at 
i amddiffyn cin crefftau ninnau . 

“ Barchedig” Foneddigton, — Mae yn hysbvs i chwi oil, weithian, 
am lwyddiant rhyfeddol yr hen Seintiau trwy cingwlad, a bod ywerin. 
yn rhedeg ar eu hoi. Rhaid eich bod yn gwybod hefyd mai hwy yw 
gelvnion gwaethaf ein duwies favrr ni yn yr oes a’r wlad hon, fel cynfc. 
A chan fy mod i yn deall cryn lawer am eu castiuu, a’m tadau o’m 
•blaen wedi bod yn enwog a llwyddiannus iawn i wneuthur niwed idd- 
ynt, er dyddiau yr hen dwyllwr Paul a’i ganlynwyr, fel yr addefa ei 
hun yn ei ail epistol at ei ayd-beretic, sef Timotheus, pen. iv, 14 
“ Alexander y gof copr a wnaeth i mi lawer o niwed,” ebe efe. A 
chan fy mod yn ofni iddynt fyned yn rhy liosog ini allu eu gorchfygu, 



12 


PROPHWYD Y JUBILr. 


os na ddeffrown i’w herbyn ar frys, ac nad oes obaith gweled neb* 
braidd yn dychwelyd vn ol wedi unwaith lyncn eu twyll, — yr vstyr- 
iaethau hyn, ynghyd a'm dyled i gadw i fyny goffadwriaetli fy nhadau 
a’u crefft yn anrhydeddus, a’m cymhellasant i'ch anerch trwy yr 
epistol liwn. Cofus genych am epistol clodwiw ein hyglod lywydd 
Demetrius, yr hwn a ysgrifenodd efe o’n eisteddfod yn Diana Square ; 
a diau fod yn ofidus genych glywed drwyddo am aftwyddiant yr holl 
schemes, y dichellion, a’r ystoriau a ddyfeisiasom yn erbyn y Seintiau 
ac yn wir, foneddigion, nid arnom ni, nid ar ein selog lywydd, na’n 
eydgrefftwyr, y mae y bai am hyny, canys gwyddoch i ni bregethu yn 
wrol o’r pwlpudau, a chyhoeddi pob dyfais yn y cyhoeddiadau ; ond 
ni waeth betli a wnawn, llwyddo y maent hwy yn mliob man. Ar y 
bobloedd y mae y bai yn siwr, canys ni chredant ein ystoriau ni, ond 
gwrando drostynt eu hunain ; a ehyn gynted ag y gvvnant hyny, ffarwel 
am danynt ; cyn eu gwelwn hwynt drachefn, byddant wedi eu bed- 
yddio ganddynt, ac mor selog dros eu twyll a neb o honvnt hwy. Ac 
yn awr, 0 frodyr, beth a wnawn iddynt ? Nid gwiw ini draethu yrun 
o’r hen ddichellion, nac ymladd i’w herbyn a’r hen arfau a Iwyddent 
yn nyddiau ein tadau, canys y mae yr hen Seintiau hyn, trwy ryw 
ddicliell neu gilydd, wc'di dyfod i’w hadnabod yn rhy dda i ni allu 
llwyddo yn hwy. Ac y mae yn ofidus iawn genyf eich hysbysu eu 
bod, yn eu cyfrwvsdra, wedidod i ddeall ein holl ddichellion dirgelafl 
Ydynt, y maent wedi cael gafael ar epistol doniol ein hanfarwol 
Demetrius hefyd, canys darllenais ef yn ei grynswth yn eu cyhoeddiad 
xnisol, sef “ Prophivyd y Jubili am Hydref, 1846, tudal. 101 ; ac 
felly rhwvgant y guddlen oddiar lygaid y werin, nes y gwelant ni yn 
ein Hi w priodol ! Ow, beth a wnawn ? Pa fodd y bu hyn ? Trueni 
na buasech yn fwy dirgelaidd. Rhaid fod rhyw “Achan” yn ein 
gwersyll, a rhyw fradwr yn ein plith ni, yn siwr. Chwiliwch ef allan, 
a dygwch ef o flaen ein clodv\iw lys ar frys. Clywais fod rhai o’n 
cewri ni, a’nprif gvnghorwyr, wedi dianc atynt yn ddiweddar ; a ydyw 
hyny yn bosibl ? Er hyny na ddigalonwch, canys y mae genyf new- 
yddion da i chwi — Jfordd newydd, ffordd ragorol, Ye, yr oreu o’r cwbl, 
i ddyfetha y Seintiau. Llwyddwn yn awr, yn siwr. Ffordd yw a 
gymmeradwywyd yn fawr yn ein heisteddfod hefyd. (Ac am eicli 
bywyd cadwcli hi yn secret rhag y Seintiau !) Cynnaliwyd ein Cym- 
manfa ar y dvdd ar ol yr olaf o fis Ahitophel, yn ein prif swyddfa, yn 
Copper Street , Diana's Square , Cardiff. Daeth cryn nifer o’r gvdad- 
garwvr duwinvddol yno ar yr achlysur canmoladwy, i ddyfeisio rhyw 
gynllun i wrthwynebu y Seintiau. Etholwyd ein prif apostol Deme- 
trius yn Ilywydd, eich ufydd was yn is-ly\vydd. a’n parchedig udgorn, 
sef tafod ein cloch haiarn o Gaerdyf, yn vsgrifenydd. Wedi amryw 
ddarlithoedd hvawdl a gwresog, ac annogaethau i fyned yn mlaen yn 
ein rhyfel nes conero, penderfynwvd yn unfrydol fel y canlyn : — 
laf. Peno’erfynwyd cvfnewid ein dull o # ryfela a’r Seintiau o hyn 
allan, yn hc llol ; peidio eu herlid mewn un dull, na son am danynt^ . 
ond i’w canmol ; cyfeillachu a hwynt, ac addef eu bod, o leiaf, yn 
ogystal a ninnau ; a dweyd ein bod ni oil yn myned law yn llaw tua 
plien v mvnydd, ac y e.yrhaeddwn ni oil i’r nefoedd, er bod ychydig o 
wahaniaeth mewn rhai pyneiau bach a disylw. Dywedwch yn deg yn 



PROPHWYD V JUBILT. 


IS 


eu gwynebau, can vs gwyddoch nad allem eu gwrthsefyll erioed i'w 
gw) nebau, ac yna pa les ysgyrnygu dannedd arnynt? Taer erfyniwn 
ar bawb sydd mewn undeb a theulu Demetrius, i vinddwyn mor tfals 
ac unfrvdol ag y byddo niodd, a rhoddi benthyg capel iddynt yn awr 
ac eilwaith i bregethu, nes ennill en hymadiried. 

2il. Fod y mwyaf cvmmcradwy, un o bob crefft, i ffurfio committee, 
megys ein cadfridog o Ddowlais. ein corporal o Abercanaid, ein drum 
major o Gaerdyf, a’n whipper-in o Ferthyr, &c. Eu bod i ddwyn 
petition gerbron pwyllgoryr “Undeb Etengylaidd,” yn eu cymmysyfa 
nesaf, yn dymuno i T r Seintiau gael dyfod i’r undeb fel ereill (ond er 
pob daioni cadwch v gyfriuach bon) ; a dymunir ar bawb o honooh 
signio y petition yn ddibetrusder, a gweddio am ei lwyddiant, canys 
sicr yw fod llwvddiant ein crefftau ni yn dibynu ar eu dwyn hwy i’r 
cwlwm hwn. Nac ynganwch air yn erbyn eu doniau gwyrthiol, na 
dim arall, canys ni roddant y rhai hyny i fynv er dyfod i’n teulu ilios- 
og ni. Ond wedi v caffom hwynt unwaith i mewn i’r teulu Demetri- 
sol, gwnawn ni o'r goreu a’r petliau hyny. Ust ! byddwch gall fel y 
seirff yn awr. Os ydynt yn mwynhau y pethau hyny yn awr, diflanant 
yn y fan y cylyniir y cwlwm hwn rhvngom. Yn mlaen a hi, fechgyn 
anwyl. Onid ydych yn cofio mai fel hyn yr achosodd fy nhadau gynt 
i’r doniau yshrydol, a’r gallu Duw hyny ag oedd yn gwenwyno ein 
crefftau ni, i ddidanu o’r eglwys apostolaidd? Llwyddo a wnaent 
hwythau po poethaf yr erlidigaeth ; ond yn y fan ag y perswadiasant 
Cystenyn Fawr i gymmervd tfrwyn eu heglwys, a’i huno gyda’r wlad- 
wriaetli, dylifodd y mawrion, y cyfoethogion, a’r cyfan i mewn, ac a 
droisant y gwael seintiau tyloriion o’u swyddi, gan gyfnewid yr or- 
dinhadau yn raddol, a cholli pob cvrndeithas ag Ysbryd Duw, nes 
hollol gydymffurfio a’n crefftau ni ; a rhyfedd mor gywrain y bu ein 
tadau i gau y bwlch mawr i fynv, rhag i’r bobl weled y diftyg o’r don- 
iau ysbrydol wedi hyny, drwy haeru “ nad oedd eu heisieu yn hwy.” 
Dyna ddyfais belt, ac y mae y gair yna yn parhau hvd heddyw r , a neb- 
ond yr hen seintiau hyn yn meiddio dwevd yn amgen ; ond ust ! peid- 
iwch ag ymollwng i nwydau, omdc bydd y gath o’n ffetan etto. 

3ydd. Penderfynwvd anfon epistol at ein hanwyl frawd Havard, i’w 
rvbyddio i beidio myned a’r petition hwnw ddim yn ychwaneg o dv 
bwy gilydd ar hyd heolydd Each am . i brofi mai y Seintiau y\v y “gau- 
brophwvdi” hvnv ag y sonia yr ysgrythyr sydd i ddyfod yn y dyddiau 
diweddaf, na cheisio gan y bobl signio i beidio eu gwranuo pan y den- 
ant yno. Mae yn hoff genym weled ein brodyr Calfnaidd yn detho 
o’u cysgadrwydd i’r gwaith da hwn : canys vn wir y maent lnvy ar ol 
yn hyn rhagor ereill, er nad mor ddifater a’r Yvesleyaid ychwaith i’n 
helpu yn .erbyn y eedyrn hyn, oherwydd y maent hwy, fel eu tad 
Wesley gynt, yn rhy luriaidd a diniwed i erlid neh,_boeda fyddo. 
Barnai rhai o fawrion y gymmanfa fod petition y brawd Havard yn 
ddyfais ragorol, ac yn deilwng o efelychiad, ac yntau yn haeddu can- 
raoliaeth am ei sel a’i^ffyddlondeb ; ond nid gwaeth beth, hollol groes 
oedd yr effaith a gafodd ar y werin wed’yn, fel pob ddyfais flaenorol ; 
ni foddlonid y bobl heb eu clywed eu hunain. Bu cryn bledio hefyd 
ynghylch pwy yw yr Havard hwn. Mynai rhai mai yr hwn y bu ei 
fam yn cadw hen “ Ffynnon Elian ” oedd efe 1 eredl ni wjddent; ond 



IU 


FROFHWYD Y JUBHLl. 


-cydunwyd i’w rybyddio ef a phawb ereill i beidio gwmeyd dim o’r fath 
beth liyd oni welein effaith ein petition ni yn v Cynghrair Efengyl- 
^aidd. Condemniwyd ymosodiad y Drvsorfa.Fethodistaidd ar y Seint- 
■:au licfyd. Mor lTol yw, jm eu cyhuddo o broftesn perffeitlirwydd 
personau !*’ Gwyr pob mvt a wyr rywbeth am y Seintiau, mai cam- 
gvhuddiad liollol y\v hyny. arnyrit ; ac yna, pa les i’n hachos yw bod 
inor ffol a haeru celwyddau mor amlwg yn eu hcrhyn? Dyna fel y 
mac y werin yn canfod ein gwenclid, ac yn ein gadael. Byddwch gyf- 
nvys, byddwch ga'lonog a dewr, a chawn bregethu yn angladd y Seint* 
■irju cyn hir, dvryn llonyddwch trwy’n gwlad, a llwyddisnt ar ein creffU 
aw fel cvnt; ac Ysbryd Duw ein tadau selog a fyddo o’n plaid yn erbyn 
y bobl atlonydd hyn sy’n ceisio troi v byd y tu arall i fyny, a dwyn 
-gwarth a moelni ar ein duwies fawr, yw’m gweddi, Amen. 

Ydwyf, eich selog gvd-grefftwr, 

* Alexander Ieu., y gof copr. 

Prif At hr of a, corgi Copjter Stiver Street , ger 
Diana Square , Caerdyf Fawr. 


SAINT Y r DYDDIAU DIWEDDAF VERSUS SECTARIAID. 

.Mvnych y gofynir ini, “Beth vw v gwahaniaeth svdd rhyngoch 
ehwi a’r sectau ereiU yn Nghymru ?” Atehwn mewn gair, mai yr un 
faint yn gywir ag svdd rhwng y sectau a’r ysgrythyrau santaiad ! Ond 
i fod yn blaenach etto, sylwn, fed yn wahli rliy fawr i ni allu cael lie 
nac amser i ddangos beth ywy gwalianiacth rhwng y sectau a’u gilydd; 

0 ganlyniad, y fTordd rwvddaf i ddangos y gwahaniaeth yw hysbysu 
beth a gredwn ni yn egwyddorion cyntaf yr efengyl, a gadael i’r dar- 
llenydd eu cymharu a chredoau y sectau, a fiurfio ei farn wed’yn pa 
s-ai a ddaliant eu pwysau yn nghlorianau y gwirionedd. 

Credwn fod efengyl ein Harglwydd Iesu Grist yn “ allu Duw er 
iachawdwriaeth,” ac yn d^anwadu ar y meddwl dynol yn awr, fel y 
gwnai er’s deunaw cant o flynyddau .yn ol. Fod yn anhebgorol cael 
hawl neu awdurdod, ac anfoniad dwyfol oddiwrth Dduw, a hyny trwy 
ryw gyfvwng gwell na phapyr ac inc, er pregethu “ gair y bywyd,” ac 

1 iawn weinyddu ordinhadau yr efengyl (megys yr oedd gan yr -apos- 
tolion), cyn y gallwn fod yn gadwedig, neu ddyfod yn aelodau yn 
eglwys Iesu Grist, “ yr lion jw colofu a sylfaen y gwirionedd,” trwy 
yr hwn y’n perfieithir, y’n santeiddir, y’n darperir i etifeddu cyflawn- 
der bendithion y nefoedd, rhan yn y mabwysiad, sef prynedigaeth y 
corff, a cliael tevrnasu gyda’n Iesu benaigedig ar y ddaear adferedag, 
pan ddel yn Frenin breninoedd, a’i osgordd angylaidd gydag ef, ac 
wedi hyny y cawn fod yn wastadol gyda’r Arglwydd. 

Yr hyn y niethwn yn llwyr ei gredu,*ie, er ei haeru gan holl sectau 
y byd, ydyw, fod yn bosibl i ni gael yr efengyl yn ei phurdeb a’i gallu 
achubol gan neb, oddieithr eu bod wedi eu hawdurdodi gan Dduw, 
sef wedi derbyn gweinidogaeth y cynnnod, sef goruchwyliaeth iddynt 
ieu hunain oddiwrth Dduw, megys ag y cafodd Aaron ; a cliredwn y 
rhaid iddynt gael eu lianfon dros, ac yn enw neu aw durdod Iesu Grist, 
yr hon awdurdod a ystyrir yn yr ysgrythyrau yn olleiriadaeth. Dig- 


PROPHWYD Y JUBILI. 


15 


iwcli neu beidiwch ; ni ddichon i ni gredu hyn er treio yn galcd, a 
hyny ohenvydd na chynnygia y gosodiad yna yr un gronyii o reswm 
eac vsgrythyr yn sail i T n ffydd i weithredu ; a rhaid i ni addc.f ein bod 
yn rhy bendew i gredu un petli yn y byd hwn, na’r byd nesaf ato, heb 
sail ddigonol i’n ffydd hongian wrthi; a’r sail ofynol y* tystiolaelh 
eirwir gan y rhai a wyddant y peth ; ac os na bydd v dystioiaeth hono 
yn rhesymol ac yn ysgrvthyrol, ni ddichon fod yn wirioueddol, ac yna 
esgusodwch y Scintiau ohenvydd eu hanallu i’wchrcdu. 

Ond, credwn vn hawdd fod y gyffelyb elyniaeth yn nghalonau yr 
liil ddynol yn awr, yn erbyn Duw a’i efengyl, ag oedd yn amser Iesu 
Grist, a bod syniad y cnawd mor elyniaethus yn erbyn trefn Duw yn 
awr a phan y dywedodd yr apostol hyny. Creel wn hefyd fod mor 
anghenrheidiol i Dduw Dad, Iesu Grist, yngliyd a’r Ysbryd Gian, 
weithredu yn awr cr iachawdwriaeth dynion, ag oedd iddynt yn nydd- 
iau Pedr, Paul, ac ereill ; ac o ganlyniad, fod dyledawyrid dyn yn 
gyffelyb yn awr, fod cisieu y cyftelvb vmdrechiadau, iifydd-dod i’run- 
rhyw drefn, a ffvddloudeb vn rhodio vnddi, yn ein dyddiau ni, cyn y 
clich<m i ni gyvhaedd yr un “ gamp” trwy redeg yr un “ yrfa.” Gan 
ein bod yn credo hyn, yr ydym yn gwahaniaethu oddiwrth* y rhai sydd 
yn mvned oddiamgylch i ddysgu. am orchymynion, draddodiadau 
dynion. yn proffesu “rhith dmvioldeb, ac yn gwadu ei grym hi ac o 
gariad atynt, er ceisio eu hargyhoeddi, dywedwn fel loan gynt, “ O 
daw neb atoch heb ddwyn dvsgcidiaeth Crist, nid yw y Tad na’r Mab 
ganddo,” Sc **. ; neu fel y dywed Paul, “Pe haem ni, Ye, pebai angel o’r 
nef yn.efengylu amgen na’r hyn a efengylasom i chwi, bydded ana- 
thema ac ohcrwydd hyn digia y sectariaid vn fawrwrthym, a thnvy 
lawer o esgusion ant wysg eu hochrau mor belled ag y gallant oddi- 
wrthym, ac yna gwaeddant, “0 gwelwch, y mac gwahaniaeth mawr 
rhyngom ni a’r Seintiau.” Fel yna yn union y dywedai sectariaid y 
ganrif gvntaf yn erbyn yr un grefvdd. Ond os daw un atom gan breg- 
ethu yr efengyl hur, yrbon sy’n allu Duw, cynnygia hi yn ei gallu 
cyntefig, gan ad daw (os gwyr ei fod yn was i Dduw) addewid i’w wran- 
daw'wyr o “ ddairn yr Ysbryd Gian” yn awr fel cynt, ar yr ammodau 
canlynol : — 

1. Ffydd yn Iesu Grist, a’i air dadguddiedig, ci fod ef yn Fab Duw, 
ac yn ddigonol Waredwr i hechaduriaid. Nid yw yn waitli dim hwy 
i gredu yn Nghrist nagy clywir tystiolaeth ddigonol amdano ; ac yna, 
beth sydd yn lluddias i gredu gair un mor eirwir ag ef, pan y credir 
gair dynion amvireddus yn ami? Peth hawdd iawn yw credu yn 
Nghrist, a plieth rhesymol hefyd, ond nid mwy felly nag yw ufyddhau* 
i’w orchymynion wedi credu ei eirwiredd, a’r pwys o honynt — wedi 
credu fod Crist yn Waredwr, a thithau yn bechadur; yna, fel pech- 
adur hawdd yw edifarhau am dy bechodau yn erbyn dy Waredwr tru- 
garog, h. y. pendeifynu rhyngot a Duw, yn enw dy Waredwr, i fod yn 
ddeiliad o’i lywodraeth o hyn allan : gwaith llai na phum mynyd yw 
livn hefyd. Yna y peth nesaf yw cyflawni yr addewid neu y llw 
hwnw, a’r cam cvntaf tuu’r dwfr yw’r cyntaf i hyny, heb yr bwn mae 
yn anmhosibl ei gyflawni, a dyfod i rwvmyn y cyfammod yn effeithiol 
a addewaist ar air. “ Bedyddier di f a golch yniaith dy bechodau.” 
Ac un peth etto am y tro hwn, dywedaf withy t, os cywir dy ddyben, 



16 


PROPHWYD Y JlTBTLf. 


trwy arddodiad dwylaw gweision y Duw byw ti a dderbyni ddatvn tfr 
Ysbryd Gian gan Dduw megvs cynt, yr hwn fydd yn nerthol weithio 
ynot a thrwyot, i'th santeiddio a’th dvwys yn nghanol y goleuni ; a 
chyfrana i ti ddoniau nefolaidd yn ei amser ei hun, ahyny mor gvnted 
ag y’th lesant, megys ysbryd y brophwydoliaeth , tofodau , cyfieithiad , 
dawn iachdiiy ywahaniaeth ysbrydoedd , gwelediyaethau , neu ryw ddoniau 
ereill, canys Efe sy’n “cyfranui bob un [ar yr ammodau byn] o’r 
neilldu, megys v mae efe yn ewyllysio Ye, efe a wyr oreu. 

Yn awr, ddarllenydd, gweli gryn wahaniaeth rhyngom ni a’r sectar- 
iaid eisoes, Ye, fwy nag a feddylia nemawr un ; ond atolwg, pa wahan- 
iaeth a well rhwng hyn a’r ysgrythyr ? Os oes, dyniunem wybod 
beth ydyw. Os nad oes, dewis fywyd a daioni. Os ammheui ai gwir 
yw chwedlau y wkid i’n herbvn, dyred a gwel : y mae croesaiv i bawb ; 
Ye, prawf ni yn onest ac yn drwyadl^ac os gelli gael twyll. dangosa ef 
i minnau, er mwvn fy enaid, a gadawaf ef yn y fan. Dyred a gively 
ynte } cyn v bydd yn rhy ddiiveddar'l ! 


CYMMANFA MERTHYR-TYDFIL. 

Ar y dydd Sul a’r dydd Llun cyntaf yn Ionawr, cynnaliwyd Cym- 
manfa gan y Saint yn Neuadd y Cymreigyddion, yn y dref urhod. 
Dechreuodd y cvfarfod cyntaf am hanner awr wedi deg, drwy ganu 
mawl a gweddio fel arferol. Yna anerchodd Capt. D. Jones y gwran- 
dawwyr yn wresog ar yr achlysur, ac agorodd y gvm manfa drwy 
gynnyg fod y brawd John Taylor (un o'r apostolion a ddaethant 
drosodd o’r Amerig yn ddiweddar) i fod yn llywydd. Dywedai fod 
yn llaw'enydd mawr iddo gael yr anrhvdedd i’w' gwneuthur yn gydna- 
byddus a Mr. Taylor, yn Nghymru am y tro cyntaf iddo ef nag un 
apostol arall ymweled a’n gwlad — fod ci feddyliau dan yr achlysur 
presennol, yn cael eu trosglwyddo dros eigion y Mor Werydd i 
eithafion v gorllewinol dir lie y bu yn cyd-lafmio a Mr. Taylor am 
flynyddau yn y gwaith hwn — at yr erlidigaethau, ynghyd a’r pleser a’r 
bendithion a gvd-dderbyniasant yno; ddarfod iddo gael yr anrhvdedd 
o fod yn gyd-garcharor ag ef oherwydd cfengvl Iesu Grist ac am dyst- 
iolaeth yr Iesu, yr hon a gyd-bregethasant o’r carchar i filoedd o’u> 
herlidwyr; ac nad oedd neppcll oddiwrtho pan y saethwyd prdair o 
fwledi i’w gorff. Rhedai ei feddwl a’i awydd yn gyflvm pryd hynv 
tua gwlad ei fienafiaid, gan. feddwl am yr amser v caffai weled ei 
frodyr a’i chwiorydd unwaed wedi ufyddhau i’r efengyl dragywyddol 
hon, ac mewn cymmanfa yn mhlith mynvddoedd Cvmru, yn cyd- 
lawenhau dan arweiniad Ysbryd Duw, a’i fod heddyw wedi cacl mwy 
na’i ddysgwyliad drw T y bresennoldeb eiu brawd hwn. Cvd-lawenhaai 
a’r gwrandaww r yr, oherwydd dyfod y dedwydd ddydd hwn eisoes i’w 
meddiant, a dysgwyliai i bawb gyd-weddio am i bresennoldeb ein 
Duw fod gvda ni drwy y gymmanfa. Cymmeradwyvvyd y cynnygiad 
yn unfrydol. 

Yna cvmmerodd Mr. Taylor y gadair, ac a anerchodd v gymmanfa 
yn fvr a chynnwysfawr. Yr oedd yn llawenydd ganddo gyfarfod a 
chyunifer o frodyr a chwiorydd yn yr Arglwydd mewn gwlad estronol, 



FRO PH W YD Y JUBILI. 


17 


ac-er nad oeddynt yr un iaith, eu bod dan arweiniad yr un Ysbryd, yn 
rhwymyn yr un cvfammod tragvwyddol, ac yn cyd-deithio ein gyrfa 
ysbrydol tua’r un baradwys orllewinol, lie y caeni oil ddeall ein gilydd 
yn well, pryd yr adferid gwefus bur i bawh, y caera yn ol ein ffydd- 
londeb oil gyd-gwrdd yn Seion, oddeutu bwrdd ein Dmv. i ganu can 
Moses a pheraidd gan yr Oen dros fil o flwyddi, heb ofid, pocn na 
gwae. Taer erfyniai ar Dduw y Saint fendithio ei blant yn Nghymru 
hefyd ag ycbwaneg o’i Ysbryd i’w cadw yn undeb y ffydd, cariad, a 
llawenydd ; — fod ei galon yn Hawn o fendithion, ac y bendithia bob 
dyn gonest ei galon. Wedi hyny cynnygiodd fod i’r hrawd Jones 
gario yn mlaen faterion y gyminanfa yn Gymraeg, yr liyn a wnaed fel 
y canlyn : — 

Cynnadledd Sir Forganwg — Rliif v cangenau, 30; henuriaid, 28 ; 
offeiriaid, 50; dysgawdwyr, 25; diaconiaid, 19; bedyddiwyd er y 
gymmanfa cldiweddaf, yr bon a fu yma Gorph. 12, 287 ; aelodau oil, 
■841. Cynnadledd Mynwy — Cangenau, 8; henuriaid, 6; offeiriaid, 11; 
dysgawdwyr, 10; diaconiaid, 3; bedyddiwyd er y gymmanfa flaen- 
,orol, -54 ; yr holl aelodau, 138. Cyfan-rif y ddwy cynnadledd liyn yw 
— Cangenau. 3S ; henuriaid, 34 ; offeiriaid, 61 ; dysgawdwyr, 35 ; 
diaconiaid, 22; bedyddiwyd yn y’pum mis diweddaf, 341; yr aelodau, 
979. Galwyd y personau canlynol yn henuriaid : — Daniel Evans, 
Hirwann ; William Jenkins, Caerdvf; William Hughes, Merthyr; 
Samuel Evans, Clwydfagwr ; Thomas Hughes, Machynlleth ; William 
Clark, Ilarlech: David Roberts, Ffestiniog; Richard Griffiths, Rhos- 
llanerchrugog ; William Evans, Dvcwyd : Samuel Morris, Merthyr; 
Joseph Davies, Aberdar. Galwyd hefyd 15 o offeiriaid, 17 o ddysg- 
awdwyr, a phump o ddiaconiaid ; a diweddodd y llywydd y cwrdd 
boreuol drwy weddi. 

Yn y cwrdd prydnawnol, gweinyddwyd y swper santaidd i dyrfa 
fawr; wedi hyny canodd y brawd Taylor, a’r brawd Webb o Bristau, 
ganiadau a gyfansoddasant o fawl i Dduw ar yr achlysur. Yna anerch- 
odd y llywydd y Saint yn wresog mewn cyssylltiad a’u breintiau 
mawrion, a’u dyledswyddau i fyw yn fwy addas, difrycheulyd, a duw- 
iol, na pliawb ereill, a bod yn wvliadwrus na thristaent Ian Ysbryd Duw, 
ond ei feithrin drwy weddi a ffyddlondeb yn yr ymarferiad a’r modcl- 
ion apwyntiedig, ac yn cadw holl orebymynion Iesu Grist— fod yn 
ofalus i feithrin cariad brawdol yn undeb y ffydd, & c. Eglurhaodd 
ddybenion, y pwysfawrogrwydd, a’r defuyddioldeb o’r ordinhad sant- 
aidd hon yn rhagorol ; a therfynodd y cwrdd drwy weddio ar Dduw 
i fendithio ei Saint, &c. 

Yn yr hwyr, pregethodd Mr. Taylor yr efengyl yn ei sel a’i briod- 
ddull gwresog ac eglur, gan ddwyn allan drysorau newydd a hen i’r 
dorf, ar ba rai yr ymborthent (ond barnu wrth eu gohvg siriol, a’u 
gw T randawiad astud) gyda bias ac awydd mawr. Dilynwyd ef gan 
Capt. Jones, gydag araeth fer, wresog, a chymhwvsiadol i’r achlysur, 
a gwahoddiadau taer ac effeithiol ar y gwrandawwyr ddyfod i mewn i 
deyrnas Dduw (y rhai nad oeddynt etto wedi ufyddhau i’r efengyl), 
Tel y caffent ysbryd y mabwysiad i’w tywys i bob gwirionedd, i dvstio 
icidynt eirwiredd ein galwedigaeth nefol, fel y caf/ent eu santciddio 
■-a’udarparu i etifeddu gogoniant y Saint yn y goleuni, &c. 



18 


PROPtfW.YD Y JUBILr. 


Dydd Llun, cynualiwyd tri chwrdd, yn y rhai y dangoswyd godidog 1 - 
rwydd a phwysfawrogrwydd y gwahanol swyddau eglwysig, dyled- 
swyddau y swyddogion a’r Saint, ynghyd a’u breintiau, a’r gobaith a 
osodvvyd o’u blaen. Ordeiniwyd llawer o’r swyddogion a alwyd (ag 
Oedd yn bresennol), gan y llywydd a’r brawd Jones, yn Saesonaeg ac 
yn Gyinraeg. 

Yn yr hwyr, ffarweliodd y llywydd a’r dorf liosog drwy araeth fer a 
chynmvysfawr, yr hon a lynai yn nghalonau y Saint yn ddiau. Gad- 
awodd 'ei fendith gvda hwynt, gan ddvsgwyl ctto gael eu cwrdd yii 
Seion, wedi dyfod ailan o’r cystudd mawr, a’u gynau wedi eu canu yn 
ngwaed yr Oen. Dywedai, y buasai yn dda ganddo allu arcs yn hwy 
gyda hwy, ond ei fod ar frys mawr i alw gyda chynnadleddoedd ereill 
•yh Lloegr, &c. ; ddarfod iddo ddyfod tua saitli mil o filltrroedd yn 
ddiweddar, i ymweled a’r Saint ; ei fod wedi gadael ei dejilu yn 
mhlith y’Saint aalltudiwyd o Nauvoo, yn nghanol yr anialwch gor- 
Uewinol, gannoedd o filltiroedd oddiwrth bobl wynion ; fod Einwariaid . 
y goedwig yn ymddwvn yn fwy caruaidd a christionogol tuag atynt o 
lawer na’r Cristionogion proffesedig [! 1] a’i fod ar fedr hwylio o Loegr 
yn mhcn ychydig ddyddiau tua’r Anierig,. i ymuno a’i deulu a’r Saint 
erbyn cychwyniad eu gwersyli yn mlaen tua California. D.a ganddo 
weled cynnifer o’r Cyrnry wedi ufyddhau i, ac yn llawen fwynhau 
breintiau a doniau cyflawnder yr efengyl dragwyddol ; a dysgwvliai 
y del miloedd o’r rhai gonest o egwyddor i raewn i eglwys Crist etto 
ar fyrder yn y wlad hon, &c. Hawdd oedd canfod y cariad a fagodd 
yn nghalonau y Saint tuag ato, a’r lies a dderbyniasant, trwy eu sir- 
ioldeb, a’r croesaw a gafodd gan bavvb. Bendithiodd hwyiit drachefn, 
ac aeth ymaith gyda’r railroad train i Gaerdyf. 

Pel hyn y terfynodd y gymmanfa liosocaf, felysaf, arirhydeddusaf, a 
lpwyaf adeiladol i’r Saint, £>g a gawsom erioed yn Ngliymru ; a medd- . 
yliwn odu&wrth • y Iluoedd o’r hvd a ddaethant yno, eu gwrandawiad 
astud, eu sirioldcb, ahi boneddigeidtlrvvydd drwy y cyfan, eu bod yn 
• cael goleuui a llawenydd mawr, ac o barodrwydd yr addefai hen erlid- 
wyr fod yn eclifar ganddynt iddyntgredu camgyhuddiadau pregethwyr 
ac awduron cyhyd ; eu bod yn gwcled yn awr mai anwireddau dynion 
drvvg oedd y cyfan, ac addefant fod Duw yn ein plith yn ddiau, a dy- 
wedodd ami uu y byddai yntau yn ein’ plith ar fyr ! A sicr mai felly 
y dywedai pob un sydd o egwyddor yn caru ac yn ewyllysio cael y gwir 
o bob plaid, a diblaid, pe d client i wrando eu liunain, yn lie credu 
camdystiolaetbau ein herlidwyr ; a’r Arglwydd grasol, yr hwn a bia y 
gwaith, a baro mai felly y bo, er eu lies liwy, a gogoniant ei enw. 


Amen. 


William Davies, j Y rif 
Edward Edwards, J y J * 


D.S. Rhy faith fyddai rhoddi adroddiad o bregethau rhagorol y 
brawd Taylor yn y ian hon, er mor ddymunol fyddai gan y Saint eu 
cael. Gwyddoui eu bod, dan fendith Duw, wedi gwneyd lies, a chyf- 
lwyno gwybodaeth fawr i’r rhai a’u clywsant, oherwydd y mae y 
ffrwyth yn dechreu blaendarddu eisoes ; ei na fedyddiwyd dim ond navr 
yn y ddau ddydd caulynnl yn Meitthyr, clywn fod amryw wedi ufydd- 
bau i’r efengyl eisoes, ac nad yw y naw hyn a dderbyniwyd i’r cwrdd 



PROPHV/VD 1 Y JUBILK 


19 : 


egl'wysig eyntaf ar ol y Gymmanfa ond hlaenlTfrwyth o gynanuf tor- 
eithiog o eneidiau gwerthfavvr sydcl ar ddyfod i deyrnas Ddmv. Go- 
beithio y darlleim y prophwydi hyny a brophwydant o gape! bv.-y 
gilydd am farwolaeth Mormoniaeth, rhai yn inhen clnvech mis, ereill' 
eyn pen y flwyddyn, &c., yr haitesion hyn, ac y gofynant iddynt eu 
hunaiu, pwy sect yn eu plith a gynnyddodd yn debyg yn yr uuaniser!. 
Bydded iddynt hwy, a'r pregethwyr a’r awduron sy’n pregethu preg- 
ethau angladdol Mormoniaeth, bwyllo ychydig nes bo wedi- marw, 
canys nid y\v hi yn glaf hyd yn hyn, na thebygolrwydd o hyny 
yehwaith ! Ai tybied na addefant bellach mai hwy yw “ gau- 
brophwydi y dyddiau- uiweddaf V' Ond nid yw waeth pa un, “ with 
eu ffrwythau yr adwaenir hwynt” bellaeli. Gvvaith ofer iddynt waeddi 
gau-bi'ophwydh ar y Saint, er ceisio dallu y vverin, pan y mae eu pro- 
phwydoliaethau hwy eu hunain yn profi mor eglur ag y dvwedodd. 
Nathan wrth Dafydd, “ Ti yw y gwr” Ond yn mlaen a ehwi, druain ; 
chwydweh allaii eich dvmuniadau, a drygioni eieh ealonau, trwy bro- 
phwydoliaethau ; awn niimau yn mlaen, dan bregethu yr efengyl, i 
aehub eneidiau, lies, trwy nerth ein Duw, y llenwir ein gwlad a gwy- 
bodaeth o Dduw trwy “ Formoniaeth,” ac y eaiff eich holl hudolion ei- 
'ehlywed, a’u rliyddhau o’u eaethiwed blin i ryddid gogoniaut plant 
Duw; y dryllir eu llyffetheiriau, y teflir i lavvr eu beiehiau trymion,. 
a’r ardrethiadau mawrion a’u gorlwytha, er eyrinal duwies fawr seet- 
yddol yr oes. Buan yr alltudio gwawl y Jubili eu henw a’u hoffeir-* 
iadaeth o’n gwlad. 


AMR YW IAETHAU. 


Y Pla. — Mae papyrau nawyddion Lloegr yrv ein hysbysu fod y pla a elwir y Cholera 
Morbus yn nesau yn gyflyrn iawn tuag Ewrob, ac ofnwn y bydd y canlyniadau yn. 
•nbyd. 

CYSUK Y. SAINT. 

Mawrygwn ein breintiau, O frodyr cytun ; 

A chanwn ganiadau yn llawen bob un : 

Mae’n hyfryd i deithio mewn undeb a hedd 
• * Ar hyd yr anialwch i Seion a’i gwledd. 

Er c'yminaint y eroesau sydd-i ni yn awr, 

O na ddigalonwn — niae’r vvobr yn fawr ; 

Cyfodwn ein penau, ymwarcd sydd draw' — 

Ein gyrfa ddiweddir mewn bedd maes o law.. 

Tywyliir yr haul wen, y lieu ad, a’r s£r, — 

Ysgvdwir holl nerthoedd y nefoedd, gan Ner ; 

Ond hyn fydd yn arwydd i’r ffyddlon trwy’r bydj 
* Mai buan daw’r Arglwydd i’w casglu ynghyd. 

Mor hoff ydyw meddwl am fyw yn ddiboen, 

Mewn gwlad heb ddim blinder, yn ngvyddfod yrOen;- 
Mae’r meddwl yn hyfryd, ond gwell yw’r mwynhud ; 

Mil gwell ydyw’r tneddiant, na’r s6ti am y wlad. 

Os cymmaint yw’r gwynfvd, beth ddylem ni fod ? 

Ai diwyd ai diog, i gyrhaedd y nod ? 

Ymdrechwn yn wrol — mae Duw yn rhoi nerth — 

Os ffyddlon ymdrechwn, try’r ymdrech yn werth. 


J. D*. 



■20 


PltOPHWYt* Y J0BIL1. 


Rhyfel yn Nauvoo etto. — Hysbvsir ni drwy effeithiau ychwanegol, a mwy 
galarus fyth, o gynddaredd ddigyffelyb, ac o greulondeb annynol y terfysglu a drigant 
yn nghymmyilogaethau y ddinas hon. Yr oedd y Saint oil o’r bron weai ymadael a 
Nauvoo cyu dcchrcu y terfysg hwn, ac Americaniaid o’r gwahanot daleithiau wedi 
prynu cu meddiannau, er am eu pris eu hunain, ac yn eu cyfanneddu, a’r ychydig 
weddill o’r hen drigolion (sef y Saint) ar ymadael. Ond gwelir fod yr elvniaeth yn 
parhau, a’r gwrthwynebiad yn cynnytldu fwv fwy yn erhyn y trigolion diweddaraf, a 
hyny ohcrwydd fod y mobs yn colli eu haoican, yn colli y wobr a ddysgwylient o’r 
dechreu, sef cael yr etifeddiaechau teg hyny drwy drais, a’u meddiannu eu hunain. Y 
mae llythyr odaiwrth ein cyfaill Joseph A. Stratton, o St. Louis, yn ein hysbysu mai 
trwy etboliad rhyw ddyn o'r enw Carlin i’r swydd o heddgcidwad, y dcchreuodd y 
rhyfel hwn. Aeth yr heddgeidwad hwn, vnghyd a nifcr fawr o dcrfysghi, i Nauvoo, 
dan yr esgus o ymofyn am un Pricket yn garcharor, ond eu hamcan oedd ysbeilio a 
dystrywio y ddinas. Yn mhen ychydig ddyddiau yr oedd Carlin wedi casgin tna 700 
o wyr arfog yn Carthage, a rhoddodd hwynt dan lywvddiaeth y Mihvriaid Singtelon, 
Chittendon, ac ereill. O’r diwedd. wedi llawer o ffwdan, danfonwyd at drigolion 
Nauvoo, i’w hysbysu fod yn well iddynt roi i fyny i’r terfysgwyr, eu bod hwy yn rhy 
gryf iddynt: neu os oeddynt am yniludd, y buasid yn gosod dyn i’w harwaiu. Daeth 
y terfysglu yn nes„a gwersyllasaut o fewn tri chwavtcr niilltir i’r fan lie arosai am- 
ddifFynwyf y ddinas, ac wedi sacthu rhyw nifer o beleni heb Demawr eflaith, ciliodd y 
terfysgwyr yn ol. Yr oedd y terfysgwyr oddeutu 800 yn awr, ond plaid Nauvoo 
oddeutu 300 heb fawr o arfan. Y dydd canlynol bn brwydr arall, a gorfnwyd y 
terfysglu i ffoi, gan adael pynitheg o’u nifer yn gelaneddau ar y niaes, ac yn eu plith 
Cadben Smith. Ni chlwyfwvd ond un o bobl Nauvoo. Parliawyd i ymladd y 
ddau ddydd canlynol hefyd, ond vr un rhai oedd yn gorthrechu. Ond y pummed 
dydd tiriodd nifer 0 wyr arfog i’r lie, i benderfynu rhyugddyut heh dyvallt gwaed yu 
rhagor; a deuwyd i’r penderfyniad — fod i’r holl Scant a thrigolion Nauvoo roddi eu 
harfau i’r terfysgwyr, a dianc o’r dalaeth cyn pen pum dhvrnod? Ac felly y hu ; 
gorfu ar y Saint, druain, ymadael yn hollol, a gadael llawer o’n meddiannau ar ol. 

Yr Arwyhdion yn canlyn y Bedvddwyu! — Y chydig ddyddiau yn ol, clywid 

■un Mr. \V , gweinidog parc'nus gvda’r Bedyddwyr, nid can niilltir 0 Llanvbydder, 

yn tystiolaethu yn ngwydd amryw fod yr arwyddion a soDir am danynt yn y commis- 
si wii, yn canlyn yn ei eglwys ef. Dyw-edai eu bod yn bwrw allan gythreuliaid, trw'y 
fod dynion diwvg yn dyfod yn ddynion da; yn llefaru a thafodau newyddion, trwy fod 
llawer ag oeddynt yn annuwiol yn dyfod i weddio; ac yn iachau y cleifion, trwy ei fod 
ef ei hun vn gosod ei ddwylaw ar benau ei blant pan fyddont yn cwyno, yr hyn a’u 
dwg i’w lie yn union ! ! ! 

Pabyddiaeth. — Nid oes wythnos yn myned beibio nad vdym yn clywed am rai o 
offeiriaid Eglwys Locgr yn troi droscidd at yr hen fam; ac nid yn llai ami y gwelir 
pregethwyr ieuainc yr enwadau ymneillduol yn troi at Eglwys Loegr. Y mae hyn, 
ynghyd a lliaws o bethau ereill, yn ein harwain i feddwl fod yr amser hyny yn agos, 
pryd na chaniateir i neb bryma a’gwerthu heb n6d y b\\7stfil yn eu talcenau. 


CYNNWYSIAD. 


Anerchiad at y Cymry 5 

Dammeg 9 

Epistol Alexander, y Gof Copr: 11 

Saint y Dyddiau Diweddaf versus Sec- 
tariaid 14 


Cymmanfa Merthyr-Tydfil 16 

Y Pla 19 

Cysur y Saint 19 

Rhyfel yn Nauvoo etto 20 

Yr Arwyddion yn caulyn v Bedyddwyr 20 


MERTHYR-TYDFIL : 


£YHOEDDWYD AC AR WERTH GAN D. JONES, AC AR WERTH 
HEFYD GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL. 


JOHN JONES, ARGRAFFYDD, RHYDYBONT. 


PROPHWYD YTUBILI, 

* * NEU 

• . " SEREN Y SAINT. 


Rhif. 8.J • CHWEFROR, 1847. [Pris 2g. 


FFYDD. 

Gan mai ar y pegwn cadarn hwn, sef ffydd, y mae hyd y nod yr 
egwyddor gyntaf ac ardderchocaf o grefydd ddadguddiedig wedi ei 
sylfaenu, a phob careg o’r ddinas nefol hono, “ saer ac adeiladydd yr 
hon yw Duw,” wedi ei goruwch-adeiladu ar hyn, buddiol i ni ym- 
chwilio i mewn i’r egwyddor werthfawr hon, er ei hiawn ddeall, a 
.chynnyddu ynddi, yr hyn a wnawn mor ddealladwy ag y galiwn, gan 
ddechreu yn ol vrlivn a ddywcd Paul, yn Heb. xi, 1 : — “ Ffydd yn wir 
yw sail y pethau yr ydys yn eu gobeithio, a sicrwydd y pethau nid 
ydvs yn eu gweled.” 

Pa beth ydyw ffydd ? ebe ami un. Wei, dyma ateb eglur iawn, 
<sef, moi yr egwyddor liono ag sydd yn tystio neu yn sicrhau i’w pher- 
chenog fodoliaetli pethau, manau, neu bersonau, heblaw a welodd ei 
lygaid ef, ydyw. Pan glvwir arall yn adrodd hanes y pethau a welodd 
efb, neu a gly'wodd arall yn eu dweyd, y mae y dyn o’r cyfryw gyfan- 
soduiad, ag y creda neu yr anghreda yr hanes liwnw i'r graddau yr 
ystyria yn deilwng o’i sylw. Wei, heb ffydd anmhosibl fyddai iddo 
gredu nac anghredu ; canys y mae y peiriant cynneddfol a ddygir 
mewn gweithrediad drwy dystiolaeth un arall, o anghenrheidrwydd 
yn rhoddi ei dedfryd o gymmcradwyaeth, neu o gondemniad, ar bob 
petli a ) r styria. Mae gwaith dyn yn credu unrhyw betli, yn bravvf ex 
fod yn feddiannol ar y fath beiriant; a’i w'eithrediad ar y naill beth, 
yn brawf digonol y gall gredu peth arall, Ye, bob petfr a ewyliysia; 
neu ynte, os nad all, nidyw ei Greawdwr wedi rhoddi iddo feddiant ar 
alluoedd ei hun, yr hyn sydd yn arwain i waeth dyryswch etto, ac yn 
gwneyd dyn yn beiriant analluog ac anghyfrifol. * Dywcd llawer yn 
ein gwlad ni, na allaht gredu y cyfryw beth, pan nad allant ddangos 
un rlieswm paham, oncl nad oes gancldynt ffydd. Ainlwg yw nad yw 

y rhai hyny yn cu hadnabcd eu liunain, nac yn deall beth ydyw ffydd. 

C [Cyf. ii. 



PR0PHWYD Y JUBILI. 


22 

Kid yw yn bosibl fod un creadur rhesymol yn ddiffydd, beb brofi 
K'vall mawr yn ei gyfansodrliad ! Qddieithr fod gan ddyn tfydd, ofer 
fydilui ei glustiau a’i dafod, canvs dyben v Creawchvr yn rreu y naill 
a’r Hall, ac yn eu trefnu mor gytfeus, yw, fel y clywai y naiil dystiol- 
aeth y Hall ; ac i ba ddefnydd clywed hyny, os na rhredir ? a pha 
fodd ei crcdir, beb fod gun y cyfryw tfydd ? Dichon rhai wrthwvnebu 
byn oddiar yr hyn a ddywed yr apostol, “ Nid oes ffydd gan hawb.” 
Ond atebwn ef drwy eitiau apostol llawn mor wir — “ Gan roddi ffydd 
i bob dyn,” &e. Pa fodd y gall Iiyna fod, heb groesi eu gilydd i 
Atebaf, i’r olaf, mai un ffordd trwy ba un y rhoddodd Uuw tfydd i bob 
dyn, yw, trwy ei gymiysgaethu a’r gynneddf hono a ddygir i weith- 
rediad wrthgredu ; ac wedi hvny, anfon ei weision i gyhoeddi “ new- 
yddiou da,” swn geiriau y rhai sydd yn efteithiol i ddwyn y gynneddf 
hono i weithrediad, os caiff degwch. Dengys hyn y rhesymoldeb o fod 
Crist y 11 anfon ei weision. “ Ewcli a phregetliwch,” ebe efe. “ Vrhai 
a gredant ynof ti drwy eieh ymadrodd chwi.” Dywed Paul fod “tfydd 
yn dyfod trwy glyired gair Duvv." Hefyd, “ Oherwydd i’n tystiolaeth 
ni yn eich plith chwi gael ei chredu,” ebe Paul. Etto, “ Gwelodd 
13 uw yn dda, trwy ffolineb prpgethu , gadw y rhai sydd yn credu.” 
“ A’r neb ni ehredo a gondemnir.” 

Ond methu deall pa fodd, ac i ba le, neu o ba le, y mae flydd yn. 
dyfod pan glvwir, yw yr achos o’r gwalianol farnau ar y pwnc hwn, 
debygwn. Profwn fel hyn, mai r.id dyfod yn uniongyrehol oddiwrtli 
Dduw i’r anghredadyn y mae. Etto, dywed Paul fod tfydd yn dyfod. 
Onid dyfod allan o’r gwrandawwyr y mae, yn ei heffeithiau, fel ffryd- 
iau o ffynnonell ? Rhesymol ddigon ; a’r achos o’i gorlifiad dros ei 
cbeulanau, yw cynhyrfiad y ffynnonell (y gynneddf), trwy dystiolaeth 
y Hefarvvr. Ffrvvyth tfydd yw ufydd-dod ; ae heb liyny, ffolineb yw i 
lieb haeru fod ganddo tfyud, “ canys tfydd heb weithredoedd, marw 
yw.” 

Ffordd arall ag y mae Duw wedi rhoddi ffydd i bavvb fod yn gadw- 
edig, yw, trwy clrefnu ffordd i hyny, gosod canol-wr yn iawn, ac anfon 
ereill i wahodd pawb i gredu yn yr iawn hwnw ; neu, mewn geiriau 
ereill, rhoddodd sail i’w tfydd weithredu, neu i esgor ar ufydd-dod. 
O’r ochr arall, nid oedd gau bawb o r cenedloedd paganaidd hyny ag 
y cyfeiriai Paulatvnt, ffydd, oherwydd nid oeddyntyn dw'yn ffrwythau 
y wir tfydd, sef v doniau ysbrydol, duwioldeb, &c. Os nad fel hyn y 
mae, rhaid fod cynneddf newvdd yn cael ei ehreu mewn dyn pan y 
credo ; ac os oes cynneddf yn cael ei ehreu pan gredo un peth, paham 
nad oes un yn yckwanegol 1 yn cael ei ehreu am bob peth a gredo l 
Atnlwg yw ei bod yn ddyledswydd ar ddyn gredu yn Nghrist*, prawf 
y dichon, neu ynta 11a ddichon, barmvr cyfiawn ei gospi am beidio. 
Os dichon, y mae ganddo y gynneddf hono o tfydd. Ac ofer i neb 
esgusodi eu hunain felly yehwaith. “Nid allaf gredu.” sy’n witb- 
ddywediad ; “ Ni fynaf gredu,” a feddylia y eyfryw\ Nid yn unig y 
mae dyn yn meddu ffydd, ond y mae yn anmhosibl iddo wneuthur un 
dim yn dyminorol, liac yn ysbrydol, ond sydd yn effeithiau ffydd. Ie„ 
meddaf, ffydd yw vr aehos cvnhyrtfol a gwreiddiol o bob gweithreu. 
ac o bobvmgais. Heb ffydd, gorweddai v qorff a’r meddwl yn liollol 

^ n, f J ■ 

dormant. 



PKOPHWYD Y JUBILT. 


2S 

Ystyria, ddarllenydd, beth a achosodd dy ymdrechiadau babanaidd 
i gerdded, ac i ymgynhenu a’th gyd-chwareuydtlion ? Paham y 
ceisit ddvsgu yn yr ysgol, oddieithr dy fod yn credu y deuit yn ddar- 
llenwr, yna yn ysgrifenwr; wedi hyny ymdrechet fwy-fwy i fod yn 
ysgolliaig da; ac wedi hyny, yn mlaen o radd i radd mewn gwybod- 
acth. Pa beth a gynhvrfodd v cyfan, Ye, boh vsgogiad, ond ffydd, 
sef credit y gellit ? Beth a achosa i ddyn adael gw] ad ei enedigaeth, 
ei berthvnasan, a phob petli, i groesiy MorWerydd, mewn llongfach, 
tua’r gorllewin pell, ond v sicrwydd sydd ganddo oddiar dystiolaeth, o 
fodoliaeth yr America, efallai, a chredu hefyd ei bod yn wlad well, ac 
v cyrhaedda yntau yno i'w mwvnhau ? Wei, pe na chredasai hyny, 
ni wnaethai un ymdrecli i’w chyrhaedd. A fuasai yr afuaethwr yn 
taflu ei wenith inor ddibris ar wyneb y maes, oni bai ei fod yn credu 
y caffai ef yn ol ar ei ganfed yn y cynauaf? 0 na, aethai a’r had 
i‘r farchnad yn hytrach, lie y gwyddai y caffai dal am dano. Pwy a 
anfonai long goetfawr, a’i llwyth. a’i morwyr, i biith cvnddeiriog 
donau yr Indian Ocean, oni bai ei fod yn credu y dycliwelai yn ol 
gydag yehwanegiad mawr ? Pwy a weithiai ddiwrnod i’w gyd-ddyn 
am gyllog, or^i bai fod ganddo ffydd y talai y Hall ei gyllog iddo ? 
Pwy a dalai am blanu gwinllan, oddieithr iddo ddy&gwyl bwyta ei 
ffrwyth ? Neb; yr achos o’r ffydd hon yn y cyss} litiadau yw, trwy 
vmarferiad o oes i oes ; a’r achos cyntaf oedd, oherwydd gorchymyn 
Pen-llywydd yr elfenau i wneutbur fel a’r fel, ac fel a’r fely byddai y 
canlvniadau, ac felly y bu, ac y bydd ; a’r addewid o’r cyssylltiad an- 
nattodadwy liwn rhwng achos ac effaith, yw r sail ffydd, mewn pethau 
yshrydol yn gvstal a phethau tymmorol. Dvma ddirgelwch yr hyn a 
ddywedodd Iesu Grist — “ Yr hwn a greclo ac a fedyddier afydd cadw- 
edig,” Marc xvi, 16. Megys y derbvniwn ein holl bethau tymrnorol 
trwv roddi ein ffydd mewn gweithrediad, felly hefyd ein holl fendith- 
ion ysbrydol a fwynheir drvry ymdrechiadau ffyddiog yn yr iawn ym- 
arferiad a’r moddion apwyntiedig, ac nid dim modrlion ereill, canvs 
nid yw yr addewid wedi ei ehyssylltu a dim arall ; yna anmhosibl bod 
ffydd ond syid wedi ei seilio ar addewid, canys “ ffydd yn wir yw 
sail y pethau yr ydys yn eu gobeithio,” a’r “ gobaith a welir nid yw 
obaith felly gwelir fod gan bob dyn alln i greciu ynddo ei hun, ac 
mai y rhesymoldeb ymddangosiadol iddo o’r dystiolaeth a glvwo gan 
arall, neu a ddarlleno, sy’n cynhyrfu ei ffydd i weithrediad. a’r weith- 
rcd, oddiar yr egwyddor hon, yn teilyngu yr effaith, a hvny oherwydd 
v cyssylltiad, neu yr addewid aroed o hyny. Dyma’r rheswm paham 
v derbynia y cleition iechyd, sef trwy eu hymarferiad ffyddiog a’r 
moddion a drefnwyd i’r dyben hyny. Dvma fel y mwynhaent ddon- 
iau ysbrydol, Ye, pob benditliion addawedig, ar hvybr eu dyledswydd ; 
a thrwv barhau i ufyddliau yn ffyddiogi’r gosodiadau dwyfol, ymwyn- 
hant fywvd tragwyddol. 

Etto, Ffydd ydyw. nid yn unig yr egwyddor gynhvrfiol o bob ys- 
gogiad, ond y gallu, neu y nertli trw r y ba un y cyfiawnir pob gweith- 
red yn y nefoedd ac ar y ddaear. Profa Paul hyn yn Heb. xi,3, “ Wrth 
ffydd yr ydym yn deall wneutlmr y bydoedd trwy air Duw,” &c. Yr 
achos i Dduw ddywedyd y gain “Bydded,” oedd, oherwydd ei fod yn 
gwybod y byddai yn ol ei arch, a hyny oherwydd ei hollwybodaeth 



24 


mo PHW YD. Y JJJBILI. 


am ddeddfau yr holl elfenau ; ac i’r graddau y cvrhaeclda d3mion i*r 
unvhyw wybodaeth, y cyrhaedda eu gallu i gyfiawni (trwy vr ymar- 
f^dad a’r cyfryngau a orclnmynodd efe) yr hyn a amcanant, i>, hyd y 
y nod yr hyn a vstyrir yn wyrihiau yn ngolwg y rhai digred, sef tlnvy. 
fod eu ffydd ddiysgog yn eu cymhell i weithredie.d, a’r ffaith a amlyga 
ffydd y dyn, a gailu a ffyddlondeb D'uw yn unol ;Vi acldcirid. Ni ddi- 
chon anghredinwyr, mu annfyddion, weithrcclu ffydd i ddvvyn y ffaith, 
am nad eiddynt hwy yr addewid. 

Amlwg yw, mai oherwycld y ffydd ocdd gan Dduw v rhe.ole.iddiodd 
efe y chaos afluniaidd 'a gwag, o hob -da a drwg, i fod yn baradwvs 
in or liardd a dymunol, nrs y dvwedodd ’ei Chreawdwr, “Welfc daiawn 
vdoedd.” Trwy ei ffydd y gosododd hi ar ei phegynau, ae y cynnalia 
hi' hyd yn hyn ; a thrwv ei ffydd y perffeithia hi ;Vi ehyflawnder. Ac 
felly, i’r graddau cyfcrb;.niol y perffeithia ffydd ei holl bresvylyddion 
lhesymol a ufyduhao iddo, er gogoniant ei enw a’u liesAd l:w> than. 

I hyn tystia Iesu Grist ei bun, yn Mat. xvii. 20, pan ofyncdd ei 
ddyseyblion iddo paham naff allent hwy fwnv y cythraul allan o’r dyn 
liwnw ; atcbai, “ Oblegid eicli anghrediniaeth ; cams yn wir y dy- 
wedaf i chwi, pe bai genych ffydd megys gronyn o had mwstard, chwi 
a ddywederh wrth -y mynydd hwn, Symud oddiv in a draw, *ac efe a sy- 
mndai draw; ac ni bydd dim damhosihi i chwi” Yma gwelir, pan na 
ddiehon fod y (iyoddefydd yn feddiannol ar ffydd. o ddiffyg rheswm i 
grcdu,. fod hyny yn ofynM nid yfi unig \ n y gweinyddwr, or.d y « 
yr edrychwyr hefyd ; ranys ceryddai yr Ic^u yr olaf oherwydd y di- 
ffyg; gwel adn. 17, “ O genediaeth unify ddlawn a throfaus. pa hyd y 
byddaf gyda chwi Yn unol A hvn y tystia yr holl ysgrifeuwyr ys- 
brydoledig, a’r un egwvddor a cldysgent i’w cydoeswyr. “ Trwy ffydd 
yr offryinodd Abel i Dduw aberth rhagoraeh na Chain ; trwy yr hon y 
cufcdd efe dystiolaeth ei fod yn gyfiawn, gani Dduw ddwyn tystiolaeih 
i’w roddion ef.” Yr oedd ganddo ffydd i gredu ddarfod i Dduw or- 
chymyn hyny ; ac oddiar y sail hono ufvddliaodd. “ Trwy ffydd y 
symuehvyd Enoch, fel na welai farwolaeth.” “ Cyn ei symud, efe a 
gawsai dystiolaeth [rirwy el ffydd] ddarfod iddo rvngu bodti Duw.” 
“ Trwy ffydd, Noah, wedi ci rvbyddio gan Dduw am y pe.thau nas -gwel- 
sid etto [efe a’i credodd ar ei air, ac wele y ffaith, sef], a ddarparodd 
arch i achub ei dv.” Trwy ffydd Abraham a offryinodd Isaac ; ered- 
odd i Dduw, a chyfrifwyd [ei ufydd-dod, sef y ffaith o’i gred] iddo >n 
gvfiawnder. Fed auufyadhasai, condemniasid ef, er iddo gredu. 
Trwy ffydd yr aethant drwy y Mor Cecil, y syrthiodd caerau Jericlio, 
y safodd yr haul a’r lleuad ar orohymyn Josuah, 'ie, a pheth mwy a 
ddyweuuf ? Canys yr aniser a ballai i mi fynegu am Gedeon, am 
Barac, ac am Samson, ac am Jeplitha, am Dafydd hefyd. a Samuel, 
a’r prophwydl, y rliai trwy ffycld a oresgynasant deyrnasoedd, a 
wnacthaut gvfiawnder [sef ufyddhan i-Ddnw], a gawsant addewidion, 
a gauasant safnau llewod, a ddiffoddasant angerdd y tun, a ddiangas- 
ant rhag. min y clertdvf, a perthwyd o wendid, a wnaethpwyd yn grvf- 
ion mevn rh\fel. r. yrasant fyddiucedd yr estroniakl i gilio. Gwrag- 
edd a dderhyniodd eu meirw drwv adgyfodjad ; ac ereill a dclirdyn- 
wyb, heb ddcibyn ymwered, fel v gallent hwy gael adgyfodiad gwcll. 
D v we Hr wneutkur yr holl bethau liyn trwy ffydd. Oni buasai y ffydd 



■ PROPHWYD. Y JUB1LI. 


25 


oeild gan Joshua, gallasai lefaru wrth yr haul nes y gl vnasai.ei’dafod 
yn nhaflod ei enau, ac yn mlaen yr aotliai yr haul fel arferol ; ac oddi- 
eithr y ddealltwriaeth a feddai Joshua am gvfreithiau a lywydda v cyf- 
ryw, a*ii cyssylltiad ag addewid, anrnhosihl fuasai iddo gael sail ddi- 
gonci i ; w ffydd. Ffydd, ynte, yw yr egwvddor gynhvrfiol o boh ys- 
gogiad, sef v gal lu a gyflawna bob gweithred. Y-raae ffydcl yr> 
egwyciuor ofyiiol a gweuedig drwy bob peth,- i raddau mwy neu lai ; i'e, 
heb ffydd, anmhosibl yw rhyngu bodd Duw ac, o r ochr arali, pa 
fwyaf y ffydd, mwyaf y rhyngir bodd Duw;- ac felly, vmchwiliwn am 
wyboJacth i’vv seiliau, fel ycynnyddo fwy-fwy. Bydded genym ffydd 
ddigoriol i. ufyddhau i orchymynio'n Duw, gan gredu yn ei addewidlon 
yn d Jiysgog ; caiiys yr hwn sydd yn ammau sycld fel ton y moj, yr 
bon a d^ihr ac a chwelir gan y gv. T ynt. Na ddysgwylied y cyfryw un 
y derby ilia efe ddim gan Dduw. , 

Mor afresvmol a chroes-haeriadol yw i grefyddwyr -gondemnio y 
Saint am ryfyg, oherwydd y dywedant ddarfod iddynt dderbyn cym- 
meradwvaeth gerbron Duw, pan, mewn irwirionedd, ni ddyry y Bibl i 
ni banes neb saint yn amddifaid o’r graddau gofynol o ffydd i gael y 
fath dystiolaeth ! “ Y rhai hyn oil, wedi cael ■ iysliolaeth trwy ffydd, 

ni aderbyniasant yr addewid. ” Alhvedu dirgelwch sectariaetli, a’r^ 
pegwn sv’n cylymu ei hyingyflwymvyr wrth ei hall'orau, i ymbalfalu yn 
y tywyllwch fel y dail am y pared, yw y diffyg..o ffydd i dderbyn y 
gyfryw dystiolaeth oddiwrtho eu bod yn blant'iddo, yrhyn a brawfeu 
hamddifadrwydd o’r Ysbryd a gyd-dystiai ,ag ysbryd y saint, drwy 
freithiau axnhyg, eu bod yn blant i Dduw ; a’r difiyg hwn a achosir 
oherwydd na arddododd gweision Duw eu dwylaw arnynt i’r dyben 
hyny, a hyny oherwydd ha fedyddiwyd hwynt er maddeuant o : u pcch- 
odau, a hyny oherwydd' na ofynasant iddynt, gan ddwyn ffrwythuu 
addas i edifeirwch ;• ac ni wnant hyny, am nad oes ganddyut ffydd, 
neu, yn hytrach, ddim digon i ddangos ei linn mewn ffaith, sef cerdd- 
ed at y dvvfr. Ac felly gwe'lir . fort yr egwyddor hon, sef ffydd, fel 
niOddion yn grwn, ei dechreu a’i diwedd yn cydgwrdd, yr achos cyn- 
■ hyrliol o’r ysgogiad cyntaf, a’r gallu gweithredol hyd yr avvr olaf. Y 
neb a barhao yn y ffydd hyd y diwedd a fydd cadwedig yn unig. 


HENADURI A ETH ’ .. 

Yw un o iswyddi isaf olfeiriadaeth ftlelehisedec. Apostoliaeth sydd 
swydd arali yn vr un ofFeiriadaeth ; mae pob apostol yn heiinriad, (2 loan 
i ; 3 loan i ; 1 Pedr v, 1 ;) ond nid yw henuriad yn apostol ; cyn y 
dichon’ur dyn feddu y swydd hon, rhaid ei fod wedi dvfod drwy y drws 
i’r eglwys yn rheolaidd, a rheoleiddio ei bun fel y cyfryw hyd oui elwir. 
ef drwy Ysbryd Duw. Gvvel Act. xiii. 2, 3 ; ac wedi hyny nid yw yn y 
swydd nes ei ordeinio gan ryw un, neu fwy, a feddaiy swydd hon’ o’r 
blaen. Tit. i, 5. Anhawdd i ddyn gyfiwyno i avail yr hyn rid vw y:i 
feddiunuol avn-o ei bun. Ni'ddichon tlrwd re deg yn nwch n*’i fry no on ell. 
]\Iae gau henumid tei thiol bawl i ordeinio henuriad, os na fydd o 1'ewn i 
gvffiuiau rhyw gynnadledd; neu os bydd, rhaid gwneuthur hyny yn 
ngiiyinmaiifa y gyunadledd, . Act. xiv, 23; l'Tim. iv, 14, ac yna dys- 



26 


PROPHWYD Y JUBILI. 


gwylir, os bydd gan ryw un beth yn ei erbyn, iddo ei hysbysu yn y fan, 
neu bytli wed’yn na ynganed air ; rhaid i’r lnvn a alwyd godi o flaen yr 
eglwys i dystio am y gobaith sydd ganddo o’i gyinmeradwyaeth o’r 
swydd. Dyledswyddau benuriaid ydynt fel y canlyn : — “ Eedyddio, 
mieinio benuriaid, ofleiriaid, dysgawdwyr, a diaconiaid, a gweinyddu y 
bara a’r cwpan — el fen a u arwyddocaol am ddrylliad cnawd a thywallliad 
gwaed Iesn Grist — a chadarnkau y rliai a fedyddiwyd yn yr eglwys, 
dnvy arddodiad dwylaw, er iddynt dderbyn bedvdd yr Ysbryd Gian a 
flian, yn ol yr ysgrythyrau. [1 Pedr v, 2. 3. 4. 5]. *Hefvd i bregethu, 
addysgu, egluro, annog, a bedyddio, a gwylied dros yr eglwys; ynghyd 
a chadarnhau yr eglwys drwy arddodiad dwylaw er derbyn yr Ysbryd 
Gian, ac i lywydau yn eu boll gyrddau.” 1 Tim. v. 17. 

“ Mae yr benuriaid i gynnal y cyrddau yn ol fel eu harweinir gan yr 
Ysbryd Gian [Act. xiii, 4], yn ol cyfammodau a dadgnddiadau Duw.” 
Ath. a'r Cyf 

Dyledswydd arall a bertliyna i’r swydd bon ydyw, myned at y Saint 
cleiliou, aTi heneinio ag olew cyssegredig os gofynaut ganddo. ac aradodi 
dwylaw a gweddio ar i’r Arglwydd eu biachau. Gwel Iago v, 14. “A 
©es neb yn eich plitli yn glaf ? galwed ato [dyledswydd y claf yw galw] 
benuriaid yr eglwys ; a gweddiant bwy dro-do [yna nid bwy, ond Duw, 
drwy eu bod bwy yn arferyd y moddiou, sy’n rlioddi iecbyd], gan ei 
eneinio ef ag olew yn enw yr Arglwydd, (15). A gweddi y flydd a iacha 
y claf, a’r Arr/hcydd a’i cyfyd efi fyny [o wely cystndd], ac os bydd 
wedi gwr.euthur pechodau [ar ol cael maddcuant o’r rbai bla* novel drwy 
fedycld], bwy a faddeuir iddo.” Nid bob amser y derby nid y fendith, 
mic yn wir mi amser os byddent yn euog o bechodau, sef trosedd- 
indau o gyfreitbiau vr eglwys, ac >n ceisio eu cuddio; d ylai yr hen- 
nriad ofalu na bo hvn yn rhwvstr i’r claf gael iechyd; canys “yr bw ? n 
a guddia ei fai, ni Iwydcla.” Am hyny, “ cyffeswch eich camweddau 
bawb i’ch gilydd,” ebe Paul, “ a gweddiwcb dros eich gilydd, fel eich 
iachner. Llawer a ddiehon tacr weddi y cyfiawn.” 

Mae yn drosedd mewn benuriaid i onimedd gwneyd hyn, ac y mae 
y claf a esgeuluso y gorchymvn pendant hwn, yn peehu yn erbyn yr 
lnvn a’i rhoddodd. Dylai fod ffydd gan y naill a’r llall; ac yn wir pa 
food y diclion lai, gan fod yr addcwid ar yr ammodau hyn yn unig ; 
canys fiyddlon yw yr hwn a addawodd y fendith. Efe sydd yn cyf- 
ranu yr amser v myno ei hnn, ond nid heb ufyddhau ; nid yw yr 
o fiery n dd ini ond y swydd sydd yn cylymu yn y nefoedd ac ar y 
ddacur gwhvm ar v rliaft' dair cainc hon. 

Diolchwn i D'dinv am y fatli anrhydedd a braint; ymagweddwn bob 
amser ac yn mliob peth, fel y byddom wedi ein hamdoi ag ysbryd ein 
swyddi, gan wcddio bob amser a phob rhyw weddi a deisyfmd yn yr 
Ysbryd Gian, fel y byddom demlau addas i ysbryd ein swyddi drigo 
ynom yn barbaus. 

Mae swydd henuriad yn un bwysig a gogoneddus iawn. Efe yw 
bugail pruidd yr lesu : dan ei ofal ef yr yniddirieda ei wyn ; a dys- 
gwylia y Pen bugail ei braidd oddiar ei law cf pun v delo i’w brif 
gorlan, pan na bydd ond un bugail ac un gorlan. Dylai fod yn wyl- 
iadwrus drostynt, yn eu caru megys v cura Crist liwynt ; a bod a’i 
boll cgni yn eu porthi a didwyll lactii v gair, fel y eynnyddont yn y 



PItOPH WYT) Y JtJBILI. 


santeiddiaf ffydd, fel y deallont ddichellion y diafol a'i fleiddi-aid, yr 
adnnbyddont ac y dilynont lais eu bugail, y caflont oruchanueth ar 
boll demtasiynau y fall. — fel y rhagflaener y cvfan i gydweithio «er 
penTeithio ei braidd. Frodyr anwyl, edrychvvch gan hyny arnoch 
eich hunain, ac ar yr holl braidd, ar yr bvvn y gosododd yr Ysbryd 
Gian chwi yn olygwyr, i fugeilio eglwys Daw, yr hon u bwrcasodd efe 
a'i briod waed. 

Ni dderbynir cyhuddiad o unrhyw drosedd yn erbvn y swydd hon 
ond dan ddau neu dri o dystion, a’r rhai hyny yn yr eglwys, ond nid 
gan y byd ; ac ni dderbynir v cyhuddiad yehwaitli gan neb ond o 
flaen cynghor o henuriaid ; etto, os gwel brawd neu chwaer henuriad 
yn troseddu, dvledus iddo fvned ato ef ei him. Os yngana air with 
ereill yn gvntaf, y mae yn droseddwr. Gwell peidio dwevd gair wrth 
arall am ei drosedd, oddicitlir ei fod yn tarddu oddiar gariad at, ac o 
awydd llesoli y cyfryw, onide mae perygl gwneyd y rlnvygiadau yn 
fwy : ond ychwaneg ar hyn yn “ rheolau dyscyblaethol.” 

Mynycli v dywedir wrtbym nad oedd gan neb bawl i arddodi 
dwylaw er derhyn yr Ysbryd Gian, ond yr apostolion. Gofynais i un 
a hongiodd y ddadl ar y pegwn bwn, Ai apostol yr Ananias hwnw ft 
arddododd ddwylnw ar Paul, er iddo dderbyn yr Ysbryd Gian? (gwel 
Act. ix, 12, 17) ; ac efe a aeth yn fud,! 

Dylai yr holl henuriaid ymgyfarfod yn y cyminanfaoedd i iawn 
drefnu holl faterion yr cglwvsi. Cant yno docvnau yn profi eu bod 
yn y swydd; ac ni dderbynir nch fel v cyfryw, heb y fath ddangoseg 
o dan law y llyvvvdd. Gofaled pob un am hyn ! 

Yn awr, henuriaid Saint v Dyddiau Biweddaf, gwyddoch eich cylch; 
cofiwcli mai i chwi yr ymddiriedwyd v gras hwn, gornchwyliaeth yr 
“ unfed awr ar ddcg” — allweddau iacliawdwriaeth eich cyd-oeswyr — 
“gweinidogaetli y eymmod” — scf y trvsor hwn mewn llestri pridd, yr 
hwn a roddwyd i chwi gan Dduw, yr hwn a’cli galvvodd chwi a gal- 
wedigaeth santaidd, nid yn ol eich gweithredoedd chwi, ond yn ol 
ei arfaeth ei hun a’i ras. Pregetlnvch y ffurf lion o athrawiaeth a 
draddodwyd i chwi gan vr apostolion santaidd ; byddwch daer mewn 
amser, ac allan o amser; argyhoeddwch, ceryddwch, annogwch a 
phob hir-ymaros ac athrawiaeth ; nac vmrysonwch ynghylch geiriau, 
vr hyn nid yw fuddiol i ddim ond i ddadymchwelyd gwrandawwyr ; 
byddwch weithwyr di\vyd a gone^t, gan iawn gyfranu gair y gwirion- 
edd. Gochelwch ynfyd ac annysgecJig gwestnnau, oherwvdd y maent 
yn niagn ymrysouau, ac ni ddvlai gw as yr Arghvydd yniryson, ond 
bod yn dirion wrth bawb, yn athrawus, yn ddyoddefgar; mewn add- 
fwynder yn dysgn y rhai gwrthwvnehus, i edrvch a roddo Duw iddvnt 
hwy ryw amser edife.irwch i gyduabod y gwirioneddau a ddysgwch, 
fel y delont i’r iawn allan o fagl v diafol. Ymwisgwch a gwregys 
cariad, perswadiwch hyd y nod eich gelynion, a chwi yn gwvhod 
cariad Crist, yr hwn pan ddifemvyd, ni ddifenwodd drachefn : tynwch 
hwynt a rhaffau cariad. Gwyddoch ddarfod i chwi dderbyn rhan yn 
ngonichw\ Ihieth c.ytiawnder yr amseroedd, yn yr lion y crynhoa efe 
ynghvd bob petli yn Nuhri't Iesu. Chwychwi a anfonodd efe i’r pr if 
ffyrdd a’r caeau, i eyniheil pawh ddifod i mewn i’r wledd. 0, cyin- 
heilwch yn onest, cyn cau y drws: ystyriv.ch v.erth eneidiau, y fraint 



28 


rROrHWYD Y JUBILI. 


a gawsoch b ddyfod i mewn eich hunain, a bydded i'r golled a ; r perygl 
o fod allan eich aimog i ddiwydrwydd. Gwell bod heb y swydd (y 
dalent), na’i chuddio wedi ei chaeh Cofiweh dynghed yr hwn a gam- 
ddefnvclcliodd yr “ un dalent:” tefiir ef i’r tvwylhvrh eUhaf. Pa fodd, 
ynte, yr ynidery yr hwn a esgeulusodd y “pump talent?” Y petliau 
hyn cofiweh bob amser, gan ddysgu eich praidd i wadu annnwioldeb 
a chwantau byddl, a byw yn sohr, ac yn gyfiawn, ac yn dduwiol, yn y 
by cl sydd yr awr hon ; gan clriysgwyl am y gobaitli gwynfydeclig, ac 
vtnddangosiad gogoniant y Duw mavvr a T n Hurirlwycld Iesu Grist*; fel 
y gallocli roddi eich cyfrif i fyny yn. Uawen, a chlywed y gwahoddiad, 

“ Da was, da a ffyddlon ; buost ifyddlon ar y eh) dig, mi a’th osodaf ar 
lawer; dos i mewn i lawenydd dy Arglwydd.” Hyd liyny, frodyr, y 
pelhau hyn llefarwch, cyrigborwch, ac argyhoedriwch, yn ol nerth ac 
awdurdod eich swydd, gan ymddiried yn yr hwn a vmddiriedodd eich 
swyadi i chwi am y cymhwysderau anghenrheidiol i’w cyfiawni. Gan 
fod Duw o’n plaid, nid yw'waeth pwy fo i’n herbyn ; o hono ef y mae 
' ein digonedd ni. Gwyliwn a gwedcliwu, fel y bvddo i’r hwn a ddech- 
reuodd ynom y gwaith da hwn ei orphen hycl ddydd Ie-su Grist, pan y 
bydd y rhai a droant lawer i g.yfiawnder yn dyscleirio fel ser y nefoedd 
bvtli mewn gogoniant, fel v gallom ddywedyd wrth Arglwydd y 
cy nauaf, VVele fi a’m hysgubau wedi cvrhaedd yr ysgubor, ac with y 
Pen-bugail, Wele fi a’r praidd a rodclaist i’m gofal — ni chollais un. 
Hyn yw ein. braint a’n dyledswydd. Ysbryd y Duw byw a’n nertho 
Pw chyflawni. 

“ AMDDIFFYNIAD Y MORMON IAID.” * 

A ganlyn sydd. yn gopi o’r hyn a anfonwyd, dan vr enw irchod, i’r 
Drysorfa Gynnulleidfaol , yr hon a gyhoeddir gan v Parch. J. T. Jones, 
yn Nghaerfyrddin : — 

Mr. Golygydd,— Gui i chwi gyhoeddi, vn rhifyn Mehefin o’r Drysorfa, oljeb- 
iaeth rhyw Didymus ab Gwilym, geirwircdd pa un a dystir gan rvw Thos. Hopkins 
ac Evan Davies o Ystradgynlais, yn cynnwys yr hyn a enwant yn “ Gytfcs Ffydd y 
Mormoniaid gobeithiaf y parha yr un cvfrwng mor “ Anrjibynol”'u gadael i minnau, 
dros y “ Mormoniaid,” fel eu gchvir, h.vsbysu eich darllenwyr nad ydym ni yn credu 
y fath bethau agr a gynnwysa y “ gyffes” hb.no. b?id oes oddieithr un dosrau o’r deg 
hyny, a’r nad ystyrir genym ni yn gyfeiliornus ; a dywedaf, wedi cael gwell mauteision 
na neb a adwaen yn y wlad hon i wvbod beth yw Mormoniaeth, r.a ddavllenais, ac na 
chlywais gan neb o Uonynt, y fath gyfeiliornadau ag a gvnnwysa y “ gvfies,” pyfeir- 
iedig. Ond, er hyny, ni fynwn i’ch gohebwr a’i dystion feddwl fv mod yn eu cyhuddo 
o gam-ddarluniadau bwriadol ; ac etto, sicr ydwyf eu bod naill ai wedi cael cam- 
ddhrluniad, neu wedi camddeall yn 'fawr, ac nid anmhosibl fod y “gyffes” hbno yn 
ffrwyth y naill a’r llall. jjfi phrofTeswn iffnnau berffeithrwydd : ettn, ni addefwn i ni 
weled neb o honom mor aninherffaith a rhoddi y fath gatn-ddarluniad a hyny o’n 
ffydd; ac add.iwwn h:*fyd, os cawn afael ar y fath ddvn, ymdvechwn ei addysgu yn 
well.’ Annheg.'er hyny, yw i gymmcriad unrhyw gymdeithas ddvoddef y fath gam 
oherwydd cam-ddarluniad unrhyw nerson. Mae “shiboleth” y gyffes hbno yn tystio 
yn eglur niui yr un yw ei thad hi a*r tracthodjn bach dienw agyhoeddwyd yn Merthyr, ■ 



PftOPHWYD Y JTJBILI. 


29 


ac a brofwyd yn enllib ca$ i gyd. Cyffes flfydd Saint y Dyddi»u Diweddaf, me™ »air 
a ddarlferjir yn y Testament. 

Am yr “Apostol” y sonia eich gohebvvr am dano, ni wyddom ni ddim ; ond sier 
ydym nad oes neb yn Nghvmru, mewn cys&vlltiad a ni, yn honi nac yn eael y cym- 
mtriad-ucbel hwnw. Ond, rhag eich blino u meithder, nid anturiaf nodi y gwahiin- 
iaetliau mawrion ereill sydd rliwng y “ gyjf vs” dan sylw, a’r athrawiaeth a broffeswn, 
ond yn unig cyfeiriwn y cyfryw o’ch darllenwyr a ddymunart wybod hvny at 3T aru- 
rywiol lvfrau agvhoeddwyd genym yn Gymraeg, pa rai ellir gael gan ein biodyr yn 
gyfTredinol, ie, hyd y nod yn Ysttiadgynlais ei hun ; a diau i’ch gohebwra ! i 
dystiou eu gweled yno, a gwybod gwell na’r gyffes hy’.l hoiio! Os eisieu deal l cin 
, “ cyfies” sydd arnvnt., pah am na chredant hi yn ein geiriau ein hun, yn lie geiriau ein 
gelynion ? Pwy a’i gwyr oreu ? 

Y dwyf, yr eiddoch yn ostyngedig, 

, • . D. Jones. 

Anfoowyd yr amddiffyniad hwn i’r Drysorfa , a ehyfaddefodd y 
Golygydd “ p;archedig” idtlo ei dderbyr ; a pha ddefnydd a wnaeth o 
hono ? Yn ol arferiad cyffredin golygwvr rliagfarnllyd ac eullibus 
ein gwlad, yn lie rhoi clnvarae teg i’r gwir, i ni, ac i’w ildarllenwyr ei 
hun, drift y ei gyhoeddi, cyhudda ni o “ anfoneddigeiddrwydd !” Olid 
ni alhvn ni ei ganfod felly, nac un dyn andl a fo yn sobr , debvgem. 
Os gwir a glywir lai na chan milHir o Gaerfyrdriin, traethwyd imvy 

0 “anfoneddigeiddrwydd’' gun feddwyn o bvvlpud, 'ie. gynimamt nes 
gorfod ei clroi allan ; ac nid y “ parchedig” hwn a feia air ar y fath 
beth a hyny. Ond, O, v mae y Drysorfa wedi myned yn rhy santaidd 

1 enwnd cvfan o grefyddwyr gael amdditfyu v grefydd y dysgwyliant 
gael hywyd trwvddi — Ye, rhag y camgyhuddiadau gwarthus ac an- 
nuwiol a gyhoeadodd yr un Golygydd.yn yr un Drysorfa , o aflendid 
i’w herbyn yn ddiaehos 1 Es^nsodid ef y tro cyntaf i raddau, gun 
feddwl y gallasai fod yn ddi^on dwl i goelio fod y Saint yn credu y 
fath “ gytfips ond yn awr gwyr well,-ae ni ad aw a i’w ddarllenwyr 
wybod ; yr hyn" a brawf fod camgyliuddiadau ac enllib yn boddio ei 
chwaeth ef yn well na’r gwir. Oyotldefed y-dieuog a*r gwirionedd 
rym ergvd ei fwa’cf; a da nad yw liyny ond saethau b'rwyn. Earned 
ei ddarllenwyr ef. 

Ffordd hawdd iawn, a* rhy gyffredin o lawer, i awduron a fyddo 
cywilvdd ganddvnt ddangus eu gwynebau ar ol gwneyd drwg, yw 
disne drwv y drws cefn, gan wneddi “ Cabldraeth” ar bob pet.h a 
ddynoetha eu cywilydd : felly hwn hefvd a ddianc i’w dvvll, gan 
gyhoeddi ar yr amlen'fod yr uimldiffyimul uchod yn •• gablduakth 
G ivyr well pethau o lawer; ac v mae y trie hwn yn rhy hen ac adna- 
byddus i Iwyddo, bellach. Yu dysgwyl hyn. eadvvasoin y copi hwn ; 
a burned v dnrllenydd pa beth yw y *• guhklraeth” neu yr “anfdnedd- 
igeiddrwydd" sydd*ymido. Buom yn Iiir chlysgwyl o fi s hwy gilytld 
i’r “ gvti'es” hono ddyfod 0 hyd i’w sink hole ei hun, sef y Bedyddhrr 
— y ffynnonell o bob tfrydiau uflun — tad yr hull gamgyhuddiudau, a r 
cenadydd a draetha bob ystoriau anwireddtis arijum do, bid siwr, 
rhoisom ein gair i aiwryw ar y pryd. naill ai v deuui y Bedyddhrr o 
hyd i’r carcass hwn drwy’ei sawyr alian, neu yr ynilusgai yr ysierbwd 
hyd Cherdjf i gael ei gladdu; ni wyddem pa fodd yn y hyd, ond naill 
ai drwy gigfranod y rookery hon, neu rywfudd, credent imu ei thynghed 



30 


PROPH'W’YD Y JUBILI. 


«.vu diwedd ei gyrfa fvddai rael eroesaw yn ei mam nyth, sef y Bed - 
ytldiior ; a phan vr oeddym bron yn harod i addel’ein proplnvydoliaeth 
yn gaily dyina hi allan yn v Bedyddiwr, yn ddigon siwr, lei seren 
wibiog! Oud pwy sydd heb ddeall ystruneiau y Golygydd hwnw? 
Nid neb o’i ddarUenwyr, meddyliwn. Yek\dig yn ol yr oedd y ddau 
Olygyddion “ parchedig” liyn a’u pleidiau ben-ben a’u gilydd ; ond 
yn a\*r, dyma gyfrwng godidog i ddileu canolfur y gwalianiaeth oedd 
rhyngddynt, ac ymgymmodi a’u gilyud i erlid y Saint, a’r liyn a 
gyhudda y naill yn cael ei wirio gun y Halil 

Am Olvgydd y Bedyddiwr , nid oeddym yn ineddwl vmddarostwng 
yclnvaneg i sylwi ar ei sothach drewedig ; ond aui uuwaith etto, cawn 
roddi cijj olv>g ar ei annhegwch. Yr oedd wecli gwrthod amddiffyn 
un amser, ond vvedi ti*aethu ei anwiredd arnom, gwaeddai na wnai 
ddim a ni, ac addawsai ein gadael yn llonydd, eithr golhngai allan yr 
ystori afianuf a gaiiai yn y rhifvn nesaf ; yna ceuai ei wasg iiag 
aauidiit'yn, Ac. le, hyd y nod yn y rbifyn o tl.ten yr lnvn a gynnwysa 
y ‘ ■ ‘ryli'es 47 liono, gotnmedda yn ildigvwilydd i ryw Gwilym Mynwy 
amdditiyn y Saint vn erhyn eam-gyhuddiadau Dafydd Williams, 
Abercanaid. (Gwel ar yr Auden.) “ Nid y’m yn ewvllysio gweled y 
ddau liyn yn ll'reio iVu gilydd o barthed i’r Seintiau,” ebe efe. O, 
line yw, siwr, os yw Gwilym Mynwy yn fiYeio gair o’u plaid, ueu yn 
dungos gair o (ivvyli ei bartncr anwyl ef ; ond, hai Dei! liwi Dafydd! 
lfreia di a phawb ereill i’w lierbyn a fynocli clrwy’r Bedyddiwr , ac os 
ffreiant yn ol, rkoddaf glo ar ei geneu, hyd y gallaf fi. Dynm ei iaith 
a’i viuddygiari ef a’i gyntfonau er’s blynyddau. “ Now you shall, now 
you s ha'nt” yw ei liiioreg. 

0 na, ddarllenvdd hynaws, nid vw y “ gy^fFes” hono ond un o 
fwgauod gwneyd ein gelynion erlidgar, fel'poh path arall a gvhoeddir 
i'n herbvn yn nghroniclau a thrysorfaau sectaraidd y wlad. Paid a’u 
coelio, rhag dy amddifadu o’r gwir. Amlwg yw nacl jdyut yn ew\ll- 
ysio i’w darllenwyr ddeall ein licgwy ddorion, onide dyfynent yr hyn a 
gredwn o’n llyfrau ein hunain. Ai ni, ynte ein gelynion, a ddielion 
osod ein daliadau allan gywiraf, tybied? Pe evedem y “ gylfes” a 
nodwyd, a fyddai rhvw reswm i ni ei gvvadu ar gyhoedd ? Oni ddelid 
ni felly yn gehvyddog gan y lhai a ddelai atom o bob plaid ? ac ai 
tybied yr arosent gyda ni wed’yn with y camioedd, dnvy bob gwawd 
ac erlid, fel y maent? 

Syndod fath anerhvsonrleb a luniodd, 

Heb linell yn trteb ; 

Wrth hir drill ei ffolineb, 

Aeth Owens yn is na neb. 


DAMMEG YR WYN A’R BWYSTFILOD. 

Ar foreu hyfryd haf, gwelwn ryw hen ful-asyn methedig yn ymlvybro 
«r hyd yr heol, gan grafu ei damaid hyd yr ymylon i*es y dreth ar 
gyfer dol fras a hyfryd, yn yr bon yr oedd nifer o wyn diniwed yn pori, 
a chan fod newyn yn cyf'yngu ei fola, torodd dros y elawdd, a bwytaodd 
boii'a fras ues ei duigoni. Ac wedi hyny, gwelwn ef yn salhru y gweddill 



PROPHWVD Y JUBILI. 


n 


dan ei draed; a chan godi ei ben moel i’r awyr* a’i glustiau mgwr yn 
ayth i’r lan, agorodd ei geg anferth, a dechrcuodd frefu a chrygleisio f 1 
mul-asyn. Deallais mai ei amcan oedd dychrynu yr wvn a chyuliyri’ii 
hwysttilod y goedwig g 3 'Uimydogaethol i ddod yno i’w d} r fetha. Aiebodd 
adleisiad ei ysgrechiadau y dyhen i’w dwyn liwy cl] o’u ftaau, ond y rhai 
callaf o liouynt a ddeaihmant nad oedd ond brefiad inul-asyn, ac a ddy- 
chwelasant i’w ffaan ; ond y bleiddiaid, y cadnoaid, y dyiluan, a’r lu 1 
lwr.ciod a ddyehrynasant with eu lleisian en luiiiain, ac a gryiihoisant 
ynghyd; ac ar hyny wele lew anferth o’rcwr dwyreiniol o’r goedwig yn 
dyfod ar ffinvst mawr, ei ben anferth a’i gynffon am yr uwchaf, dan ruo 
am ei ysglyfaeth ; gwahoddodd y jackals a’r boll grach-fwystfilod ereill 
i ddiiyn ei gwt tua’r ddol, o’r ile v clywsai arwydd-lais am ysadyfaeth. 
Ac er mor grculon eu hymgyrch, ac ofnadwy eu brefiadau, ni allwn 
beidio cliwerthin with weled y mwnciod pert yn hela eu gilydd o frigau 
y coedydd tua’r llawr dan uhatt'ro cu dannedd, a tliyim gwynebau yn eu 
hawydd i ddiiyn cwt yr otgordd zoological lion, i’r frwydr. Ond ar eu 
dyfod iad i’r ddol, gwelsant er eu goficl mawr fod v bucrail, yr hwn oedd 
wedi clywed dolefain y mul-asyn, a tiysgwyl yr eftaith a gaffai ar y 
Invystfilcd hyny. eisoes wtdi eu rh agile enn. weditroi y mul-;:syn i’rheol 
yn ol, ac yn amddiilyn yr wyn. Pan welodd y llew brych hyn, ac ofni y 
dirmygid ef yu ngolwg y crach fwystf.lod a’i dilynasant os ciliai, a aeth 
V ii inlaen ar gyfer yr wyn, gan. walioud v ilei 11 i’w ganlyn ; yna rhodd- 
w} r d iddynt lais’fel llais dynion, a liv:y a fygwthmsrnt ysglyfaetnu yr 
wyn am iddynt wneuthur y fath gynhv/rf, ac acbosi iddynt y drafferth o 
ddod yno. Vna dangosodd y bugail iddynt na wnaeth yr wyn druain 
un aflonyddwch iddynt liwy na neb avail, ond pori yn dawel yn y ddc 1 
werdd Ile eu rhoddwyd, oud mai y mul-asyn a drodd efe i’r heol oedd 
yr aehosydd o’r false alarm, a bydded rhyngoch chwi ag ef, ebeefe. Ar 
hyn dropiodd rhai eu penau i lawr mewn cywilydri, edliwiodd ereill i’w 
gilydd. >lor fib! oeddent i adael i frefiadau mul-asyn eu gwiicvd yn 
destun gwawd i’r hoi 1 fwystfilod ereill, nad ellid dysgwy) gan ful-asyn 
amgen na brefiad, achos neu heidio ! Tr< dd y mwyrif yn ol i’r goed- 
wig mewn gwarth, a'u cynffonau yn llusgo l;yd y llawr. Ond v llew a 
vmgynddeiriogodd waetli waeth ar hyn, uc a ddeuodd y llcill i cidial ar 
yr hen ful-asyn drunn, gan f 3 'gwth yr yspient ( u cyfleusdra i ysglvfaetlui 
yr wyn wedi ymadawiad y bugail. Yn nesaf peth gwelwn y llew yn 
llusgo y mul-asyn gerfydd ei gynilbn ; y lleill. rai yn ei glustiau, rhai 
yu ei draed, ac ereill geidydd crccn ei fola, lies ei gael dan frefu yn 
groch i ffbs y clawdd, a’i draed i fyny 1 Yna troisant eu pen 61 ato, ac 
a’i claddasant fel ysgerbwd, ac a ddycnwelas- nt boh un i’w flan. Y 
ddammeg sydd wir, ac eisoes we fl i mwy na banner ei chyflawni, a’r 
deong iad a ganlyn yw ei hallweddau : — - 

“ I> wyn defaid” yw Saint v Dyddiau Diwedriaf. “Y ddtil frds yw eu heglwys. 
u Eu porfa ” — y doniau ysbrydol. “ V wvi-'isyii ” — yr ysg\ munedig beth hwnw a fu 
yn sathru eu porfa, ac yn brefu drwy y Etdyddhvr. (G*el Rhil'yn Hydref, See.) 
“ Lfnr y Dwyrain ” — y llew a’r dannedd haiurn a’r giau pres, sy’n adleisio brefiadau 
pob mul-asyn, blaidd, cadno, a dyiluan, o Gaerdyf, hyd Gacrgybi, ac yn gwahodd 
boll preaduriaid aflari y goedv.ig i ddiiyn ei gwt i ddial ar vr wyn 1 “ I’ bleidd\(tid' , ~ 

Pivgethwyr ac awduron erlidgar drwy’r dywy>ogacth, y rlua y eu fia«u yn Dow- 
lais, Abercanaid, Gaerdyf, Llanelli, Caeifyrddm, Dolgellau, Liynlltitiau, ac ogci'eydd 



32 


PRO PEW YD Y JUBILI. 


ereill. “ Y mwnciod ” — yw y jacks sy’n adleisio vsgreehiadau y blciddinid a’r llcw 
yn y tufavmlai a’r capeli o Lan fair-caeroi n ion , hyd gyffiniau y dyuysogacth. ** Ang- 
l<tdd ysgerbwd y mul-usyn,” sydd heb ei gwblhau liyd yn iiyn, ond a fydd ar fyrder. 
Amen. 


arwyd'djon yr amserau. 

V* Saint, y rhai ydynt yn edrych am yr arwyddion addawedig o’r am- 
seroedd uiweddaf, ni raid ond eu cyfeirio at y rhagredtgwyr rhyfeddol a 
liiosog, a chedent mor gyfiym ar adenydd yr eltenan drwy bob cwr o’r 
byd, ev eu coif u o’u dyledswyddan i wylio a gweddio, gan fod amser eu 
liymwared hwy yn agosau, fod eu Duw hwy wedi cychwyn nllan i 
frwydr, i ryfela lei y rhyfelodd efe yn nydd y gad, ac tbu wiwr 

y cenedloedd y,r ei tfb}'dd. 

Rhoddodd ein Messia, pan ar y ddaear, . brofion anwadadwy o’i rag- 
wybodaetb, a’i ddaiotii i’w blant yn y desgriiiad manwl o’r arwyddp.n, 
y rnyfeddodau, y rhyfeloedd, yr heihtiau, nodau, y pi it an, a’r banutu- 
gaetoau; y daeargrynfau, a’r chwyldroadau, a’r nevv-yn ; crdonau dvnion 
yn llesg.au gan ofn a dychryn oberwydd y petbau a d (leu ant ar y ddaear. 
Y mellt, y taranau. y mcr a’i donau yn vhuo gan orlifo ei Kinau ; heb- 
law y byduai rhybyddion y bod.au astronomyddol fel ciariwn angylaidd yn 
cy.l-dystio i’r byd, fod eu Bren in yn dyfod fel .eoucwerwr y eonc\yev\yyr, 
i ymweled, a’i gleddyf lii.iwi a chadarn, a hrtniucedd'y ddaear ar y 
ddaear, ae i roddi ei ddial arholl rai annuwiol y ddaear, pan y eesglir 
pavvb oil a’r nad adtraenant Ddu'w, a’r nad ufyddasant i efeng3 T l chi 
Harg.lwydd lesu Grist, fel carchar orion mevvn daeardy, a hwy a garch- 
erir — ]ban y neidia mynyddoedd fel hyrddod, a’r br) niau fel wyn de- 
faid ; a’r ddaear gan svmud a ymsynmd fel meddwyn, ac a 3 r msigla 
lnegy’s bwfh; a’f c'hamwedd fydd trwm arm, a hi a syrth, ac ni cli3 r fyd 
niwy. O amser rbyfedd !* Da y geihv yr Apostol ef 3m “ amseroedd en- 
byd yn y dyddiau diweddaf;” etto mae’n amlwg 0 idiwrth eiriau Crist 
nad .ystyriai dynion, nad mor amhvg y gwelent, y teimlent, ac y dyodde- 
fent 0 dan y -barnau hyn, na ddychwelent i roddi y gogonianf i Ddnw, 
on'd ei gablu oberwydd 3 r plaau, yr beintiau. &c. Ond- “ megys yr oedd 
yu nyddiau Noah, felly y bydd* 3m nyddh.u dvfodiad Mab 3>--dyn.” 
Bwyta ac yfed, priodi arhoi i brfodas, a bwrw y dydd drwg yn mb ell yr 
oeddent hwy, hyd y xlydd’yr aeth Notih i mown i’r Arch. “Felly” 

. ynte yn awr. *• Pa le y nice addewid ei ddj’fodiad,” meddant. Ac ni 
, wybtiant hyd } r dydd yr aeth Noah i mew 11 i’r arch, a dyfi.d o’r diluw 
a’u cyimneryd Hivy oil ymailh. Er lnoregluryw arwyddion yr amserau, 
'etto nid oes neb ond plant Duw yn eu deall yn awr, mwy nag eu deallicl 
gan blant v. byd yn v cynoesobdd, canys y maeut bwv drwy eu doeth- 
ineb yn eu cyfeirio lei tfeitbiau o ryw achosipn .digon naturiol iddvnt 
hwy ; ymgysurant o drd i dro nad oes berygl, oherwydd bu y cyfiely'b 
bethau o’r blaen lawer gwaith, mcddaut. - Ilcdclwch, heddwcb, yw eu 
Urns hwy o hyd.. “ Yila y daw efe fel lleidr yn y nos,” neu “ H dinystr 
disymmwth ar eij gwarthaf hwy rtf Oil" O11I “ cbwi, chwi,” ebe yr 
Apostol, nid ydych blant y tywyilwc’h, fel y byddai i’r dydd hwnw eich 
goddiweddyd, ond plant y goiemii yd yen chwi. 

“ Am liyny by dd well chwithau barod, canys yn yr awr ni thybioch y 
daw Mab y dyn.” 



PROPHWYD y JUBILI. 


33 


Ond nid ocs 1111 He i ni feddwl y bydd y cyfan o’r pethaii hyn yn 
caei on cyilawui nr- yr uft pryd, ond gan ddechreu yn rtiildol elcni yn y 
cwr hj n, ac wedy’n 3 n rbyv; gwr arall u’r byd; gan gymiyudu wac-tii-watth, 
boeth<tph-boethach, ae amlaeh, a mwy amiioddefol i’r grMidau cyfer- 
byniol ag y byddo y cenedloedd, y llwythau, a’r ieithocdii, wedi eael 
liumteiaijii i mydulsau i’r genadwri bwvsig a anfqmu Duw.i'.rviy enau ei 
weision atynt, canys nid cvfiav/ii eu diuystrio cyn cyimyg idchnt iiordd 
o ymwared ; ac nid oes tlbrdd o ym wired ond drwy ufydd 7 dod i'r 
“ erengyl dragywyddol.” Ac y m:ie hqno fel ei pregethir gan £n foil- 
ed igi on Duw “ yn a] hi Dinn er iecliydwriacth,” dymmorolac ysbrydol; 
ac nid y'm yn gwybod ddarfod i Dduw iyned i farn a’r byd mewn 
un oes o hono, heb drefnu gwaredigaeth dymmorol, cystal ag ysbrydol, 
os ufyddhaent i’w al\Vad, ac felly yn ngoruehwi liacth' eyflawnder yr 
amscrocdd y crynfcoa efe ynghyd bob • peth sydd yn Nghrist Ipsu, 
naill ai i fynydd Sion, neti i Jerusalem, cauys yno yn unig y bydd 
gwaredigaeth rbug phiau Babilon fawr ; a cholied y Saint mai drwy 
m\ dclliau i’r alwedigaeth, sef, Deuivch allan o lioni hi, fy rahobl i, 
&e.,” yr addewir gwaredigaeth. Pa fodd y gallant ddysgwyl dian’gfa, 
os arosant vnddi, yntc ? Ac er rhybydd i’r Saint barotoi, dengysDuw 
drwy arwyddion nodedig yr amseroedd terfysglyd ac enbyd hyn, «i 
fod yn ediio ei gyfa.nmod a'r tadau, “y cwtt^ga efe ei waith ac a’i 
gwna yu fvr inewu c;, fiawndcr,” .ac y mae yr holl bethau hyn fel 
cynnifcr o dystion fod awr ei farn ef eisoes wedi dechreu ar drigolion 
anufydd y ddaear, ac ni ddychwel ei gleddyf yn ol i’w waun -nescwbl- 
hau bwriadau ei gal on. 

Dywed loan y dilynai y march c.och sodlau y march gwyn yn gyf- 
lym ; ac onid gwehyriadau y cyntaf yw’r swn rhyfeloedd a’r trwst 
arfau a adleisiant o ucliel greigiau Circassia, Rwssia, a Poland? Onid 
ei gamraft ef a suthrasant gannoedd o’n cydwladwyr, a miioedd o’r 
Chineaid, yr Hindwaid, a’r Bengaliaid, i’r llwch yn ddiweddar? Oni 
charlama oddiyno drwy Affrica i Portugal, gan adael miioedd yn 
gorwedd yn eu'gwaed? Ac wele efe vn awr wedi-gosod y cyfandir 
gorllewinol fel croehan berwedig dan ei draed. JSlarchogodd Santa 
Anna arno am flynyddoedd drwy daleithiau y patriots , &c. Yn awr, 
inarch i farch/ a dur yn erbyn dur, a miioedd yr Americaniaid .a 
sychedanf am waed dynion. A hyn oil mor gyflym ar ol y march, 
gwyn, sef yr efengyl dragywyodol a.ddygwycl gan yr angel i 
ddynion yn y fiwyddyn 1830 . Paham nad allwn ddysgwyl y trydydd 
march, sef y du, a’i nev^yn tost i ddilyn eu sodlau. yntau ? ■ A ddaw y 
ddau mor eglur, a’r trydydd lieb eu dilyn ? Beth yw y cwynfan, y 
galar, a’r ochain a glywir drwy’r byd? Edrycliwn, clywn, neu ddar- 
llenwn ne.wyddion yr oes. Ymborth — Ymborth — Newyn, yw eu cri, 
nes y mae holl de3 T rnasoedd Ewrop am y cyntaf yn ymlewa am ym- 
borth o’r gwledydd pell, ac yn darparu erbyn newyn. * Yir Poland,. 
Rwssia, &c., mae y werin yn wancus am y cloron ^ydredig, yr yd 
a’r gwellt cyn iddynt addfedu, ac yn byw ar ymborth anifeilaicld cr 
cadw bywyd ynddvnt. 

Ond v mae wedi dyfod yn nes na hyna etto ! Ydyw; clywir ct 
wehyriad yn ucliel o’i ffroenau duon yn yr Iwerddon, a gwelir ei gyf- 
lafiin dost dros vvyneb 3 chwaer ynys yn ein hymyl. Galarus yw 



34 


# PROPHWYD Y JUJ11LI. 


clyweJ drwy newvdriiaduron y wlad, oddi yma a tliraw, am ddvnion 
crvfion, ac, unwaith, Iieiuvf — gwragedd a mamau, viighyd a phlant, 
wrth y canuoedd yn ymlwybro hyd yr heolydd, fel cysgodau o’r hyn 
a fuont, a’u hymddangosiadau allanol yn brotion rhy amlwg fod 
newyn yn ryfyngu ou cylla ag sydd etto heb obaith am fecldvginiaeth. 
Wedi eu symbylu ynghyd gun arteitbiau newyn, heidia y werin yn 
nihyd me'-vii nianau yn filoedd. ac ymosodant ar y siopau bwyd, 
rhnthrant i mewn, a cbipiant dorth o fara, neu ryw fwyd a gant afuel 
an;o ; ac y mae'r llywodraeth wedi an foil byddin yno i amddiftyn tai, 
siopau, a bvwydau vr uchel-radd, rhag eu llackl a’u dyfetha o fiaen 
Uym archwaeth y trancedigion. Nid yw certi y pobwyr na’r cigydrl- 
iou yn cael trannvy yr beolycld, heb eu hamddiftyn gan filwyr. Mae 
rhyw rai yn cael eu lladd yn© yn feunyddiol, naill ai yn eu tai, ar yr 
heolydd, neu with amddiffyn eu hystor-dni. 

Yn ninas Dublin, cerddai dros 111 o’r tnieiniaid hyn ar hyd yr heol- 
ydd, dan yr ernv “ Y terfvsglu newynog;” a’r wledd a gawsant oedd, 
carcharu dau-ar- hugain gau y miiwyr, ac ymlid y lleill ymaith i farw 

0 newyn, neu beidio os gallent. 

Yn Tipperary, ofnid y denai y lluniaeth a fwriadai y llywodraeth eu 
hanrhegu ag ef. vn rhy ddiweddar i acbub bywydau llaweroedd, gan 
eu bod yn newynu yn feunyddiol ; ac v mae yn anmhosibl weithiau 

1 guel bwyd am arian. 0 Cork, ysgrifena un parchedig fod un-ar- 
bymtbeg vvedi marw o newyn yn ei ardal ef mewn 1111 wythuos — fod 
yno dros 600 o deuluoedd heb waith nac ymborth, a’r plant yn gystal 
a’r rhieni yn newynu; ac er gwneyd eu cwpan yn llawri o wermod, mae 
y tenantiaid yn cael gwerthu eu dodrefn a’u heiado am v lhent, a’u 
troi i maes i farw o oerfel, heb braidd un math o wely i orwedd arno, 
na chysgod drostynt ond ycymyiuu. Yn v Poor-house, yn Dungarvan, 
mae wyth cant wecli eu gwthio i mewn, a liyny dros ddau cant yn 
vchwaneg nng yw y tv yn addas i‘w gynmvys; etto, pe bai gymmaint 
bedair gwaitb, ni chynnwysai vr ymgeiswvr i ddyfod iddo, er achub 
eu bywyd. Yn Mayo, mae cynnifer yn marw, fel na ellir cael digon 
o eirch i’w claddu ! Dros un-ar-byintheg, ebe arall, wedi marw o 
newyn vn ei blwyf yntan. mewn aeug niwrnod. Felly y gallem ddy- 
fvnu o’r newvddiaduron o bob cwr o’r Iwerdaon. am lhwer yckwaneg 
o farwolaethau drwy newynu, lladdfaau er cael bwyd, a chytiafan 
qrhryslon y march du hwn. Ond yr hyn a ganlvn a ychwanegwn er 
enghraifft o arteitbiau a chnofeydd newyn. Yn Bautrv, a’r cylchoedd,, 
yr oedd terfysglu newynog, ac wedi mynerl mor greulon a lladd am- 
ryw a’u gwrthwynebai. I3u y miiwyr yn eu hymlid hyd y mynydd- 
oedd, &c., ond i tldim dvben, nes i newyn o’r diwedd orfoili eu hlaen- 
orraid, o un i un, ddyfod i’r cl ref, a rboddi eu hunain i fyny i’r Police , 
gan addef nad oeddynt yn dysgwyl dim llai na’u crogi, ond y dewisent 
hvny o flaen y farwolaeth newynllyd a sy 11a yn eu gwynebau, os aros- 
ent yn liwy, a bod pob gobaitli a?» fwyd wedi darfod, ac yna mai 
marw a raid rywfodd ! Yr oeddynt wedi myned i edryeh mor deueu a 
gwael, fel nad adnabyddai eu ben gyfeillior. lnyv, nes iddvnt amlygu 
eu hunain. Mae heiutiau ac amryw glefydau ereill yn tarddu oddiar 
cl cl iffy ^ ymborth. dillad, ac ymgrlecld, fel canlyniadau naturiol; ac nid 
ellir dvsgwj 1 llai yn yr Iwcrddon na bod llaweroedd yn marw drwy y 



PHOPHWYD Y JUBILI. 


35 


cvfryw. IV pin, pytntws, yii fwyaf neillfhtol, y priorlolir y newvu 
h\vn. Dyweilirfod tlittyginciau ar yr erfin a’r yd, yti euwedig v gwen- 
ith, m ewn niauaii. Pwy a ddichon ragueled v canlvniadau pan fetho 
yr elfenau ereill o’n hvuibortli waeth-waeth, o flwydtlvn buy gilydct! 
Pwy a ystyrin ac a del sail hyn ? Gwir a rldywed y prophwyd, — “ V 
drveionus a ant rhagdrtynt waeth yn en drygioni : ond y doethion a 
ddeulUnt arwyddiou yr amserau, ac a dclyr'cliufant eu penau mewn 
gobaith, am fod amser eu hymwared hwv yn agosau.” Nid oes neb 
.yn ystyried mai oherwydd eu gwithodiad a’u dirrnyg o’r march gwvn, 
y diala v march coch, a’r march du, ariiynt ; a chyn liir daw y march 
gwehvlas yntau, yn ei dro, i ladd a chleddyf, ac a newyn, ac a bvvyst- 
filod y ddaear. 

Mae anirvw o fugeiliaid y bobl yn gwadn nad Haw Duw yw hyn oil, 
olid rhyw dclygwyddiadau ereiil a addefant Dduw drwyd iynt; a hwy 
a ymwrolant, nid i chwilio a ydyw seiliau eu credoau yn ddwyfol, ac 
ar air Daw, ond cymmerant hyny vn gauiataol oddiar draddodiadau 
eu henafiaid ; ac nid yw noil famau Duw yn effeithiol ond i’w rhwymo 
yn dynach yn eu rhwydau, a hyw yn lies i'w credoau. Yna eyhoedd- 
ant ymprvd a gweddi. Ve, yr holl groes-grefyddau, fel pe v rynimer- 
adwyai Duw bawb yn eu ffyrdri eu hunain. Da yw gweeklio ac ym- 
prydio, vn eu hamser priodol ; ond meddyliem mai mwy rhesymoi 
fyddai i’r offeiriaid pabaidd gyhoeddi gwledd na chyhocddi vmprydyn 
hwy, i’r trueiniaid sydd eisoes yn ymprydio o anghenrhaia, lies 
marw wi th yr ugeiniau ! 

Ond paham v rhaid son cymmaint am swn y march du, mor bell a*r 
Iwerddon ? Y mae yn lies atom etto ! Ydyw; y mae wedi Croesi y 
channel eisoes, ac yn carlaniu trwy brlf drefydd Lloegr, ues nierwino 
ein clustiau a griddfanau eu fcruenusiun, y rhai ydynt yn rhv liosog 
i'w rliifo. YV hwn sy’n dal ei awenau a dynhao ei firwyn, rnag 
rhuthro drwyddom ninnau, Gymry, yn anmharod 1 


BEDYBDIADAU GAN V SAINT YN MIS IONAAVR, 1S47- 

Merthyr . — Bedyddiwyd gan y Saint yn mis Ionawr yn unig, 31. I'n am bobdydd T 

Pendnrnn. — Yn y ganghen bon, nid mor llvryddiannns ag arferol. Bedyddiwyd ond 
tri y mis diweddaf. 

Dowla’s. — Sef prif ffau tad ein herlidwyr, bedyddiwyd deunaw yn Ionawr, a 
lluoedd ychwaneg yn credu, ac ar y drws. Yn uwr with ymchwilio r ni. yn lie cani- 
ddarluniadan ein herlidwyr, mae y werin yn dyfod i ddechren deall pwy ydjm, * 
pheth a gredwn. Daw lluoedd etto. 

Caerdjff. — O ilan drwyn y Brdyadiwr a’n cnlliba, bedyddiwyd deg yn mis Ionawr, 
amryw oddi,vrth y Bedyrldwyr yno, ac jcinvaneg yn addaw ufyddhau yn fcnnyddioL 
Mawr fydd eu bendithion. 

Nunt-y-glo. — Yn y fanhon mae rhyfel poeth wedi bod er’samser gan “grefyddwyr” 
yn erlid v Saint, crynhoi at eu tai. tafiu cervg at y drvsau a’r fteuestri — en dilyn at y 
dwfr i fedvddio, dan waeridi a gwaudio, taflu cwn a cheryg, &c., i’r dwfr atynt; rhai 
yn cael bygwth eu tori macs os ant i wrando, 11 a cln hillachu a’r Saint; Ve, er eu bod 
yn berthynasau agos iddynt ! Pregethir yn gysson i'w herbyn. Aiuryw wedi cael eu 
fcroi dros y drws am ufvddhau Pr efengyl ! Er hyny mae ysbryd eu Duw vn dyddanu 
ei blant,xic yn chwanegu at en rhifedi— eu cariad a’u douiau yn rhyfedd, Bedyddiwyd 
deunaw yno yn Ionawr. Er y cyfan oil, y mae y Cwm fel a’r dan gan aw\dd am gaei 
y gwir. Bunn y cydiont yndclu. 



30 


P^OrHTv'YD V JUEILI. 


Cwmh tch . — Bfedjddiwyd «aiih yn aiis Icnawr, y rh»i ynt yn mawr lawenhau yn eu 
fcreintiau. 

Coed-duon.— Bedyddi\v.yd pump yr wy times ddiweddaf, a claw ychwaneg yn fuan. 

[Mae amryw ereill helilaw a co* yd, megys Ilynwi pod war neu hump, oyid n; rifwn 
ties cacl dangoseg o d-^ndaw yr hwn b : u bedydrliudd. Gvivddom *od dies gant o 
gynnvdd nsewn mis, ond*v.i uyddom am enwad arali yn y wlad a’r nad ynt yn lleihau, 
ar on haddeiiad hwy. Gyda'r- Saint y mac Duw.] 


TREFNIADAU Y PREGETUWYR. 

Aetti yr henuriad John Morris ar genadiaeth i sir Benfro; yr oedd galvvad oddiyno 
gan wyth o un man a ddymunani gael eu bedvddio. 

Symudodd yr henuriaJ Thomas Pugh, a’r offeiriaid Evan Rees, Pavid Matthews, a 
Thomas John, o’r Cwuibych i’r Cwm-byehan, a da genyni glywed eu botiuedi 
dechreu eyhoeddi eu eenadwri hwysig yno eisoes. Llwyddiant Tddynt.. 

Mae yr henuriad Ilopkin Matthews, wedi ymsymud i Treforis, ac yn pregethu yn 
y cylehoedd hyny, ae arwyddion gobeithW am lwyddiant. 

Aeth yr henuriad Benjamin Jones i diet’ Caerfyrddin i fyw, a mawr yw llawenydd 
yr eglwys yno o’i herwydd. Maent vedi bod dan fwy o anfanteision ac amddifad- 
rvvydd nag a fyddant o nyn allan, gobeitiiiwn. Mae ainryw ar fedr ufyddhr.ii yno. 

Cychwynodd yr henuriad Abel Evans, ar ci daith drwy’rGogledd iymweled a’r eg- 
livysi drwy’r gwahanol siroeda gogleddol. 

Ymfudodd yrhenuriaid John Phillips a Dafydd Rees, a’u teuluoedd, i’r Cvfyng, ger 
YstradgynlaisL, ©rmwyn yr efengyl, a*u Duw fo gyda hwynt. 

Aeth yr henuriad- William Hughes a’i deulu i fyw gar Llanelli, sir Gaerfyrudin, er 
mwyn pregethu yr efencyl yn y eylchoedrl hyny. 

Aeth yr henuriad William Henshaw i urolygu cvnnadledd Garaway. 

Aeth yi'heuuriad Jacob Watkins, a’r ofTeiriad John Carver, gvdag ef yno. 

Aeth yr heuuriad William Evans. Dycwyd, i Pontypridd, ac ereill gydag ef; ac y 
mae yr efengyl yn casl ei phregethu yno yn wytbnosol. 

Mae yr henuriad Ebeuezer Morris ar symud i Llantrisant yn fuan ; ae v mae amryw 
bregethwyr, heblaw a enwyd, yu darparu i symud i fanau ereill yn fuan er gallu hau 
yr had da yn helacthach. 

Yn y lleoedd a nodwyrl, a llawer o fanau ereill mac miloedd o eneidiau anfarwol na 
chlywsant air am yr efengyl dragywyddol, ond chwedlau disail pregethwyr, ae awdiiron 
sectaraidd yn ei herbyn ; ac y mac tuhwnt i ddadl fod yn mhob man rai gonest eu 
hegwyddor, o ddyuiuniad daionus, ac a gofleidiant yr efengyl mor gynted y caffont 
gyfleusdra, 

Frodyr anwyl, gan mail ni yr ymddiriedwyd y trysor hwn mewn llestri mor wael, 
ymddiriedwn yn ei roddwr, byddwn ffyddlon. ac efc a gorona ein llafur a llwyddiant ; 
ond gwaelii os goruchwylwyr dioglyd a fyddwn. Daw y cvfrif ar fyr. Dymuna y 
brodyr uchod am ran yn jigweddinu y Saint, a dywedwn oil Amen. 


CYNNWYSIAD. 


Ffydd 21 

Henaduriaeth * 25 

“ Amddilfy niad y Mormoniaid” .... 28 
Danuneg yr Wyn a’r Bwystfilod .... 30 


Arwyddion yr Amserau 32 

Bedyddiadau gan y Saint yn Ionawr 

divveddaf 35 

Trefniadau y Pregethwyr 35 


MERTHYR-TYDFIL : 


CYHOEDDWYD AC AR WERTII ‘GAN D. JO?CES, AC AR WERTII 
IfEFYD GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL. . 


JOHN JONES, AUG RAFF VDD, P.1IYD YBONT, 



PROPHWYD Y JUBILI, 

NEU 

SEREN Y SAINT. 


Rhif. 9.] MAAYRTH, 1847. f [Pris 2 g.' 


CATECISM I ATHROFEYDD Y “ PEIRCH.” 

Beth yw yr Efengyl ?— Cynllun Daw i acliub dyn. ' 

Pa sawl cynllun, neu efengyl, sydd gan Dduw i achub dynion ? — Yr 
un nifer ag a anfonodd o Gristiau i’r byd i’w trefnu, sef un ; ’ac y mat 
yr un hono mor gywrain, cyflawn, a pherfFaith, drwyddi oil, nes y ma* 
yn addas i bawb yn mbob oes a gwlad, heb gyfnewid drwy leibau na 
inwyhau un iot na thipyn o honi. 

Beth yw yr egwyddor gyntaf yn yr efengyl ?— Coelio fod ei Hawdw,r 
hi yn eirwir, wedi ei groeshoelio, a’i adgyfodi. . 

Beth yw yr ail ddyledswydd ar ddyn ? — Ymgyfammodi a Dqft,- yr 
ufyddha i’w orchymynion y cyfleustra cyntaf a gaffo, ac yr ymdfecha 
ymwrthod a’r drwg, a rhyngu ei fodd ef. 

Beth yw y trydydd peth ? — Myned gydag un o bregethwyr Saint y 
Dyddiau Diweddaf, yn gymhwys i’r dwfr cyntaf a gaffo, a chymraeryd 
ei fedyddio ynddo “ er maddeuant pechodau 

Beth yw y pedwarydd peth ?— Derbyn yr Ysbryd Gian drwy arddod- 
lad dwylaw henuriaid yr eglwys, m^gys yn nyddiau yr ApostoJion. Y 
neb a wnelo yr boll bethau'hyn o'ddiar iawn egwyddor, a- fyddant yn 
Saint, neu blant i Dduw, drwy efengyl Crist Iesu ; ac os parhant yn j 
ffurf o’r athrawiaeth iachus hon, bwy a gant deyrnasu gyda’u Prynwr, 
Grist Iesu, ar y ddaear adferedig, mewn gwynfyd, heb byth farw mwy. 

A ddicbon y pechadur gwaethaf ufyddhau i’r h'oll ammodau yna cyn 
gynted ag y deallir hwynt, heb gymhorth Ysbryd Duw ? — Sicr iawn 
onide bydd byth heb ufyddhau iddynt, canys ni addawodd Duw ei Ys- 
bryd, ihelpu pechadur i gredu mai Iesu yw y Crist, nac i edifarhau, na 
cherdded i’r dwfr, canys rhoddodd dystiolaeth drwy ei weision a rheswm*' 
i farnn y cyntaf, galluoedd naturiol i’r ail, a thraed i ufyddhau i’r tryd- 
ydd, &c.’ Yna, ni all ddysgwyl i Dduw gredu, edifarhau, a chael ei fed- 
yddio drosto ef, na’i orfodi yntau i wneuthur hyny. Ar ol cael maddeu- 
ant y rhoddodd Pedr hyd y nod addewid o Y r sbryd Duw. Gwel Act, 11„ 

#8, viii. 15—17. xix. 5, 6. 

V 


[Cyf. II. 




S3 


PROpHWYD Y J I/BILI. 


A ydyw o ryw lesad i vveddio ar i Dduw eu hargyho^ddi, a rhoddi # 
iddynt^tra'y gwrthodant ufyddhau i’r efengyl ? — Nacydyw, o un gronyn. 
Yn ofer y gwaeddant^A^glwydd, Arglwydd, heb lifyddhau i’w orchym- 
ynion ef. Nid pob un [na neb] a'r sydd yn dywedyd, Arglwydd! Ar- 
glwydd ! a ddaw i mewn i deyrnas Dduw, ond yr hwn sydd yn gwneu- 
thur ei ewyllys ef. Yu ofer y ceisiant ei addoli ef, drwy ddysgu am 
aihrawiaeth orchymynion/lynion. Geilw Daw ar ddyn ato ef, ond galw' 
ar Dduw i ddyfod atom, ac i’n trefn ni, fyddai hyny ! Pa un o’r ddau 
sydd iawn ! 

Onid yw yn ofynol i’r Arglwydd wneuthur rhywbeth atngen nag a 
wnaeth cyn y gallwn ddyfod ? — Nae ydyw, onide arno e r y mae y bai 
am na wnai y peth hwnw, ac yntau yn dewis ein hachub. Pa betli 
ychwaneg a ddichon wneyd?, Os rhyvybeth, yna barna ei hun, ac nid 
nyni, y dydtl a ddaw. 

Onid yw Paul yn dweyd yn Eph. 2, 8, — “ Trwy ras yr ydych yn gad- 
wedig, trwy ffydd ; a hyny nid o honoch eich'hunain; rhodd Duff 
ydyw ?”■ — Gwir i gyd, ac yn profi fod cadwedigaeth dyn yn dibynu ar ei 
ffydd ei hun i gredu y drefn i gadw, sef yr efengyl, yr lion a roddwyd 
drwy ras Duw i ddyn ion. Y rhodd yw ei Fab, ac nid ffydd. 

A ydych yn dweyd y dichon' holl becHaduriaid Cymru ufyddhau i’r 
efengyl cyn gynted ag y clywant ei phregethu yn ddealladwy, a chael eu 
mabuysiadu felly ynblant i Dduw ? — Mae rawy na ni yn sicrhau hyny, 
sef Duw. “ Trowch eich wynebau ataf fi, [sef drwy ufyddhau i'r efengyl] 
boll gyrau y ddaear, fel y’ch achuber.” — Duw. M Deuwch ataf fi baxob 
a’r sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mi a esmwythaf arnbch. ,, — Iesu 
Grist. Wei, dyna ddigon, dyred yn awr, ynte ! * 

Gan mai fel hyn y mae, betli a ddywedai gwas i Dduw wrth syllu ar 
y gorfoleddu, a'r gwaeddi am grefydd sydd yn y cyfarfodydd sectaraidd ? 
— Dywedai fel y dywedodd Ananias wrth Saul o Tarsus, — “ Ac yr awr - 
hon , beth yr wyt ti yn ei aros ? cyfod, bedyddier di, a golcb ymaith dy 
bechodau, gan alw ar enw yr Arglwydd.' 7 

Ac yna, os na ufyddhaent beth fyddai y canlyniad ? — Dywedai, mar 
“yr hwn sy'n dywedyd ei fod yn caru.Duw ac heb gadw ei orchymynion 
ef, o’r celwydd y mae, a’r gwirioiiedd nid yw yncldo.” Hefyd, “ yr 
'hwn a wybu feddwl ei Arglwydd,’ ac nis gwnaeth^ a gurir a llawer o 
wialenodiau.” * 

Onid yw’n bosibl iddynt gael crefydd drwy weddiomor daeramdani? 
— Ar eirwiredd Crist, nid ei grefydd ef a gaiff neb* oherwydd eu liaml- 
eiriau, a’u rhith o hir weddiau, yn awr fwy na chynt. Xe, pe gweddient 
mor hired ac amled a’r ysgrifenyddioii, neu y pedwar cant hyny o broph- 
■wydi Baal. 

Oni ddywedodd yr Apostol wrth geidwad y carchar “ cred yn yr Ar- 
glwydd Iesu Grist, a cliadwedig a fyddi, ti a’th deulu?” — Do, dywedodd 
mai credu yw y cam cyntaf, ond nid yr unig beth ; ond efe Paul “ a 
draethodd id«do air yr Arglwydd, &c.,” a gwel beth yw y gair hwnw yn 
Marc xvi. 16. Yna gwel ei ufydd-dod cyn goleu dydd dranoeth ; y fatli 
bwys a osododd Paul ar y bedydd fel 11 a feiddiai oedi yn hwy. Gwnaed 
pawb felly. 

Beth fuasai y canlyniad pe gwrtb Q dasai gymmeryd ei fedyddio ar ol 
credu ? — Buasai yn waeth nag o'r en, yn gyinmaint a bod yr efengyl 



PROPKWYD Y JUBILI. 


39 


“ yn arogl o fywyd i fywyd, neu o farwolaeth i farwolaeth, i bob un u'i 
clywo.” 

Oni ddywed Paul, “ Mai os cyfTesu a’th enau yr Arglwydd lesu, a. 
chredu jn dy galon i Dduw ci gyfodi ef o feirw, cadwedig a fyddi ?” — ■ 
Do siwr, ac felly yr oedd yr eglwys yr ysgrifenai Paul atynt, sef y Rbu- 
feiniaid ; canys yr oeddynt wedi cael en bedyddio eisoes ar eu derbvuiad 
i’r eglwys, ac onide ni ddywedasai Paul felly wrthynt hwy, a 4 fel avail 
wrth rai ereill. 

Os yw bedydd yn anhebgorol er cael maddeuant, paham y diolcha 
Paul na fedyddiasai efe nemawv o’r Corintbiaid ? — Os coelir ef ei bun. 
dywed yn yr adn. ganlynol mai, “ Fel na ddywedo neb fedyddio o honof 
fi yn fy enw fy bun.” 

Oni ddywed, “ Ni anfonodd Crist fi i fedyddio. ond i efengylu ?’* — Do, 
a dywed fod ereill yn dyfrhau y rhai a blanodd efe. Drwy efengylu. 
gosodai y sail i’w flydd weitbredu, ond gofalai ar fod ereill yn gormveh- 
adeiladu. 

Oni dderbyniodd Cornelius yr Ysbryd Gian cyn ei fedyddio? — Do. er 
diltu canolfur y gwahaniaeth oedd rbwng Tuddewon a Chenedloedd, fel y 
caJTai y cyntaf hwn o’r rbai olaf ufyddhan i’r efengyl. Eitliriad o eiddo 
Duw oedd hwn. Nid oedd addewid iddo o hyny, nac i neb arall, gynt 
nac wed’yn. Ond er byny, nid oedd ei bechodau wedi eu maddeu drwy 
hyny, nac yn gwneuthur bedydd yn afreidiol ; canys wedi hyny gorch- 
myna Pedr eu bedyddio hwynt er maddeuant, a’u derbvn i’r eglwys. 

Oni acbuhwyd y “ lleidr ar y groes” heb ei fedyddio ? — Os do, gwnaed 
byny nid drwy yr efengyl, ond i’r graddau cyferbyniol ag i’r paganiaiddi- 
ddeddf, y rhai ydynt ddeddf iddynt eu hunain, ac yn esgusodol oherwydd 
anghyfleusdra. Heblaw hyn, nid oedd y commissiwn hwnw. “y neb a. 
gredo ac a fedyddier a fydd cadwedig,” wedi ei roddi y pryd hyny ; ac 
etto, anghenrhaid profi mai yr un He yw “ Paradwys” a’r nefoead c'm y 
profir cadwedigaeth y “lleidr,” yr hyn sydd yn dasg anorphen ! 

[I T ur barhau 


DYLEDSWYDDAU OFFEIRIAD. 

“ Dyledswyddau offeiriad ydynt-=-pregethu, dysgu, annog a bedyddio^ 
hefyd gweinyddu y sacrament , ac ymweled a’r aeiodau yn eu tai, — eit 
hannog i weddio yn gyhoeddus ac yn y dirgel, ac i gyflawni pob dyled- 
swydd deuluaidd : mae ganddo hawl i ordeinio ofleiriaid, dysgawdwvr a 
diaconiakL Mae efe i lywyddu yn mhob cwrdd, yn absenoldeb hennr- 
iaid ; ond pan y byddo henurrad yn bresennoh efe sydd i ilaenori, a’r Hall 
i’w gynnorthwyo, trwy gyflawni y dyledswyddau ereill a nodwyd.” — 
Cyfeithiedig o’r Ath . a’r Cyf 

Un or swyddi a berthyna i’r ofreiriadaeth iselaf, sefyr Aaronaidd', yw 
hon, ac mor anhebgorol, defnyddiol, a gogoneddus yn ei lie ac i’w dyhew 
priodol ag un swydd avail. Amheua pob enwad a wyddoua yr anghen- 
rbeidrwydd o’r swydd hon yn yreglwys yn awr, ond yr “ eglwys sefydle- 
dig,” ac nid y’m yn gallu cyd'-weled a hwythan o barthed; i’r gosodiad 
yn y cymhwysderau gofyuoF,. na’r dyledswyddau pevthynol i’r swydd 
bon mwy nag yn v caulyniadau o lioni. Nid rhyfedd fod y rhai a wad- 



40 


PROPHWYD Y JUBILI. 


ant swyddau fel apostoliaeth, prophwydi, &c., ynghyd a’r ordinhadau 
perthynol iddynt yn gwadu hon hefyd ; ond, am danom ni, diolchwn i’r 
ffynnonell o oleum' nad y’m wedi ein gorchuddio gan y fath gaddug ; 
hawddach credu yr angen presennol am bob “ rhoddion” a osododd y 
pen perfFeithydd yn ei beiriant perfFeithiawl, sef ei eglwys, byd oni ateb- 
out y dyben, sef, i berfFeithio y Saint, — Eph. iv, 4 — 14, hyd oni bydd 
yr olaf o hcTnynt wedi ei berfFeithio. Mae genym dystiolaetli gadarn 
angylion y liefoedd am fodolaeth y swydd lion yn ei deyrnas ef ar y 
ddaear, — Dat. i, 0, v, 10; “Ac yn ofFeiriaid ; ac ni a deymaswn ar y 
ddaear Cyhawnir hyn yr amser dytodol, wrth gwrs, a chan na fedd- 
iana neb pryd liyny ond y swyddau a feddent ac a gyflawnasant yn y 
fuchedd hon, a chan y derbynia pob un yn ol y gweitliredoedd a wnaeth- 
ant yn y corfF, pa fodd y dichon neb uno a’u phiolau aur yn y corns 
clodfawr hwn a fu ar ol yr apostolion, os nad oes y fath swydd iddynt 
i’w hennill a’i chyflawni. Nid yn, ond ofiaen dyfodiad y priodfab yr 
vmdrwsia y briodferch, “ canys y wraig a wuaeth ei hun yu harod,” a 
ddywedir y dydd hwnw. Felly ‘y bydd eglwys Crist wedi ei rheoleiddio 
yn berfiaith ar ei chynllun cyntefig, ac o ganlyniad yn meddu y swydd 
lion a phob'swydd arall a fu, neu a fydd byth ynddi,’ond un ,'cyn y del ei 
hunan i lanw liono. Nid yw bodolaeth y swydd hon yn,arddangos fel y 
meddylia rhai, fod eisiau aberthn’ fel y gorchymynai cyfraith Moses, 
oherwydd mae y cysgodau wedi eu llyncu gan ddyfodiad y sylwedd 
mawr ei hun. Mae hawl gan y swydd bon i arddodi dwylaw ar y cleif- 
ion, gan waeddu ar Dduw en hiachau, fel y gwnaeth Phillip a’r Samar- 
iaid gynt, ond nid i weinyddu yr ordinhad o “ eneinio ag olew yn enw yr 
Arghvvdd,” nac i arddodi dwylaw er derltyn yr Ysbryd Gian, yn awr 
ddim mwy nac y gwnaeth Phillip a’r Samariaid ; gwel Act. viii ; nac 
ar Eunuch hwnw; perthyna gweinyddu y ddwy ordinhad hyn i ofFeir- 
iadaeth Melchisedec, sef o’r henuriaid, ac uwch. Iago v, 14. 

Er fod gan ofFeiriad hawl i ordeinio o’i gydswydcj i wared, etto nid 
doeth na rheolaidd iddo alw ac ordeinio ereill tra y byddo henuriad yn 
gyrhaeddadwy : nac i’r naill na’r Hall, wneyd y naill na’r Hall heb ei 
osod o flaen yr eglwj r s, ac os- bydd rhwystran yno, dyger y mater i’r 
cvnghor. Llywydd y gangen sydd i ofalu dros hyn, ac yn y cynghor, 
neu’r gymnimifa, y dylid ei gymmeradwyb o leiaf, os'bydd aiugylchiadau 
yn galw am eu gwasanaeth cyn hyny, a’r arw^einydd dwyfol yn tywys r i j 
iiVny. Er iawn drefn a rhwystro i’r Saint ga el eu twyllo yn Nghymrll , 
fel y cawsant mewn gwledydd ereill, drwy i ddynion dr'wg ffugio y sv/yad 
hon, argraffwyd tocynau perthynol iddi, ac'na dderbynier neb anadnab- 
yddus heb y ddanghoseg hon yn rheolaidd. t 

Yn ddiweddaf, frodyr hofF, cbfiwch gynghor eich blaenor Paul, pre- 
gethwch y gair, byddwch daer mewn amser, allan o ainser ; argyhoedd- 
wch. annogwxh gyda phob hir ymaros ac athrawiaeth — ystvriwcn bw) r s- 
fawrogrwydd eich swydd — ymdrechwch am fod wedi eich gorwisgo ag 
ysbryd eich swydd fel y coroner eich llafur a llwyddiant‘; ac y caffcch 
chwi a’r rhai a wrandawant arrioch fyiiedfa i wynfyd tragwyddol. 


Y WASG AMERICANAIDD YN TROI O BLAID Y SAINT. 

.f. f 

Dyfynwyd a ganlyn o’r “ New York Sun." Bu y c} T hoeddiad hwn 
fel'llawer ereill yn ddiwyd iawn i gyhoeddi cam-gyliucldiadau * ar y‘- 



PROP HW YD Y JUBILI. 


41 


Saint am flvnyddau ; a dylanwadu ar ereill i adleisio gohebiaethnu 
gelvnion, gormeswyr, yspeilwvr a mwrddwyr y Saint, y rhai trwy Jiyuy 
a amcanent daflu cochl tros eu gweithredoedd anynol eu hunain ar 
gost y diniwed, ac atebodd y dyben yn rhyfedd, r.es alltudio rnilocdd 
lawer o blant Duw i hlith anwariaid a bw\stfilod yr aniahvch gorllew- 
inol ; ond huan v daeth gweithredoedd y tywyllwch i oleu yr haul. 
Desgrifia Esaia y hobl hyn fel y canlyn : — “ Gwae y rhai a ddyfngeis- 
iant i guddio eu cynghor oddiwrth yr Arglwydd, ac y mae eu gweith- 
redoedd yn y tywyllwch. ac a ddywedant pwy a’n gvvel ni ? a phwy 
a’n hedwyn ?” Y golygydd hwn a gyhoeddodd y llvthyr hwnw a gyt- 
cithwyd, a gylioeddwyd am newyddion da yn y “ Bedyddiwr ” sef yr 
hwn a broffesai fod wedi ei gyfansoddi gan Emma Smith, gweddw 
Joseph Smith, yn rhoddi sarliad mawr ar ei gwr ei bun, a’r athraw- 
iaetli yr addefa iddo ei sclio a’i waed. , Ond er fod y llythyr hwnw yn 
cario ei wrth-brofion ynddo ei hum etto hyshyswn mai fFng oedd pob 
sill o hono, nad oedd gan y Mrs. Smith hono un Haw ynddo, na gwv- 
bodaeth am dano, nes iddi ei ddarllen yn y papur hwnw, ac vna 
rhoddodd gyfraitli ar ei awdwr ; cafwyd dedryd am gabldraeth i'w 
erbyn, a swm mawr o iawn i‘r dyoddefydd. Ond pa un a fydd gul- 
ygydd y “ Bedyddiwr, ", a’r avvduron ereill yn Nghymru, mor onest, 
nior ddynol a chyfiawn, a’r golysydtlion Americanaidd, i ddadwncyd 
y drwg a wnaethant pan gatfo yr ail feddwl ei le, a rheswm a gwirion- 
edd ei ddangos iddvnt, sydd yn mhlith y pethau a fydd, Ye, ac a fydd 
naill ai yn eu derchafu ar y pinacl o fawredd awdurol, neu un “ lioel 
ycliwanegol vn eu heirch. 

44 Mae rhyw gyffroad a chydymdeimlad rhyfedd yn enniil tir o blaid 
y Moriuoniaid, drwy ein gwlad. Creodd neillduolrwydd eu daliadau, 
tarddiad rhyfedd eu ffydd, a gwreiddioldeb y personau a ddevtiswyd 
yn brophwydi, ac yn llywvddion iddynt, ynghyd a’r llyfrau, & c., a 
gyhoeddwyd i’w herbyn, ddylanwad ar boblogrwydd yr cesi’w herbyn 
am fiynyddau. De^grifid liwynt fel yn ddiysgog mewn arferiadau 
gwartlius, ac y mae yn rhyfeddod fawr na wrthvrynebodcl y Morinon- 
iaid nemawr ar y cyhuddiadau hyny [do, meddwnni, canys gwyddom 
iddynt wneyd a allent i liyny, a gwyddom hefyd mai tra v byddai y 
gwir yn goleu ei fatchen, y rhoi celwydd y bvd yn wentflam, ac y 
teflid ein hamddiffyniadau ninnau yno; nid i golofnau y newyddion, 
ond fel yn Nghymru, i’r tu ol i’r tan heb eu darllen]. Pan rutlirodd 
tertysglu creulon hgarchar Carthage, a lladd Joe Smith, a’i fraud 
Hyram, tarawodd y weithred vsgeler y wlad a syndod am ysbaid, ond 
Anghofiwyd hyny yn fuan. Wedi hyny erynhoodd terfvsglu yn nhal- 
aitli Illinois, dan yr enw Gwrth-Fornioniaid, i’r dyben o’u halltudio 
o'u gwlad, a’u gorfodi i adael eu tvddynod, eu tai, a’u boll feddian- 
nau, ynghyd a’r deml gostfawr a adeiladasant yn ysglyfaeth i’w lier- 
lidwyr. I’r dyben hyn crynhoisant eu magnelau, a’u barfau rhyfel 
yn erhyn Nauvoo. Tynodd sefyllfa y Mormoniaid sylw taleilhhm 
ereill, ond gan na roddodd Illinois, eu talaith eu luin, un rynnorthwy 
nac amddiftvniad iddynt, ond yn hytracli cymmeradwyo trais yr eriicl- 
wvr; credid fod eu cvnimeriad mor ddrwg ag i deilyngu y driniaeth a 
gnwsant, a’u halltudiaeth i chwilio am drigfan yn rhyw wlad arall [Pa 
ddrygioni a allasent gyflawni er teilyngu alltudiaeth o’r weiin lywod- 



PR0PHWYD Y JTJ BILI. 


4'S 

raeth, tybed ?] Amddiffynodd y Mormoniaid eu cartrefleoedd orea 
& allent, hyd nes eu gorthrechwyd gan amlder y terfysgwyr, y dalaith 
yn eu herbyn, a phoblogrwydd y wlad ; a phan nad oedd iddynt gym- 
horth, nac ainddiffyniad o un man, dywedasant, ‘ Myni a awn,' ahwy a 
aethant i’r anialwch, yn wyr, gwragedd, a phlant; rhai a’r draed, rhai 
inewn pedrolfeni, a chyda bwynt y gweddill o’u celfi, a gadael eu 
cartrefleoedd, a fifoi i’r anialwcb. Ymunodd rhai [500] a’r fyddin 
- oedd yn myned i California, rhan arall a aethant i'r gorllewin, i afon 
Mississippi. Ac fel hyn gyrvvyd 12,000, neu 15,000 o bobl, o sefyllfa 
gysurus a lhvyddiannus o’u cartrefleoedd i oi;wedd ar lanau afonydd 
afiachus, neu i ymdaro oreu a allent ag anwariaid a bwystfilod, hyd 
prairies eang y gorllewin. Ond erbyn hyn, ymddengys ddigon eglur 
oddiwrth dystiolaethau ainrywinlsydd yn deilwng o’u crcdiniaeth — 
rhai ydynt yn adnabyddus o’r Mormoniaid, wedi sylwi *yn fanwl, a 
tlireiddio i’w bucheddau, a'u hymddygiadnu, fod^y bobl anffortunus 
liynv wedi dioddsf anghyfiawnder mawr drvvy gael‘ eu 'gormesu felly, 
cu hyspeilio, a’u gadael yn hollol ddiamddi&'yn gan dalaith armibynol, 
yr lion oedd wedi ymrwymo i’w liamdditfyn yn eu hiawnderau. Tystia 
y divveddar Cadhen Allen o’r U . $. Dragoons, yr hwn oedd gahddo 
500 o’r Saint yn ei fyddin, eu bod hwy oil, nid yn unig yn ysbrydol a 
dewr, yn bobl ddaionus a fFyddlon, ond desgrifia hwynt yn rhyfeddol 

0 bur a dieithriad mewn moesoldeb; yn gynil, gofalus, diwyd, a hun- 

an ymwadol ; yn dangos amynedd dewrwych mewn ' dyoddefiadau 
teilwng o’r goreu o gymmeriad Cristionogol. Etto, ysgrifena un o 
ohebwyr teilyngaf yr * U. S. Gazette ,’ yr hwn a fu yn cyd-deithio^ ac 
yn byw yn mhlith y Mormoniaid, fod divveirdeb, rhimvedd, a chariad, 
yn nghyd ag ysbryd undeb, yindrech at ddedwyddwch teuluaidd,* yn 
cyfansoddi nodweddau pendant yn lighymmeriad y'bobl wrthodedig 
hyn, yn ogystal a’u cymmedroldeb, trefneiddiwch, diw r ydr\vydd, gwr- 
oldeb, a phenderfvniad diysgog am wrthrychau eu serch. Os felly, 
mae geiriau yn analluog i ddesgrifio yr anghyfiawnder a'r creulon-’ 
derau digyffelyh a ddioddefasant yn nhalaeth Illinois. Gellir esgusodi 
y creulonderau a ddioddefodd y Goths a’r Vandals, i raddau, ac am 
erledigaethau yr oesoedd tywyll ; ond fod gwlad rydd fel America yn 
y dyddiau goleu hyn yn mhlith ei holl sefydliadau i sierhau rhyddid 
i’w deiliaid, yn alltudio tua 15,000 [dros dri chymmaint] o’u deiliaid,,' 
heb eu profi yn euog o un trosedd, trwy rym arfau, o’u cartrefleoedd, 
a’u meddiannau, a bod baich gref y dalaeth heb ei* hestyn i’w ham- 
ddiffyn, sydd waradwydd ar ein hanesiaeth a’n gwlad, a gymmerth 
flynyddoedd maitb i’w olchi yniaith. Mae yn ddigyffelyb yn hanes 
ein gwlad. Ac nid hyn yw’r gwaethaf o’r jhanes, ychwaith, terfysyoedd , 
meddirdod , a throseddiadau , yw cantyniadaii buddy goliaeth y gwrth For - 
moniaid / 1 Corff atreolaidd o bobl wedi treisio boll eiddo y Mormon- 
iaid, meddiannu eu tyddynod, anurddo eu teml, a’r tylodion, y 
deiflon, a’r oedranus fel y plant diniwed wedi J eu gyru yn hauner 
newvnog i’r goedwig, a’u holl amddiflynfeydd, bywioliaeth,' wedi eu 
bandivyo a’u tori ymaith.” 1 ; 

1 “ Ar eirwiredd tystiolaethau cryfion arn sefyllfa a\chy mm eri ad y 
Mormoniaid, mae talaeth Illinois yn rhwym gan ei honour a’i clivf- 
reithiau ei hun i adferyd y dioddefwvr diniwed hyn i’w cartrefleoedd, 



PRDPHWYD Y J1JBILI. 


43 


ea meddiannan, a’u hiawnderau, a dylai y llywodraeth er mwyn cyf- 
iawnder a dyuoliaeth — er mwyn cymmeriad eu talaeth, a’u sdydiiadau, 
gyfarwyddo eu Ilywydd i gyhoeddi anerchiad i wahodd y Mornjoniitid 
yn ol i’w cartreffeoedd, a sicrhau iddynt amddiffyniad rhag pob ym- 
osodiad arnynt. Maent yn awr dnvy anghyfiawnder y dalaeth yn 
marw o newyn ac oerfel yn yr anialwch ; neu yn ysglyfaeth i’r anwar- 
iaid a'r bwystfilod. Mae iluoedd o honynt yn awr yn gorwedd ar y 
ddaear ar Ian afon Mississippi, ar gyfer y ddinas a adeiladasant Urwy 
ddiwidrwydd, ac yn awr yn gweled y cyfan yn mwyniant y fath waethul' 
o ladron. Deffroed Illinois i’r gwaith da hwn cyn y byddo pobiog- 
rw’ydd yr holl wlad yn demando i’r Mormoniaid gyfiawnder am yr hyn 
aeth heibio, ac amddiffyniad am yr aiuser dyfodoL” — (Allan oV New 
York Su,n.J 

Teimlwn yn dra diolchgar i’r golygydd hwn am ei gydymdeiirJad 
o’r diwedd a’r bobl y bu efe yn eu herlid, a’u camgyhuddo, a thrwy 
hyny yn helpu'a’i ddyferion i lanw y celwrn, nes esgor ar eu ffrwythau 
■ naturiol, sef -creulondeb a difrod. ond gwell hwyr na hwyrach er mwyn 
•eu cymmeriad, a’u crefydd, ac er mwyn eneidiau y gweddill a cnwil- 
iant am y gwir iddo alw yn ol y rhwystrau, a piiwy a all ddweyd y fath 
law'enydd a feddiannasai yn awr ped yinchwiliasai i’r pethau hyny cyn 
eu cyhoeddi l Ond teimlem yn dra diolchgar i olygyddioo y Bedydd- 
iivr, y Seren y y Drysorfa , yr Amserau , ac awduron ein gwlad ein Inin 
hefyd, pe byddent hwythau mor feddylgar ag ystyried pa ddefnydd a 
wnant o’u dylanwad, a bod mor onest o blaid y gwir a’r Americaniaid, 
ac adolygu yr ystoriau anwireddus a niweidiol a gyhoeddasant, dan 
hanner eu crcdu efallai, dan yr infatuation lifeiriawl. Gvvelant y can- 
lyuiadau o’r fath vmddygiad yno mewn drych, darllenant am y cyffelvb 
yn y cyn oesoedd, ac os parhant hwy i chwythu y gwreichion nes 
enyn yn' fflam angerddol yn Nghymru, ofer iddynt dosturio wrth wacd 
eu lladdedigion pan yn dioddef, ond y canlyniadau naturiol o’u herle- 
digaeth ddiachos hwynt. O na. bvdd rhy ddiweddar i w’aeddi hold! 
digori i pryd hyny, ac nad oeddent yn meddwl, hoc yn amcanu achoai 
y fath beth ; ni thal y fath esgns, hwy a ddelir yn gyfrifol gan Farnwr 
yr holl ddaear, a “ Brenin y Saint.” ‘ 

Diolcha y Saint i’w cynhaliwr nad y’nt yndyoddef mor dost a’r dar- 
luniad uchod, er na fuasai i ereill ond dysgwyliad anocheladwy. A 
thra y mae cydymdeimlad drwy’r byd at eu gorthrymedigion, ac am 
drueiniaid newynog yr Iwerddon a’r cyfandir dwyfeiniol, a phawb 
ganddynt noddfau a lie i roi eu pennau i lawr i orphwys ar fvnwesau 
tirion rhyw gydyindeimlwyr, a gaiff “rhai rhagorol y ddaear,” “Saint 
y Goruchaf, y rhai a yinwadasant a phob peth, ac a gysegrasant cu 
hunain a’u holl er lies y byd ; a ddioddcfasant bwys a gwres y dvdd i 
adeiladu teyrnas yr Immanuel, yn ddinas noddfa i bawb a ddel : a 
gaiff y dewrion hyn ddioddef y cyfan, eu hysbeilio oil am dystiolaeth 
yr Iesu, a gair l)uw, heb gydymdeinilad yn y wlad hon ; a ddichou 
Cvmru droi dust fyridar at y fath alwad — a yw yn bosibl y gall un 
Cymro beidio a chyfranu rhyw gymmaint er diwallu eu heisieu ? 0 

na, gobeithiwn os oes un galon mor iraidd a hyny, nad caion y dnr- 
Henydtl yw hono. Am v Saint, nid rliaid dweyd neraawr WTthych 
ehivi, ond eich hysbysu am yr angheri am gynnorthwy. renderfynodd 



44 


PROPHWYD Y JDBILI. 


y Cynghor yn Merthyr, foci Llywydd pob canghen drwy Gymru i eg- 
luro y peth hyn o flaen y Saint, ac anfon yr hyn a gasglir yma*i 
Ferthyr, boh inis, fel yr anfoner y cyfan yn ol y cyfarwyddyd a gaw- 
som gan y brawd Orson Hyde. Yn mlaen yr aiff y Saint nes cyr- 
haedd pen eu taith, a gwyddoch chwi mai rhagreilegwyr i ninnau y'nt 
i ddarparu ar ein cyfer pan yr ad-delir ar ei ganfed am bob cymborth 
ag estynwch i’ch brodyr a’ch chwioryddyn yr Arglwydd, ie, yn y bywyd 
hwn, ac amser byr a’i prawf ; ac yn eirian diweddaf ein hanwyl frawd 
Hyde cyn vmadael a mi, dywedaf, •* Yr Arglwydd fendithia yr hwn a 
ystyria y galwad hwn.” Amen, meddwn ninnau, a’n boll galon. u . 

i .Ol 1 


ARVVYDDION YR AMSERAU. 

» i • ' ; 

Mae lliaws yr saethau hyn yn parhau i redeg drwy’r byd, yn amrywio 
a c jr.lliosogi fel y mae y byd yn addefu, a’r amser yn agosau. Mae 
goriiwchwyliaethau yr hwn sy’n dal tynghed teyrnasoedd yn ei lawyn 
profi geirwiredd ei weision mor uchel a swn taranau, — mor gyfFredinol 
a goleu yr haul, ac mor agos at filoedd ag yw y teimlad at y galon, ac 
er hyn oil nid oedd nemawr yn ystyried nac yn gosod y .peth at eu 
calon, gan gydnabod. pwy sydd wrth y.lliw. . • ^ 

Hysbysa newyddion yr Iwerddon ni.fod y newyn, ac o ganlyniad y 
.trueni, a’r marwolaethau yn cynnyddu yn feunyddiol, *“ hyd v mynyd- 
,an hyn (ebe un) mae newyn, clefydau, a heintiau, yn cynnyddu ar 
bob llaw ; ac hyd y nod yn y parthau gogleddol. Mae eu cyflw’r yn 
gwaethygu yn feunyddiol. Mae workhouses a Omagh wedi 

,eu gorlen.wi a thylodion. Ac y mae cardota a lladrata yn lliosogi 
hyd y nod yn y manau oeddvnt yn rhydd o’r bron oddiwrthynt. 0 
bob cwr o’n gwlad y newyddion galarus a glywir am. farwolaethau 
drwy newyn, rhy liosog i’w nodi.” Dywed y Cork Examiner , fod 
“ pedw’ar ar dd.eg wedi marw o newyn yn Bantry, y dydd heddyw.” 
Etto, ebe y Southern Reporter. Mae ein dyledswydd i gyhoeddi y 
marwolaethau drwy newyn wedi cynnyddu mor fawr, a’r'fath liaws 
yn eir? cyrliaidd yn feunyddiol, fel y mae erbyn hyn yn ormod gorch- 
wyl i ni eu cyhoeddi na chael lie iddynt yn ein colofnau. Anfona ein 
gohebydd hanes 15eg a fuont feirw yn Bantry, ddoe o newyn, a dywed 
fod 20ain ychwaneg wedi marw yn yr wythnos hon ; maent rhy liosog 
i ddala inquests arnynt. Clywsom heddyw am inquests ar lleg yn 
Mallow, a fuont feirw o. newyn. w Dylifa yr hysbysiadau galarus i’n 
swyddfa o bob cwr, fel na allwn gyhoeddi y degfed o honynt. Yn ol 
cyfrif y Police, mae drps 50,000 wedi marvy o newyn eisoes, heblaw 
llavver na wyddent hwy.” Ac yn w r ir, felly yr addefwm ninnau, na 
fedd ein cyhoeddiad bychan le i’r newyddion galarus a glywsom, a 
welwn, ac a ddarllenwn yn feunyddiol, canys amlwg yw, nad yn yr 
Iwerddon yn unig, er yn flaenaf yn y. dioddefiadau torcalonus, ond 
mae y clwyf yn croesi y moroedd — yn rhuthro drwy’r cyfandir, a mil- 
oedd law T er yn teimlo ei arteithiau yn Ffrainc, yr Hispaen, Germany, 
Austria, Prussia, a Russia, nes eu gorfodir mewn manau i geisio ym- 
borthi ar lasweilt fel anifeiliaid, ar,fara, (fel ei gal want) wedi ei gym- 
mysgu a mwsagl. Nid syndod eu bod yn eu symbylu ynghyd gan 



TROPHWYD V JUB1LI. 


45 


feistr mor galed ancwyn, yn derfysgluoedd yn y pangau olaf i geisio 
cynnal bywyd drwy yspeilio, serch lladd a’n gwrthwynebo. Mac 
taleithiau Rhufeinig, y ugh yd ac ereill i raddau o fewn cyrhaedd craf- 
angau.y concwerwr cadarn hwn. Ac afreidiol dweyd fod ei ddylan- 
wad yn cynnvddu yn Lloegr, Scotland, ac i raddau yn ein plith, cr 
etto megys o hirbell y clywir swn ei fagnelau gan y rhai a ffoant yma 
o’i flaen wrth v cannoedd. 

Yn vchwanegol at y rhybydd hwn llefara Duw y rliyfel, drwy afon- 
vdd o waed dynion wrth drigolion y gwledydd, ac yn uwcli etto den- 
fyn ei b eintiau ar led, gan ddechreu o’r dwyrain. Dywedir fod y cholera 
morbus yn brysur ddinystrio cenedl y Twrciaid o’i flaen, fel yn blaen- 
llymu ei saethan at ereill, wyddis pwy a ddiangant y tro hwn. Hefyd, 
mae liaint wedi tori allan vn Cain, Mecca, Ac., yn yr Aipht, yr lion 
yn ysbaid naw diwrnod a ysgubodd i fyd yr yshrydoedd, nid llai 11 a 
15,000 obobll Er mor alarus yw genym gyhoeddi yr uchod, etto 
mae yn fwy gofidus fyth orfod addef cyflawniad y brophwydoliaeth 
ganlynol yn ngwyneb y cyfan. “ Ar dynion ereill, y rhai ni laddwyd 
gan y plaau hyn, nid edifarhasant oddiwrth weithredoedd eu dwylaw 
eu hun, [canys cosp am v cyfryw ynt] i roddi y gogoniunt i Ddnw; 
ond hwy a gnoisant eu tafodau gan ofid, ac a gablasant Dduw y nef, 
oherwydd eu poenau, ac nid edifarhasant.” O gyflwr truenus achaled ! 
pe byddai arwyddion a rhyfeddodau yn elTeithiol i argylioeddi dynion, 
buan yr argyhoeddid y byd ; ond diolch i'r nef, trefnwyd tfordd well i 
hyny, sef trwy bregethu efengyl yn hedyn rhad.. 


NEWYDDION DA O CALIFORNIA. 

Mae y Ilong Brooklyn o Caerefrog Newydd, wedi landio ei ymfud- 
wyr o San Francisco [yn California]. Mae rlian o’r gwersyll ynifud- 
awl o’r Unol Daleithiau eisocs wedi cyrhaedd dytfryn Sacramento, a 
lluoedd ereill ar y flordd, y rhai a ddysg\>vlir yno yn mlien ychydig 
ddyddiau. Mae hvd y nod yr eirth, y ceirw, yr antelops, a’r ceffylau 
gwylltion, yn synu ac yn gwylltio wrth ymwcliad y fatli luoedd o ddy- 
eithriaid a hwynt yn y dyffrynoedd a’r coedwigoedd anadnabyddus 
hyny. Weithiau carlama gyroedd o’r olaf drwy geffylau yrymfudwyr, 
gan d den u rhai i’w canlyn ; a cheir trafferth fawr iV da)a wed’yn. 
Bwriada y Saint uchod ymsefvdlu yn San Francisco, raewn gwlad lie. 
v cant ddigonedd o’r tiroedd brasaf yn y byd, heb eu prynu, ond yn 
v:ohr gan y llywodraeth am ymsefvdlu yn y wlad. Mae yr hinsawdd 
yma yn rhyfeddol o dymherus. Nid yw gwres yr baf. nac oerfcl y 
gauaf, yn ncliosi yma, fel manau ereill yn yr un lledred, eithaflon o’r 
naill na’r llall, a bvny oherwydd fod awelon, a elwir trade winds , yn' 
chwythu o’r gogledd am y chwech mis haf. ac o’r dean cyhyd y rlian 
arall o’r flwyddyn ; ac. oherwydd hyn, ynghyd a rhagoriaethau y wind 
baradwysaidd hono, dywedir fod clefydau a heintiauyn anadnabyddus 
yno ond mewn enw. Yn Fonterey, un o brif drefydd y wlad. hono, 
cyhoeddir newyddiadur, yr hv/n a’n liyshysa eu bod hwy yno wedi ad- 
ciladu rhai llongau bychain ag sydd yn mordwyo ar hyd ei glanau. 
Macnt yn adeiladu tai, melinan, ac yn codi ysgolion, Ac., ar y dull 



46 


PR0PHWYD Y JUBILT. 


Americanaidd, a’r boll wlad ynhywiogi, a dilladau obob math, a nwy- 
fau pellenig, wedi gostwng yr hanner yn eu pris er pan y cvmmerodd 
yr Unol Daleithiau feddiant o’r wlad; a ,thvnu ymaith y duties , yr 
livn oedd yn fwy na’r pris presennol. Da genvm ddeall fod y Saint 
yn cael derbyniad 'croesawus yno, a bod y pobiogrwydd o’u plaid, er 
Vn alltudion o’u gwlad eu htinain. Dywed un papyr o’r enw “Friend” 
yr hwn a gyhoeddir yn Honolulu, — “ Dyledus arnom sylwi : ar rai pethati 

0 barthed i’r Mormoniaid, ag'sydd yn adnahvddus i ni. Yr oeddym 

yn byw yn Illinois, nid neppell oddiwrth y Mormoniaid. Yn ystod y 
rhyfel diwe^ddaf, dywedid llaw'er o bethau drwg ac anhygoel i’w her- 
byn : diehon fod rhai o honynt yn'wir, ond wedi eu llivvio yn rhy 
ucliel. Pa un bynag am hyny, maeritwedi tirio yma yn ein plith rii! 
Vina y gvvnant eu cartref ; ac nid* oes gan' yr ychydig o honom a'u 
blaenasant un bawl i'w'rhwvstro ; a pha bethau bynag a allasai fod yn 
ferns o’r blaen, gobeithir yr uniawnir hyny yma; a chyd-ddeisyfwn 
a’u cyfeillion y bydd iddynt sicrhau ffafr ac undeb a phawb. Duw a 
oruwch-lywvddo eu cynglmrion mewn doethineb.” Dyma esiampl 
deilwng o efelychiad gan olvgyddion Cymru, sef gweddio drosoni,.yn 
lie ein rhegu a’n camgvhuddo o hyd ; a chaiff hwn ei ddymuniad 
hefvd, drwv we led fod “ Duw yn llywvddu cynghorion y Saint mewn 
doethineb ” cr ei bgcniant, a lies yr’hdll fyd. ** . 1 

Papyr newydd arall a d dywed am sefvllfa a gobeithion y Saint a 
gyrhaeddasant yno, — “ Dywedir eii bod yn eu rhifo wrt.h y eannoedd o 
filoedd, a nifer fawr iawn o honynt wedi bod gyda’r gwahanol enwad- 
au ereill. A gwir yw hyn am y cwmni a ddaethant yn awr ar fwrdd 
y Brooklyn o leiaf; canys gwelir yn eu plith lawer a fuont gyda’r 
Bedyddwyr amflynyddau, ereill gyda’r Trefnvddion,yr Independiaid, 
Ac.; ie, yn mhlith y rhai hyn eaiff pob enwad rai ( i’w cynnryyhioli, ac 
oil mewn undeb ysbryd,' amcan", a T chydw T eit,hrediad yn awr, dan aden- 
ydd Mormoniaeth. Yn ol a ddeallwn, California yw- canol-bwynt eu 
liymgyrch ; ac yn neillduol, yn y dyffrynoedd harddwych oddeutu San 
Francisco v dechreua Saint y Dyddiau Diw^eddaf ymsefydlu. Ac, a 
gadael beibio y gorfodiaeth a arferir i ddesgrifio harddwch a rhagor- 
oldeh y fan hon, rhaid addef, ar bob ystyriaeth, mai lie hvfryd, man- 

'teisiol, a dedwydd, yxv — y lie goreu i sefydlu tiriogaeth ag a geir ar 
hyd gyffiniau y wlad. Cyduna nianteision naturiol’y wlad a’r cul-for 

1 arddangos y cyfyd yma ddinasoedd a threfydd blodeuog i harddu yr 
olygfa, cvn yr a nemawr o flynyddau beibio, Arwyddair y Mormon- 
iaid yw ‘ California Nid yw y rhai a ddaethaiit eisoes ond inegys 
defnyn wrth y rhai etto a ddaw yn fuan. Credwn, oddiwrth yr hanes- 
ion a gawsdm, fod dros 25,000 o honvnt eispes ar eu ffordd yma o’r 

.Unol Daleithiau. Clywsom hefvd fod llwyth llorig o honynt wedi 
cychwvn o Liverpool,’ fel blaefiffrwyth o’r lluoedd dirifedi a ddel or 
cyfannir dwyreiniol.” ' *■ * 

“ Pa farnau bynag sycld gan sectau Cristionogol ereill am ddaliadau 
v bobl hyn, mae yn sicr y cyhnwysa yr ymfudiad rhyfedd a chyffred- 
inol hwn o bed war cwr y hyd i California gyfnod newydd a llesol yn 
sefydliad gwlad eang, ffrwythlon, a gwag’o’ drigolion. Dylanwada y 
bobl hyn ar California, a gwellha ei thynghed yn rhyfeddol yn wlad- 
wriaethol, cymdeithasol, moesbl* ac yn grefyddol. Ni allwn lai na 



PROPHWYD Y JURILI. 


47 


dysgwvl amser goleuach, a sicr ydyra nad y’m yn edrych ar ochr dy- 
wvll i’r peth.” 

41 Cyn terfvnu, ystyriwn yn ddyledus arnom gyhoeddi tystiolaeth 
Cadben Richardson y llong Brooklyn, o barthed i ymddvgiad a chvm- 
meriad vr vmfudwyr a ddaethant ar fwrdd ei long ef vn ystod mor* 
daith hirfaith oddiamgylch Cape Horn. Am eu bucheddau a'u cyni- 
mcriadau canmola hwynt yn rhyfeddol, tuliwnt i ddim a’r a welsai. 
'Pywed eu bod yn bv^ mevn mwy o undeb a chariad gyda'u gilydd, 
nag v dysgwyliodd i neb allu bod dan yr un amgylchiadau ; eu bod 
yn siriol, heddychlon. a threfnus iawn, yn ddieithriad. Daethant vnm 
gyda phende.rfyniad i lafurio y tir, a phob pnrotoadau angheurheidiol 
i hyny, mesys erydr, certi, pedrolfeimi, plariuriau, a phob math o arf- 
wu ainaethyddol, ynglivd ag i adeiladu Ilongau, tai, melinau, &c. Ac 
nid ydynt wedi anghoHo dwyn defnyddiou ysgolion. dysgeidiacth, &c. T 
try flu hwy hefvd. Hvsbysa Cadben Richardson ni eu bod, drwv \r 
iioll fordaith o’r hron, yn cynnal cvrddan addoliad rheolaidd a llesiol ; 
a’u bod yn parhau i gyflawni eu dyledswvddau crefyddol yn gyssori ar 
y lan, wedi ymadacl o’r lloug. Ymsefydla y cwraui Uiosog a bywiug 
liyn yn eu cartredeoedd neAvyddion yn fuau ; a bydded iddynt fwyn- 
h.au imvy o hed dwch a chytiawnder nag yn v rhai blaenorol. Er eiu 
bod yn harnu yr wahanol iddy : nt am ainrvw athrawiaethuu. seremou- 
iau. etto y mr.e y goreu o’n dyinuniadau a’n gweddiau gvda liwynt. 
Tynervvch a sirioldcb rhagluniaethol y Goruchaf a’u cysgodo. Maer.t 
i sylfaenu sefydliadau teuluol. gwladol, a chrefyddol, yn ein plith. Ac 
O, bydded iddynt fod yn gyfryw ag y cvfyd yr oesoedd a ddel, ac a'u 
bendithiant.” “ Monterey, Airsi 13, 184G.” 

Gwyn fyd pe byddai llauer o’r rhai sy'n dal allv. ^ldau poblogrwydd 
ein gwlad ni yn meddu spectol uior gywir, a chalon mor onest a syn- 
wyrol, a hwn, diau y gahvai yr oesoedd a ddel hwvthau yn wynfyded- 
iur. A sicr ydym. pe buasai awduron a‘ goiygyddion yr Unol Daleith- 
iau mor ddiragfarn a gwladgarol a hwn, ni buasent wedi achosi i’w 
liudolion ymddwyn mor annynol, tywallt cymraaint o waed gwirion, 
li a dyoddef mor ervvin o ffrwyth eu gweithredoedd ; ond buasai Saint 
y Dyddiau Diweddaf hyd byth yn achosi eu gorlwytho & bendithion 
tyinmorol a thragwyddol. O na hai ereill yn ddoethaeli yn nydd eu 
dylamvad, yn cymtneryd rhybudd, ac yn rlioi tegwch i’rgwir, deued o 
ba le y delo. 

Dywenydd mawr genym hysbysu ein darllenwvr am gyrhaeddiad y 
llong Brooklyn i’r porthladd clymutiol yn adiouel. Cofus gnuddo i ni 
hysbysu ei chychwvniad o Gaerefrog Newvdd yn Ionawr, 184G, ’a*r 
cwmni dan lywvddiaeth y Dr. Brannan. Diau y dyrehafa diolchgarwch 
o galonau y Saint yn Nghymru hefvd i’r hwn sy’n cynnal y n>or fel ar 
gledr ci law, a’r gwynt yn ei ddwrn, am ei ofal tadol dros ein brodyr 
a’n chAviorydd. drwv eu mordaith'. gan ddeisyf am estyniad ei ddaioni 
gogyfer fi’n heisiau yn yr amser dyfodol, nes y troant yr anialwch 
liwmv yn ddoldir, nevn noddfu i filoedd o bobl Saint y Goruchaf rliag 
ei farnau ar y bvd. Ac awelon hyfrvd v nefoedd a hmullo yn hcraidd 
ar y blodau hyn, nes y peraroglo eu hesiamplau a’u dysgeidiacth 
dduwiol ar y cyfandir oil, u’r byd hefyd. 



48 


.PROPHWYD Y JUBILI. 


, GWELEDTGAETH NOS! 

* “ Ar yr 16eg o Ragfyr, pregethais i dyrfa liosog yn Bolten, ar ad- 
gyfodiad y corff, ac wedi hyny aethum gydag un o’r brodyr i gysgu y 
nos hono. Yn mhen enyd, cefais fy hun yn yradeithio gyda dau neu 
dri Vm brodyr yn y weinidogaeth, gan ymddyddan am y pethan a 
berthvnant i deyrnas Dduw, pan vn ddisymwth daeth dyn‘ dyeithr 
golygus iawn i’n ewmni, ac a ddywedodd, “ Wei frodyr, pa fodd yr 
ydych oil ?” Edrychasom arno, ac atebasom, Tiad adwaenein ef. Yna 
dywetlodd, “ Os cadwch fy enw yn ddirgel tra byddwyf gyda chwi, 
hysbysaf i chwi pwy ydwyf.” . Addawsom wneyd byny. Ar hyn cyr- 
haeddasom dy y brawd He yr amcanem Ietya ; ac wedi myned oil i 
mewn, ac eistedd mewn ystafell ddirgel, bu yr ymddyddan canlynol : 
“Fy enw,” ebe y dyeithryn wrthym, “ yw lago. Myfi ydwyf un o’r 
apostolion oedd ar y ddaear hon yn nyddiau yr Iachawdwr. Gwelwch 
yn awr fy nghorff adgyfodedig. Tcimlwch a gwelwch; canys nid oes 
gan ysbryd gnaw’d ac esgyrn, fel y gwelwch fod genyf fi.” 

Yna sylwasoin yn fanylach arno, ac 0 na feddem eiriau i ddesgrifio 
harcldwch a gogoniant y cortf hwn ! Ymddangosai ei gnawd a’i groen 
mor bur a dysglaer, a r i ruddiau fel y rhosyn. () Ilhoddais fy Haw’ ar ei 
vryneb ; ac yna dywedodd, “ Gw T yIiwch ! vr wvf yn bur eiddigeddus 
am fy nghortf nefol.” Gofynais iddo, “ Frawd lago. pa fodd yr ym- 
ddygodd eich cydoeswyr atoch chwi?” Atebodd, “Yndebygfel yr 
ymddyga pobl yr oes hon atoch chwi ac apostolion yr oes lion. 
Gwawdiasant ac erlidiasant ni, gan fwrw ein lienw allan am ddrygiou- 
us. Dadleuai yr offeiriaid i’n herbvn, a dywedent wrth y werin mai 
gau-brophwydi, a thwylhvyr, ' &c. f oeddym ; nad oeddyin deilwng o 
gael byw ar y cldSear ; yn gywir fel y dywed pobl am y deuddeg a an- 
fonodd Duw yn yr oruchwy liaeth hon. A’r gwir yw, mae y bobloedd 
yn gyffelyb yn a\yr i’r hyn oeddyntyn yroes hono; ac ni dderbyniant 
egw’yddorion pur yr Iesu^genych chwi yn awr, mwy nag y credent y 
gwir o’n geneuau ninnau. Yn ein dyddiau ni, ni chredai ond ychydig 
ein tystiolaeth; ac ni chreda ond ychydig eich tystiolaeth ehwithau.” 
Dywedais wrtho, “ Frawd lago, mae y bobl wedi adeiladu capel mawr 
a gw’ych ar eich enw chwi yn y wlad hon ; oni chaniatant i chwi breg- 
t pthu ynddo, tybied ?” “ O na,” ebe efe, ni chaniatant i mi .bregethu 

yn eu capel, mwy nag y caniatant hyny i un o’r deuddeg yr* yr oe ; s 
hon ; a phe caniataent, byddai yr hyn a bregethwn yn hollol grocs 
i’w gau-draddodiadau hw’ynt., Gwyddoch am fy ysgrifeniadau, yr 
ychydig weddill sydd o honynt nid ymarferant ; ac nid yw y rhai sydd 
ganddynt yn debyg mor eglur ag yr ysgrifenais i hwynt. Maent wedi 
cyfnewid a cholli y petliau egluraf o’m hysgrifeniadan ; a phe dywed- 
wn hyny wrthynt, ni chredent fi. , Felly, yr oil a allweh ehwithau ei 
wneuthur vw pregethu yn y lie a’r man y caftoch y cyfle, a ehasglu y 
rhai gonest eu calon o’u plitli : wedi hyny torir yr anufyddion ymaitli 
oddiar y ddaear; canys yr oil a wna yr Arglwydd yw rhybyddio y 
bobloedd, ac os na chymmerant rybydd, efe a ’11 dinystria hwynt a’i 
jfarnedigaethau.” Yna gofynais iddo, beth a feddylia am y deuddeg 
apostol sydd yn blaenori eglwys Iesu Grist, Saint y ( Dyddiau Diwedd- 
af, yn awr l Atebodd, “ Dynion da ydynt ; ac os ufyddha y Saint i’w 



PROFHWYD Y JUBILI. 


49 


dysgcidiacth, hwy a ddyrchefir vn nheyrnas Dduw.” Sylwais, “ Y 
niaent wedi dod i ddeall llawer o egwvddbrion gogoneddus er scfydliad 
vr eglwvs.” “ Y niaent/' ebe efe, “ ond nid yciynt etto end babanod 
mewn eyferbvniad i’r hyn a fvddant pryd y cant cu cyrii anfarwol, ftl 
v gwelwch genyf fi.” “ Pa bryd y eawsoch ehwi eich curff adgyfod- 
edig?" I Iivn ni atebodd yn ddealladwy. Dywedais, “0 lnor dda 
fyddai genyf pe bawn wedi caei corff godidog ac anfarwol fel y corff 
sydd genych ehwi." Atebodd, ‘'Ni bydd yn faith, os by d dwell >n 
parhau i fod yn ffyddlon, cyn y cewch ehwi a'r holl Saint gyrff 
fel y cortf hwn.” Ar hyn, galwyd ni i ystafcli arall i svvperu ; yntau 
a ddywedodd, “ Os addawwcli nad amlygwch pwy ydwyf, myfi a swp- 
eraf gyda ehwi.’’ Ar hyn deffroais ; ac wele breuddwyd oedd ! Di- 
chon rhai feddwl nad yw hyn ond dychyimnyg ; ond i mi, mewn gwir- 
ionedd, yr oedd yn deimladwy, sylweddol, a gogoneddus ; yn beth 
nad anghofiaf, mewn amser na thragwyddoldeb. Cymnierodd le yn 
gywir fel y desgrihais, ac acliosa lawenvdd i’m calon bob tro y medd- 
yiiaf am dano. 0 ! iii ddichon ymadrodd dynol bortreiadu hardd- 
wch a gogoniant y cortf hwnw ! Yr ydwyf yn foddlon i ddyoddef pob 
dirinyg, a gwmwd, ac erlidigaeth, er mwyn cael adgyfodiad gogonedd- 
ns. Felly bydded. Amen. Ydwyf, eich brawd yn yr efengyl dra- 
gwyddol, M. SiurLne.” 

“ Pan ddarllenasom “w r eledigaeth” v brawd Sirrine gyntaf, ystyriem 
hi yn debyg i weledigaeth hmiedig ; ond ar hyny, gwelsom y brawd 
Sirrine, a sierhuodd i ni nad ffug, ond gweledigaeth sylweddol, oedd f 
fel y geiriodd hi yn gywir. Dywed Joel, “A bydd yn y dyddiau di- 
weddaf, eieh henafgwyr a freuddwydiunt treuddw’ydion ; a’ch gwyr 
ieuainc. a welant weledigaethau." A dywed y gwr doeth, “ Lie" nad 
oes weledigaeth, pallu a wna y bob!.” Y nefoedd a ganiatao i'r lien 
gael ei rhwygo oddiar ein ilygaid ni oil, fel yr adwaenom fel ein had- 
nabyddir. ' . Orson Hyjde.” 

[Oddiar adnabyddiaeth bersonol a'r brawd Sirrine er's blynyddau, tu 
yma a thudraw i foroedd, mae fod ei enw wrth y “ weledigaeth" 
uchod yn sel ddigonol o'i geirwiredd. — Gol.] * 


YR IFORIAID YN ESGYMUNO EU HAELODAU OHERWYDD 
EG CREFYDD!! ! 

Dywedid “ nad oedd dim newydd dan haul ac efallai nad newydd, 
ond arall gyflawniad o orraes a chreulonderau erlidwyr yr ocsoedd tv. 
wyll, yw yr banes a ganlyn ; canys, gwrandaw r ed holl hil Gomer ! Y 
mae rhai o’u tyhvyth a honant fod yn wladgarwyr, a dyngarwyr 
blaenaf ein hoes, eu hunain yntaenu cuddlend.os y Gothiaida’r Van- 
daliaid ! Mae yn ddigon gwir fod pwyllgor Lodge 299, Cyfrinfa'Ifor- 
Haul, Uni*eb Caerfyrddin, Iforiaid, wedi esgymuno plaid o grefydd- 
wyr o’u cyftinach, ar yr addehad mai olierwydd eu bod yn meiddio 
addoli Duw y nefoedd yn gydwybodol yn ol yr ysgrythyran santaidd ! 
Ond, teilwng i’r lleill o'r gymdeitlms haelionus a pharchus hon yw 
hysbysu yii gyhoeddus yr amgylcliiadau, a T r personau a achosodd idd- 
ynt y gwarth liwn ; a cheir gweled pwy o honynt fydd mor cldyngaro 


50 


PRO PH W YD Y JCBILI. 


a chyfiawn a chymmeryd eu hysgubell i lanhau yr ystaeniadau hrwn 
hyn oddiar eu coffadwriaeth. Tri diwrnod cyn y cyfnod hynod hwn 
yn hanes Iforiaeth, fel yr oedd Saint y Dyddiau Diweddaf ynpregethu 
(drwy ganiatad y perchenog) yn neuadd ’yr Tew Tree , Blaenau, un o 
“ Beirch ” y Bedyddwyr f'yth, o’r enw Tliomas Evans, a safodd i fyny 
pw gwrrthwynebu ; a thrwy hyny dangosodd ei ffolineb, nes dwyn 
gwarth y dorf arno, ac achosi i’r gwrandawwyr ei ddiystvru ; ac yna 
rhuthrodd allan mewn cywilydd. Er hyny, nid atebodd hyn y dyben, 
ond i’w gynddeiriogi waeth-waeth, gan na wyddai pa fodd i ddial 
ychwaneg ar y Saint ; ond y trvdydd dydd ar ol hyny gwelwyd y per- 
sonau canlynol wedi ymgasglu dan yr enw o bwyllgor y gymdeithas, 
a alwyd i’r dyben hyn, a’r “ parchedig” hwn yn brif gynghorwr a dic- 
tator beth a vvnelid a’r Seintiau (yn eu habsenoldeb, sylwer, ond fel y 
daeth un o honynt i wybod yn ddamweiniol), agosodwyd ei frawd, sef 
Dafydd Havard, un o’r Bedyddwyr, yn gadeirydd, a Dafydd Thomas 
yn is-gadeirydd. Yna un arall o’r Bedyddwyr, o’r enw W. Williams; 
George Davies, Wesleyad; John Daniel, Wesleyad ; James Mark, 
Independiad ; Thomas Griffiths, Bedyddiwr ; a John a Benjamin 
Thomas, yn bwyllgor yn y chwil-lys,Iforaidd, alias Sectaraidd, hwn ! 
A dychymyged y darllenydd weled y dialydd “parchedig” ar ei orsedd 
yn awr; a’r cam cyntaf oedd dyosgy wisg, sef y swydd, oddiam un o'r 
Saint, a’i gwisgo am dano ei hun. Ar hyn, ymchwyddai fwy-fwy fel y 
“ llyffant hwnw oedd yn ceisio efelychii yr ych,” liyd nes y casglodd 
ddigon o bres yn ei wyneb i wyrdroi a dirdynn cyhoeddiadau y Saint, 
i gyfeirio eu bod yn gwadu dwyfoldeb yr ysgrythyrau ; a’r prawf a 
rydd o hyn yw. oherwydd eu bod yn credu fod llyfr Mormon yn wir I 
Ac felly, y mae 'addef gwirionedd y Testament Newy'dd 'yn gwadu 
dwyfoldeb yr Hen ! Ie, yn ol yr ymresymiad yna, mae addef geirwir- 
edd y naill epistol o’r Testament yn gwadu' dwyfoldeb y Hall! Ie, yr 
un peth fuasai i’r “ parchedig” hwn haeru, fod'credn tyst olaf mewn * 
llys yn gwadu yr un blaenorol, er eu bod mor gydfynedol a’u gilydd 
*ag yw Llyfr Mormon S’r Ysgrythyrau. 

Ond nid oedd waeth beth a amdditFynid, cytunasant i dori yr holl 
Saint allan heb rybudd, na throi eu harian yn ol, er fod rhai o hon- 
ynt wfcdi bod yn talu i mewn jddynt am flynyddau, heb gael ceiniog 
yn ol erioed; ac un, yr hwn y gwyddent ei fod gyda’r Saint, a dalodd 
'iddynt 9s. yn y cwrdd iliweddaf cyn ei dori allan.. Os gellir cael add- 
asach enw ar v fath waith a hyn, na wholesale swindling institution , dy- 
munera wybod pa beth yw. ; Pa un a ydyw hyn yn enghraifft o Ifor- 
iaeth Cymru, ynteo ormes a throsedd y glan hwn o’i rheolau, a brofir 
drwy ffeithiau yn dadwneyd y trosedd, neu eu cydymdurfiad drwy eu 
goddefiad o hono. Ond gobeithiwn fod digon o rinwcdd ^n ein brod- 
yr a berthynant i lodges creill, naill ai i weinyddu cyfiawnder, neu i 
yraddidoli oddiwrtli ormeswyr anghyfiawn, canys y neb a ddywedo, 

“ Duw yn rhwvdd” wrthynt, sydd gyfranog o’udrygioni hwynt. ' Hyd 
nes y profir i’r^wrthwyneb i'r ffaith uchod, cofied y Cymry (a byddwu 
decach na iiv/y drwy hysbysu i ereill), cyn pentyru eu harian i gistiau 
yr Itoriaid, y rhaid hldynt roddi i fyny bob hawl i ewyllys rydd, a’n 
barn eu hunain arh grefydd,*a chyflvvyno, nid yn unig’ eu harian, ond 
y perl gwerthfawrocaf, aVgoreu o roddion Duw i ddynion, sef meddwl 



PROPHWYD Y JUBI LI. 


51 


anvihynol , i'w chvrn hwv. Beth yw caethiwed y Negro caethaf wrth 
guethiwed Iforaidd y Cymro glanaf a leiddia ddev.is ei grefydd ei bun 
yn ei wlad rydd ei bun ? Beth a wnant ond apelio at resw;n eu brod\r 
ereill am y eyfiawnder sydd allan o gyrhaedd cyfreithiau eu gwiaU i 
ennill yn ol iddvnt ! 

Oferedd i’r Iforiaid — ymrraeth ' 

A mawredd Mormoniaid ; 

Nu ddeallent hwy ddeilliaid 
Fod lor ein B Lae nor o’n plaid. 


BEDYDDIADAU GAN Y SAINT YN MIS CHWEFROR, 1847- 

J Merthyr Tudjil . — Bedyddiwyd ugitin yn y ganghen hon yn y mis hwn. pa 
ynghyd a’r holl aelodau ffyddlon ereill, ydynt yn mawr lawenhau yn eu hreintiau, ac 
jn uyddanwch yr Ysbryd (Han. 

Nant-y-glo . — Ermaint trwch y llwch a’r llaid a fwriwyd yn ngwynebau y gwroliaii 
gwirgarol hyn, cynnyddu y maent mewn cariad, aroynedd, doniau a grasusau, yn 
ogystal ag mewn rhifedi. Bedyddiwyd yn y ganghen ieuanc hon o eglwys Iesu Grin, 
Ifieg, ar eu proffes o’u ffydd yn Mah Duw, a’i efengyl, yn mis Chivefror; ac er y by- 
gythir yn drwm i’w herbyn, maent yn gadarn yn y ffydd a roddwyd unwaith i’y saint, 
ac yn mawr lawenhau yn nyddanwch jt Ysbryd Gian yn nghanol gorthrymderau, gun 
fawrhau eu braint o fod yn deihvng i ddyoddef pob peth ermwyn euw yrHwn aroddes. 
ei fywyd i lawr drostynt. 

' Pen-y-cae . — Bedyddiwyd dau, ac ychwaneg wedi addaw ufyddhau yn fuan. 

Tredegar. — Bedyddiwyd un. Mae pregethu yn gysson hefyd yn r.cuadd y “fir/*. 
Picton Sirhowy. 

Coed-duon. — Un yn yehwanegol; a llawer yn cyrchu i’r Neuadd i glywed yr rf- 
engyl yn cael ei phregethu. 

Abersychan . — Er cymmaint y gwrtbwynebiadau agaed yma, cafwydyma, drwy dir- 
iondeb y perchenog, ganiatad i bregethu bcb Sul mewn Neuadd gyfleus ; ac yma, teL 
yn mhob lie arall ag y caffo y bobl ddeall beth a broffeswn, yn liytrach nfi’r hyn a 
wadwn, ennilla ein Uefengyl eu scrch yn ol eu gonestrwydd; ac onid yw ein gwrth- 
wynebwyr yn deall ac yn addcf hyn, drwy fygwth a cheryddu eu haeloaau, rliag iod- 
vnt ein gwrando, gan gam-ddarlunro ein crefydd ? Er y ryfan, bedyddiwyd yma 
bump y mis hwn, ar eu proffcs o’u ffydd yn Iesu Grist. 

Cwmbach* — Yma, tri yuuniga ufyddhasant yn y mis. 

Llwyni . — Bedyddiwyd dau, a gobaith fod y gwrthweithiad yn agoryd llygaid llawer 
ereill. • 

Civmbychan . — Yn y He newydd hwn hefyd, pregetha ein brodyr yn ddiwyd, ac nine 
dau wedi eu bedyddio eisoes yn y mis hwn, er cymmaint a rybuddia y Sectariaid ar 
bawb i beidio gwrandaw ar ‘ ffiloreg y gau-brophwydi, w &c. 

Rymni . — Bedyddiwyd dau etto oddiwrth y Bedydawyr, a rhyfedd fel yr erlidia cw 
cyn-frodyr hwy. 

. Caerdydd. — Bedyddiwyd pump, yn ol a glywsom,gan mwyaf oddiwrth grefyddau 
ereill. ‘ f 

Uotvluis . — Mae y dref hon felcrochan berwedig, rbwng dwy blaid mor groes i’w 
gilyud ag yw Sectariaeth ac Apostoluieth ; y flacnaf fel ar fin tranc yn aiuddiffyn y faw- 
tell a daenodd dros wynebau ei haddohvyr, ac yn gwylltio hob tro ag y cyt/d yr olaf y 
guddlcn i ereill gael fueled pethuu fel y maent, yn enwedig pan y dianc ol. haclodnu, 
e ’ u diaconiuid goncst eu begwwJaor, at y goleuni, dan waeddi, Bywyd ! liywyd 1 Fir 
rvu chawsom lythyr, etto rmfwyd i ni dros Lymtheg a fedyddiwyd yma j ims bsn ; a 
diolchwn i’r ffynnoneU o ideuoi. tud y wawr wedi tori trwv v caddug tiueuu.i hwn. 

Bedyddiodd yr henuriad Morns rat yn Sir Benfro ; ac anfonodd yr h > turbid A. 
E\aus jwwyduion cysiuvs mu lwyddiant a riyuiiduu ch y r holl eglwysi ilr a • y GugLccuL ; 



52 


PROPHWYD Y JUBILI. 


felly yr hysbysa y brawd R. Evans ni hefyd ; a gwelir fod genym lavver o destynau di- * 
clch i’r Hwn a bia y gwaith, ynghyd ag annogaethau i ddiwydrwydd. 

[D.S. Gofynwn etto i bob llywydd caughen anfon i ni rif y rhai a fcdyddiwyd, ar ddi- 
wedd pob mis !] 


TREFNIADAU Y PREGETHWYR. 

Mae yr offeiriad John Price wedi ymfudo i Risca, a chael derbyniad croesawus. Bwr- 
iada yr offeiriad James John fyned yuo hefyd yn fuan. 

Gwelsom yr henuriad Robert Evans yn Wrexham yn ddiweddar. V mae yn liafur- 
us a llwyddiannus yn y Gogledd, ac wedi bedyddio rhyw nifer yn ddiweddar, ac yn 
anerch Saint y Deheudir, gan ddymuno rhan yn eu gweddiau. 

Bedydd wyd dau yn Rhosllanerchrugog dechreu y mis, ac y mae’r ganghen yn flo- 
dcuog. , 

Aeth yr henuriad W. Davies, Rymni, i brcgethu yn Aberhonddu, ac. amcana fod yn 
y, cylchoedd hyny am yspaid. Llwyddiant iddo., 

Yr offeiriad John Richards, Merthyr, a ymfudodd tua Llanelli, Sir Gaerfyrddin, er 
mwyn yr efengyl. 


' & CVMMAN.FA MORGANWG. 

Cynnelir y Gymmanfa lion yn Neuadd y Cymreigyddion , 
(White Lion), Merthyr, i ddechreu dydd Sul, y 18fed o E brill, am 
10 o’r glocli y boreu. » 

CYMMANFA MYNWY. 

Cynnelir v Gymmanfa hou dydd Sul, Ebrill y 25ain, yn Neuadd 
v Caukers’ Arms, Nantyglo. 

Dymunir ar lywyddion holl ganghenauy Cynnadledrioedd uchod' 
ddyfod yno, fel y gallont gynnrychioli rhifedi, cynnydd, ac an- 
sawdd eu canghenau. Gellir cael lluniacth gau Mr. Evans, Can- 
kers’ Arms. 

D.S. Dysgwylir y Llywydd F. D. Richards (yn ddiweddar o’r 
America), o Lynlleifiad, i ymweled a’r ddwy Cymmanifa.'’ 


CYNNWYSIAD. 


Catecism i Athrofeydd y “Peirch.”. . 

Dyledswyddau Offeiriad 

Y Wasg Americanaidd yn troi o blaid 

y Saint 

Arwyddion yr Amserau. 

Newyddion Da o California. 


3/ | Gweledigaeth Nos 

3^ | Yr Iforiaid yn esgvmano eu haelodau 

,| oherwydd eu Crefydd.-, 

40 | Bedyddiadau gan y Saint vn Chwefror 

44 I Trefniadau y Pregethwyr 

45 I Cymmanfaoedd. . . 


43 


4 3 

51 

52 
52 


MERTHt R-TYDFIL : 


. r H r r ) . 

CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN D. JONES, AC AR WERTH 
HEFYD GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL. 


JOHN JONES, AKGRAFFYDD, BHYDYBONT. 



PROPHWYD Y JUBILt. . 

NEU 

SEREN Y SAINT. 

Rhif. 10.] EBRILL, 1847. . [Pr« 2 g. 

CATECISM I ATHROFEYDD Y PEIRCH.” 

(Parhad o tudal . 39 o Prophwyd Mawrth). 

A voych yn siwr nad oes un efengyl neu drefn arall drwy ufydd-dod 
i’r hon y gall dyn gael cadwedigaeth, ond drwy gredu, edifarliau, a; 
chael ei fedyddio er maddeuant pechodau, ac arddodiad dwylaw er 
derbyn yr Ysbryd Gian ? — Nid yw ein Crist ni, ei Dad, na neb o’i* 
weision, wedi dweyd gair am un arall ; ac felly casglaf na wyddent 
hwy am yr un drefn ond hon. Os oes un arall, rhyw awdwr arall' 
sydd iddi, a rhyw fibl arall yn ei dangos. Dweyd fod Crist perffaitlr 
wedi trefnu mwy nag un drefn berffaith' i'n dwyn i nefoedd berffaith, 
yw dweyd eu bod oil ond un yn anmherffaith ; a chan fod gwaith pob, 
un yn ei brofi, dyna Grist anmherffaith, a hyny yw bod heb Grist yn 
v byd ; a bod heb Grist perffaith yn aberth cymmeradwy yw bod heb" 
Dduw ; a bod heb Dduw yw bod heb ddira ; felly mae pob dyn a 
haera fod mwy .nag un drefn i achub dyn yn ddeistaidd i’r graddau 
kyny ; ’ie, er eu proffes, eu sel, eu gwynebauhirion, a’u liaral weddiau,' 
a’u defosiynau i gydl 

Beth ! a ydyw yr holl grefyddwyr a'r pregethwyr drwy’r byd vJf-. 
sydd heb ufyddhau i’r ffurf hon o ^thrawiaeth, yn amddifad o’r efeng T 
yl dragywyddol, yn gvffelyb i’r paganiaid? — Ni allaf ddangos gwahan- 
iaeth, amgen na bod y blaenaf yn credu yn hanesyddol am Grist, a 
dysgu raoesoldeb, &c., drwy yr ysgrythyrau, er nad y’nt yn deall yr 
efengyl. v ‘ 

’ Onid yw yn bosibl i hyd y nod duwinyddion dysgedig ein- hathrof- 
eydd gael rhan yn yr adgyfodiad cyntaf, a bod gyda Iesu Grist, ac yn 
gyffelyb iddo, drwy rai o’r fiFyrdd newydd a chyfleus a ddyfeisiasant 
hwy, heb ufyddliau i’r efengyl hon ? — Ateba Crist ei hun, — “ Yn wir, 
yn wir, meddaf i chwi, oddieithr geni dyn o ddwfr ac o’r Ysbryd, ni 
ddichon efe fyned i ra^tvn i deyrnas Dduw.” Pa fodd, ynte, y cedwir 
neb yn nheyrnas Dduw os gwrthoda “ fyned i mewn” iddi drwy y 
drws ? Triniaeth, neu groesaw, ” Hadron ac yspeilwyr” a gaiff, os aiff' 

rhyw ffordd arall iddi ! 

E 


[Cvr. II. * 


54 FRCTPHWYD T JlTBlLT. 

+ v "* « 

Beth a ddcl oV holl rai a fyddant yn fyw ar y ddaear, ae a wrthod- 
asant ufyddhau Fr efengyl, ar -ail ddyfodiad Iesu Grist? — Dywed y 
Bibl y bydd i Grist ddyfod gyda’i angylion nerthol, a fflain dan, i 
Toddi dial ar y sawLnid adwaenant Dduw, ac nut ydynt yn ufyddhau r 
tfengyl ein Harglwydd Iesu Grist. 

Pa fodd mae y byd Cristionogol (fel ei gelwir) wedi bod cyhyd yn 
amddifad o gyflawnder yr efengyl dragywyddol Y- — Mewn cyflawniad o 
iaweroedd o bropjiwydoliaethau, megys Daniel, ac loan; sef, fod 
bleiddiaid rheibus wedi dyfod i’r eglwys ar ol amser yr apostolioitr' 
wedi dwyn i mewn heresiau dinystriol, troseddu y cyfreithiau, cyf- 
newid yr. ordinhadau, &c., a f ‘ rhyfela a’r Saint [oeddynt yn awdurV 
dodol oddiwrth Dduw], nes eu gorchfyyu hwynt.” Yna haerant hyd 
heddyw nad oes awdurdod ddwyfol yn eisiau, ac nis mynant hr 
ychwaith ; ond gwna pawb y ffordd a ddewiso ! 

Pa fodd y daeth Saint y Dyddiau Diweddaf i ddeall, a chael y fraint 

0 fod yn offerynau yn Haw Duw i adferyd cyflawnder yr efengyl yn ol 

5 blith dyriion ? — Nid oherwydd dim cymhwysder, rhinwedd, na theiU 
yngdod ynddynt hwy fwy nag ereill ; ond, oherwydd ddyfod . o gyf- 
lawnder yr amscroedd, yn ol arfaeth y Duw mawr yn y cynghor boreuy 

1 efengyl yr hedd gael ei phregethu i boll drigolion y ddaear, er dar~ 
paru y ffordd i ail ddyfodiad ei Fab, darparu pobl briodol, a’u gwa- 
hodd i swper neithior yr Oen, rhag iddo ddyfod a tharo yr fcoll ddaear 

6 melldith ; canys nid yw efe yn hoffi yn marwolaeth yr’annuwiol, &c. 

Pa fodd y derbyniasant hwy yr efengyl hon, a hawl i’w phregethu t 

—Duw a anfonodd yr angel santaidd hwnw a welodd loan yn dyfod 
£’r efengyl dragywyddol i efengylu i bob cenedl, llwyth, ac iaith, gan 
ddywedvd, '* Daeth awr ei f am ef” 

Oni achubir neb a wrthoda yr efengyl hon rhag y bamaa a ddel ar 
y ddaear? — Yr un infer ag a achubwyd o’r hen fyd wedi gwrthod 
cenadwriNoal Os achubir un a’i gwrthoda, paham nad amgen ? 
Os felly, ofer oedd i Dduw ei danfon. 

Onid ydyeh yn gul eich barn, ac yn arrgharedig rawn tuag at gref- 
yddwyr ereill, sydd mor selog yn addoli Duw yn ol y goleuni sydeh 
ganddynt, drwy ddweyd hyny wrthynt? — Os oedd Crist* yn anghared- 
ig at grefyddwyr mwy . selog ei ddyddiau ef pan y galwai hwynt yn 

ragrithwyr ;’ r ac y dywedai, — “ Hiliogaeth gwiberod pa fodd y diang- 
irch chWi farn nffem Y' Mae yr hwn a welo y drwg yn dyfod ar y 
wlad, ac a’i rhybuddia yn eglnr ac yn onest yn ol “y gyfrnith a’r 
dystiolaeth,” yn fwy earedig tuag atynt, ac yn eu llesoli yn fwy na 
deng mil o’r rhai sy’n gwaeddr “ Heddwch, heddwch, gan brophwydo, 
daioni o hyd, pan y mae dinystr disymwth ar ddyfod ar ea gwarthaf" 
hwynt.” 

Beth yw cyftwr yr boll rai s fnont feirw er pan gollwyd yr efengyl 
oddiar y ddaear hyd yn awr ? — Bernir hwy, yn ol y gweithredoedd w 
wnaethant yn y corff, gerbron brawdle gy.fiawn, yn cd y goleuni a gyn- 
nygiwyd iddynt yn eu bywyd, a’r defnydd a wnaethant obonO; canys 
y rhai nid oes ganddynt ddeddf, a gyfrgollir hefyd yn ddiddedctf, a 
diammah y cyfyd miloedd o honynt yn y farn yn erbyn y genedlaetb 
hon, ac a’i condemuiant hi, canys pe cawgent hwy y inaiiteision . a’c 
cynnyg ag y mae yr oes hon yn ei gael, diau y cofleidiasent gyflawa- 



PROPHWYD Y JTJBILI. 


55 

der yr efengyl gyda pharodrwydd. Llawer o honynt a chwennychas- 
tnt weled gwawl gogoniant y dyddiau diweddaf, ac ni chawsant; am 
hyny na ofalwch drostynt hwy, canys pob un drosto ei hun a rydd 
gyfrif i Dduw. Cynhauaf eich enaid chwi yw yn awr; haf-ddydd yr 
efengyl a wawriodd i chwi ; ac O, na chauwch eich amrantau yn erbyn 
dwyfol belydrau gwawl y Jubili. 

*** Cyfansoddwyd er gwasanaeth Efrydwyr Atbrofa Rhydychaie, 
ac ereill. . 


k DYLEDSWYDDAU DYSGAWDWYR. 

** Dylai y dysgawdwyr wylied dros yr eglwys yn feunyddiol, dysgu a 
chadamhau yr aelodau, gan edrych na bo neb o honynt yn coledchi 
uurhyw bechodau ; rhag bod anghariad at eu gilydd, anwireddaii, 
cenfigen, na goganair, yn magu gwreiddyn chwerwedd yn eu plith ; i 
edrych na byddont yn esgeuluso eu cydgynnulliad ; ond fod i’r eglwys 
gwrdd ynghyd yn fynych ; ac, fod yr holl aelodau yn cyflawni eu dy- 
ledswyddau. Mae efe i lywyddu yn y cyfarfodydd, yn absenoldeb 
henuriaid, ac offeiriaid ; ac y mae y diaconiaid i’w gynnorthwyo yn ei 
holl ddyledswyddau, pan geisio ganddynt ; ond nid oes gan ddysg- 
awdwyr, na diaconiaid, bawl i fedyddio, gweinyddu y sacrament, nas 
arddodi dwylaw ; etto dylent rhybuddio, egluro, a dysgu, gan wahodd 
pawb i ddyfod at Grist." — Ath. a’r Cyf, 

Mae swydd dysgawdwr yn un anghenrheidiol a phwysig iawn ; 
anghenrheidiol, meddwn, oherwydd fod cymmaint o demtasiynau yn 
cael eu gosod ar ffordd y Saint ieuainc yn y ffydd. Gormeswr yw y 
gelyn diafol, ac yn eu gwendid yr ymesyd arnynt waethaf, i geisio 
dadymchwel eu heneidiau, oherwydd eu bod wedi dianc o afaelion 
ysbrydion cyfeiliornus i deyrnas Dduw. Dyna yr amser y defnyddia 
ei gynllwynion, a’i demtasiynau fynychaf, a mwyaf effeithiol, oherwydd 
eu gwendid. Dyna'r pryd yr arweinia ei offerynau gyda r u chwedlau 
gwneyd, eu camgvhuddiadau, a’u bygythion, gan gablu y pethau na 
wyddant o'u herwydd, fel cynt. Yna yr anghenrheidrwydd am i’r 
dysgawdwyr wylied drostynt fel dros eu praidd, symud y rhwystrau 
o’u ffordd, egluro y pethau annealladwy, eu porthi a didwyll laeth y 
gair, fel y cynnyddont beunydd. Ystyried pob dysgawdwr werth yr 
eneidiau, ynghyd a’u gwendid, a ymddiriedwyd i’w ofal ; canys gwerth 
gwaed y pen Bugail raawr ydynt; y perygl sydd iddyntgolli eucariaa 
oyntaf, ac ymddyrysu gyda phethau croes i dduwioldeb; a chofied fod 
yr hwn a droa bechadur o gyfeiliorni ei ffordd, yn achub enaid rhag 
angau, ac yn cuddio lliaws o bechodau. Gofaled am beidio a’u llin- 
dagu a bwyd rhy gryf yn eu gwendid, canys u bwyd cryf a berthyn i’r 
rhai perthaidd.” Ofnwn nad yw t paw r h yri dysgu mewn doethineb; 
yna annogwn y cyfryw i gydymdeimlo a gwendidau y newyddion yn y 
ffydd, gan gofio mai y cyfryw oeddym ninnau. Nid ar unwalth y 
daw y baban yn ddyn, y fesen yn dderwen, na ninnau yn berffaith ; 
ond yn raddol, fel y cynnydda goleuni y boreu, nescyrhaedd dyscleir r 
deb canol dydd. Gwvddora fod gwahaniaeth mawr rhwng ymuno ag 



56 


PROPHWYD Y JUBILI. 


eglwys Iesu Grist a phawb ereill a broffesant yr enw; hyd y nod ar 
eu dyfodiad eyntaf nid yw y gelyn yn colli un cvfleusdra i sibrvrd yn 
eu clustiau yn dclrwg am y peth hyn, ae yn defnyddio pob cyfie i beri 
iddynt ammau y peth arall ; a gwyddoni drwy brofiad chwerw fod 
ystoriau gwrthgihvyr, a ehamgyhuddiadau gelynion y gwirionedd, a 
glywem yn flaenorol, yn dylifo yn awr i’r meddwl, nes braidd orch- 
fygu ein ffydd wanaidd, ond fel y rhoddodd ereill oleuni, a Duw ei 
ysbryd amyneddgar i ni allu glynu wrtho, nes eael profiad o’n ffydd, 
yr hyn sydd werthfawroeach nag aur collariwy ; ae 0 fel y diolehwn 
erbyn hyn am y waredigaeth a gawsom y pryd hyny rhagllitliro ; ac 
felly ystyriwn y dichon fod ereill, ae yrudreehwn ymweled a hwy yn 
ami, a chryfhau y gliniau gweiniaia; felly y bydd ein “ffrwyth yn 
smteiddrwydd, a'r diwedd yn fywyd tragwyddol.” Gwelir y pwys- 
fawrogrwydd o’r swydd hon yn ei dwyfol osodiad, yn y lies a ddeillia 
i ; r Saint drwy y evflawiiiad ffyddlon o honi, ae hefyd yn y cyfrif a raid 
roddi i’w Rhoddwr am y defuydd a wnaed o’r daleni lion. Dysgawci- 
wr doeth, effro, a selog, a wna y Saint felly hefyd. Efe yw eu tad 
i^iagwriaethol, o dan arweiniad ei uwch-raddolion mewn swyddau. 
Dylai wybod ansawdd, a helyntion ysbrydol, ei braidd, a gweled nad 
oes gwreiddyn ehwerwedd yn eu pli'th yn peri anghariad, yr hon sy’n 
saeth wenwynig o fwa y gelyn ; edryeli eu bod yu byw vn heddychlon, 
ac yn eadw addoliad teuluaidd mor gysson agy bo modd ; eanys dyraft 
begwn eryf i gyflawni eu d^ledswyddau ereill yw gweddi. Os nad 
allant gyd-addoli a gweddio wrth yr allor deuluaidd, ni ddiehon eu 
bod yn derbyn doniau, na ehynnydd raawr mewn santeiddrwydd, nac 
yu addurn i'w proffes. Ofnwn mai llithro yu y fun hon, fydd yn di- 
weddu mewn erindod a gofid. 

Dylai y dysgawdwr ymweled a phob un a esgeulusa dri ehyfarfod 
eglwysig yn olynoi ; ae os na bydd achos digonol, ymgynghored a 
llywydd y ganghen ; yna gyda hyn, fel gyda phob trosedd arall o 
eiddo yr aelodau, dylid ei osod gerbron cynghor dysgawdwyr pan y 
cvfarfyddo, os bydd yn gyfleus i’r fan lie y mae y cyfryw gynghor wedj 
ei sefydlu ; neu anfoned y eyhuddiadau i gynghor yr henuriaicl ; hys^ 
byser y troseddwr o’r peth, a gwahodder er yno, os dewisa amdditfyn. 
Ond, gofaler ar fod pob ysgogiad yn tarddu oddiar gariad, agwirddy- 
muniad i adferyd y eyfry w i’r i awn fel y byddont gadwedig, ac y cyd- 
lavenhaoch yn nghariad Crist. ‘ 

Yn ddiweddaf, frodyr anwyl, byddweh ofalus ar roddi esiamplau a 
dysgeiaiaeth dda i’r praidd dros ba rai y gosododd yr Ysbryd Gian 
dtwi yn olygwyr, ar eieh cael cinvi a’ch praidd yn ddiargyhoedd, tic, 
yn ddifrycheulyd gan y byu, cyd wybod dda at Dduw a dynion ; ae y 
c&ffoch chwi, a’r rhai a ymddiriedwyd i’ch gofal, fynedfa ogoneddus i 
n ewn i’r brif gorlan, pan y crynhoa y bugail da ei boll fugeiliaid, a’i 
braidd gwasgaredig, i glywed ei lais yn yr orplmyafa ddedwydd sydd 
etto yn ol i’r rhai hyny yn unig sydd yu eyd-ddioddef ag ef, y rhai a 
larhaul h yu y cuwecki, a’r rtmi sydd yn dysgwyl am, ac yn earn eiyiu- 
ddang:?s. ; ad ef. 



PROPHWYD Y JUBILI. 


57 


JJEWYDDION ODDIWRTH Y SAINT SY’N YR ANIALWCH. 

Yn ddiweddar daeth llythyr oddiwrth yr apostolion o’u gwersyll, ger 
Council Bluff* i’r dwyrain i’r mynyddoedd creiglvd ; dyddiedig Ionawr 
23ain, 184 7. Ni chaniata ein colofnau le i’r llythyr cynnwysfawr hwn 
i gyd ; ond y talfyriad a ganlyn : — 

41 Darluniasora yn ein llythyr blaenorol y ddinas a amcanem adeil- 
adu, ond yr hon yr ydym eisoes yn ei mwynhau. Cynnwysa tua 700 
o dai, adeiledig o goed, daear. helyg neu glai, ac yn doedig a gwellt, 
ac yn anneddau eysurus ac iachus i’r Saint , er iiu safant o 'flaen y 
tawdd, y gwlaw, na llawer o haul yr haf. •. 

Cynnwysa ein dinas fawr hon a adeiladwyd fel yr ymddangosodd 
cicaion Jonah,” braidd mewn noson, yn nghanol yr anialwch hwn, 
22 o ddosparthiadau. Trefnwyd esgob a’i gynghorwyr i arolygu pob 
dosparth fel na bo neb yn dyoddef eisiau bv\yd na dillad ; ac os dyo- 
ddefant, eu bai hwynt fydd hyny, dnvy beidio gofyn am dano; neu, 
os byddant rhy ddiog i weithio. Ond niae y flaith o fod cynnifer o 
dai wedi eu hadeiladu mewn cyn lleied o amser yn brawf i bawb o 
ddiwydrwydd anarferol, y fath ag a ellir ei gystadlu a banes un genedl 
mewn unrhy w oes neu wlad ! Penderfynasom adeiladu melin ddwfr 
yma tra yn gauafu ; a cliynnygiodd ein tirion lywydd, Brigham Young, 
y gorchwyl o arolygu y gwaith, ac wele yr haidd yn barod i falu $d 
eisoes. Mae yn wir fod ganddo fwy o ofalon o’r blaen nag a ddylid 
roi ar un dyn ; ond “ pa fwyaf a wneir, mwyaf y gogoniant,” yw ci 
arwyddair. Nid yw efe yn petruso gydag un peth a duedda i gasglu 
Israel, neu i Invyluso amcanion Sion. Cysga ag un llygad yn agored, 
ac un troed o’r gwely v nos ; a phan y bo gahvad, efe y w’r cvntaf un. 
i'r ymgyrch, ac y mae ei gvngborwyr o’r un galon ag ef. Sonia yn 
ami am genadaeth ein lianwyl frodyr Hyde, Pratt, a Taylor, yn neill- 
duol am ymgasgliad v Saint o ynysoedd i ynys, ac am y modd gorcu 
iddynt ddyfod o’r pedwar cvvr i’w cartrefle. Anwyl frodyr, nac 
anghofiwch chwithau y mater pwysig hwn, pa beth bynag a wneloch ; 
nid ein hofiiuu a ddvwed liyn, ond coffawn eich meddyliau am dano. 
Anfonir cwmni o 300 o ragtfaenwyr mor gynted ag y caniata y tvw- 
ydd, tua Yellow Stone, at droed y mynyddoedd, iryda phethau anghen- 
rheidiol i godi enwd o’r ddaear erbyn y delo tua dwy neu dair mil o 
Saint ar eu hoi; a rliai a arosant i lafurio a darparu erbyn dyfodind 
gwersyll arall yno ; ac felly di^onir y Saint a ddel heb fyned mor 
bell yn ol a Missouri i brynu lluniaeth. Mae y gwerthwyr yn y wlad 
hou yn. efelvchu pawb ereill i geisio hewynu a difodi y Saint drvy 
godi pris y gwenith o 40 i 50 cent , a’ r Indian corn o 20 i 25 cent , y 
bwshel, er pan y daethom ni yma. 

Ar y 9fed o Hydref, pan y dychwelodd ein pedrolfeni i lan y Miss- 
iaippi, ar gyfer Nauvoo, caws .nt y gwcddill o’r Saint yn gorwedd ar 
lan yr afon, heb dai, gwelyau, cel6, bwyd, dillad, na dim ; ond yroecd 
newynu i farwolaeth yn syllu yn eu gwynebau ! Yr oeddynt wPtli 
eael eu halltudio gan y mobs o’r ddinas yn ddiarbed, dirjbudd. a di- 
drugaredd, heblaw fod llawer o dan glefydau a heintiau y wlad hono 
ar y pryd. Nid ocdd gtyiddynt ddim i fyw yno, na dim i gyohwyn eu 
taith. Pan y n yr amgylchiad cyfyng lnvn, troisant at yr Arglwydd, ac 



&8 


PROPHWYD Y JU BILI. 


efea anfonodd lu mawr o sofl-ieir ( quaitij , y rhai a ddisgynasant yn «u 
plith, ar eu gorwedd-leoedd, ac wrth eu traed, hyd nes yr oedd y cleifioh* 
a phawb yn eu dala a’u dwylaw, nes eu digoni ; felly hulid eu byrddan 
a gig, foreu a bwyr. Nid y Saint yn unig a welodd hyn, ond y byd 
hefyd. Yr oedd ager-fad yn myned heibio o fewn chwech rhwd iddynt, 
ac a’u gwelsant, a rhyfeddodd y teithwyr oedd ami yn fawr iawn ; ereill 
ar y lan (heblaw y Saint) a ryfeddasant pan welsant y fath ryfeddod \ 
•nd rhyfeddach etto, fod yr adar hyny wedi dilyn y Saint hyd y ffordd 
j»ychwynasant eu taith, gan ddisgyn ar eu pedrolfeni, ac o dan eu 
traed, gan gynnyg eu bunain yn aberthau gwirfoddol i achub bywydau 
y Saint dan ormes eu herlidwyr. Traether hyn i genedloedd y byd t 
Dyweder wrth freninoedd a phenaethiaid ! ! Hysbyser hyn i’r rhai a 
broffesant gredu ddarfod i Dduw ddwyn Israel drwy’r anialwch yn 
nyddiau Moses, fel y credont hefyd fod Duw yn y dyddiau hyn, a’i fod 
naor anwylaidd o’i blant yn awr a’r pryd hyny ; at fod ef yn eu porthi 
etto pan y niae gormes y gelyn yn annyoddefol. Efe yw Duw yr holl* 
ddaear; o’i flaen y plyga pob glin, a phob tafod a gyffesa i enw Iesw 
Grist/’ 

l< Er pan ysgrifenwyd yr uchod hysbysir ni drwy y newyddion, fod" 
Ciidfridog Taylor, a Santa Anna, wedi cyduno ar amraodau heddweh 
rliwng Mexico a’r Taleithiau, gan ganiatau i’r Californiaid ryddid cref- 
yddol, ac i ddewis eu flurf o lywodraeth wladol am yr amser presennol. 
Dy wedir hefyd fod 200 Dragoons a gyd deithient a’r * Mormon battalion f 
wedi cael eu galw yn ol, a’r fyddin Formonaidd yn myned yn ml&e* 
twa'r fan dymunol.” — ('Allan o’r “ Millennial Star."J 


RHYFEDDODAU RHYFEDDAF Y SAITH MIL BLYN- 
YDDOEDD 1 

Parp ryfeddodau y fil gyntaf o oes ein byd ni oedd, pechod ein rhieni 
cyntaf, yr hwn a’u halltudiodd o’r ardd, ac a agorodd y drws i’r holl 
ddirywiad a welir ar y ddaear, ei phethau a’i pbreswylyddion ; adeiladtr 
Sion ; ac Enoch, ynghyd a’i holl drigolion yn rhodio gyda Duw am dri 
elian mlynedd, a'u cymmeryd hwy a'u dinas oddiar y ddaear halogedig. 

Yn yr ail fil, boddwyd y byd a’i drigolion, ond Noa a’i. deulu ; ad-, 
ejladodd ynfydion dwr er dringo i fynu ar ol Enoc ; cymmysgwyd yT 
ieithoedd ; rhanwyd y byd yn foroedd ac yn gyfandiroedd ; chwalwyd ei 
drigolion droa ei wyneb, a phoblogwyd yr Amerig gyntaf gan y Jare- 
diaid. » / • * 

, Yn y drydedd fil, boddwyd Pharao a'i fyddinoeddyn y Mor Coch, pa» 
yr aeth Israel, etholedig Duw, drwodd yn droed-sych, ac ei harweiniwyd, 
gan ogoniant dysclaeriol ei Jehofa yn gwmwl niwl a cholofn dan ; ac 
adeiladwyd teml yr Arglwydd yn Jerusalem. 

Yn y bedwaredd fil, arweiniwyd deg o Iwythau Israel yn gaetliion o 
Canaan, gan Dduw, i ryw wlad na allodd y Cenedloedd ddori o hyd 
iddynt hyd heddyw : distrywiwyd yr holl Jarediaid am eu drygioni, ac 
arweiniwyd Lehi gan Dduw i’r Cyfandir Americanaidd. 

Yn y bummed fil, ganwyd, croeshoeliwyd, ac adgyfododd, Iachawdwv 
y byd, a merthyrwyd y mwyrif o’i apostolion am draethu ei genailwsi 



PEDPHWYD Y JUBILI, 


59 


ef; a drnystrwyd Jerusalem, a thros , filiwn a hanner o’i thrigolion; 
gwasgarwyd y gweddill o’r genedl drwy bedwar cwr y byd hyd y ganrif 
hon. 

Yn y chweched fil, poblogwyd yr Amerig, y wlad ragorach na boll. 
wledy«£d y byd, gan y cenedloedd ; cyflwynwyd cyflawnder yr efengyl, 
drwy lyfr Mormon, i ddynion ; sefydlwyd y deyrnas aragwelcdd Daniel, 
yr hon ajanwai yr holl fyd ; a deehreuodd y Saint gasglu yngbyd yn 
rhagddarpariadol i ail ddyfodaad eu Messia ar gymylau y nef, a’i holl 
angylion, a fflam dan, i ddial ar holl wrthodwyr ei efengyl, fel yn y 
seithfed fil y gorphwysai y ddaear, ei chyflawnder adferedig, a’r gweddill 
o'i phreswylyddion oddiwrth bob gormes, a phoen, a marwolaeth ; yr 
eistedda pob un dan ei wynwvddeti a’i ffigysbren ei lmn,heb nebi’w ddy- 
ehrynu na’i niweidio, gan addoli yn unfrydol eu Gwaredxvr am filoflyn- 
•yddoedd, pan y bydd efe yn Frenin breninoedd, actia bydd frenin arall 
ond drwy ei osodiad ef, ac yu ddarostyngedig wirfoddol iddo ; pryd hyn 
bydd holl deymasoedd y byd wedi dyfod o anghenrhaid yn eiddo i’ji 
Harglwydd na, a’i Grist ef ; a bydd yntau yn Frenin gweledig i’w Saint, 
pan na ddywed neb o honynt claf ydwyf ; ond yn ystod y mil ddiweddaf 
hon, perfteithiT yr holl Saint i fod yn addas breswylyddion o’r nef new- 
vdd, a’r ddaear newydd berffaith, ae anghyfnewidiol ; a gorphena y per- 
Hcithydd ei waith ar y ddaearen fach hon, a synmd ei chylch i oleuni 
awy tanbeidiawl, ac a ddyry ei deyrnas hon i fyny i’w Dad, fel y byddo 
Di*w oil ynoll, ac oil yn debyg iddo! 

HenfFych i’r amser da sy’n dod, 

Cawn weled ein priod lesu 
Ar gwmwl gwyn, yn fawr ei glod, 

Yn dyfoil i deymasu. 


DESGRIFIAD O CALIFORNIA. 

41 Mae y wlad hon yn gorwedd i’r gorllewin o’r 4 mynyddoedd creiglyd\ 
Hr deau o Oregon, i’r gogledd o Mexico, aci'r dwyrain o’r mor tawdd, 
yr hwn a olcha ei chyffiniau, o ledred 18° hyd 42<> gogleddol. Mae 
ymddangosiad y wlad hon yn bur ddeniadol. Ar hyd ei goror mae 
gwastadtir lied uchel, gyda dyffiynoedd gwych a ffrwythlon, b walianol 
taintioli yma a thraw; i’r dwyrain o’r range uchod y mae gwastadtir yn 
eyrhaedd o 20 i 150 o filltiroedd o led, o’r dwyrain i’r gorllewin, ac Ti- 
de a’r gogledd ar hyd y wlad. Mae hwn, yn ddiddadl, yn un o’r dyff- 
rynoedd brasaf a ffrwythlonaf a geir o fewn y hyd ; cynnyrcha gnydau 
toreithiogyn naturiol o geirch, clover, a llin. Yn gyfiredin tyfa porfa 
bur a melys arno, yr hwn a hoffa’r anifeiliaid yn fawr; ond y ceircb yu 
ami a dyfa hyd bump troedfedd o uchder, y clover o ddwy i dair troed- 
fedd, ac y mae y llin yn rhagorol. Daear y dyffryn hwn yw marl-bridd 
dwfn, du, a bras ; ond yr uwchdir svdd oleuach dywod-dir. I’r dwyrain 
•ddiyma mae dyffryn arall beth llai, ond llawn mor ffrwythlon a’r llall, 
ar hyd gyffiniau yr hwn y dyrchafa rhestr o fynyddau go nchel ; ac i’r 
dwyrain iddynt hwythau y mae dyffryn mawr arall etto, ac yn <dra 
ffrwythlon hefyd. , 

Y cynnyrch a dyfa yno yn fwyaf hyd yn hyn ydyw gwenith, yr hwn a 
ddyry inewn tymmor cyffredin o,30 i 60 o fwsbeli oddiar erw, uc ar ol 


FROPHTVYD Y JUBILt. 


60 

heuad un bwshel. Hysbyswyd fi gan ffermvr geirwir iddo gael 133 o 
fwsheli un tro oddiwrth heuad un, a’r ail gnwd oddiar yr un tir heb ha a 
61 ; ac er mor anhygoel yr yniddengys liyn i bobl y wdad hon, nid oee 
geriyfji un ammheuaeth o’i eirwiredd, ac nid yw ryfeddach nabod ceircb 
yn tyfu heb eu hau hyd 5 neu 6 troedfedd. Myfi a deithiais (ebe yr 
hanesydd) drwy filoidd o erwau o’r cyfryw geirch. Mae'y gwenith o 
xyw da a rhrwm ; a’r gwahaniaeth mwyaf rhyugddo a’n heiddom ni yw, 
fod araryw dywysenau yn tyfu ar yr un gwelltyn ! Dyma un achos o’i 
fixwythlonrwydd, er mai yr hinsawdd yw y prif achos, efallai. Tyfa 
gwenith yr India, ffa, pys, haidd, tobacco , a phob math o lysiau, yma yn 
doreithiog; ac nid oes hinsawdd yn y byd, debygwn, yn addasach i rice, 
cotton , a sugar cane , na California. Y ffrwythydd ydynt afalau, gellyg,. 
peaches, Jigs, almonds , olives , dates, oranges , lemons , citrons , pomgran - 
ateSy a grapes ; mewn gair, pob flrwythau a geir hyd y nod yn y cylch- 
oedd cyhydeddol a geir yma yn bawdd. Cwyna rhai fod yma brinder 
coed mewn cyfartalwch i’r doldiroedd sydd heb ddim ond porfa a chnyd- 
au yn tyfu arnynt; ond yr ydwyf fi yn bamu tod yma ddigonedd o bob 
math o goed at wasanaeth y wlad, nad pa mor liosog a fydd ei phreswyl- 
wyr, heblaw y gellir eu tyfu yn gyflym lie y dewisir. 

Hinsawdd y baradwys hon sydd yn Spring parhaus o’r braidd, o leiaf 
pi theinilir oerder gauaf, na phoethder haf, nemawr. Yr achos o'r rhy- 
fe^dod hwn yw, y “ trade winds,” pa rai a chwythant o’r gogledd am y 
ehwe mis hafaidd, ac o’r deau y clnve mis cyferbyniol. Weithiau mae 
yn fwy tymherus mewn rhai parthau hyd y nod yn lledred 28° gogledd - 
ol yn yr amser a elwir gauaf. Ni wybuwyd i ddwfr rhedegog erioed 
rewi yno, nac i ddwfr safadwy rewi hyd drwcli gwydr flenestr. Nid oee 
aiighen tanau mewn tai yn y gauaf, ond at wasanaeth y ty, sef, berwi, 
neu bobi bwydydd. Dechreua y “ tymmor gwiawog,” fel ei gelwir, yn 
Tachwedd, ac a barba hyd Chwefror, yn mha dymmor ceir cawodydd 
llesol o v/law, a’r. gweddill yn hin sych, hyfrvd ac iachus. Heuir gwen- 
ith drwy’ r gauaf ; a cheir amryw fathau o lysiau yn wyrddlas drwy'r 
eyfamser. Pan ddechreua y “ tymmor gwiawog,” tardday dyffrynoedd 
h‘r coedydd, ac ymwisga holl natur fel o'r newydd. Gellir cael dau 
gnwd o rai mathau o yd yn y flwyddyn. Yn Hydref a Ionawr mae y 
llysiau yn eu llawn ilodau ; ac addas y dywedir am y wlad hon fod 
*• Hydref mor liyfryd a Mai.” Pryd hyn gwelir gyroedd dirif o anifeil- 
iaid dofion a gwylltion yn ymgasglu, dan lamu a brefu, o’r mynyddoedd 
i'r dolydd a’r dyflrynoedd gwelltog a danteithiol hyn, ac yn gwancus bori 
iu melys lysiau gyda llawenydd ymddangos : <mol, ac yn gorfoleddu yn 
y inw'yiii ad cyflawn o barotoadau helaeth natur ar eu rhan. 

Am h orfiy Id y wlad hon afreidiol dweyd eu bod tubwnt i bob peth a 
vclais * rioed. Gwelir yma a thraw yroedd dirifedi o wartheg a cheftylau. 
Perchem ga yr amaethwyr o 1000 hyd 20,000 o wartheg. ac weithiau 
gynnifer o g.dfylau ! Prisiaw y blaenaf yw o un i bump, a’r olaf o ddau 
i ddcg dollar y pen., Yn gyffredin caniateir i’r liwn a ddewiso ladd y 
niferaPno Gnd fod iddo ddychwelyd y c oen i’r hwn y perthyna y 
brand a fydd arno ; ac os ua lydd brand, mae’r cyfan yn eiddo ef. Eu 
'prif amcan yn magu y gwartheg yw, er mwvn eu crwyn ; a lleddir mil* 
oedd er mwyn y crwyn yn imig. Lladdw r yd miloedd^ o geftylau yma 
"oherwydd eu bod yn Iliosogi gorniod. Mae yma lawndCr o foch ac y 
ihae’r dif.rid yn ddirif ; ac epiliant ddwy waith yn y flwyddyn. Mae 



PROPHWYD Y JUB1LI." 


61 


yma lnwnder o helwriaeth, megys elk , deer, antelope , bears , foxes, mar- 
tins , leavers, muskrats , a raccoons. Ar fy nhaith drwy y dyrfryii- 

oedd, gwelwn weitliiau filoedd o elk ar nn golwg, ac nid llai o antelopes. 
Yn y tyinmor gauaf ymgasgla y gwyddau, y cliwyaid, a llawer math *o 
adar y dwfr, fel cymylau i’r culforoedd, afonydd, llynau, ac i’r caean 
llafur; ac y mae clegar eu gwabanol leisiau a’u syfrdandod braidd yn 
fennyoddefol ar brydiau. 

Afonydd mawrion a mordwyol sydd yn y wlad hon hefyd ; y fwyaf 
vw y Saeramento ,* yr bon sydd fordwyol am dros 300 o filldiroedd wrth 
natur. 

Mae pob math o bysgod i’w cael yn yr afonydd, a’r culforoedd hyn, 
yn lliosog. 

Ain farsiandaeth California, anhawdd cael gwell manteision o rail 
porthladdoedd, &c. Dywedir y cynnwysa culfor St. Franciscof yn unig 
boll lyngesau y byd yn ddiogel, heblaw fed yno amrai angorfeydd diogtl 
a chyfleus ereill, ft 1 Monterey, St. Diego, Bodego, &c. Yn mhob nn o’t 
manau hyn mae trefydd yn cael eu hadeiladu yn gyfiym ; a diau y 
gwelir yma a thraw ddinasoedd cyn hir a gywilyddiant rai cantoed. 

. Trigolion California nid yw dros 8000, dwy ran o dair o ba rai ydynt 
Indiaid wedi eu gwareiddio ; a’r gweddill ydynt Spaniards neu Mexicans, 
gan mwyaf negroaid wedi ymgymysgu a phob gwaed, lliw, a graddau*; 
ac oddieitlir yr Ewropiaid, a’r Americaniaid, sy’n yn eu plitli, mac y 
trigolion yn bur annysgedig. Bernir nad oes ond tua 500, neu 600 o 
bob! wynion yn y wlad hon.J y rhai a berchir yn fawr. 

. Er annogaeth i ymfudo yno, caniata y llywodraeth i bawb a ddel, ei 
ddewis o dir, ac ar yr ammodau o fyw yno a’i lafurio. Ceir o dair i 
naw milltir ysgwar, yn ol rhif y teulu. Sefydlodd yr holl rai a ddaeth- 
ant yma gyda fi yn y manau a ddewisent 

Yn ddiweddaf, dy wedaf nad wyf yn meddwl fod gwlad yn y byd a 
gynnwysa y fath ddeniadau, nac a ddyry y fath obeithion a manteision i 
ymfudwyr a California, ac nad oes gwlad dan haul ag y darpara natur 
gvinmaint ar ei rhan, er cynuorthwyo, hapuso, a dedwyddoli, ei thrigol- 
ion.” — (Allan o'r “ St. Louis New Era .”) 

D.S. Difyuus i’n darllenwyr fydd banes y wlad uchod, ac er y dichon 
ambell un feddwl fod y darluniad hwn rhy dda i fod yn gywir; i’r hyn 
yr atebwn yn unig nad ymddengys dim o liono rhy anhygoel i ni allu ei 
gredu ; hefyd ni wrthbrofwyd mo hono gan y rhai a gawsant fanteision 
i wybod nad cywir ydyw. — Gol. 


DARLUNIAD O’R BYD CREFYDDOL MEWN BREUDDWYD! 

Pan yn teithio o fan i fan drwy y wlad, i geisio llesoli fy nghydgenedl, 
ac yn cael llawer o ddirmyg ac o wrthwynebiadau ganddynt, un-li- 
wrnod troais o'r ffordd i lwyn prydferth i orphwyso. Pun yn myfyrio 


• Yma yr ymgyrcha y gwersyll blaenaf o’r Saint, ac y mae rhai wedi cyrhucdd eisoea. 

t Yma y tiriodd y llongaid cyntaf o Saint a aethawt o Gaerefrog oddiamgrlch 
Cape Horn . 

X Ysgrifenodd yr hanesydd hyn tua thair blynedd yn ol. Acth miloedd yno wedi 
hyny. 1 



€2 


PBOPHWYD Y JUBILI. 


ir y golygfeydd & welswn, s^fyllfa ranedig a chymmysglyd y byd cref- 
yddol, a*i debygolrwydd i’r liyn oedd yn amser yr apostolion, yn ddi- 
symwth fe’m goddiweddwyd gan gwsg.. Gwelwn fy^hunan mewn cac 
niwr, yn mhlith llu aneirif o bobl o wahanol raddau, oedran, a lliw- 
iau, oil yn cerdded yn ol a blaen yn groes i’w gilydd, gan edrych yn 
wgus iawn ar eu gilydd, a chroes dynu. Mewn syudod, ymholais ag 
un a safai gerllaw, beth a allai achosi y fath olygfa ? Pwy a pheth 
«edd aiiican y bobloedd hyny?, Atebodd, fod yno rai o holl wledydd 
y byd, ac mai dyna eu dulliau o addoli, a’u bod hwy oil yn dysgwyl 
«yrhaedd i’r un fan yn y diwedd. Wedi sylwi ar y poenau, y cospau, 
a'r creulonderau, a arferai y rhan baganaidd o honynt arnynt eu hun- 
ain, ac ar eu gilydd, troais ymaith mewn galar dwys, i weled ymddyg- 
iadau y rhai hyny a broffesent Gri>tionogrwydd. '‘Cyn gynted ag yr 
ymgymraysgais a hwynt, gofynwyd i mi a oeddwn yn feddiannol ar 
grefydd, ac i ha sect y perthynwn. Eglurais fy nghyflwr yn ddiduedd 
^Jdynt, gau ddysgwyl cael cyfarwyddiadau i’r iawn ffordd. Erhyn 
hyn, amryw a ynigasglasant o’m hamgylch ; ac er syndod mawr i mi, 
dywedai un, fcl hyn y mae; — nage, meddai un arall, nyni sy’n iawn; 
— O na, peidiwch a choelio y rhai yna, nyni sydd yn myned ar hyd y 
flPbrdd iawn, meddai ereill : ac felly, aethant ben-ben a’u gilydd. 
%nais yn fwy etto pan glywn y cyfan, er mor groes i’w gilydd, yn 
oeisio profi eu credoau yn ysgrythyrol ! Fe’m siomwyd fi gymmaint 
•herwydd eu croes-haeriadau, nes yr oeddwn ar droi ymaith mew» 
anobaith, pan y daeth ereill yn mlaen ataf i’m cysuro, gan fy ngwa- 
bodd yn daer i ymuno a hwynt ; a dywedent nad oedd yr hyn yr yro- 
rafaeliai y lleill yn eu cylch ond pethau bychain, disylw, ac afreidiol; 
jie y cawn fy newis pa un ai eu credu neu beidio, tra byddwn o ddy- 
muniad da; ac ond i mi ymuno a hwynt, y byddai pob peth yn dda.’ 
Er yr hoffwn eu haelioni, etto dysgai rheswm fi eu bod yn rhy hael* 
ionus ar gost y drefn a osodwyd, nad beth oedd. Gwyddwn y byddai 
yn rhaid cadw hono yn hytrach na’r hyn a ddewiswn i, na hwythau ; 
«r hyny, drwy eu desgrifiadau hyawdl o ogoniant y nef, cariad Duw, 
a'r lies o fod yn Gristion ; drwy eu lleisiau mwyn, a’u canu, swynasant 
fi i'wdilyn am enyd; ond buan y clywwn ereill yn yragynhenu, gam 
ddarlunio poenau uffern yn echryslon, a bygwth pawb nad ymunai ft 
hwynt, mai dyna eu tynghed. Ereill a haerent nad oedd y fath le ag 
uffern, ond mai poenau dychymygol oedd y cyfan ; ac nid oedd nem- 
awr bwnc a hroffesai y naill a’r na ddeuai arall i’w wadu. Diflasodd 
hyn fi, a hysbysais fy mwriad i’w gadael hwynt a’u taeru, ac na thra- 
fferthwn ychwaneg o harthed i grefydd, os dyna’r fath beth oedd yr 
hyn a enwent yn Gristionogrwydd. Ac hyn, annogasant fi i ymholi 
3’u dysgedigion, gan addaw y huasai i mi gael goleuni ac eglurhad 
boddiongar ganddynt hwy. Ond erbyn ymweled a’r naill a’r Hall o 
honynt, ceisient hwythau egluro yr ysgrythyrau yn ol eu credoau ; ae 
am brofion o’r hyn a ddywedent, cyfeirient i ryw lyfrau mawrion, a 
gwahanol iawn i’w gilydd, pa rai, meddent hwy, a gynnwysent fedd- 
yliau a thybiau duwinyddion enwocaf y wlad ; ac yn wir, yr oedd eu 
oywreinrwydd i ysbrycloli ac esbonio eu deongliadau priod mor barod, 
a’u hyawdledd a’u honeddigeiddrwydd mor ddeniadol. ac fel plastr ar 
hob clwyf, a’m hawydd innau am grefydd mor fawr, hes y penderfyn- 



FROPHWTD T JUBILI.: 


ais .ymuno a’r rhai rawyaf poblogaidd, a nofio gyda’r llifeiriant mwyaf/ 
weven hawddfyd a pbarch. Gadewais heibio ymchwiliad drosof fy- 
hun, ac ymdrechais i gredu ac i ufyddhau iddynt hwy ; ond, eyn i ys-r 
bryd pleidiol blanu ei grafangau mor ddwfn yn fy nghalon, fel nk. 
wrandawwn ar ddim na neb arall, newidiodd yr olygfa, a gwelais fj. 
mherygl. Yn ddisymwth cysgodwyd y lliaws gan gwmwl mawr a 
rhyfedd yr olwg arno ! Clywid rhyw swn uchel a dyrhrynllyd, yr 
hwn, er uched oedd twrf y hobloedd cyn hyny, a’u dystawodd, ac a’ui 
llanwodd oil a braw, gan syllu yn graflf arno. Ac wele berson tehyg i: 
ddyn yn dyfod oddiwrtho tuag atom. Pawb yn frawychus a ddyfeis-; 
ient pwy oedd, a pheth fyddai y canlyniadau, o’i ddyfodiad. Dywedal 
rhai mai arwydd o ddiwedd y byd oedd ; ereill a ddywedent, nage ; 
ond credai y mwyrif y cyntaf, oherwydd nad oedd neb i ddyfod mwy- 
acb oddifry, meddent, hyd ddiwedd y byd. Ar hyn safodd y bod dys~ 
claer yn eu canol ; ac, yn mhlith ereill, ymwthiais tuag ato i glywed ei. 
banes, o ha le y daeth, &c. Ond yr unigatebiad a geid ganddo oedd^ 
ei fod wedi dyfod o ryw blaned bell. Sylwais yn graft’ ar ymddygiad, 
ynghyd a’r hyn a ddywedui, y dyeithryn hwn ; canys Ilefarai yr un 
iaith a niunau. Yn fuan nesaodd dysgedigion y sectau ato, a gofyn-, 
J^sant iddo a* oedd efe yn credu yn, ac yn feddiannol ar, y grefydd 
Gristionogol ? Atebodd na wyddai ddim am dani, ac na chlywodd 
erioed son am y fath grefydd o’r blaen ; ond ymddangosai yn awydd- 
us i’w deal!. Ymdrechai y gwahanol bleidiau ei berswadio mai gan-. 
ddynt hwy yr oedd y wir grefydd. Yntau a anfoddlonodd yn fawr iY 
ymrysonau hyn, ac a ofynodd am eu rheolau, nen safon eu crefyddaiv 
er terfynu y ddadl. Cyrhaeddasant y Bibl i’w law, dan ei ganmol ya 
fawr, mai llyfr y llyfrau oedd; ac mai ynddo y gwirir yr hyn a ddy- 
wedasent wrtho, ac y cai yr efengyl yn bur; ac mai dyna oedd ftyns* 
nonell goleuni a gwybodaeth, yr hyn a greodd ynddo awydd mawr i’w 
ddarllen yn fanwl. > 

Wedi darllen y llyfr yn ddiduedd, boffodd yr atbrawiaeth a ddarlun- 
iai, yn enwedig wedi iddo ddarllen hanes lesu Grist, dyben ei ddyfod- 
iad i’r byd, yr efengylau, a llythyrau yr apostolion at yr eglwysi. Gor- 
lenwyd ei fynwes o lawenydd pan ddarllenai yr addewidion mawrion a 
addawent ar ammodau mor gyrhaeddadwy. Ond pan ddarllenodd 
1 Cor. xii ; Rhuf. xii ; Eph. iy, a manau ereill, lie y deallai ddarfod i 
Dduw sefydlu eglwys ary ddaear, a gosod apostolion, prophwydi, See* 
i’w harwain, ac addaw i’w deiliaid faddeuant, a chyfiawnhad, ac r 
rhoddai o’i Yshsyd Gian iddynt yn ei ddoniau, megys iacliau y cleif-- 
ion, Uefaru a thafodau dyeithr, cyfieithu drwy’r Ysbryd, prophwydo* 
gweledigaethau, a gweinidogaeth angylaidd, &c., penderfynodd, ar 
gost pobpeth, ufyddhau i’r ammodau. a bod yn aelod o’r fath eglwys 
ogoneddus a hon. Ni ddaeth i’w feddwl i ammau bodoldeb y fath eg- 
lwys, ac ni ddychymygodd yn anigen na bod y rhai hyny a broffesent 
y fath sel drosti, ac a’i hanrhegasant a’r llyfr gwerthfawr a addefasant 
yn safon a rheol eu heglwys, yn mwynhau y doniau melys a addawai. 
Gofynodd i rai o honynt ei arwain at un o’u hapostolion, fel yrymddy- 
ddanai ag ef am yr addewidion gorfoleddus hyn. Atebasant ef,— 
“ Apostolion yn wirt nid oes y fath fodau dyeithr a hyny yn ein heg*. 
Iwysi ni yn j dyddiau hyn, na’u heisieu ychwaith.” Gwelwn wyneh-/ 



€4 


PROPHWYD Y JUBILI. 


pryd y dyeithryn yn gwelwi, a methodd ddweyd gair am enyd, gan 
faint oedd ei siomedigaeth. Yna gofynodd drachefn yr un peth, canys 
Mi allai gredu ei fod wedi deall eu hatehiad vn gywir ; ond gorfodwyd 
•f i’w gredu yr ail waith, drwy fod y cyfan yn tystio gyda gwen wawd- 
iis, raai ffolineb oedd ymholi am apostolion yn yr oes lion. Wedi 
vmadnewyddu rhywfainto’i syndod, dywedai, “Wei, wel ! os nad allaf 
gael y fraint o ymddyddan ag apostolion, inae genyf radd o obaith 
etto : dywed y llyfr a ganmolech wrthyf fi, mai y swyddwyr nesaf 
atynt yw prophwydi ; arweiniwch fi at un o honynt hwy, ynte.” Yr 
*teb i hyn etto oedd gyffelyb i’r Hall. Etto, fel dyn am ei fywyd, yrn- 
holai gyda’r naill a’r Hall, gan bwy o honynt yr oedd yr eglwys a feddai 
y swvddau a’r dordau a ddesgrifiai y llyfr da hwnw ; canys honai pob 
un mai ganddvnt hwy yr oedd, a’u bod hwy yncredu y llyfr ; ond nad 
oedd neb o honynt yn meddu, yn credu yn, nac yn gweled eisieu 
apostolion, prophwydi, na’r doniau yshrydol liyny. Cyhuddodd y dy- 
eithryn hxvynt oil o fod wedi ei dwyllo yn greulon, drwy roddi dar- 
luniad o’r fath eglwys yn ei law, ei annog i’w ddarllen, ac iddo. drwy 
wneuthur hyny yn ddiduedd, goelio y gallai eu ineddiannu ; ac yn 
awr, wele hwythau eu hunain yn eu gwadu ! ac. yn ei ddarostwng ef, 
o’r radd uehaf o obaith a llawenydd, i cithafion anobaith, drwy haeru 
nad allai fwvnhau y doniau hvny. Etto, haeient oil wrtho eu hod yn 
rhodio yn ol y llyfr hwnw ! Ar hyn, dywedodd mai pohl rhagrithiol 
a thwyllodrus iawn oedd trigolion y blaned hon, rhagor yw pobl ei 
wlad ef. Yr ydych chwi oil, ebe efe, yn dweyd un peth, ac yn inedd- 
wl peth arall hollol groes iddo; ac nid mewn dim y cydunwch a’ch 
gilydd, er pan wyf fi yn eich plith braidd, heblaw eich bod yn gw’adn 
y llyfr ynaa brofteswch ei gredu ! Dywedai iddo feddwl, pan yr oedd 
ganddo obaith am y grefydd yna, ei fod, drwy gyfnewidiad ei wlad, 
wedi ennill mwy na gwerth y hlaned He trigasai ; ond yn awr, er ei 
ofid, nid yn unig y mae yn ddiobaith o’i chael, ond y cyfeillion new- 
ydd a rhyfedd hyn a’i blinant fwyaf. gan na wyr pa fodd yn y byd i’w 
coelio am ddim a ddywedant. Gofynai, ai arferiad gyflfredin y wlad 
hon oedd dweyd pobpcth o chwith ! Cyffroodd hyn y lliaws i’w erbyn, 
yn enwedig pan welsant ei fod yn rhy resymol i yrauno a neb o’u 
pleidiau hwy. Dannododd iddvnt eu rhagrith, a dywedai na fynai efe 
a’r peth a alwent hwy yn Gristionogrwydd ; os na chutfai y grefydd a 
ddesgrifiai y llyfr. y hyddai heb un esgus. Ar hyn. casasant ef, a 
gwaeddasant ar ei ©1 mai twyllwr oedd efe; ereill a ddywedent ei fod 
ef wedi gwallgofi, &c.; a’r holl grytiaid drwg r'i’i llucbiasant a clierig 
o’u plith hwynt; a’r rhai imvyaf cecrus o’r dysgedigion a waeddeut 
o’r Ueoedd uchel yn y dyrfa am iddynt ymogelyd rhag cael eu twyllo 
gan y dyn drwg hwnw ; a phan hysbysasant y werin ei fod ef drwy 
wrthod eu crefyddau hwy, yn rhoddi sarhad mawr ar, ac yn cyfeirio 
fod eu holl dadau duxviol wedi inyned i uffern, bloeddiasant yn un 
foullef fawr am dros ddwy awr, — “ Ymaith a’r fath dwyllwr haerllug 
o’r wlad; mawr yw y dduwies fawr aaddolodd ein tadau.” Diangodd 
y dyeithryn i hen mynydd, i fan dirgel, yn noeth, newvnog, ac archolL* 
edig. Minnau, wedi gweled y driniaeth a gafodd, ac mor ddiaehos; 
a dosturiais wrtho, ac a geisiais ei amddilFvn ; canys vr oeddwu inau, 
wrth wrando ei amddiffyniadau ef, a darllen y llyfr, wedi credu yn, ac 


PROPHWYD T JUBILI. 


CS 


yn ceisio dangos i ereill yr anghenrheidrwydd am, yr. holl swyddan 
.a’r doniau ysbrydol yn yr eglwys, cyn y gallai fod yn eg I w vs i lesu 
.Grist; ac yr oedd oil fy llygaid eisoes yn dechreu agoryd i vvelcd efF- 
eithiau tost y dirywiad oddiwrth y ffurf hono o athrawiaeth ag a dra- 
ddodwyd i’r byd gan Iesu Grist a’i apostolion ; a pha fwvaf a amly- 
gwn o hono i’r werin, mwyaf y cenfigenai eubugeiliaid wrthyf ; galw- 
,eut finnau yn heretic peryglus ; ac, heb un cyhuddiad arall i*m heri 
byn, troisant fi allan o’u plith. gun rybuddio ereill i beidio dod ya 
agos ataf, fod plft mwy peryglus arnaf na'r gwahanglwyf. Ar hyn, 
estynent eu bysedd yn wawdus ar fy ol, a dywedent ystoriau anwir- 
eddus arnaf, er ceisio duo fy nghymraeriad ; ac yna y crytiaid a 
floeddiasant — “ Dyna ddyn yn credu fod eisieu apostoh'on, prophwydi; 
a gwyrthiaii.” “ Dyna au-hrophwyd,” ebe ereill ; ac o’r diwedd dacth 
rhyw un “ Parchedig” iawn yno o fan arall, ac a waeddodd — “Gwyl- 
iwcii rhag y dyn drwg a thwyllodrus yna, canys Mormoniad ydyw.’ # 
Gy da bod yr enw o’i ben ef, dyna efe drwy yr holl benau oedd yno; 
nes, rhwng eu swn, a’u gweled bawb yn cydio tnevvn careg, myfi a’r 
rhai ereill a gredent y Bibl a ffoisom o’u plith am ein bywyd. Ar.hya 
deffroais, ac wele breuddwyd oedd ! 


ENGHRAIFFT 0 ORMES AR Y SAINT. 

Mae yr hyn a ganlyn yn deilwng o’i groniclo yn mhlith gorchestiod 
ein hoes grefyddol : — Yn ddiweddar, ymosodai terfysglu o ddyhirod, 
gan mwyaf, os nad oil, yn grytiaid proffeswyr, ar dy lie y pregethai y 
Saint yn Cwmcelyn, gan ddryllio y ffenestri a’r drws a cherig, er aflon- 
vddu yr addoliad. O’r diwedd, aeth gwr y ty i ymofyn cwnstabl o’r 
enw William Owens, un o'r Bedyddwyr, ac Iforiad, i amddiffyn ei dy 
rhag yr erlidwyr. Ac wedi i’r terfysgwyr gilio, dacth y cwnstabl yno, 
bid siwr ; a’r modd yr amddiffynodd y Saint oedd, drwy ddemand » 
coron am ei siwrne / Ac er pawb, a phob peth, nid ai, ac nid aeth, 
ymaith ond i ddychwelyd, nes ei chael ! Yr esgusawd a gynnygiai 
dros ei daerineb dinacad oedd, “oherwydd iddo wirio ar y dechreu y 
mynai y goron,” ebe efe ! a gwell ganddo yspeilio ei gymmydog na 
thori ei air 1 Gobeithiwn na cheir arall drwy Gymru yn dal at ei air 
ntor dyn a hwn. Too much of the good thing is good for nothing , ebe y 
Sais ; felly y gall y dyoddefydd addef, fodgair y llall wedi costio coroa 
iddo ef. 


ENGHRAIFFT I BROFI DWYFOLDEB MORMONIAETH ! 

Merch ieuanc o’r enw Margaret Jones a weithiai yn ngwaith Thongs 
Brewer, Ysw r ., Nantyglo, a fedyddiwyd gan y Saint, ar ei phroffes o’i 
ffydd yn Mab Duw. Pan ddeallodd y steward , William Munkle, hyny, 
dywedodd wrthi, y troai efe hi o’r gwaith, os na watlai ei chrefydd ! 
Atebodd y ferch na wadai hi ei Harglwydd, serch colli ei gwaith. 
“Wei,” ebe efe, “dos dithau vrnaith y fynyd hon; canys yr ydwyf fi, 
a Tom Brewer, yn benderfynol na chaiff un o’r Saint weithio yn r 
gw'aith hwn tra byddo ein dau lygad ni yn agored !” Ar.hawrid gcnyui 
goelio Tod boneddig, o gyrameriad a dylauwad Mr. Brewer, wedi yna- 



€S PROPHWYD Y JUBILl. 

ddarostwng i ymddialar rai mor ymddibynol, drwy yfath ormesnhyn. 
Etto, gorfoda y ffaith ni i gredu hyny, yn erbyn ein hewyllys, am ei 
was ef. Ei;.y cwbl, y gwaethaf o’n dymuniadau tuag ato yw, ar i’r 
Hwn sy’n rynnal ei “lvgaid yn agored,” fod yn hir-ymarhous wrtho, 
nes y delo i weled mewn pryd mai caled yw gwingo yn erbyn y sym- 
bylau, a dyfod i weled fod yr hwn a gyffyrddo a phlant Duw yn cy- 
fFwrdd & chanwyll ei lygad ef. Cofus genym eiriau Crist, — U Y neh a 
fyddo byw yn gyfiawn yn Nghrist Iesu a erlidir ” 


AT EIN DOSPARTHWYR. 

Gwtddoch chwi, anwyl frodyr, am lawer o’r rhwystrau sydd ar ein 
ffordd i gyhoeddi ein hegwyddorion, ac i'w hamddiffyn, fel yr araddi- 
ffyna cewri traddodiad eu caerau, ac yr annelant eu magnelau i'n her- 
byn o'r jpedwar gwynt. Gwyddoch leied ein gwerthiad, ac mai aria* 
parod yw ein harwyddair o’r dechreu (ac ni all fod yn amgen) ; a thr* 
y diolchwn o galon am eich help hyd yn hyn, taer erfyniwn am eicl* 
/cynnorthwy a’ch cydweithrediad yn yr amser dyfodol, drwy ymdrechu, 
i werthu y Prophwyd , 3 (c. t hyd y galloch ; ac, yn enwedig, hwylusech 
ein ffordd, drwy anfon yr arian am danynt mor gynted ag y galloch* 
i gyhoeddi y lliaws o draethodau sydd genym ar wahanol bynciau ath- 
rawiaethol, &c., eisoes.yn barod i’r wasg, a mawr anghen am danynt; 
canys nid elw yw ein dyben, ond lledaeniad y gwir drwy ein gwlad. Y 
mae y rhan fwyaf o arian y gyfirol flaenorol heb gyrhaedd hyd ym* 
ietto, ond cant cyflawn roesaw pan y deuant. Cydweithwyr ydym ni; 
oil yn y winl’an olaf hon ; a diau mai yn ol ein ffyddlondeb yn hyn, 
fel yn nghyflawniad pob dyledswydd arall, y derbynia pob un ei 
.“geiniog” ar ddiwedd y cynhauaf mawr dan ein dwylaw. 

Gellir cael y gyfrol gyntaf yn gyflawn, os gelwiram danynt ynfuan. 
‘Os oes rhai o’r rhifyn cyntaf ar law, na ellir en gwerthu, anfoner yn ol 
y cyfle cyntaf. » * 

Ymdrechir ateb cwestiynau y dosbarthwyr o barthed i athrawiaeth, 
dyscyblaeth, a phob peth arall a lesola y Saint, nid er ymryson yn 
nghylch geiriau, a chwestiynau anorphen, ond er cyflwyno pob lle- 
wyrch o oleuni, a gwneyd y lies a ddymunwn i bawb, hyd a allai ein 
cyhoeddiad bychan hwn. 

*** Cyf drier at Capt. D. Jones, George Town , Merthyr Tydfil. 


HYSBYSiADAU. 

.Ysqymunwyd dyn'o’r enw Morgan Thomas, un o aelodau canghea 
Merthyr, er’s tro yn ol, oherwydd troseddiadau gwarthus ac anedifcir- 
10L Mae yn nodedig yn mhlith y Saint am y drafferth fawr a gaed 
gydag ef ; ac y mae mor ddiddadl ddarfod iddo deiralo cymmaint o 
nerthol wpithrediadau Ysbrvd Duw a liemawr ddyn, drwy ei waredu o 
law y gelyn ; ac er hyn oil, cly wsom ei fod ef yn awr yn erlidiwr creu- 
Ion, Druan o hono ; gwiriry gair addywedwyd, mai “peth ofnadwy 
yw syrthio yn nwylaw y Duw byw.” 

>j4 Dymuna John Pugh, gynt o’r Llwyni, hysbysu ei fod ef yn galw y» 



FflOrHWTJJ T JUBILT. 


67 


ol, hyd eithaf ei allu, y camgyhuddiadau a draethodd ar y Saint, ej fod 
yn canfod ei bechodau yn ysgeler, yn dymuno raaddeuant gan y Saint 
ar Duw, ynghyd a cliaej y fraint o ddod yn ol i’r eglwys, a rhan yn 
Bgweddiau y Saint, fel y gallo ei esiamplau a T i broffes gyd-dystiol- 
aethu i bawb ei fod yn dwyn ffrwvthau addas i edifeirwch. Daeth o 
flaen y cynghor, a gwnaeth adferiad boddhaol i bawb. Ysgrifenodd 
at eglwys y Llwyni, i'r un perwyl, yn rheolaidd ; a da genym hysbyefru 
ddarfod iddynt hwy gymmeradwyo yr eiddo ef a’i wraig. 

Dymunwn sylw difrifolaf yr holl Saint ar sefyllfa ein brodyr a’*' 
chwiorydd Americanaidd ag sydd yn alltudion yn yr anialwch, wrth 
miloedd, oherwydd tystiolaeth Iesu, a gair Duw r ar y cynllnn a drefa-7 
wyd yn y cynghor, er eu cynnorthwyo yn eu hanghenion mawrion at 
Uiosog. 

D.S. — Newydd eu cyhoeddi genym yn Gymraeg, draetbawd, yn proli 
oddiwrth eu ffrwythau, pwy yw “ Gau-brophwydi y Dyddiau Diwedd - 
af ." — Pris Ceiniog. Hefyd, “ Beth .yw Mormonweth V' — Pris Dimti: 
Araddiffyniad yn ngwyneb cyhuddiadau haerllug “ Gwcw y Don,” yn j 
Seren Gomer. — Pris Ceiniog. 

%* Gellir cael y llyfrau Saesonaeg a ganlyn yma, gyda gostyngiad 
* mawr yn eu prisiau, am arian parod ; sef, lAyfr Mormon, 3#. — Doe- 
trines and Covenants, 2s. 6d . — Hymn Books, Is. 6d., heblaw amryw 
< draethodau byrion. Hefyd, gellir cael y Millennial Star gyda’r 
Prophwyd yn fisol, drwy anfon yr enwan a’r arian, pris 3c. yr ua- 
Cyhoeddir ar y laf a'r 15fed o bob mis. 


BEDYDDIADAU YN MIS MAWBTH. 

Dtwo genym hysbysu ein darllenwyr nad allwn, gyhoeddi pa nifer afedyddiwyd yn y 
mis diweddaf, nac yn agos, oherwydd esgeulusdod y llywyddion i anfon y rhif i tii 
Hyd yn hyn ni chawsom air o hanner y manau lie y clywsom fod rhai wedi eu bed- 
yddio; ond gobeithiwn mai dynu y tro diweddaf ein gorfodir i gynnyg yr esgusawS 
kwn ; a hysbyawn am yr hyn a wyddom. 

Merthyr.— Bedyddiwyd naw ar eu proffes o r u fiydd a’u hedifeirwch. 

Dowlais. — Bedyddiwyd deunaw. Mae y “dyti pechod,” mewna llawer dull, y» 
dangos ei.genfigen at y gwir yma, ac wedi mctbu rhwystro y gonest eu calon i’w gof- 
Ieidio mewn un dull arall, cynghreiria, fel y gwnaeth yn yr America, pan ar fin trauc, 
gan gyfeirio, awgrymu, a phroffwydo, fod y Saint am wneyd, dweyd, neu feddwl r 
rhywbeth neu gilydd yn fradwrus yn erbyn rhyw sefydliadau gwladol, gan ewyllyaiu 
drwy hyny godi terfysg, neu ryw esgusawd i ddial eu Hid ar y diniwed ; ac ni’n siaua- 
ir os cynnydda yr ysbryd hwn yn y mynweaau halogedig a’i magodd, nes y cTedir gnu 
ereill, Ye, ganddynt eu hnnain o’r diwedd, — nes yr ystyriant eu bod yn gwasanaetliAt 
Duw drwy dyngu anudon i geisio ei brofi ! Syned a fyno, gwelsom yr ysbryd hwn ya 
esgor ar y fath ysgelerder cyn hyn, fwy nag unwaith, le, nes drachtio gwaed gwiriow y» 
llif bron. 

Pendaran . — Bedyddiwyd tri yn^ mis diweddaf. • 

Rymni. — Clywsom am chwech wedi eu hedyddio. Rhai a fuont yn aelodau, ac 
ereill yn pregethu gydag enwadau ereill, gyda derbyniad a dylanwad. Mawr yw eu 
brain t. 

Nant-y-glo. — Clywsom fod nmrai ; ond ni wyddom pa nifer, nac yn netnawr f*» 
drwy gymmanfa Sir Fynwy. 



68 , 


PROPHWYD Y JUBILI. - 


Llwyni. —Bedyddiwyd dau, ac argoelion gobeithiol bod ereill yn caru y g^wir. 

Cwtnbach. — Un a fedyddiwyd yma, ereill yn addaw, ac etto yn oedi. 

Treboth. — Hysbysa y brawd J. Matthew* iddo fedyddio dau, a bod galwad mawr 
aha brcgethu yn y cylchoedd hyny, a mwy na allant lanw. 

Dietuyd. — Bedyddiwyd pump, gyda dyagwyliad lion am ychwaneg ynfuan. 

Caerdydd. — Ni allwn rifo, ond nieddwl y. gallwn ddweyd fod mwy yma nag yn tin 
ganghen arall y raia hwn ; ac efallai mai oherwydd fodyno boethach erlidigaeth y mac 
liyn o lwyddiant. Pa genym fod pawb yno yn Uon a chadarn yn y fiydd er y cyfan. 

Yn mlaen & hi. 

Llanybyddar.-^UiZ y Daniel Ddall hwriw a’i lyfryn wedi achosi rhyw gyffroad o’r 
newydd, a mawr y cyrchu sydd i wrando ar bregethuyr y Saint, a llawer yn credu ein 
cret'ydd, wedi darllen ei lyfryn ef a’r eiddom ninnau. Yn yr wythnos ddiweddaf bed- 
yddiwyd dau yno. Yr ocdd tyrfa fawr yno yn gwrando y pregethu yn siriol a pharch- 
ua, ac argoelion fod llawer yn credu. Addawodd dri ereill ufyddhau y Sul canlynol i 
hyny. Felly gwelir mai gau-brophwydoliacth yw eiddo Daniel Ddull, lie y cyhoedda, 

41 Bydd pawb yn eu gadael cyn hir,” er ei fod mor wired a’r gweddill o’i lyfryn braidd 
oil. Druan o hono, aed yn mlaen os myno ; tuedda ei waethaf ef, a phaw b o’i bleid- 
wyr, er cynnydd i “Formoniaeth,” 

Brechfa.— Lie arall gerllaw i Daniel ydyw hwn ; Ye, lie yr adwaenir ef yn dcU. 
Bedyddiwyd chwech er pan y dechreuodd ddyrchafu ei fraich i’n herbyn. 

Caerfyrdditi. — Yn y fan yr argraffwyd ci lyfryn, ac er dylanwad ei bartner hefyd, 
rnae y cyfan yn cydweithio er lledaeniad y gwirionedd, yr hyn a brofa ein bod yn bed* 
yddio mwy yn y inanau lie eu hadnabvddir oreu, nag a wuelid o’r blaen yn yr un faint 
o amser. Bcdyddiw'yd chwech, a lluoedd yn cyrchu i wrando, er pan ddechreuodd eu 
herlidigaeth ; ac felly y dysgwyliwn y bydd y gwrthweithiad yn y gweithfaau hyn 
hefyd, a phob man, i’r graddau ydarllenant ein hamddiffyniad,' achymharu “Haman” 
ac ef ei hun yn ddiduedd, a barnu y ddwy ochr yn ol yr ysgrythyrau. 

Rhosllanerchrugog.— Bedyddiwyd tri yn ddiweddar. Bedyddiodd yr henuriarf R. . T i 
fivans araryw yma athraw drwy y Gogledd. Hysbysa Abel Evans, wedi ymweled &’r 
rnwyrif o’r eglwysi drwy’r Gogledd, eu bod oil, yn ddieithriad braidd, yn wresog yu 
yr Ysbryd, yn gadarn yn y “ffydd a roddwyd unwaith i’r saint,.” yn mwynhau doniau 
a bendithion mawrion a lliosog yn mhob canghcn, ac yn ymestyn yn mlaen tuag at 
berffeithrwydd. Yr Hwn a ddechreuodd ynddynt y gwaith da, a’u cynnalio ynddb 
hyd ddydd ein Harglwydd Iesu Grist, yw'n gweddi drostynt oil. Amen. 


C Y N N W 

Catecism i Athrofeydd y “Peirch.”. . 53 | 

Pyledswyddau Dysijawdwr 55 I 

Newyddion oddiwrth y Saint sy’n yr I 

Anialwch : - v 57 | 

Rhyfeddodau rhyfeddaf y Saith Mil | 

Blvnyddoedd 58 | 

Desgrifiad o California 59 | 


S I A D. 


Darluniad o’r Byd Crefyddol mews 

Breuddwyd .. 

Enghraifft o orraes ar y Saint 6S 

Etto, i brofi dwyfoldeb Mormon iaeth 65 

At ein Dosbarthwyr 66 

Hysbysiadau 66 

Bedyddiadau yn Mis Mawrth 67 


MERTHYK-TYDFIL: 

• , • 

CYHOEDDY7YD AC AR WERTH GAN D. JONES, AC AR WKRTIt 

HEFYD GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL. 


JOHN JONES, AUGKAFFYDB, EBTDYBONT. 



PROPHWYD Y JUBILI. 

NEU 

SEREN Y SAINT. 


Rhif. 11.] MAI, 1847. * [Pris 2 g. 


Y “CASAWR TWYLL” WEDI El BROFI YN GARWR , 

LLUNIWR, A CH Y HOEDDWR, “TWYLL” El HUNAN. 

Yn rhifyn Mai o’r Diwygiwr , tudal. 144, &c., gwelir traethawd 
hirfaith dan y teitl, “ Y Mormoniaid yn Dwyllwyr” wedi ei gyf- 
ansoddi gan rywun a eilw ei hun, v Casauor iwyll , oV Coed-duon” 
Er fod yr ysgrif drwyddi yn cynnwys digon o brofion i bob dvn 
meddylgar, fod ei hawdwr yn teilyngu y cymmeriad a roisom arno, 
etto lloffwn rai ty wysenau o’i lafnr, i ddangos yn eglurach, y ,fatb 
gynanaf a all ddysgwvl, ynghyd ag aflendid y eae a gynnyrcha y 
fath fresych. Y naid gyntaf a ddyry yr awdwr campus i geisio 
profi fod yn agos i 1500 o’i gyd-ddynion yn Nghyinru, heblaw 
cannoedd o filoedd ereill, yn deilwng o’r cyhuddiad trwm uchod 
yw, gwaeddi o ben y clogwyn nerth ei ben, “ Gau” a pharbau i 
waeddi “gau” ddim llai na phedair gwaith yn ci gychwyniad i 
frwydr. Ar y pegwn hwn y seilia ei holi gam-gyhuddiadau rhag- 
ymadroddol, fel pe buasai eisoes wedi .ennill y fnvydr cyn saethu 
ergyd ! Ai peth by chan yn ei olwg yw condemnio yn ddibrawf v 
grefydd hono ag yr ymorphwysa cynnifer eu heneidiau arni ? Os 
felly, profa mai mor fach fyddai ganddo i ereill wneyd yn gyffelyb 
a’i grefydd yntau. 

y “mormoniaid yn dwyllavyr.” 

Gan , aie? Gan ba beth, tybied? Ai gan mai twyllwyr ydynt? 
Ond gan bnyll, y carlamwr buan, a pbrofwch hyny yn gyntaf, ac 
«yna bydd genym achos diolch i chwi ; ond liyd hyny byddai yn 
lluwn mor briodol i ni waeddi, “ gan mai twyllwr ydych chwi, Ve, 
hawb ereill.” Wedi sylfaenu ei gastell awyrawl ar y gair “gan” 
pentyra grughvyth o gamgyhuddiadau yn lie meini, ac a 5 u dwlia 
wrth eu gilydd a hylif anAviredd yn lie morter ; ac felly, nid rhy- 

fedd iddynt gwympo blith draphlith, a’i gladdu vn yr adfciliou, 
F " [Cyf. ii. 



70 


PROP HW YD Y JlTBILf. 


canys dywcdir mai yp hwn a gloddia tfos i’w gymydog a syrthiar 
iddi ei liunan. Wedi cyweirio ei wely yn meddyliau ei ddarllen- 
wyr (fel y gwna y mocliyn vn y doraen), drwy leisio hen dune pob 
twyllwr, s ef “nad o genfigen at v Seintiau,” ond o “ yariad at ei 
gydgenedl” y mae y cyfan, rhag ofn iddynt gael eu twyllo, &e. 
Ond wrth ei ffrwythau y bamvvn ni ef, scrch hvny ; a barned y 
darllenydd oddiar yr enghrcifftiau dilvnol o’i frawildegau didwyll 
a chariadus! pa un -ai casawr , ynte carwr a chynlluniwr twyll a 
chamgyhuddiadau yw efe. “Haerant eu bod yn alluog i wneuthm* 
gwyrthiau, &c.,” ebe efe. Os yw efe wedi eu canlyn gymmaint, 
nes cael manteision i ddeall eu twyll, fel y dywed ei fod, y mae yn 
rhaid ei fod yn deall hefyd mai caingyhuddiadau pvvrpasol, a hollol 
'ddisail, yw hvna; neu ynte, pa un bynag a fu ai peidio, mae wedi 
ei ddala yn anwn-eddus yn hyn, a dylasai geisio deall yn well beth 
a greda y Saint, cyn meiddio eu cyhoeddi i’r byd. Ai tybied ei fod 
mor bendew, fel na wel y gwabaniaeth mawr sydd rhwng y broffes 
o fod yn addoli y Duw hwnw a addefid yn awdvvr gwyrthiau gynt, 
a’r hwn a addefir etto yn anghyfnewidiol, yr liyn sydd gyfartal ag 
addef y cyflawna efe (nid dynionj yvyrthi^u yn awr, a bod dynion 
yn proffesu gallu gwyrthiol ? 

Dealled y gwahaniaeth sydd rhwng ei haeriad ef a’r gwir. Car- 
iad at beth a’i cymhellodd i hyn, tybied? Dyved hefyd iddo eu 
gweled yn methu iaehau un plentyn bach, a chynnygia hyny yn 
brawf o’u twyll l Yn ol y resymeg yna. condemnia yr boll apostol- 
ion oherwydd iddynt fethu bwrw y cythraul o’r dyn hwnw ! Ie, 
profa Paul yn waeth twyllwr o’r banner na’r Saint, oherwydd iddo 
ef fethu iaehciii dau o leiaf a wyddom ni, nad faint ychwaneg, sef 
Trophimus a Timotheus. Ow, druan ! dvma chwi wedi profi eich 
hun yn gyuimaint o “ gasawr twyll” nes ymresymu eich bun hyd 
yn ddeist twyllodrus, a gosod y Saint yn rhestr yr apostolion. 
Diolchwn i chwi am ein gosod yn y fath gwmni. Yn mhellach, 
r.ddefwch efelychiad y Saint o’r apostolion, drwy eu hufydd-dod 
i’r defodau dwyfol o eneinio ag olew, gosod dwylaw, &c. Ond pa 
dwyll sydd yn hyny, rhagor yn yr honiad cvffredinol a wna pob 
envvad i’r defodau apostolaidd ereill? Awgrymwcli mai twyll oaf & 
i’r fam geisio gan henuriad eneinio ei phlentyn er ei iaehau ; o’r 
goreu, tadogwn ninnavi y “ twyll ” ar lago, a bydded rhyngoch 
chwi ag ef, canys efe a orchymynodd, pen. v, adn. 14, — “A oes 
neb o lionoch yn glaf, galwt d ato henuriaid yr eglwys, ac enein- 
iant hwy ef ag olew,” &c. Wele ehwithan, fel pob deist arall, yn 
ben-ben ag apostol, drvvy wav dio y Saint am ufyddhan iddo ! 
Yn awr, ai y Saint, ynte chwychwi, yw y twyllwr sy’n proffesu 
rbith duwioldeb, ac yn gwadu ei grym hi? Beiwch ar y gwein- 
yddwr, am ofyn i’r fam a oedd ei ffydd yu gref y cawsai y plentvn 
iechyd. Pa dwyll a ddichon fod yn hyny, heb addef fod cymmaint 
twyll yn Iesu Grist, pan y gofynodd yr un fath i’r deillion hyny, — 



PROPHWYD Y JUBILr. 


71 


fc A ydycli chvvi yn credu y gallaf?” ebe efe, Mat. ix, 27 — 30. 
“Yn ol dy ffydd bvdded i ti,” ebe efe wrth arall, Luc xviii, 42. 
Dyvved hefyd, “Dy ffydd (nid fy ffydd i, ond dy ffydd dy hun) 
a’th iachaodd.” Hefyd, ni feiddiai Paul ddvveyd vVrth y cloff 
hwnw yn Lystra am rodio, nes “ syllu yn graff arao, a gvveled fod 
ganddo [y cloff] ffydd i ddcrbyn iechyd.” Nid rhyfedd i chvvi 
alw yr henuriad yn dwyll vvr fel hwythau, gan iddo arferyd yr un 
geiriau. 

“Yfodd yr henuriad bcth o’r olew ei hunan,” meddwcli. *Wel 
done ! gofalus iawn yn vvir, rhag ofn fod ynddo niwed i’r plenty n. 
Am y “tywallt” ar ben y pleutyn, tipyn o slip tafod oedd hyny, 
fel y “Daniel Ddall” hwnw a ddywed fod yr olew wedi rhedeg ar 
hyd ei ddillad, pan mewn gwirionedd, eueinio a phen bys a fedd- 
vlient, neu a ddylasent ddvveyd. Pa dwyll sydd yn liyn etto ? 
Gan mai ceisio gafael ar y tvvyll yw ein gwaith, fel y diwygiom, 
sylvvn yn graff, canys hyd yn liyn rnetha Mr. “Casawr Twyll” am- 
lygu i ni namyn ei dwyll sectyddol ei hun. “Wedi gweddio gwe- 
ddi y ffydd, dywedodd fod y plentyn yn iach,” meddwcli. Wei, 
a fuasai efe mor ffol a dweyd hyny, oni huasai y plentyn yn iacli ? 
Pa les a fuasai? Oni welsai pawb nad gvviroedd ? Dyma addef- 
iad o allu Duvv yn selio eu hufydd-dod i’w ordinhadau drwy iachau 
yr adach. Da iawn, Syr. Addefwch hefyd, o’cli anfodd, “efallai 
ei fod,'* yn iach. Nid yw eicli bod vv^edi ei weled yn glaf y Mer- 
cher canlynol yn un prawf na allasai wella dair gwaith yn y cyf- 
amser. Etto, pe na huasai yn gwella, ar bwy y buasai y diftyg» ai 
ar y gweinyddwr? Os felly, ar Paul yr oedd y bai na vveilasai 
Trophimus a Timotlieus, xe, ar Iesu Grist, medd eicli rliesymeg, 
na wellaodd llygaid y dyn dall y tro cyntaf y rhoes glai arnvnt : 
felly cwplvvch yr henuriad a chwmni apostolaidd o hyd, a dylai 
yntau fod yn ddiolchgar iawn i eliwi am yr anrhydedd a rowch 
iddo. Wedi chwilio yr enghraifft, a methu gweled dim tebyg i 
dwyll y Saint, yn avvr dangoswn y tvvyll a’i goleddvvr yn eghir, fel 
hyn, — “Gwelais hwynt yn metlm llvvyddo i iachau y cleifion, ,, ebe 
efe, Cymharer hyn a’r dystiolaeth a addefa ddarfod i’r fam roddi 
iddo. Dyvved ei bod yn credu, a’i sail oedd am fod ei phlentyn 
arall wedi cael iechyd drwy i’r henuriad arferyd yr unrliyw foud- 
ion. Os gwir tystiolaeth y fain, yr hyn ni chynnygia efe vvrthbrofi 
ychwaith, (a pha fodd y gall?) yna gwelir y twvll yn eglur ; ie„ 
dyma y twyll, a’r bwcci bio mavvr y cyfeiria ato, ond gytla hyn o 
wahaniaeth ar yT un pryd, mai Mr. “ Casawr twyll ” yw ei dadws, 
ac arno ef y tadogir hefyd y twvll auwireddus. Diolcli i eliwi, 
Mr. Tvvyllvvr, am ddangos eicli hun mor gyhoeddus, fel y’n gwar- 
eder rhagoch ! 

“YSBRYD Y BROPHWyDOUAETH" 

Am y “ Daniel dywyll y soniwch, darllenwch ei banes a gyhoedcl- 
asom eisoes, a chevvch weled eich } iar l ner erlidgar fel “ Haman yrt» 





PROPHWYD Y JURILI, 


Jiongian ar ei groybren ei hun nes y ffieiddia poo carwr y gwir ef a f i 
ystranciau drwg ; a gwir y\v fod mwv o’i gydnabod wedi ymuno a’r 
Saint wedi, na chyu ei branciau, yn ol yr herwydd. Mae pob peth 
yn cydweithio er daioni i’r gwir. Yn nesaf, gwawdia ein hawdwr y 
Saint, atn broffesu “ Ysbryd y Brophwydoliaeth.” Ond gan bwyll 
bach etto, lies y cliwiliwn ei red ei hun, er gweled pa un a’i ywadicyr 
ynte jjroffeswyr ysbryd y brophwvdoliaetli a deilynga d'dedfryd twyll- 
wyr. Gofynwn, beth yw “Ysbryd y Brophwydoliaeth?” Ateba loan, 
Dat. xix, 10, “ Canys tystiolaeth lesu ydyw ysbryd y Brophwydoliaeth.” 
Pa fodd y gall neb honi y naill a gwadu y lla’i, ynte, heb ei wrth- 
ddywedyd ei hun, neu loan? Dywed Paul yn 1 Cor. xii, 3, “Ac ni 
all neb ddywedyd (h. y. tystiolaeth, neu adnabod) yr Arghvydd lesu, 
ond drwy yr Ysbryd Gian.*' Dywed lesu Grist yn loan xvii, 3, “A 
hyn yw y bywyd tragywyddol, iddynt dy adnabod di yr unig wir Dduv, 
a’r hwn a anfonaist ti, lesu Grist.” Felly, digon yw y gwadiad o “ ys- 
bryd y brophwydoliaeth,” i brofi anadnabyddiaeth y gwadwr o lesu 
Grist, a thrwy hyny ei -ddieithrwch i Dduw, 'canys nid oes neb yn 
dyfod at y Tad ond trwof fi, ebe Crist. Felly profa y gwadwr ysbryd 
y brophwydoliaeth ei hun heb Grist, heb Dduw yn y byd, i’e, heb 
ddim ond twyll rhagrithiol hyd yma ! Amheuwch y resymeg o’r ys- 
grythyrau yna os gallwch, neu gal well eich haeriadau gwawdus yn ol, 
Syr. Erbyn hyn, wele ni wrth grogi yr anffyddiwr hwn a i raff ei hun, 
eisoes o’n lianfodd wedi dwyn ei holl bleidwyr a’i gefnogwyr ar yr un 
scaffold l Druain o’r “ Parchedigion” a gyhoeddasant eu dedfryd eu 
hunain yn eu ‘ Diwygiwr. 7 Ai tybied na ddiwygient pe gollyngai eu 
darllenw r yr y gorden oddiam eu gwddf unwaith etto ? O’n rhan ni, ni 
allwn eu gollwug, ac ni ollynga y Bibl hwy, nes y gwnant naill ai 
addef ysbryd y brophwydoliaeth, neirbeidio dringo i bwlpudau i groch- 
lefain gyda gwynebau hirion a rhagrithiol, fod y Mormoniaid yn 
dwyllwyr, a’u bod hwythau yn dystion lesu, yn weision i Dduw, &c. 
Rhaid fod haeru yr olaf, a gwadu y cyntaf, yn wrthddywediad hollol ! 
Ai tybied na chywilyddia y Parchedig Olygydd o haeru ei fod yn was 
i lesu Grist byth mwyach, hyd nes y catfo y cymhwysderau anhebgor- 
oli hyny, sef “Ysbryd y Brophwydoliaeth” hwnw a wawdir gymmaint ? 
Trown etto at Mr. “ Casawr Twyll ” — “ Ilaera y Saint eu bod yn gwy- 
bod pethau a fu, y sydd, ac a ddaw,” ebe efe. Wei, ni honant drwy 
hyn. ond yr hyn a addawodd eu blaenor geirwir iddynt yn ol eu 
lianghen, loan xvi, 13. Addawai, “pan ddel efe, sef Ysbryd y gwir- 
ionedd (sef yr Ysbryd Gian, sef, ‘ Ysbryd v Broph'.vydoliaeth’) efe a’ch 
tywys chwi i bob gwirionedd.” Etto, “ a’r pethau sydd i ddvfod a 
fvnega efe i chwi.” Onid yw hyn yn cynnwys addewid o wybodaeth 
o’r “ pethau a fu, y sydd, ac a ddaw,” awgrymir y cyfan yn a ganlyn : 
“ Eithr y Dyddanydd yr Ysbryd Gian, yr hwn a enfyn y Tad yn fy 
enw i, efe a ddysg i chwi yr holl bcihau , ac a ddwg ar gqf i chwi yr 
holl bethau a ddywedais i chwi.” Etto, dywed, “ Ysbryd v gwirionedd, 
yr hwn sydd yn deilliaw oddiwrth y Tad, efe a dystiolaetha am danaf 
fi.” Paham, Syr, na adewch iddo yr un rhyddid i amlygu yr hyn a 
ewvllysia i’r Saint yn awr fel cynt ? Atebed a alio ! O'r gyfrol sant- 
aidd anturiwn herio ein holl wrandawwyr i ateb paham ! Hyd yma 
mae y 4 casawr twyll’ yn addef prolfes y Saint yn ysgrythyrol, ac ar ei 



PROPHWYD Y JUBILI. 


73 


wacliad ei hun profir ef yn wadwr yr ysgrythyrau ! canys cofier mai y 
broffes , a’r gwacliad o Ysbryd y Brophwydoliaeth sydd dan sylw hyd 
yraa. Yn nesaf, sylwn ar ei wrthbrofion, a pha beth ydynt? Dim 
ond ei haeriadau , pa rai a brofwyd eisoes yn annheihvng o grediniaeth. 
Er mwyn ei ddala yn ei rwyd ei hun, addefwn hyd y nod hyny, a 
chawn ddarfod i ryw un (o gannoedd o filoedd) brophwydo y bedydd- 
id rhyw nifer mewn rhyw arnser nodedig. Ar yr un anadliad addefa 
fod chwech o’r nifer wedi cael eu bedyddio. Go dda, onide ! A allasai 
efe ei hun ragddywedyd cymmaint o wir, tybied t Gwael yw’r ar- 
goelion yn awr. A phe na buasai un yn dod vu inlaen, pa brawf 
gwell fuasai hyny fed y “ Mormoniaid yn dwyllwvr,” nag a fyddai ei 
brofi ef yn dwyllwr yn brawf fod yr holl annibynwyr yn dwyllwyr ? 
r.eu oni fyddai yr un resymeg yn profi fod pob colofn drwy’r XHwygtwr 
yn gamgyhuddiadau enllibus oherwydd fod y colofnau hyny alanwodd 
efe yn gyfryw ! Rhesymeg wyrgam fyddai hon, onide? Etto, dyma 
ei resymeg ore u ef i brofi y Saint yn gaubrophu ydi. Cofier hefyd 
nad oedd hyd y nod Paul yn honi perffeithrwydd prophwydol ; ond, 
“ 0 ran v gwyddom, ac o ran yr ydym yn brophwydo,” ebe efe. Nid 
oedd yr Ysbryd Gian yn aumherffaith, ond ei ysbrvd cyndyn ei hun a 
wrthryfelai yn erbyn y dylamvadau dwyfol, oherwydd llwgr dynoliaeth, 
a’r hyn a farweiddia yn gyfartal i gynydd ei ddealltwriaeth am y llall ; 
ac i’r graddau hyny yr oedd cywirdeb ei broplnvydoliaethau. Etto 
ni chredwn i neb o’r Saint ddweyd wrtlio, ddarfod iddynt brophwydo 
dim yn debyg. Os gwnaed, dyna y tro cyntaf i ni glywed am y 
fathbeth; ac er holi pob un, braidd, methasom gael allan* sail i*w 
haeriadau, na bod y fath ddyn wedi bod yn eglwys y Cocd-duon, Vic- 
toria, nac un man arall, oddieithr ei fod yn byw yn Dov.lais, y factory 
lie y gweuir y fath rwydau yn rhad. 

O barthed i’r Henuriad Jones, y cvmmerwch ei enw yn ofer, nid 
oes ond un yn y eyl'choedd hyny, a gwada yntau yn sohr, na wyr am 
y sail leiaf i’ch haeriadau. Am y * W. Thomas,’ hwnw sy’n egnio 
cymmaint i 1 egluro y twyll aed yn mlaen, druan, mor gyflym ag y 
gaTlo ; ymegnio i egluro ei dwyll ei hun fel chwithau v mae. Dys- 
gwyliwn ei weled yu dod a’i dwyll gerfvdd ei gynffon, neu fel seren 
wihiog dn\y awyrgylch y Diwgguvr can gynted v cafi’o afael arno, yn 
ol arferiad gyffredin y rhai a ysgymunwn. Symlod fel y gwibiant 
naill ar ol y llall drwy groniclau crefyddol ^rin ‘ hoes grefyddoV ni, ar 
oil o ‘ gariad at eu cydgenedl,’ wrth gwrs ! Ond rhwbiwch eich llyir 
aid, ddarllenwvr, a gwelwch pa le y maent oil wedi myned. Oil fel 
y ser gwibiog i eigion y gwagle yn mhlith y pethau a fu, heb adael ar 
eu hoi ond sawyr afiach i ystaenio eu colfadwriaeth ; ac felly y bydd 
etto. Mae yr oil a ddywedir i ni oddiwrtli fodotdeb y £ath ddyn a’r 
W. F. hwnw, yn cynnwys fel yr Almanacs , * peth gwir a pheth cel- 
wydd’ am ei Iwyddiant rhyfeddol, ues y metha y Saint * du-yllo’ neb 
yn rhagor yn yr ardal hono : mae yn wir gan mwyaf ; canys nid y’nt 
wedi ceisio ‘ tiuyllo ni ddarfu i’w crefydd ‘ dwyllo' neb viio ; ac ych- 
waneg etto, inae yn annihosibl iddi dwyllo neb yno, nac yn un ardal 
arall ; oherwydd y mae yn hunan brofiedydd o’i didwyllder i bob dyn 
gonest a’i profo yn ddiragfarn a theg, fel y tvstia degau o’r Saint hyd 
y nod yn y Coed-duon yn eich gwyneb chwi, Syr, a’r Mr. Thomas y 



74 


FROPHWYD Y JUBILt. 


sonitvch am dano : a pheth y\v eich haeriadau chwi yn ngwyneb mtry 
na deg am un o dystion profiadol a chymmeiadwy ? Ond etto, yn yr 
ystyr gygtrawenol a roddwch chwi i’ch haeriad, mae yn anwiredd 
gwybodus i chwi, Syr, oherwydd dylech chwi a’ch cymmydogion fod 
yn gwyhod, fod y Saint wedi bedyddio mwy yn y cyfamser er pan y’ch 
chwi a'ch partner yn eu herlid, nag erioed o’r blaen ! Oni wyddech 
chwi ddarfod iddynt fedyddio pump yn ddiweddar mewn ystod byrach 
na hyny o ddyddiau, heblaw llawer ar brydiau ereill ? A phaham y 
meiddiwch gylioeddi eu bod yn me.thu cael 1 yn yr ardal hbno V 
Ie, yn ngwyneb eich cymmydogion oil a wyddant well, neu addylent! 
Felly cliwvchwi eich dau sy’n methu twyllo neb i beidio ufyddhau i’r 
gwirionedd ; dyna’r cwbl ; ac yna ymddialwch drwy’r Diwygiivr , aie ! 
gwaeth etto, gwnewch hyny oil o 1 gariad’ hefyd ! ! Gato pawb rhag 
y fath ‘ gariad? fel rhag gwenrvyn dreigiau ! Neu yn mlaen a hi nes 
y cytfrowch holl rai gonest a charwyr y gwir i’w brofi a’i gofleidiofwy 
fwy ; canys nid oes berygl i chwi allu twyllo neb o’r cyfryw. Eng- 
hraifft arall o’ch twyll anwireddus yw eich haeriad o ‘ fod y Saint pan 
fedyddiant un, yn galw' cynghor ac yn prophwydo i ba swydd y galwodd 
Duw ef. lleriwn chw T i i brofi hvna am un waith yn rhywle ! Ni 
allvrch. Ond ni raid i ni ei wrthbroti ; profa ein rheolau, pa rai a gy- 
hoeddasom eisoes yn Gymraeg, ac sydd gerbron y cyhoedd, na elvvir 
ein pregethvvvr ond yn ein cymmanfaoecld ; ac nid yno drwy y proph- 
wydo am yr hwn y soniwch chwi. .Os buoch erioed gvda y Saint (yr 
hyn a aniheuir yn fawr) rhaid eich bod yn gwybod gwell na’ch naer- 
iad. Yn enw gwirionedd pa le yr alltudiasoch eich rheswm pan yn 
camddarlunio eich cyd ddynion fel hyn ? profvvch eich cariad drwy eu 
galw yn ol. 

TWVLL-YMRESYMIAD EGLUR. 

Am y T. Smith y dywedwch iddo gael ei urddo yn offeiriad yn 
uniongyrchol, y mae mor gywir a’r lleill o’ch haeriadau; yn lie iddo 
feddwi a chael ei ysgymuno yn mhen y daufis, fel y dywedwch chwi, 
ni bu hyny am gynnifer a hyny o fynyddau / Ac yn lie cael ei alw 
a’i urddo yn ‘ uniongyrchol ,’ ni alwyd ac ni urddwyd ef am dros ddwy 
tlynedd a banner wedi ei fedyddio! Onid ‘ cenfiyeri atynt a’ch cym- 
hellodd i hyn, Syr? Pwy a’ch coelia ! Mae cannoedd a dystiant i 
hyn drwy’r cylchoedd yma hyd heddyw. Ond, pe y gahvesid ef mor 
fuan ag y dywedwch, a fuasai ei bechod a gytiawmodd wed'yn yn profi 
ei onaddasrwydd blaenorol? Os felly, condemnia eich rhesvmeg chwi 
hyd y nod Iesu Grist am alw Pedr neu Judas ; bid siwr fod trosedd y 
naill yn dangos y twyll o’u galwad fel y Hall ! Dyma chwi wedi gosod 
Iesu Grist vn.waeth na’r Saint ogyinmaint ag iddo alw dau o’r fath 
ddynion ! Pwyswch bregethwyr enw-adau ereill yn y glorian y pwys- 
wch ynddi J. Smith, a cheitf eryn gwinni, 'ie, nid yn unig Pedr a Ju- 
das, ond hefyd Dafydd, Solomon, Lot, Noah, ae Adda. Yn mhellach 
etto, cofrestrwch ‘Lucifer, y Seren foreu,’ yn yr un rhestr a’rrhaiyna. 
Cwmni rhvfedd, onide 1 A oedd pob un o’r rhai’n yn d-rwg cyn 
pechu ? Os nad oedd, pa fodd y protir yr hwn a enweh chwi yn an- 
addas ynte ? Diolch i chwi o dan un, am addef dirwestiaeth ein rheol- 
au, drwy addef na adawn i feddwvn aelodaeth, llawer llai swydd yn 



PROPHWYD Y JUBILY. 


75 


tin lieglwys foesol a phur. Rheolau lied strict , onide ? Ai tybied 
nad yw ein dvscyblaeth mor llym yn erbyn pecbodau ereill ? Ac felly 
pa le mac y twyll ? gofynwn etto : ond yn ofer fyth. Mor hawdd gan 
dwyllwyr waeddi ‘ twyll/ ‘ gau-brophwydi, ‘ gau-athrawon/ ‘ penboeth- 
iaid y dref’ : felly chwithau. Wrth eich ffrwythau sefwch chwithau, yr Invn 
a brofwyd yn euog o'r hyn y cybuddwch y dieuog o hono. Yn nesaf 
darlunia gyfarfod eglwysig y Saint ar brydnawn Sul : ymdreohwn gael 
gafael a’r dwyll y peth hwnw ynte. Addefa i’r offeiriad ddechreu y 
cyfarfod drwy ddarllen a gwedxlio / os twyll hvny, y mae pob crefvdd- 
■wyr gymmaint twvllwyr a’r Saint. Dyma y tro cvntaf i ridyxi afeiddia 
ahv ei hun yn ‘ gasaivr twyll / ein dysgu inai twyll yw darllen y Bibl a 
gweddio? Etto, rhaid mai twyll yw hyn, canys dywed fod yn ‘amhvg 
mai twyll yw yr oll yr ymwnant (y Saint) ag ef !’ Yn ol y resymeg 
hon profir v golygydd Parchedig a gyhoeddodd hyn yn dwyllwr, bob 
cyfarfod a gadwo. N.i feiwch hwynt fwy nac ereill, am * ymdrechu 
lliwio [y gwirioneddau a gredent] yn y modd harddaf er denu eu 
gwrandawwvr i’w garu T ; canys eu braint hwy fel ereill yw hyn, * ar 
ol eu bvgwth yn ofnadwy, am eu bod yn caru y tywyllwch yn hytrach 
na’r goleuni, a oeddent hwy yn ei ddangos iddynt/ ebe efe. Dyma 
addefiad cywir o’r goleuni : pa dywyllwch y rhybyddient i’w ochelyd ? 
Nid tywyllwch traddodiadol, oherwydd yr oedd y ffaith o’u presennol- 
deb yno yn profi hyny yn afreidiol"; beth ond troseddau o’r rheol sant- 
aidd a ddarllenasant ar ddechreu y cwrdd, lie y rhybuddient i ochelyd 
rhagddynt ! Da iawn etto, wrth gofio mai o genfigen yr addefwch 
hyn oll. Pa dwyll svdd yn annog pobl i beidio pechu ! annoga Paul 
Timotheus i fod yn daer mewn amser ac allan o amser, i bregethu, 
argyhoeddi, ceryddu, &c., oherwydd rhagw’elai yr amser pan na ddyo- 
ddefent athrawiaeth iachus, eithr yn ol eu chwantau eu hunain y pen- 
tyrant iddynt eu hunain [nid wedi eu hanfon gau Dduw drwy Ysbryd 
y Brophwydoliaeth, &c.] athrawon, Gan fod eu clustiau wedi mer- 
wino oddiwrth y gwirionedd, y troant ymaith eu clustiau [fel y gwna 
Mr. ‘Casawr Twyll/] ac at chwedlau y troant, sef cylfelyb chwedlau 
ag a gyhoeddwch chwi a sectariaid ereill o ‘ yariad' alias casineb, at 
y gwirionedd. Yn awr, Syr, gofynwn. ac atebwch chwithau v gwir 
am unvvaith i’ch cydwybod, pe buasai Paul yn gymmydog i chwi yn 
y Coed-duon, yna, a allasai efe eich darlunio yn gywreiniach, meddwch 
chwi ? Serch gwadu prophwydoliaethau eich cydoeswyr, rhaid i chwi 
addef geirwiredd a chyflawniad manvlaf yr eiddo Paul, ar eich cyflwr 
eich hun. Pa le y mae y twyll yn cyfarfod ? 

[. Vw barhuu.'] 


“ RHODD MAM,” NEU Y CATECISM CYNTAF I BLANT 
Y SAINT. 

Beth yw dyn ? — Ililiogaeth Duw. 

Pwv y w Iesu Grist ? — Brawd i ni. 

Beth yw dyn yn ei ddeehreuad ? — Baban analluog. , 

Beth yw yn ei faintioli ? — Un o feibion Duw. 



76 


PROPHWYD Y JUBILI, 


Beth yw yn ei berffeithrwydd moesol ? — Cyffelyb i Grist ; a Christ 
yn gyffelyb i Dduw : a’r oil un gymdeithas ydvnt. 

Pa sawl bywiolaeth sydd i ddyn gael ? — Bydd fy w mewn tair byw- 
iolaeth. 

Beth yw v gyntaf ? — Bvwyd ysbrydol. 

Beth yw yr ail ? — Bywyd tynimorol. 

Beth yw y drydedd ? — Un anfarwol a thragvwyddol. 

Pa fodd y dechreuodd fyw yn y gyntaf? — Cenedlwyd a ganwyd ef 

0 Dduw. 

Pa fodd y dechreuodd fyw yn yr ail ? — Cenedlwyd a ganwyd ef o’r 
cnawd. 

Pa fodd y dechreua fyw yn y drydedd ? — Drwy adgyfodiad oddiwrth 
y meirw. 

Beth yw ei dynghedfen dragywyddol ef? — Bod ar ddelw Duw, a 
chydag ef. 

Cyfifelyb i beth yw dyn heb ddadguddiadau ? — Fel Hong mewn niwl 
heb lyw na chwmpawd. 

I beth mae yn debyg pan gaffo ddadguddiadau dwyfol ? — I lamp yn 
Dawn o oleuni ; arddengys wirionedd am bob peth. 

Beth vw Ysbryd dyn ? — Canwyll Duw. 

Pa fodd y goleuir hi ? — Gan Ysbrvd Duw. 

Pa sawl Duw sydd ? — “ Mae arglwyddi lawer, a duwiau Iawer, t>nd i 
ni nid oes ond un Duw." 

Pa sawl nefoedd sydd yn bod ? — Maent yn ddirifedi. 

Pa le y bydd nefoedd y saint ? — Ar y ddaear ; ac ar bob seren a 
phlaned berffaith. 

Beth mewn gair yw Mormoniaeth ? — Cyfundrefn o wirioneddau 
dwyfol. 

Beth yw ei hoedran ? — Nid oes dechreuad dyddiau na diwedd ein- 
ioes iddi yn bod. 

Beth y w ei thynghed ? — Llanw y ddaear a’r nef a gwybodaeth a 
chariad perffaith. 

Pwy yw Joseph Smith ? — Brawd Iesu Grist yw efe. 

0 ba le y tarddodd ei awdurdod ? — O’r drydedd nef drwy angylion. 

1 wneuthur pa beth ei danfonwyd ?— I sefydlu teyrnas dragywyddol 

1 Dduw, pregethu efengyl yr hedd, a chyhoeddi gwawr y Jubili fawr i 
bawb a gredo. 

Pa lwyddiant a gaiff ei genaawri ? — Lhvyddiant cyffredinol, nes y 
bydd gwybodaeth yr Arghvydd yn amdoi y byd, fel y toa y dyfroedd 
y inor. 

Beth os ceisia dynion ei wrthwynebu ? — Ni lwyddant ; ond byddant 
fel in fin Iwch y clorianau. 

Paham hyny ? — Oherwydd fod y Duw mawr a chadarn wedi deffroi 
fel o gysgadrwvdd oesoedd i wnevd ei waith. 

Beth yw holl ffurtiau politicaidd y byd ? — Y ddelw fawr a welodd 
Nebuchodonozor, 

Beth yw ffurtiau crefvddol y b) r d hwn ? — Y Babilon vshrydol hbno 
a welodd [oan, (pan oedd ar ynys Patmos,) yr hou oedd yn llawn o 
enw au cabledd. 



PROl'HWYD Y JUBILI. 


77 


CYMMANFA MERTHYR. * 

A gynnaliwyd yn Neuadd y Cymreiyyddion , Sul, a Llun, y ISfed a’r 
19eg o Ebrill, fel y canlyn : — 

Am hanner awr wedi deg o’r gloch y boreu etholwyd Capt. Jones 
yn llywydd yn unfrydol, yr hwn wedi dechreu y Gymmanfa felarferol, 
trwy ganu mawl a gweddio, a anerchodd y dorf yn wresog, gan 
ymlielaethu ar bwysfawrogrwydd a dcfnyddioldeh y gwaith gogonedd- 
us a ymddiriedwyd i ni ; ac a ddangosodd y gwahaniaeth inawr sydd 
rhwng cyfundraethau dynol a chyfundrefn berfFaith teyrrias Dduw. 
Profodd mai dvnion yn gyfartal i’w doethineb a gyfansoddant ac a 
berffeithiant y blaenaf ; ond, mai y gyfundrefn olaf hon sydd i ber- 
ffeithio dynion ; neu fod y naill yn perfieithio ei deiliaid, a’r lleill yn 
cael eu perffeithio gan eu deiliaid anmherffaith ! Fod yr olaf mor 
afresymol ag a fyddai i ddyn geisio codi ei hun oddiar y llawr, — ni 
ellir dysgwyl gan ddynion ond yn ol y ddoethineb a feddant, — na all 
neb drefnu cynllun i’w berffeithio ei bun, nac o ganlynlad iberffeithio 
arall yn well na’i hunan, ddim mwy nag y dichon y ffrwd ddyrchafu 
goruwch ei ffvnnonell. Y T n gydfynedol a’r rhesymeg hon, amlygodd 
y llywydd fod Mormoniaeth yn sylfaenedig ar salle dwyfol, a bod y 
bywyd a’rnerth hyny yn ei holl wythienau, ei gi’au, a’i chymmalau, o’i 
phen i’w thraed ; a’i bod yn llesoli pawb drwy, yn gystadl yr iawn 
ddealltwriaeth o honi a’r iawn ymarferiad a hi. Ar y pryd daeth y 
llywydd F. D. Richards o’r America i mewn, heblaw J. Holiday, Ken- 
dall, Webb, ac ereill o Loegr, a chawsant y neua'dd wedi ei llanw o 
wrandav/wyr siriol a golygus. Galwodd y llywydd ar gynrychiolwyr 
yr holl ganglienau i hysbysu eu rhifedi, eu hansawdd, &c., yr hyn a 
wnaed fel y canlyn :--Rhif y canghenau yn nghynnadledd Morganwgyw 
18; Henuriaid 34 ; Offeiriaid 48; Dysgawdwyr 38; Diaconiaid 17. 
Bedyddiwyd er y gymmanfa flaenorol (3ydd a’r 4ydd o Ionavvr di- 
weddaf) 220. Y cyfan yn gynrychioledig yn y gymmanfa hon yn awr 
yw 965. Dangosai y llywyddion fod sefyllfa ac ansawdd eu canghen- 
au yn gysurus, llwyddiannus, a gobeithiol ; a’u bod oil, bron yn ddi- 
eithriad, mewn undeb, cariad, a chwlwm tangnefedd, ac yn mwynhau 
doniau a dyddanwch yr Ysbryd Gian yn ol eu fiyddlondeb a’u diw'yd- 
rw’ydd. Wedi hynv anerchodd y Brawd Richards y cyfarfod yn fyr a 
chynnwysfawr yn Saesoneg, a therfynodd y cyfarfod boreuol drwy 
weddi a chanu. 

Am 2 o’r gloch yr oedd cyfarfod eglwysig i’r Saint yn unig, a’r Neu- 
add yn Haw-ii iawn o lionynt. Derbyniwyd i’r eglwvs clri a fedyddiasid, 
ac yna gweinyddwyd yr ordinhad o Swpcr yr Arglwydd i’r cwinni llu- 
osog, y rhai a yinddigrifent yn y mwyniant o gariad Crist yn eu 
gobeithion, ae yn llawenydd yr Ysbryd Gian. Eglurlmodd y Brawd 
Richards ddybenion a defnyddioldeb yr ordinhad, acannogoddy Saint 
i undeb, ffyddlondeb, a chariad. Dangosodd ddaioni L)uw tuag at 
ei Saint yn yr America, drwy waredigaetliau rhyfeddol o laweu gelvn- 
ion, — eu portlii yn wvrthiol yn yr anialwch, a’u cysuro dan bob erlid- 
igaethau ; ac anerchotld y llywydd y cwrdd i’r un perwyl yn Gyni- 
raeg, a therfynodd y cyfarfod drwy weddi. 

Dechreuwyd y cyfarfod hwyrol gan yr henuriad Thomas Pugh, 



78 


PROPHWYD Y JUBILI. 


Anercho.dd y llywydd y dyrfa luosog, gan eu gwahodd i ufyddhau iV 
efengyl dragywyddol ar frys ; dilynwyd ef gan Thomas Pugh ar natur 
a swyddau yr eglwys apostolaidd, &c. Yna y Brawd Richards a 
ddangosodd pvvy yw plant Abraham, wrth pwy sv’n efelychu eu tad 
Abraham, pwy sydd o ffydd Abraham, a phwy sydd yn gwneyd gweith- 
redoedd Abraham ; fod Abraham wedi ymadael a’i gartref i edrych am 
wlad, nid felly neb ond y Saint. Arweiniwyd Abraham a’i deulu drwy 
ddadguddiadau dwyfol, felly y Saint : yr oedd y cvntaf yn dyo<ldef pob 
adfyd ; a thrwy ffydd, yr hon a biofid drwy wcithredoedd, yn dysgwyl 
4 gwlad,’ sef yr orphwysfa sydd etto yn ol i bobl Dduw. Mae pob cref- 
yddwyr ond y Saint yn dysgwyl nefoedd ddychymmygol, 4 beyond the 
bounds of time and space ’ (tnhwnt i derfynau gwagle ac ainser.) Manyl- 
o Id yn eglur ar debygolrwydd ‘ Saint y Dyddiau Diweddaf,’ i Abraham 
a’i had, ac mai ei efelychu a wnant fwy fwy etto, lies y caffout eistedd 
gydag Abraham, tad y ffyddloniaid, yn lilieynias Dduw, sef yr orphwysfa 
ddedwydd ar y ddaear, ag y bn yntau farw mewn gobaith o’i mwynliau. 
Ar ei ol ef cyfieithodd y llywydd gan mwyaf, gan ychwanegu ac annog 
v gwrandawwyr i brofi ein cyfundrefn yn onest a diduedd, gan mai felly 
y protai Duw hi yn wirionedd i’w boddlonrwvdd hwythau. Diolcliodd 
yn garuaidd i’r dyrfa am eu boneddigeiddnvydd a’u sirioldeb drwy’r 
dydd, a pherswadiai y Saint i fvw yn ddifrychenlyd ger gwydd y byd, i 
yiudrechu yn nihob dull i ledaenu y gwirionedd, ac i wneuthur daioni i 
bawb, yn emvedig i deulu y lfydd. Teifynodd y Brawd Richards wnitli 
y dydd drwy erfyn ar Dduw i’w fendithio. 

Dydd Llun am banner awr wedi deg yr oedd y Neuadd yn orlawn o 
bobl, a thread wyd y cyfarfod gan y llywydd a’r Brawd Richards, trwy 
ddangos y dull ysgrythyrol o alw ac ordeinio i’r gwahanol swyddau eg- 
lwysig — dyledswyddau, a’r anghenrheidrwydd am y gwahanol swyddau 
megys cynt; na thywalltai Duw ei farnau ar y byd yn awr cyn anfon ei 
weision i’w rliybuddio ac i gyunyg iddynt ddiddosrwydd. Yna galwyd 
dau i fod yn henuriaid yn ngliangen Merthyr, un yn Dowlais, un yn 
Pendarran, un yn Rymny, ac un yn Risca. Galwyd deuddeg i fod yn 
offeiriaid yn Merthyr, tri yn Rvmny, dau yn Caerfyrddin, tri yn Caer- 
dydd, un yn Cwmbaeh, ac un yu Cwmbychan. Dysgawdwyr — tri yn 
Merthyr, un yn Rymny, dau yn Caerdydd, dau yn Caerfyrddin, un yn 
Cwmbaeh, un yn Llanybyddar, ac un yn Pendarran. Diaconiaid, — 
Rymny un, Caerdydd dau. Yn Dowlais, galwyd chwech o offeiriaid, 
pedwar o Ddysgawdwyr, a dau o Ddiaconiaid. Yna terfynodd y brawd 
Richards drwy weddi. 

Am hanner awr wedi dau o’r gloch yr oedd y Neuadd yn llawn 
drachefn, ac yn y cyfarfod hwu ordeiniwyd y mwyrif o’r swyddogion a 
alwesid, a chydunwyd i’r gweddill gael eu hordeinio yn eu canghenau 
perthynasol ; cynghorodd a rhybuddiodd v llywydd y personau liyny yn 
bwysig ar iddynt barchu ac iawn 'ddefnyddio eu swyddau gwerthfawr, 
gyda golwg ar ddydd y cyfrif sy’n dod ; annogodd hwynt i agoryd eu 
genau mewn duethineb, ac i’r cyfan a wnant fod yn tarddu yn gywir 
oddiar gariad at, ac awydd i lesoli dyniou ; ond er dim iddynt beidio 
ag ymgecru fi dyniou cyndyn, na dadleu yn nghylch geiriau lieu gwest- 
iynau aufuddiol ; a tliaer erfyniodd ar yr boll Saint i weddio drostynt. 
Yna y llywydd Holliday, o Bath, ac ar ei ol ef y llywydd Kendall, o Bris- 
tol, a anerchasant y cyfarfod, ac ar eu hoi hwythau, yr henuriad Webb ; 


PROPHWYD JUBILI. 


79 


wedi liyny y ddau olaf a ganasant emyn o gofFadwriaeth am ferthyrdod 
Joseph a Hyrum Smith, a’u duwioldeb, a therfynwyd y cyfarfod drwy 
weddi gan yr henuriad Henshaw. 

Am hanner awr wedi chwecli pregethodd yr henuriad Thcmas Pugh 
yn Gymraeg, y Brawd Richards yn Saesneg, a’r llywydd ar ei o] yn 
Gymraeg, a’r cyfan gyda nerth a dylanwad mawr; ac amlwgoedd drwy 
y gwrandawiad astnd, a sirioldeb pawb, eu bod yn derbyn pleser, goleuni, 
| a llawenydd y Dyddauvdd nefol. 

| Felly terfynodd y Gyminanfa hvfryd a defnyddiol hon dan fendith 
Duw, er agoryd llygaid Uawer i weled gogoniant teyrnas Dduw. ac er 
cadarnhau y Saint yn y santeiddiaf ffydd ; erioed ni welsom fwy o ar- 
wyddion undeb, cariad brawdol, a phenderfyniad i fyned yn mlaen drwy 
bob erlidigaetnau a rhwystrau, nes cyrhaedd y gamp oruchel yn Nghrht 
Iesu. Yr Arghvydd grasol a’n nertho oil i barhau yn flyddlon, nes 
cyrhaedd i gwmni a gogoniabt y fryddloniaid oil gyda ein Tad yn nlieyrna’s 
Dduw, yw’u gweddi drwy Iesu Grist. Amen. 


Wii.liam Davies, 
Edward Edwards. 


| Ysyrifemryr. 


DAMMEG Y PREN A DDAYG NAW MATH 0 FFRWYTHAU ! 

Ar amser nodedig ymwelodd rhyw winllan vdd cyfoethos ;Vi win- 
Uan (b) mewn gwlad bell, can hlanu rhyw blaiiigvn fcj rh\fedd a 
ddygodd gydag ef, yr hwn wedi tyfu yn brer, o ddygai naw ( dj rhyw o 
ffrwythau rhagorol. Dewisodd, (e) a dysgodd (f) ei weision (y) pa 
fodd i’w drin, ac i wylied drosto rhag i ddim ei niweidio. Yr oedd 
wedi dwyn yehvdig (h) o bob un oT cyfryw ffrwythau gydag ef, tel y 
eaffai ei weision, a rhai o bobl y winllan, brofi eu bias; ac yna dy- 
chwelodd i’r wlad bell yn ei ol (ij. Ei weision, wedi profi bias v 
ffrwythau, a deall eu bod yn ymborth rhagorol ac iachus, ac hefyd yn 
feddyginiaetbol o bob clwyf, a ymdreehasant ddydd a nos i drin y 
planigyn yn ol y cyfarwyddiadau a gawsant. Coronwyd eu diwyd- 
rwydd a’r fath lwyddiant rhyfeddol nes y tarddodd allan ganghenau 
iraidd a Hiosog, ac amdowvd ef a blodau heirdd a pheraidd ; ac yn yr 
haf eyntaf . gorlwythwyd y pren a ffrwythau fel y rhai a ddygasai y 
gwinllanvdd ar y eyntaf. Buan iawn yr aeth son am dano drwy y 
winllan, ac y cyrchodd y bobloedd o bob cwr i ymofvn y ffrwythau. 
Aeth y gweision a llawer o blanigion o hono i barthau ereill, ae yn 
rnhob man lie eu plenid (os trinid yn ol cyfarwyddiadau y gwinllan- 
ydil) yr un fath ffrwythau a ddygid ; dim llai, na dim yn aingen ; ac 
er syndod i bawb, ffrwytldonai yn ogystnl ar benan y mynvddoedd 
mwyaf creiglvd ag yn v dyffrynoedd hrasaf, yn y pegynau rhewog fel 
yn y torrid Zone; mewn gair, ni wehvyd ef erioed yn aimldifud o un 
o’r naw ffrwyth. 

Yr oedd rhyw ormeswr (k) a ddaethai o wlad bell er’s talm, yn honi 
rhyw bawl i’r winllan, a llawer o'r bobl yn ei gredn a’i wasauaethu ; 
ond ni thyfai un o’r rhyw liwrnv o ffrwythau ar cu prenau iiwwit, yr 
hyn a barodd ihv weision rw<rn&ch wrth y gonneswr. am foci rhugorol- 
d».b flvwythau y llcill yn dwyn boll bobl y winllan braid d i’w march- 


80 


PROPHWYD Y JUEILI. 


nadoedd hwynt, a bod gobaith eu helw hwythau yn pallu. Ar liyn, 
addawodd y gormeswr yr aethai yntau i gyrchu planigyn (l) cystal, 
os nad gwell, na’r eiddynt hwy, o vvlad bell ; ac wedi iddo ddychwel- 
yd, a’i blanu, ac i amser ffrwythau ddod, gwel d arno rai ffrwythau yn 
debyg yr ohvg i’r lleill ; ond er eu siomedigaeth, wele yr oeddynt yn 
wenwyn marwol (m) i bob un a’u profent. Genfigenodd y gormeswr, 
a’i weision, waeth-waeth yn erbyn y lleill oherwydd hyn, ac am eu 
bod yn rhy falch i ofyn am blanigion ganddynt, yinosodasant arnynt, 
ac a’u lladdasant, gan feddwl y caffent hwy y pren a’i ffrwythau, ac y 
deuai pawb atynt hwy i brynu wed'yn (n). Ond er eu syndod hwy, 
a cholled fawr i holl bobl y winllan, ni thyfodd yr un o’r ffrwythau 
cyntefig ar y pren wedi hyny, oherwydd na ddysgwyd hwy gan y 
gwinllanydd na’i w ? eision pa fodd i’w drin ; ac yn fuan ei geinciau a 
grinasant, ei ireidd-dra a sychodd, a’i foncyff a bydrodd fo), a bu yr 
holl bobl yn newynu am y ffrwythau am dalm o amser, a dim i’w 
cael (p). 

Yn v cvfamser, tyfodd pren y gormeswr yn fawr iawn, ac yn lie 
ffrwythau, gorlwythodd holl adar aflan y wlad ei ganghenau, gan ei 
wneuthur yn nythfan, ac ysglyfaetbii pawb a ddeuai y ffordd hono. 
O’r diwedd, un o eryrod Cq) v gormeswr, yr hwn oedd yn llawer 
gwell na’r lleill, gan dosturio with v dyoddefwyr, a gafodd afael ar 
ryw hen lyfr (r) a ysgrifcnwyd gan weision y gwinllanydd, yn des- 
grifio yr hen bren, a’i ffrwythau danteithiol, yr hyn a g eodd awydd 
ynddo i gael pren cyffelyb iddo, ond ni allai ddirnad pa le y caffai 
blanigyn i ddechreu. O’r diwedd, pan yn syllu i wared o’i nyth ar 
gelaneddau v llnoedd a drengasent oddeutu bon y pren, gwelodd yno 
amryw suckers iraidd yn tyfu o wraidd yr hen bren, a meddyliodd y 
gallai, trwy gyfarwyddiadau yr hen lyfr, feithrin un o’r rhai hyn ya 
bren ffrwythlon ; ond gwvddai fod ei fy wyd mewn perygl os deallai yr 
adar ereill ei amcan, a thrwy ryw gyfrwysdra, llwyddodd i gael suckcr y 
a myned ag ef yn ddiangol, ac a’i planodd yn nglnvr eithaf v winllan, a 
thyfodd yn bren cadaru. Ereill, wrtli weled ei lwvddiant ef a’i bren, 
a anturiusant wneyd yr un modd, ac mor llwyddiannus ag yntau. Yn 
mhen amser, tyfodd suckers oddiwrth y suckers liyn, y rhai a blanodd 
ereill yn gyffelyb, nes yr oedd y prenan hynv yn lliosog iawn drwy y 
winlhn; ac er eu bod yn go debyg i'r hen bren ar yr olwg gyntaf, etto 
nid oedd un o’r naw math o ffrwyth yn tyfu arnynt yn un man, er yr 
honai pob un fod ei bren ef o’r un rhyw a’r pren ffrwythlon. Gan fod 
newyn tost trwy yr holl wlad, a’r bobloedd wedi clywed fod cynnifer 
o’r prenau ffrwythlon yn eu plith, ymgasglasant atynt yn lluoedd, gan 
waeddi am ffrwyth, rliag eu marw o newyn. Ar hyn, estynodd yr adar 
eu penau dros eu nythod, ac mewn llais fel llais dynion perswadiasant 
y bobl, gan ddywedvd, “0, nid oes eisieu y ffrwythau cyntefig navy- 
arh. Mae yn wir fod naw math o ffrwythau wedi tyfu arno yn y de- 
ohreu, a’u hunig ddyben oedd er profi fod y fath bren wedi bod[!], 
a’r unig gysur a ellwch gael yn awr yw cyrchu at ein prenau ni pan 
v teimloch yn newynog, a syllu arnynt yn graffach po tynaf y cra- 
fanga newyn eicli cylla; a darllenwn ninnau o’r hen lyfr hwn hancs y 
gwleddoedd a fwynhaai dynion o ffrwythau y pren cyntefig, canys 
ffydd yw y cyfan sydd yn ofynol 1 ’ch cadw yn fyw heb yinborth, dim 



PROPHWPD Y JUBILI. 


81 


ond credu yr hanes heb fwynhau, a chyrchu yma i edrych ac i wran- 
do. Beth! oni alhvch fyw ar ryru imagination ! canys ar ol cyrhaedd 
y wlad bell y cewch y naw math o ffrwythau hyny ( s )” Fcl liyn 
twyllasant lnoedd i gyrchu atynt, ac er eu bod yn gv.anhau ac yn 
nevvynu, y plant ar ol y tad&u a’u dilynasant hvd fanv, lies y gwelid 
eu hesgyrn yn wynion ar hyd wyneb y ddaear oddiamgylch i’r prenau 
hyn. 

Ond y rhai sgnwyrolaf ft) o’r bobl a’u gwrthwynebasant, gan ddy- 
wedyd mai eu twyllo yr oeddynt, a bod griddfanau y traucedigion, yn 
ngliydag arteithiau dirdynawl y newyn ar eu hymysgaroedd eu hunain, 
yn ffeithiau profadwy na allent fyw heb fwynhau o ffrwythau y pren 
eu hunain ; a chan eu bod hwy yn haeru na thyfai y cyfryw ffrwythau 
ar y pren yn awr, nad allent hwythau gredu fod y fath bren erioed wedi 
bod, nac yn dwyn y naw math o ffrwythau a ddesgrifiai eu hen lyfr ; 
canys (ebent hwy) y mae y cyssylltiadau amvahanol a pha rai y cy- 
lyuiodd .y pen anianydd bob eifaith wrth ei hachos ei hun, ynghyd 
ag esiamplau holl brenau creill y wdnllan, yn dwyn y cyffelyb firwyth- 
au yn awr ag a ddygent y pryd hyny, yn profi eich ffolineb chwi yn 
honi mai y pren hwnw sydd genych, ac etto yn gwadu ei ffrwythau. 
Achosodd hyn frwydrau crenlon rhwng y pleidiau hyn. Ymunai holl 
fyddinoedd y cyntaf yn erbyn yr olaf, er mai nid anfynycli y lladdent 
eu gilydd, a diluwio eu gwinlkn a gwaed eu hudolion. Yn v cyfiwr 
alaethus hwn y bu yr holl winllan am yspaid mawr. O’r diwedd, tos- 
turiodd y gwinllauydd WTth eu sefyllfa drnenus; a chan fod diwedd y 
cynauaf yn agosau, pan y bwriada feddiannu yr holl wdnllan ei hunan. 
wedi ei gosod mewn trefn, bw r rw y gormeswr i garchar, ynghyd a'i 
holl w r eision aymlynant wrtho, efe a anfonodd un o’i weision (u) o’r 
wlad bell o'i flaen gyda phlanigyn fel y cyntaf, fel y caflFai y rhai a 
ddewisent fwyta o’i ifrwyth, rhag marw r o bawb gan newyn cyn y deuai. 
■Planodd y gwas ef mewn llanerch hyfryd a dirgel, dewisodd a dysgodd 
y rhai y perwyd iddo (v), ac a’u gosododd i wylied dros, ac i drin y 
pren yn ofalus (canys gwyddai fod gelyniaeth farw T ul rhwng yr holl 
adar aflan ag ef), ac a ddychwelodd adref. Drwy flyddlondeb y gweis- 
ion i wneuthur pob peth fel eu gorchymynwyd, dygodd y pren hw’n 
gnwd toreitbiog o’r nn ffrwythau a’r uaw math a dyfai ar yr un 
gwreiddiol yn gymhvvys. Aeth y newyddion gorfoleddus hyn fel ar 
adenydd y gwynt i blith y werin, a raawr y cyrchu oedd yno i ymofyn 
am y ffrwythau, a phawb a ddelai yn gwledda arnynt heb arian ac heb 
bris. Ond pan glyw’odd y gormeswr hyn, brawychodd yn ddir- 
fawr, canys gwyddai o’r goreu na cllid cael y pren hwnw gan neb ond 
gan y gwinllanydd, a deallai hefyd fod ei ainser ef yn fyr (v>) i deyrn- 
asu yn y winllan. Ar hyn cofiodd am y ddichell a lwyddodd i ddy- 
fetha y cyfryw bren o’r blaen, ac a gynhyrfodd ei weision i erlid y 
lleill. Dywedodd wrthynt am berswadio y w’erin nad oedd y ffrwythau 
yn tyfu ar eu pren hwvnt, omd mai anwiredd oedd eu proffes.^ Dy- 
wedodd hefyd am iddynt berswadio y rhai a brofasant o honynt eis- 
oes, mai y ffrwythau gwenwynig a dyfai ar.ei hen bren ef oeddynt, a 
rhybyddio pawb a allant i beidio eu coelio hwynt, na chyfeillachu a 
liwynt, am fod yn amnhosibl braidd cael neb oddiwrtliynt wedi idd- 
ynt brofi o’r ffrwythau, &c., (y). Ac fel hyn llw r yddodd ei gclw r yddau 


82 


PRO PH W YD Y JCBILI. 


nes lladd y gweision* cyntefig a wylient y pren; ond er siomedigaeth 
fawr iddo ef a’i.weision, vr oedd y preu wedi gwreiddio mor duwfn, 
cynnifer o blanigion o hono wedi eu trosglwvddo ar led y winllan, ac 
yn dwyn y ffrwytliau mor doreithiog, a lluoedd o’r rhai a wadent fod- 
oldeb y pren cyntefig, vnglivd a’r rhai callaf a gonestaf o’r lleill, yn eu 
hamddiffyn, fel na allent hvyddo ; canys gelynion creulon hwn, fel y 
pren arall, oedd y rhai hyny a gaffent lawer o aur, o arian, parch, byd 
helaethwych, a gwisgoedd symiuiliw, oddiwrth y prenau ere : ll. Rhag- 
welent y byddai gobaith eu helw yn pallu os caffai y werin brofi bias 
y ffrwytliau; ac hefvd, pan ehwythai y gwynt oddiar un o’r prenau 
hyn tuag at eu prenau hwy, tarawai y fath falldod drostynt, nesgwywo 
o’u dail, crino eu cangenau, fel na chynnalient yr adar a nvthai yn- 
ddynt ; ac am na chyrchai y bobl yno i gael eu hysglyfaethn, rhai o'r 
adar a gwympasant i’r llawr, vnghyd a’u nythod, ac ni allent ehedfan 
mwyacli, ond a gnoisant y rhisgl o gynddareddf. Yr holl adar 'ys- 
glyfaethus ereill yn rhagweled wrth hyn mai cyffelyb fyddai eu tyng- 
hed hwythau cyn hir, a ymgynddeiriogasant yn waeth etto, ac a vm- 
unasant oil raewn ymgyrch aruthrol i ddial ar weision y gwinllanydd 
a’u canlynvvyr ; ac er eu hod beunydd yn elyniaethus gynt, heddych- 
asant a’n hen fam-deulu o’r diwedd, yn yr ymladdfa olaf hon, a 
llwyddasant nes gorfod i’r holl rai nad ufyddhaent iddynt hwy gyrchu 
at eu prenau, ac ymwrthod a’r ffrwythau (ond ni laddasant neb), a 
myrred ymaith yn dyrfa fawr mewn llawer o longau dros y mor 
mawri, a dychwelasant hwythau i’w nytliod, a mawr oedd y gorfoledd 
drwy y wlad olierwydd eu buddugoliaeth. Danfonent roddion i’w 
gilydd o lawenydd am gael gwared o’u gelynion, ac ymffrostient y 
caffent bob ysglyfaeth i’w crafangau bellach§. Yn ddisymwth, braw- 
ychwyd hwy yn nghanol eu gorfoledd gan ruad taranau, mellt, a swn 
storm ofnadwy. Crynai y winllan, dawnsiai y bryniau mewn braw, 
ac ysgydwai yr holl winllan fel meddwyn. Yr haul a ymwisgai sach- 
len flew yn alarwisg, a’r holl elfenau blith draphlith, fel cawl mewn 
cerwin, a ferwent, a holl brenau y winllan, ynghyd a’r adar aflan a’u 
hudolion, a glvwid o hirbell fel clindarddach drain dan grochan, ac 
ysgyrnygent ddannedd ar eu gilydd, gan waeddi, “0 na wrandawsem 
ar laisgweision y gwinllanydd! 0 na fwytasem o’u ffrwythau hwy, a 
byw yn dragywydd ! Ond darfu yr haf, aeth ein cynauaf heibio, yn 
credu eich hudoliaeth chwi ; addaw T soch i ni heddweh, ond 0 ! f-e’n 
poenir weithian yn v fflam hon l”(| Ar hyn, wele y gwinllanydd ei 
hun, a’i osgordd aneirif, yn dvfod mewn cerbydau tanllyd awyrawl, 
gan osod tan yn y cwr dwvreiniol, yr hwn a gipiodd ac a ddifaodd ar 
y dde a’r aswy bob peth o’i flaen, megvs sofl sychion, fel mai yr oil a 
ddeallid o’r gvflafan erchyll oedd ochain a dolefain.^ A chlowyd yr 
olygfa i fyny trwy lais udgorn uchel o ganol y cerbydau, yn bloeddio^ 

“ A mwg eu pocnedigaeth hwy a esgyn i fyny yn oes oesoedd.”** Ac 
adleisiodd fel llais telynau trwy’r awyrgylch, “Llawenha o’i pblegid 
hi y nef, a chwi apostolion a phrophwydi santaidd, oblegid dialodd 
Duw ami drosoch chwi.”t+ Ac unasant oil yn y chorus , “ Cyfiawn, 
O Arglwydd, ydwyt ti, Brenin y saint ; canys gwaed saint a phro- 
jphwydi a dywalltasant hwy.” Yr hw'n a ddarlleno, ystyried y ddam- 


PROPHWYD Y JTJ13ILI. 


S3 


meg hon f Er iawn ddeall y ddammeg, darllener y cyfeinadan can- 
lynol yn fanwl : — 

(a) Iesu Grist, gwel Esav 5, 1— 7 ; Mat. 20, 1 ; 21, 28 ; Luc 13, 6—8. (b) Y ddae- 

ar. (c) Yr efengyi. (<tf) Naw doniau yr Ysbryd Gh'tn, 1 Cor. 12. (e) loan 15, lfi- 
(/) Mat. 28, 20. (y) Yr apostolion, Sec. ;A) Y gwvrthiau a wnaeth Crist ei hun 

cyn sefydlu ei deyrnas. (i) Ei esgyniad i’r nef. ( k ) Y gelyn diafol, Mat. 13, 25- 
(/) Eglwys Rhufain. ( m ) Gau wyrthiau. Mat. 24, 24; Dat. 13, 13, 14. (n) Y rhai 

a Iaddasant olynwyr yr apostolion. { o ) Pan gymerwvd yr hawl ddwyfol oddiary d line- 
ar, ac yr aeth yr eglwys i’r diffaethwch, Dat. 12, 5, 6. (/?) Y newyn am yr efengyl 

drwy yr “oesoedd tywyll,” Amos 8, 11, 12. (7) Y cyntaf a wrthwynebodd eglwys 

Rhufain, ac a blannodd eglwysi ei hun. (r) Y Testament Newydd. Y suckers y\v 
holl ferched yr “lienfam,” a’u merched hwythau, Dat. 13, 18. (s) Pawb a wadant 

yr anghenrheidrwydd am y naw math oddoniau yT Ysbryd Gian drwy y byd, a honant 
eu commissi wn o’r llyfr, ac mai dyben y doniau oedd er profi gwirionedd Cristionog- 
aeth : gwel y Bedyddiwr , y Seren Gomer, a’r Diuygiwr ,. &c., ac yna 1 Tim. 4, 1,2; 

2 Tim. 3, 1 — 9; a 4, 3, 4; Judas 4, 10, 12, 19. ( t ) Yr anffyddwyr oeddynt yn gwrth- 
sefyll sectariaeth, 2 Pedr 2, 11, “oherwydd y rhai y ceblir tfordd y gwirionedd. ’r 
(u) Yr angel a welodd loan yn dyfod u’r efengyl dragwyddol yn ol i’r ddaear, Dat. 
14, 6. (u) Joseph Smith, &c. ( w ) Dat. 12, 12, ( y ) Pawb a gynllwynant, a gy- 

hoeddant, a bregethant, neu a draethant, rai o’r “mil ond un” o’r chwediau disail, 
a’r camgyhudifiadau a orlifant y wlad am y Saint. * Y merthyron duwiol hynv yn 
ngharchar Carthage, a degau o Saint dieuog ereill ar y eyfandir. f Y blast sydd 
wedi dechreu, ac yn cynnyddu fwy-fwy fel y deallir rhagoroldeb y gwirionedd. Mae 
gwywiad eu dail, crindod eu heglwysi, a’u raalldod, wedi dod yn rhy amhvg i’w gudd- 
io yn hwy. Mae eu hadfeiliad mor gyflym yn yr America, a’u barnau yn cynnyddu,. 
nes cynnaliant gyfarfodydd ymprydiau a gweddiau i geisio ireiddio eu prenau pwdwr, 
l'e, pan y mae gwaed gwirion merthyron Iesu yn dyferu oddiwrth eu dwylaw 1 Ac yn 
Mrydain, mae y blast yn fwy andwyol ar eu canlynwyr nag ar y pytatws. Dechreu- 
ant weled fod rhyw “ddarn llaw ” wedi ysgrifenu “Menetekel” ar eu prenau yn 
ddyfnach na’r rhisgl, etto Uefant, ymprydiant, rhith o hir weddiant, ac yna ymgvn- 
ddeiriogant ifelldithio, erlid, a chamgyhuddo plant Duw oherwydd eu crefydd I Ond 
crinach i’rpren po fwyaf y cnoant y rhisgl. O ydyw, mae y malldod ynrhy eglur i’w 
wadu, ac y mae hyd y nod y Bedyddiwr am unwaith yn ddigon gonest i’w addef: 
gwel rhifyn Chwefror, tudal. 69, — “ Mae y gvrynt [yr Ysbryd Gian] yn chwythu lie y 
myno,” ebe yr erlid wr hwn : ac felly y mae, ond gwael iawn yr argoelioh os mynodd 
chwythu arno ef er pan wyddom ddim am dano. “Mae yr ymadrodd hyn yn hollol 
ddarluniadol o Ysbryd y gras yn y dyddiau hyn. Ymddengys [iddo ef] fod eglwysi y 
saint, gan mwyaf drwy y byd, yn enwedig Prvdain ac America, wedi digio yr Ysbryd 
yuiaith [pa ysbryd ? pa bryd ? pa fodd y gwybu hyn, ac yntau yn gwadu yn haerllug 
yr anghen o’r Ysbryd G15n, drwy wadu ei ddoniau !], a’r Goruchaf yn dywedyd (ehe 
efe), * Af, a dychwelaf i’m lie hyd oni chydnabyddont eu bai :’ [ond hollol groes ebai 
holl arwyddion a bygythion Duw. “Mae dystrywiwr y cenedloedd ar ei ffordd,” — 
“ Efe a dery y ddaear a gwialen ei enau,” — “ Pan y cyhoeddant heddwch, heddwch, y 
daw dinystr disymwth ar cu gwarthaf hwynt,” ebe y Bibl,] o dan y ddedfryd hon 
(addefa fod) llygredigaeth yn magu yn y tv, (y ‘preu’.) anuiredd yn amlhau, a eshariad 
llawer yn oeri;” h. y., llawer yn gadael ei bren ef, ac yn mwyi^bau ffrwytban y pren 
da, pa rai a eiiw efe yn wen wy nig ; ond nid rbyfedd hyn, canys drwg yw y da, ty- 
wyllwch yw y golcuni, a gwir jw vr anwiredd gwaethaf, yn ol ei reolau deougliadol ef 
atom ni yn barhaus. Yma awgryma fou eglwysi erlidgar fel yr eiddo ef yn deilwngo’r 



84 


PROPHWYD Y JUBILI. 


cymmeriad o Saint ; neu o’r oclir arall, tra yr addefa efe fod blodau y bedd wedi co- 
roni envvadau ereill hebiaw ci bunan, ac y dengys cfe fod y Wesleyaid, er llafur yn 
agos i ddeng mil o bregethwyr/wedi lleihau dros gant a hanner y llynedd. Nid gwir 
ei ddarlun o eglwysi y “Saint,” canys yn lie moeli, a digio yr Ysbryd Gian, y mae y 
dyddanydd yn ein lieglvvysi yn wresoeach nag erioed, ac yn fwy ffrwythlon. Erna 
feddwn un pregethwr i bob cant o’r rhai sy’n lleihau, na braidd gapel y gallwn yn 
gysucus fyned iddo, na thy, na gwrandawiad, os gallant hwy eu rhwystro, cr ycwbl 
corona yr Ysbryd Gl&n eu llafur a llwyddiant yn ol dros gant yn y mis yn ami. Mae 
yr addefiad uchod yn profi eu siomedigaeth, er eu holl ymdrech, yn y cynllun a 
wnaethant er’s tro yn ol i gael yr Ysbryd, ac nid rhyfedd ychwaith, canys nid ydynt 
foddlon i ymostwng i drefn Duw er ei gael, fel y dcrbyniodd y Saint ef, a byddant yn 
amddifad o hono befyd, debygwn, fel yr addefa y Golygwr, “hya oni chydnabyddont 
eu bai.” Felly goreu po cyntaf iddo, wneyd a galvv yn ol y camgyhuddiadau 
gwarthus a gyhoeddodd ar y Saint. X Y Saint yn ffoi i Sion. § ©at. 11, 10; Salra 
11,6; 68,2; 110,5,6; Esay 9, 18— 20; 13,6—9; 24, 6, 17,21,22; Jer. 30, 23, 

24; Zeph. 3, 8; Mat. 4, ; 2 Thes. 1, 8—11 ; || Dat. 19, 23. IT Dat. 18, 20, 24 ; 

** Dat. 16, 5, 6, 7. 


CANGHEN LLANYBYDDAR. 

Bedyddiwyd un, ac ereill yn addaw ufyddhau yn fuan, er cymmaint a wingodd y 
Daniel Ddallhwnw i’nherbyn ; ond caled iddo yn awr oedd gwingo erbyn symbylau 
Duw. Clywsom ei fod mewn cyflwr drwg iawn, fel nad oes neb yn gallu deall pa 
glefyd sydd arno. Mae yn yfed llawer o ddwfr oer, gan ddywedyd ei fod yn clywed ei 
geluddion yn cynneu, ac y maeyn ceisio gan ereill i dywallt dwfr oerarei gorff, yrhyn 
a wnaed dros oriau a dyddiau. Rhuthrai allan o’i dy gan angerdd y tan tybiedig o’i 
fewn, a rhcdai i orwedd mewn llyn o ddwfr er mwyn oeri. Clywsom fod y meddyg 
yn dweyd na wyddai efe pa beth yn y byd sydd arno. Dymunem 1’r holl Saint weddio 
ar iddo gael ei ddwyn i’r iawn allan o fagl diafoi. 


C Y N N 

Y “ Casaivr Twyll ” wedi ei brofi yn 
Gurivr, lluniwr, a chyhoeddwr 


“Twyll ” ei hunan 69 

Ysbryd y Brophwydoliaeth 71 

Twyfl-ymresymiad eglur 74 


Rhodd Mam, neu y Catecism cyntaf 


Y S I A D. 


1 i Bl ant y Saint.. . 75 

| Cymmanfa Merthyr 77 

| Dammeg y Pren a ddwg Naw math 

| 0 Ffrvvythau 79 

| Canghen Llanybyddar 84 


MERTHYR-TYDFIL : 

CYHOEDDWYD, AC AR WEETH GAN D. JONES, AC AR WERTH 
HEFYD GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL. 


.JOHN JONES, AUGEAFFYDD, RHYBYBONT. 


PHOPHWYD Y JUBILI, 

NEU 

SEEEN Y SAINT. • 


Rhif. 12.] MEHEFIN, 1847. [Pris 2 g . 


DEILIAID BEDYDD. 

“YRhwn a ymddarostynga ei hun gerbron Duw gyda chalon 
■ddrylliog, ac ag ysbryd cystuddiedig, gan ddwyn ffhvythau bodd- 
liaol i’r eglwys ei fod yn wir edifeiriol am ei boll bechodau, yn 
foddlon i gymmeryd arno enw Iesu Grist, ac yn benderfynol i’w 
wasanaethu ef hyd y diwedd, yn unig sydd yn deilwng o gael ei 
fedyddio i eglwys Iesu Grist.” — Ath. a’r Cyf. 

Dylai yr henuriaid a’r offeiriaid fod yn ofalus iawn na weinydd- 
ont yr ordinhad bwysig hon, nac un arall, i neb annheilwng. Mae 
yn rhy wir fod dynion mor rhyfygus a rhagrithiol i’w cael, hyd y 
nod yn ngwlad y biblau, ac yn proffesu ei gredu, ie, mor rhyfygus 
a chynllunio gyda’u gilydd i dwyllo gweision Duw er mwyn gwawd 
a dirmyg, megys y Methodistyn hwnw yn Machynlleth ag a dyst- 
iodd wTth y pregethwr ei fod yn credu, ac yn edifeiriol, ac yn dy- 
muno cael ei fedyddio ; ac nid cyn myned i’r dwfr, ac i’r dyhiryn 
rhyfygus geisio taflu y pregethwr i’r afon, a bygwth ei foddi, 
amlygodd ei frad ; ac erbyn hyny yr oedd y lluoedd o’i bartneriaid 
annuwiol, v rhai a ymguddiasent yn y twmpathau cyn yr amser, 
yn rhuthro at y pregethwr dan fvgwth ei foddi, ac nid heb ymdrech- 
ion caled y diangodd yn fyw o’u crafangau, a hwythau yn ei ddi- 
lyn fel g\vaedgwn. Pa greadnr rhesymol, heb son am Gristionogol, 
nad arswydai rhag dirmygu ordinhad ddwyfol fel hyn ? Oni ellid 
twwllo felly bregethwyr pob enwad? Ac er nad oes genym bawl i 
rwystro neb a ufyddhant ;, r ammodau i gael eu bedyddio, etto, 
rhybyddia pethau fel hyn, ac ereill a allem enwi, ni i sylwi mwy ar 
ffrwythau addas i edifeirwch. Dichon ereill, megys Daniel Ddall , 
ragrithio yn wybodus i ni braidd, ac etto heb fod genyra brofion o 

byny, ac mai bnddiol yw oedi; canys gwell iddynt o lawer fod heb 
G [Cyf. II. 


pRornn r YT> y jruBitr. 


86 

*u bedyddio na dyfod fcl y del rhai, eryspio ein rbyddid, a clicisdo 
defnydd enllib, ac fel y gallon! eiucamddarlunio; o’r fath wefusau 
haiogedig k hyn y daw yr boll garagyliuddiadau braidd a orlifaut 
groniclau Phariseaidd ein gwlad i’n herbyn. 

Dymunem i bob swyddog gofio fod dvdd yn dod yn yr liwn v 
gofynir pa ddefnydd a vyiiaeth o bob talent a ddcrhyniodd, ac os 
na fydd ffrwyth ei lafur yno ar gael, mai ofer yw, os nad gwaeth. 
nag ofer. Nid yn ol y nifjy a fedyddio, y gwobrwyir dvn; ond yn 
ol y nifer a droa i gviiawnder, aca gadwo arbyd livvybrau cyfiawu-- 
der a dnwioldeb h)'d y diwedd, y caitf fynedfa i mewn i, ac y dys- 
gleiria fcl y ser yn nkrogwyddol orphwysfa ein Harglwydd Icsu. 
Grist. 


SEION. EI LLEOLDEB, &c, 

Dyma. destun can y patriarchiaid, a’r gwrthddrych a sngnai serch y 
prophwydi, a gobaith a dymuniad yr boll saint drwy’r oesoedd. Ym- 
ddigrifent yn y darluniadau o honi, ac i’r graddau ag y cuflent o ys- 
bryd ei Brenin, fel yr estynai nofiedydd medrus ei ddwylaw i notio, 
yr ymchwareueut trwy ffydd yn y moroedd o gariad didrai, y purdeb,. 
a’r anchwiliadwy ohid a drysorwyd vnddi erbyn y delo ei holl blunt i 
oedran cyfaddas L’w mwynhau am byth. Desgrihenty waredigaeth a 
gaflfai plant Duw yno pan y deuai ei farnau ar y byd. Mae llawer o’r 
hanes yn ysgrifenedig yn y gyfrol santaidd hyd heddyw, ac yn cael el 
ddarllen yn barhaus ; ac etto, niaesonam “adeiladu Seion,” “casglu” 
tuag yno, a’r bendithion a fwynheir ynddi, mor ddyeithr braidd yn yr 
oes hon a phe na ddarluniesid ddiiu ara dani. Ar ol y cwbl a ddywed- 
wvd am Seion, ni wyddoin fod un o’r hoH grefyddau sydd yn y byd, 
ond y <J Saint,” yn adeiladu, casglu i, nac yn deall dim o barthed i’w 
lleoldeb ; ac ni wyddant well na’u gwawdio a’u herlid hwythau oher- 
wydd eu crediniaeth yn, a’u hymdrechiadau i gasglu yughyd i, Seion, 
fcl y gwawdiai y cvn-ddiluwiaid Noah a’i deulu am eu bod yn darparu 
acyn inyned i’r arch. 

Fod dinas o’r enw Seion i gael ei hadeiladu a’i baddurno vn ogon- 
eddus cyn y delo ein Harglwydd i’w deyrnas, sydd wedi ei arddangos 
mor eglur gan y prophwydi (os credir er hyny), fel mai ofer i ni ym- 
helaethu yn awr. Tystied eu prophwydoliaethau hwynt, ynghvd a'r 
cyflawniad o honvnt i raddau drwy arwyddion yr amserau rhyfedd 
hyn, ynghvd a lleisiau. gweision Uuw. am yr anghenrheidrwvdd o honi 
yn y dyddian diweddaf hyn. Oncl ein dyben yn vr hyn a ganlyn yw 
dangos yn mha barth o’r ddaear y rbagwelodd y prophwydi Seion 
fawr y dvddiau diweddaf yn cael ersefydiu. 

Bu dinas ar yr enw hwn yn Jerusalem ; ac fel y dealler at ba un y 
evfeiria y prophwydi yn yr hyn a ddvfvnwn, nid anf’uddiol fyddal 
dangos v gwahaniaeth rhwug y ddwy ddiuas. yn ogystal a’r gwahanol 
fanau y byddent. AVeilhiau galwent y Seion ocdd yn Jerusalem, “y 



PRO I’ HIV YD T JUBILr. 


*r 

ddinas uchaf.” Gwahanwyd rhyngddi a Jerusalem gan fur mawr vn 
ei hatugylchu. Dywed haneswyr mai Melchisedec a sylfaenodd Jer- 
usalem, a’i gabv wedi hyny yn Salem. Dywed Paul, Heb. vii, 2, fod‘ 
Melchisedec yn frenin Salem ; pa un ai efe a sylfaenodd Seion, nid 
yw eglur; ond yr oedd un mewu bodoldeb yn amser Dafydd o leiaf; 
canys dywcdir ddarfod iddo, pan feddiannodd Jerusalem oddiar y Je- 
busiaid, “ennill amddiffvufa Seion; honu yw dinas Dafydd,” 2 Sam. 
v. 7. Addefwn fod amrai o’r ysgrifenwyrysbrydoledig yn eyfeirio aty 
Seion hon; megys, Esuy 36, 19, — “Canys y hobl a drig yn Seion, o 
fkwn Jerusalem.” Gofymvu, os nad oedd rhyw Sekm arall niewn 
golwg, paham yr arferai y prophwyd y rhagddodiad “o fewn ?” Onid 
i ddangos y gwahaniaeth rhwng y Seion hono a Seion arall a ddarparoi 
Duw yn noddfa i’w blantyn y dyddrau diweddaf? Ond, ebe rhywun,. 
os oeddynt hwy yn gwybod am yr oTaf, pabam y galwent y ddinas 
hono ar yr enw hwnw? Atebwn, er nad eglura yr ysgrytbyr hyn, 
etto anturiwn gynnyg yr hyn a f eddy hum ar y pwnc. Mae yr enw 
Seion o henafiaeth fawr, ae yn arwyddo y pur o galon, neu drigfan y 
rbai pur o galon. Trwy ddadguddiadau, deallwn fod Enoe yn ei : 
ddydd wedi adeiladu dinas o’r enw hwn, yr hon a gymmerwyd l fyny 
oddiar y ddaear, ae efallai mai at hon y eyfeiriai Paul yn Heb. 12, 22, 
23, — “Eithr chwi a ddaethoch i fynydd Seion, ac i ddinas y Duw by w, 
y Jerusalem nefol, ac at fyrddiwn o angylion,” &c t saint y cynddi- 
luwiaid yn fwyaf neillduol y pertbyna y teitl o “ eglwys v rbai eyntaf- 
anedig a chan eu bod hwy a'u dinas wedi esgyn i’r nefoedd, a Paul 
yn ei galw yn “ ddinas paham nad at bon y cyfeiria loan, Dat. 

21, 10, lie y gwelodd y “ddinas fawr, y Jerusalem santaidd*, yn disgyn 
o’r nef oddiwrth Dduw?” Os nad i’r ddaear y deuai,. pafodd y rhodiaf 
cenedloedd y rbai cadwedig yn ei goleuni ? “ Ae y mae breninoedd 
y ddaear yn dwyn eu gogon : ant a’u hanrhydedd iddi hi,” ebe loan, 
adn. 24 — 26. Amlwg yw mai i*r ddaear newydd, ac nid i’r un adfer- 
edig, y disgynai y ddinas bon ; ae mar ar ol, ond nid cvn, nac yn, y 
mil blynyddoedd. Ai tybied nad ynddi y triga ysbrydoedd y rhai 
cadwedig, i aros byd y derby niant y “mabwysiad, sef prynedigaeth ▼ 
corff,” ynghyd a’r angylion adgyfodedig a chyfnewidiedrg ? Os nad 
felly, nid ydym yn deal! Paul, loan, na'r prophwydi. 

Ond i ddychwelyd at banes y “Ddinas Dafydd.” Dichon fod Mel- 
chisedec, neu pwy bynag a’i sefydlodd, pan yn trefnu dosbarthiadau a 
therfynau Jerusalem, oddiar barch i rhyw Seion a fuasai cyn hyny, 
wedi enwi y ddinas uchaf, a’r olygfa hardd hon, yn “fynydd Seion,’” 
megys yr enwir dinasoedd, llawer o gapeli, a phersonau, hyd heddvw, 
mewn coffadwrraeth o, ac o barch i, rai a fnont. Ar ol Dafydd, enwid 
hi, “ Dinas Dafydd.” Nid ydym yn ammau nad adeiledir y Seion hon 
etto pan adeiledir Jerusalem, ond nid dan y cvmmeriad, nae yn ol 
darlun, y prophwydi am Scion y dyddiau diweddaf; ond mewn cys- 
sylltiad a Jerusalem, Bellach deallir y gwahaniacth rhwng y ddwy 
ddinas, a’r ddwy wlad lie y bu ac y bydd y ddwy Seion. Yn rahlith j 
llu o dystion a fcddwn i brofi mai ar gyfandir yr America .y gorchy- 
mvnai Duw i’w bobl adeiladu dinas noddfa i’r rhni o’i blant a ymgasgl- 
ent yno, svlwn, i ddechreu, ar vr hyn a ddywed Dafydd yn Sulrn 48,. 
2— S, — “ Tcgwch bro, lluwetiydd y boil fyd, yw inynydd Seiou, ytX 



88 


PROPHWYD Y JUBILI. 


ystlysau y gogledd , dinas y Brenin mawr.” 41 Canys wele yno y bren- 
inoedd a ymgynnullasant ” Felly gwelir nad i'r ddinas fach gyntaf y 
cyfeiria, ond rhyw Seion fawr yn ystlysau y gogledd, lie y deuai bren- 
inoedd lawer. Cymharer hyn a’r hyn a ddywed Esay am dani, pen. 
17. Dengys y byddai mynydd Seion ar rhyw dir yn cysgodi ag [yn 
ddarlun] adenydd, tuhwnt i afonydd Ethiopia, yr hon oedd i’r gorlle- 
win yn mhell o'r fan lie y safai pan lefarai, lie y dengys y cyfodai yr 
Arglwydd faner i holl drigolion y byd, ac yr udgana ag udgorn ; ac o 
ba wlad yr hebryngent genadau hyd y mor, sef i ddangos y “faner" 
[a ddynodai deyrnas Dduw], ac i ddwyn anrhaith i’r Arglwydd, sef 
pobl lawer yn dyfod i Seion mewn ufydd dod i’wgalwad, fel colomen- 
od i’w ffenestri, “ i le enw Arglwydd y lluoedd, sef i fynydd Seion." 
Etto, gwel Salm 132, 4 — 18: “Ni roddaf gwsg i’m llygaid, na hun 
i’m hamrantau, hyd oni chaffwyf le i’r Arglwydd, preswylfod i rymus 
Dduw Jacob: wele clywsora am dani ynEphrata; cawsom hi yn 
meusydd y coed." “ Canys dewisodd yr Arglwydd Seion, ac a’i 
chwennychodd yn drigfa iddo ei hun : gan fendithio y bendithiaf ei 
lluuiaeth ; diwallaf ei thylodion a bara." Ie, cant eu gwala a’u gwe- 
ddill o ymborth yn Seion, pan y bydd yrholl rai a ryfelant i’w herbyn 
hi a’i thrigolion yn trengu o eisieu. Am “ faesydd y coed," pe buasai 
y darllenydd wedi teithio gyda ni drwy prairies yr America, buasai yn 
barod i addef fod yr hen Ddafydd wedi eu gweled, ac yn gynefin iawn 
a hwynt yn ol ei ddarluniad. Nid yn 44 maesydd y coed " yr oedd 
44 dinas Dafydd." Yn yr America y mae maesydd, fel dolydd neu 
weirgloddiau yn ugain milltir o hyd a lied, weithiau llai ac weithiau 
yn fwy, ac wedi eu hamgylchu a choedydd, Dywed Esay fod Sionyn 
anialwch. 

Sylwer ar ddarluniad Mica, pen. 4, o’r Seion dan sylw, — “ A bydd 
yn niwedd y dyddiau i fynydd ty yr Arglwydd fod wedi ei sierhau yn 
mhenau y mynyddoedd ; ac efe a dd^rchefir goruwch y bryniau, a 
phobloedd a ddylifant ato. A chenedloedd lawer a ant ac a ddywed- 
ant, Deuwch, ac awn i fyny i fynydd ty yr Arglwydd, ac i dy- Duw 
Jacob; ac efe a ddysg i ni ei ffyrdd, ac yn ei lwybrau y rhodiwn, 
canys y gyfraith a a allan o Seion, a gair yr Arglwydd o Jerusalem." 
Addefir na fyddai le i gynnifer yn “ ninas Dafydd,” yr hon nid oedd 
yn filltir o’i chylch. Amltvg yw mai gwaitli sydd heb ei gwblhau yw 
hyn, oddiwrth adn. 7, — “ A’r Arglwydd a deyrnasa arnynt yn mynydd 
Seion o hyn allan byth," sef yn bersonol. Ond darllener y gweddill 
o’r bennod, a gwelir fod y prophwyd yn darlunio cyfyngder Seion cyn 
ei buddugoliaeth olaf hon, panyn ymgasglu, yn darparu, ac yn adeil- 
adu eu dinasoedd cyntaf. 44 A thithau twr y praidd, castell merch 
Seion, hyd atat y daw, Ye, y daw yr arglwyddiaeth benaf, y deyrnas i, 
ferch Jerusalem. Paham gan hyny y gwaeddi waedd ? - Onid oes 
ynot frenin ? A ddarfu am dy gynghorydd ? [atebwn, do, lladdwyd 
ef yn ngharchar Carthage,] canys gwewyr a’th gymmerodd fel gwraig 
vii esgor [oherwydd hyny]. Ymofidia a griddfana fel gwraig yn es- 
gor, canys^ yr awr hon [yn fuan ar ol lladd ei chynghorydd] yr ai di 
allan o’r ddinas [ni raid gofyn pa 44 ddinas," canys ni wyddora ond 
am un ddinas yn yr oes hon a broffesa fod wedi ei hadeiladu dan gyf- 
anvyddyd Duw drwy ei chynghorydd], athrigiyn y macs [‘ maesydd y 


PROP H W YD Y JUBILf. 


89 


coed,’ anialwcli yr America efallai, lie yr alltvidiwyd ugeiniau o filoedd 
o’r Saint o’u dinas y llynedd, ar ol i’w ‘cynghorydd' gael ei ferthyru 
yn ddieuog] ; ti a ai hyd [allan o gyffiniau] Babilon [sef raam put- 
teiniaid y byd, ac o l)lith ei holl dylwyth] ; yno y’th waredir; yno 
yr achub yr Arglwydd di o law dy elynion. Yr awrhon [sylwer mai 
yn ‘niwedd y dyddiau,’ pan y bydd y Saint yn casglu i, ac yn adeil- 
adu Seion, y bydd liyn] llawer o genedloedd a ymgasglant i’th erbyn 
[pa genedl sydd heb wawdio a dirmygu y meddylddrych o adeiladu 
teml na dinasoedd drwy orchymyn Duw yn yr oes hon?], gan ddy- 
wedyd, haloger hi, a gweled ein llygaid hyny ar Seion,” ebe pawb, yn 
enwedig y rliai sy’n cyfenwi en capeli ar yr enw hwn. “Ond (druain 
ydynt) ni wyddant liwy feddyliau yr Arglwydd, ac ni ddeallant ei 
gynghoref; canys efe a’u casgl hwynt fel ysgubau i’r llawr dyrnu. 
Cyfod, merch Seion, a dyrna,” am y trodiweddaf am byth, canys wedi 
liyny, “ ni chyfyd cenedl yn erbyn cenedl, ac ni ddysgant ryfel mwy- 
ach.” Ni raid dweyd fod hyn heb ei gyflawni, na thebygolrwydd y 
bydd yn fuan. Dywed Zechariah, pen. 9, 9, — “ Bydd lawen iawn, ti 
ferch Seion, wele dy frenin yn dyfod atat.” Pa bryd ? Ateba adn. 
10, — “ A’r bwa rhyfel a dorir; ac efe a lefara heddwch i’r cenedloedd 
[crediniol], a’i lywodraeth fydd o for hyd for, ac o’r afon hyd eithaf 
y ddaear.” Nid yw hyn wedi ei gyflawni ycliwaith, ond ei ddechreu 
yn unig. 

Profa Dafydd trwy yr hyn a ganlyn, tuhwnt i ddadl, mai gwaith 
-mor ddiweddar a’n hoes ni fyddai adeiladu y Seion y cyfeiria ati, Salm 
102, 13 — 16, — “Ti a gyfodi ac a drugarhei wrth Seion; canys yr am- 
ser i drugarhau wrthi, Ye, yr amser nodedig a ddaeth.” “ Felly y cen- 
edloedd a ofnant enw yr Arglwydd, a holl freninoedd y ddaear dy 
ogoniant: pan adeilado yr Arglwydd Seion y gwelir ef yn ei ogoniant.” 
Pwy a liaera fod yr Arglwydd wedi ymddangos yn ei ogoniant hyd yn 
hyn? Pan y delo, “ daw yr Arglwydd fy Nuw, a’i holl Saint gydag 
ef,” ebe y prophwydi. Os daethant, pale ymaent? Os nad ydynt 
i’w cael, yna addefir nad yw Seion etto wedi ei hadeiladu ychwaith. 
Ilefyd, sylwer fod y Seion hono oedd yn Jerusalem mewn bodoldeb 
pan lefarodd Dafvdd y geiriau hvn ; a dywed, “ Hyn a ysgrifenir i’r 
genedlaeth a ddel.” Profasom eisoes yn y gyfrol gvntaf o’r Prophwyd 
am fynediad rhan o lwyth Joseph drosodd i’r America yn gyflawniad 
o lawer o brophwvdoliaethau ; hanes llyfr Mormon, a chasgliad gwe- 
ddillion Joseph a llwythau Israel i Seion. Profwyd hefyd y darparai 
Duw ddau ganolbwynt neu fan i’w blant ymgasglu iddynt i gael gwa- 
redigaeth, fel y dywed Joel ac ereill pan’yn darlunio y dinystr a ddel 
ar annuwiolion yr holl ddaear, pan y hydd Judah wedi dychwelyd o’i 
chaethgludiad olaf, aQ adeiladu Jernsalem, “canys bydd ymwared fel 
y dyw r edodd yr Argiwydd yn mynydd Seion , ac yn Jernsalem , ac yn y 
gweddillion a alwo yr Arglwydd.” Ac wedi vstyried y cyssylltiadau 
hvn, paham nad yniddengys mor resymol i bob meddwl diduedd fod 
Seion i gael ei sefydlu ar y cyfandir gorllewinol, a gweddillion Joseph 
sydd yno yn byw i ymgasglu iddi, ag ydyw addef y bydd llwyth Judah 
yn ymgasglu i, ac yn adeiladu Jerusalem ar y cyfandir hwn, He y cant 
hwythau ymwared? Ac mewn ^wirionedd, pwy a ddichon gredu yr 



TROPHWYD Y JUKIM. 


W 

ysgrythyrau, ac ainmau y naill na’r Hall ? O’n rhan ni, tybiwn fod 
hyny yn amnhosibl. 

Gan fod ein gorchwy] o brofi sefyllfan Seion yn dibyuu ar ei dad- 
gyssylltu a’r Seion hono oedd yn Jerusalem, cawn y gwabaniaeth lle- 
Rwl yn eglur gan Esay, pen. 62, — “Er mwyn Seion ni thawaf, ac er 
mwyn Jerusalem ni ostegaf, hyd onid elo ei chyfiawnder hi allan fel 
riysgleirdeh, a'i hiachawdwriaeth hi fel lamp yn llosgi, a’r cenedloedd 
a welant dy gyfiawnder, a’r boll freninoedd dv ogoniant. Ynay gelwir 
arnat enw newydd, yr hwn a enwa genau yr Arglwydd. Byddi hefyd 
yn goron gogoniant yn Haw yr Arglwydd, ac yn dalaeth [nid amher - 
edraeth] freninol yn llaw dy Dduw.” Feall atnryw daleithiau fod dan 
yrun freniniaeth. Nid rliyw le bach, ac, nid un, na dwy, na chant, o 
ddinasoedd a fydd yn Scion, os gwyddoin ni rywfaint am dani ; ond 
bydd digon o le vno i lawer o genedloedd fyw a bod, a digon o dir i 
bob un gael gwinllan o’i eiddo ei hun, a bwyta o’i ffrwyth, heb neb 
>V ddychrvuu. 

Metha riiai a deall pa fodd y dichon Seion fod yn yr America, a’r 
prophwyd yn dweyd pan adferid Israel y byddent yn un genedl ar 
fynyddoedd Israel, ac nid rhau o bob tu i’r mor mawr fel y dywed y 
Saint. Ac addefwn mai cwlwni go galed yr ymddengys hwn a ar y 
cvntaf, etto nid ywhyd y nod symud y mor yna oddi rhyngddynt ond 
peth hawdd er cyssoni gwirioneddau ! Dywedodd Esay lawer o blaid 
y Saint cyn liyn ; a chan mai efe a’n harweiniodd i’r rhwyd hon, os 
rhwyd hefyd, dysgwyliwn iddo ein dwvn drwyddi hefyd ; a dim hwy 
na’r galwad, dyma efe with law* fyth, adn. 4, — “ Ni ddywedir mwyach 
am danat gwrthodedig; am dy dir ni ddywedir mwy, anghyfannedd ; 
eithr ti a elwir Hephsibah ; a’th dir, Bulah ; canys v mae yr Arglwydd 
yn dy hoffi, dth dir a briodir Yn nyddiau Peleg y rhamvyd y ddae- 
ar, Gen. 10. 25. Pan y dywed Moses, Gen. 1, 9, ddarfod i Dduw 
gasglu y dyfroedd odditan y nefoedd i’r un lie, onid oedd yr holl dir o 
angenrheidrwydd yn yr un lie? A phan y deloyr amseroedd adferiad 
poh peth ag y sonia Pedr, yn Act. 3, ac ereill, am dano, unir yr holl 
ynvsoedd a’r cyfandiroedd a’u gilydd fel yr oeddynt. Terv loan yr 
hoel hon i le cadarn, a selia y pwnc i fyny o’n plaid, Dat. 16, 20, — 
W A phob ynvs a ttoodd ymaith,” canys heb foroedd anmhosibl fod yn* 
vsoedd. Ac nid ar fynydd , ond ar fynyddoedd Israel, y bydd y gwa- 
rediirion, pa rai a fyddant yn ddirifedi, am a wvddom rii. Yr hyn a 
brnfir yw y bydd un brenin , a'i enm n i lytrndraeth yn un droft yr holl 
ddaear . Ac felly mae ein pwnc wedi ei brofi scrch sycliu y moroedd 
i hyny ! 

Wedi profi mai yn yr Anlerica yr adeiledir Seion yn fvr am y tro 
hwn, ecisiwn gyfleusdra etto i ddangos yr anghenrheidrwydd o honi, 
ei defiiyddioldeb, ei gwychder, a’i gogoniant, ynghyd a’r galwad i ym- 
gasglu yno, a’r perygl o heidio myned. Ike. 

Y “ CASA ivn TWYLL” WEDI EI BROFI YN GARWR , 

LLUN1W R, A CHYHOKDDW'R, *' TWYLL ” EI 1IUNAN. 

( Parh ad v t tidal. 75 o Brophwyd Mawrth.) 

Addefwch hefyd eu bod yn gwncyd coffa o farwolaeth yr Arglwydd 



insoi»H\vyl> y ibBlr.i. 


n 


'drwy y Sacrament, da iawn etto, canvs haera erlidwvr ereifl nftd vdym ; 
ond coelir chwi ganddvnt, gobcitliiwo. Rhinweihh 1 v cyfrifir hyn yn 
mhawb ; a gobeithiwn na chyfrifir yn dwyll yn y Saint. Addefwrh 
hefyd na feiddiasant gyfranu o’r elfenau li yd nes eu bendithio. Ewch. 
yn mlaen, gyfuill, niae y Saint yn gwella yn siwr. Ar ol hyn o waith, 
«rfyniodd yr offeiriad ar ei frodyr i gvd-weddio ar i Dduw roddi egluf- 
had ei ‘ Ysbryd,’ meddwch. Gwell fyth ! Goreu po fwyaf a gaffent 
o eglurhad yr Ysbryd Gian, onide ? Nid neb ond anffyddiwr rhydd 
a’u gwawdiasai am dwyllwyr, oherwvdd eu duwioldeb addofol hyn. 
Da fyddai i chwi a’cli cylfeiyb efelychu v Saint fwy yn hyn, a gwario 
llai o’ch amser prin yn eu caniddariunio a’u gwawdio. Ond ohwareu 
teg o bob tu. Efallai mai yr arferyd y dwfr yn v cyramun aystyriwch 
yn ddigon o dwyll i gondemnio yr oll a wnant. yr» ddiwahan ! Wei, 
pwyswn hyn hefyd yn nghlorian hoblogaidd vroes. i ddechreu ; ac yna 
yu yr nn wirioneddol. Addefwch mai arddmis^sind o dywalltiad 
gwaed Crist yw cynnwysiad v ewpan ; o’r troreu, telly ninnau ; ond, 
oni ddaeth allan o’i vstlys santaidd li ddwer a gwaed,” paham na ar- 
ddangoswch y ddau, neu y naill yn ogystal a f r Hall ? Atebwch chwi 
neu ryw un arall drosoch ag a feddo fwy oddoethineb ddynol osgalla, 
Etto, pa un ai dwfr pur, ynte cvmmysgedd aflan a gwenwynig o log- 
wood, gwirod, a drugs ereill meddwol, yw’r puraf a’r addasaf i arddan- 
gos peth mor bur a dihalog a gwaed Crist ? Ai tybied y cymmeradwya 
Duw win aflan yn y cvmmun yn fwy na dwfr glan ? Gwnaiff, ebe 
chwaeth y meddwyn yn unig. Wedi colli y resymeg o 4 arddangosiad,' 
eliangwch i’ch twyll dan waeddi, “y mae gorchymyn o blaid arferyd 
gwin.” Wei dilynwn chwi yna hefyd, canys y mae genym air neu 
ddau ar hyna etto. Y gair *• cicpa/i’ a jreir yn yr ysgrythyrau lie y 
dywedwch chwi “ girin ac er y dadleu’a rhai oddiwrth gerydd Paul 
i’r Corinthiaid, mai diod feddwol oedd yu y ewpan vno, nid yw hyny 
yn un prawf mai dyria a arferodd, nac a orchvmvnodd Iesu Grist; pe 
<buasent hwv wedi cael eu twyllo neu gnmsvnied am y sort o win yn 
Corinth, nid dyna eu hunig drosedd. Profa Crist yn Luc xxii, 18, 
Mai “ ffrwyth y winwydden,” yn ddieplesedig, a ddewisodd efe pryd 
hvny ; sef, o’r un natur a phurdeb ag a yf gydu liwynt etto (paham 
etto os nad cynt ?) yn newydd yn nheyrnas ei Dad, pan fwytant ar ei 
ford yn ei deyrnas. Ni feiddia neb ddweyd mai diod feddwol fydd 
yno, debygwn ; ac felly ni allant ddweyd mai un feddwol oedd y Hall, 
oherwydd mai cyft'elyb y ddau gwpan. Ai gwlybwr felly, ynte diod 
feddwol a arfera ein cyhuddwyr yn y cymnnm? Os am orchvmyn vr 
ydych, deuweli yn mlaen law yn Haw a’r Saint i gadw y gorchymynion, 
neu eu banner, cvn eu condemnio hwynt. Oes, y mae gorchymynion 
pendant i fod “ yn awydaus i bropiiwydo, ac na waukrodwch lefaru 
a thafodau llewyddion. ,, Pa le yr ydyrh yn awr, gyfeillion? Deuwch 
yn mlaen etto, mae gorchymyn i eneinio y cleifion ag olew, ac arddodi 
dwylaw er dcrbvn iechyd. Pwy yw y hlaenaf yn awr? Yn mlaen yr 
ailf y Saint etto yn gvflyni, gosododd Duw yn ei eglwys apostolion, 
prophwydi, a'r boll ddoniau yshrydnl. Ufyddha y Saint i’r oil o hon- 
yut. A gafodd rhai o honoch cliv.i bawl i’w dirymu ? Os do, atebwch ; 
os nnddo, pwy o honoch a all datlii careg at y Saint am arwyddo drwy 
cifen bur, y dwfr a dduetli o )sll\$ wauedig cu Harglwidd? krbyn 



92 


PROPHWYD Y JUBILI. 


hyn clywaf chwi oil yn canu yr hen ibsi dixit. “Mae y pethau ynayn 
afreidiol yn yr oes oleu hon.” Wei dyna chwi yn eich rhwyd eich 
hun felly ; pwy a gondemniai enwad cyfan yn dwyllwyr gyneu am yr 
hyn a ystyriwch chwi yn wyrni yn un o’r elfenau perthynol i un ordin- 
had ! Ac yn awr yn gallu diflanu y cyfan braidd eich hunain ! dyma 
beth yw “ hidlo gwybedyn a llyncu camel,” debygwn ! Ond denwn 
yn nes etto er terfynu y ddadl ; creda y Saint bob gorchymyn, a’r un 
dan sylw hefyd ; credant mai ffrwyth y winwydden fyddai yr addasaf 
yn y cyramun, a hyny a ddefnyddiant pan y gallant eigael : hydhyny 
mae ganddynt oddefiad oddiwrth sefydlwr rhesymol y ddefod i ddef- 
nyddio yr elfen nesaf ato o ran purdeb ; oes, a ffeithiau digonol i 
•brofi cymmeradwyaeth eu Duw o hyny. A dylech wybod mai fel 
nyni y gwnelai canrifoedd boreuaf yr eglwys. Gwyr y Saint beth y 
maent o’i gylch, er fod eu gwawdwyr ffol yn cablu y pethau na 
wyddant o’u herwydd, ac yn tynu arnynt eu hunain ddinystr huan. 
Erbyn hyn, diflanodd y “ twyll” o hyn hefyd, a’r gwirionedd sydd yn 
gloywi po fwyaf ei trinir. . Am eich ffregod o fod yr offeiriaid yn 
gallu cysgu pan y mynont, yr hyd y dewisont, ar yn ail, a bod yn 
rhaid iddyntgolli eu hysbryd eu hunain fel y caffai Ysbryd Duw fen- 
thyg eu tafodau, &c., afreidiol dweyd mai chwychwi yw tadws hwna ; 
gwelir ar ei ruddiau mai brawd undad i'r lleill yw. Pwy a welodd 
ddynion a allent wneyd felly? os gwir, dyna i chwi wyrth ! Ni 
wyddem ni o’r blaen fod ysbryd dyn yn ymadael ag ef pan gysgo 1 
Ffei ddyn ! ! Mae yr enghreifftiau a roddwch o'r llefaru a thafodau yn 
enghreifftiau o gof anhvgoel hefyd ! Difyrus iawn genych yw gwaw- 
dio pethau santaidd fel hyn l Ac addefwch ar yr un pryd na wyddech 
yn y byd beth oeddent, ond gwyddech fod Belzebub yn eu deall ! pa 
fodd y deallasoch hyny ? Cofiwch mai gweision haerllucaf a mwyaf 
rhagrithiol Belzebub a waeddent Belzebub uchaf, hyd y nod yn ngwyn- 
eb Mab Duw. Mae eich brodyr erlidgar, sef Gwcw y Don, &c., wedi 
cyhoeddi, nad yw y Saint yn gwneyd dim rhith neu ymddangosiadau 
,o'r doniau yn eu cyrddau, ond mai cehvydd yw eu proffes gyhoeddus 
o hyn; ond am danoch chwi, diolch i’ch dwlni, mae eich tystiolaeth 
chwi o blaid y Saint, a dysgwylir i bawb eich credu yn hyn fel yn 
mhob peth arall. Prawf hyny ein tebygolrwydd i’r eglwys apostol- 
aidd, wrth yr hon y patrymwn yn mhob peth. Wei, dyna ddigon er 
terfynu y ddadl o’n plaid am byth, gobeithiwn. Nid yw anwybodaeth 
y personau o’r hyn a lefarent mewn tafodau dieithr, yn profi twyll y 
Mormoniaid, ddim mwy nag yr oedd eiddo y Corinthiaid yn eu profi 
hwythau yn dwyllwyr; h. y., os gwiw cynnyg i chwi eiriau Paul 
mwyach. Yn 1 Cor. xiv, 13, profa Paul na wyddai y llefarwyr hyny 
beth oedd un sill o’r hyn a lefarent; — “ Yr hwn sydd yn llefaru a 
thafod dyeithr, gweddied ar iddo allu cyfieithu.” Os gallent, pa- 
ham eu hannog i wcddio am allu! Yn adn. 14, dywed fod ei “ ddeall 
yn ddiffrwyth ,” pan lefarai a thafodau. Gwelir eich twyll chwi a 
chywirdeb y Saint yn eglurach etto yn adn. 2, “ Canys yr hwn sy’n 
llefaru a thafod dyeithr, nid wrth ddynion y mae yn llefaru (pam y 
condemnia dynion am na ddeallent ynte?) ond wrth Dduw; canys 
nid oes neb (dynion) yn gwrando (yn ddeallus) ; er hyny ynyr ysbryd 
y mae efe yn llefarn dirgeledigaethau.” Pa fodd y dysgwyliwch chwi 
ddeall, ynte? Nid llefaru Hebraeg wrth Roegwr, na Saesneg wrth 



FROPHWYD Y JUBIf.I. 


95 


luddew oedd hyn fel yr esbonia eich dwlni duwinvddol chwi ; ond 
hollol anneallus oedd y llafariad i bawb, byd nes ei cvfieithid drwy 
y “ ddawn o gyfieitliiad” drwy Ysbryd Duw. Pe deallasai v digred y 
tafodau, ni buasent yn dweyd “eu bod yn ynfydu.” Gwel adn. 23. O 
na, dirgeledigaethau ydynt eiddo yr Arglwydd, ac efe yn unig a all 
eu begluro drwy’r cyfieithiad. Felly y dywed y Saint befyd. “ Am 
hyny tafodau ydynt arwydd,” nid i achosi rhai i gredu, ond arwydd 
o’u seliad mewn anghrediniaeth ; canys “ ni’m gwrandawaot felly (sef, 
drwy wefusau estronol, neu dafodau dieitbr) medd yr Arglwydd.” 
Felly nid rbyfedd i chwitbau druan galedu fwy fwy wrth glywed yr un- 
rbyw arwydd ; oherwydd felly y bu, y mae, ac y bydd, “ medd yr Ar- 
glwydd.” “Dyn anianol nid yw yn deall y pethau sydd o Ysbryd Duw', 
canys ffolineb ydynt ganddo ef ; ac ni all ychwaith, oherwydd yn ys- 
brydol y bernir hwynt.” 0 achos eicb amddifadrwydd o Ysbryd Duw, 
sef ysbryd y brophwydoliaeth , y gwawdiwch bethau mor santaidd ; 
canys pethau Duw ni ddeall neb ond drwy Ysbryd Duw. Felly arbob 
gair profwcb eirwiredd y Saint, a’u crefydd, serch cyhoeddi eich twyll 
eich hun ! Am y cynlluniau dirgelaidd y dywedwch sydd gan y Saint 
i wneuthur marsiandiaeth o bobl ; cyffelyb i’ch haeriad, “ eu bod yn 
honi bod yn olynwyr i'r apostolion” ydyw ; heb un sill o wir ynddynt fel 
y rhaid y gwyddoch os buoch gyda y Saint. Pe gallasech gyhoeddi rhy w 
beth gwaeth, diau mai melys fuasai genych wneyd. “ Marsiandaeth ,r 
aie? teilynga pawb hyn yn fwy na’r Saint. Ond ofer helaethu, canys 
yn ein byw ni allwn ganfod dim twyll drwy’r cyfan, ond eich twyll 
chwi. Cymmered Mr. Rees vchydig o' v pills hyn befyd gyda chwi; 
i'e, llvnced ein holl erlidwyr eu dose fel y carther yr aflendid oddiar eu 
cylla, er eu lies, a’u dwyn i garu gwir yn lie caru celwydd yw’n dy- 
muniad dyna’r cwbl. 


MEIR1ADOG” FAWR EI DRW ST 0 LANFAIR CAEREINION 
WEDI FFORFFETIO EI BEN I FOD YN FOOTBALL!! 

Cofus i’r gwr uchod ysgrifenu i’r Bedyddhvr , epistol gw r arthus yn 
erbyn Robert Evans a’r Saint, gan ei herio i ddadleu ag ef drwy’r 
Bedyddiwr. Gwrthodai R. E., oherwydd na chyhoeddai y Bedydd - 
iwr amddifTyniadau, namyn pob drwg yn erbyn y Saint. Amheuodd 
“ Meiriadog" hyn mor gadarn nes yr addawodd o tlaen tystion “ y 
rhoddai ei wddf i’w dori, a’i ben yn football, os na chaffai yr eiddo R. 
Evans yinddangos yn y Bedyddiwr fel yr eiddo ereill.” Yihwancgodd 
am i R. Evans anfon ei ohebiaethau iddo ef, ac y mynai efe eu cael i 
mewn yno. Ond gwelir oddiwrth a ganlvn pa fodd y cyflawngdd ei 
adduned, serch ei bod ar gost ei ben ei lmn : — 

Mr. Gol., — “ Hyshys i ddarllenyddion y Bedyddiwr ain Medi y 
flwyddyn ddiweddaf, drwy ddesgrifiad Mr. Meiriadog ei lnm, fad dad! 
i fod rhyngddo ef a ininnau drwy’r Bedyddiwr . swmyr lion oedd, — Ki 
fod ef i brofi bodoldeh eglwys Dduw liel) y (Ionian \ sbrydol vnddi : a 
niinnau, o’r ochr avail, i brori yr addcwid am, ytighyd a’r anghen- 
rheidrwvdd o’r doniau yshrulol cyn y gallai dcilyngu y cymmeriad o 
fod yn eglwys i Dduw. Addawodd os aiilbinvn fy llytluruu iddo ef 



-54 


paoiurwyc t jumit. 


byddai iddo en hanfon i’r Bedgddiwr, ac yr anfonai ef y llythyr 
vvntaf yno i*i n galw i’r maes. Ond yn lie hyny aiifonodd yno restr o 
enwau drwg armif, inegys “ twyllwr “ Golwg geinioglyd,” “ arcli- 
■dwyllwr v gogledd,” yn pregethu “ gwyrth llvsnafedd,” a’m hod yn 
myiied i duvs try w y n wyrtbiol, &c., &c. Ie, dyuia fel y dechreuodd 
y ildadl cyn cynnvg nn prawf i’w bwne ! Ar v cyntaf meddyliais i, a 
phawb a’r a glywais, nad oedd ei flacardiaeth a’i gaingyhuddiadau 
■ceerus yn teilyngu uu atebind, ac na ellid dysgwyl argyhoeddi dyn 
•mor rhydd, gvdag ysgrythyr na rheswm. Or.d tun’r diwedd proffwyda 
Meiriadog na chcid clywed guir byth oddiwrth “ ben twyllwr y gog- 
ledd,” yn ol ei dyb ef ! Tebyg mai er darostwng ei hun islaw fy sylw 
y gollvngodd allan y froadside cvwilyddus, enllibus, ac anghristion- 
ogol h\v» i ddechreu. Ac erbvii ei orphen, meddyliai y llwyddodd i 
hynv. Ond ysgrifenais at.o amddiffyniad o’r hyn a addawswn, ynghyd 
a syl-.vadau ar ei ysgrif, dymunais arno ei anfon i’r Bedgddiwr yn ol 
<ei addewid gadarn. Cefais ddigon o le i ddeall ddarfod iddo ei dder- 
byn, a dysgwvliais o fis hwy gilydd am ei weled yn y Bedgddiwr ; ond 
dim ni welais! Fel hyn, er y pryd hvny, daeth. ac aeth yn eu cylch 
and loer heb na hew na meiv oddiwrth y challenger mawr, na’m ham- 
dditryniad innan ’ ! Ychwaith ni chlvwais am ei dranc, ond clywir 
•ami uu yn dweyd yrna a thraw fod Meiriadog wedi ffoejfeiu ei ben i 
mi, fwy nag v darfn loan i Herod o lawer. Ac nid nnnhebvg iddo 
wneyd hyn yn ei awydtl mawr i wirio ei gau-brophwydoh&etli uchod ; 
sef nad atebwn ef! 

“ Mae genyf gopi o’m llythyr, ac amcanaf ei gyhoeddi’os bernir fod 
jrr hy u a ddvfynir o’i eiddo ef yn deilwng o’i osod o flaen y cyhoedd. 
Cvmmaint a hvna am addewid (gwerth pen !) Meinadogyn fawr ei 
drwst ! Dvlasai adnabod y Bedgddiwr yn well ; cafodd ddigon o 
brofion i’r gwrthwvneb. “ Goreu y ddvsg a brynir,” ebe’r hen air. 
Cofied yntau miill ai gollwug allan fy llythyr dnvy y Bedgddiwr , neu 
beidio a bod irfor barod o wystlo ei benglog, rhag ofn yr adduneda 
•ei roi i’r rhai sy’n myned oddiaingylch v wlad i chwilio am benglogau . 
Beth pe y daliai y rhai hyny ef at ei air! Am danaf ti nid oes yn ei 
benglog ddiiii a chwenychwn, a chanintaf iddo gael yr hawl a roes i 
nn o liono ar vr aminod o fod iddo wneyd gwell defnydd o’i ben o hyn 
allan na chablu y pethau na wyr, ac na ddewisa ddeall o’u herwydd ! 

“ Y dyddiau diweadnf a wawriodd, 

A’r angel a draethodd y drefn ; 

Yr Iesu ddewisodd ei weisiou 
1 drin ei achosion drachefn. 

Mae heddyvv yn galw rhai guaelion, 

.A’r doethion yn cilio naill du, 

Ond pan ddel ei hunan i Seion,’ 

Bytld gwae i elynion ei lu. 

R. Evans, Gian Conway 


NEWYnniON O’R *• GAVERSYLL BLAENAF.” 

Be dan o r brodyr oedd yn newpi-syll “ CovuriU Waft's” ar eu taith 
nior belled l'r gurllewiu a Pat bio. Yub cawxunt 170 o’r “ Fyddin 



PROFHW YD Y JT7MLJ. 


9 * 

Pormonaidd" yn gauafu, a’r gweddill o’r 500 a oresgynasant ddinas 
A! p assn, yr hon a gynmvysa tua 5000 o drigolion, ac yn mha fan y 
tlaliant alhvedd y fynedfan rhvnig y mynyddoedd creiglyd ; ac ni all 
byddin fyned o Mexico i California ond tiwy y bwlch cyfyng hwn. 
Gan fed y gauuf yn trymhau, arosasant yina, gan adeiladu gwrth- 
gloddiau, ac amddiffyiifeydd cedyrn, dan arolvgiad henaduriad A. 
Babbitt, yr hwn a ddethuhvyd gan y llywodraeth. ac a anrhegwyd a 
swydd ucliel yn y fyririin Ainerirar.aidd. Yr oeddynt oil yn iach a 
chysurns pun y gadawodd yr haneswyr hwynt. With ddychwelyd, 
yn ystod tua cb waiter blwyddyn o deithio drwy’r goedwig heb tia 
■ffordd nac arweinydd, yspeiliwy d hwynt dair gwaith o’u cetfyluu a'u 
hymborth gan yr Indiaid, a rlioisant iddynt fulod yn eu He. Eu 
foiling lumaoth braidd drwy’r amser oedd cigy Buffalo,)' rhai awelent 
yn finteoedd liiosog drwy’r wind, ac yn bynod o ddofion. Mae’r holl 
wersvlloedd o Saint drwy’r anialwch a’r taleithiau yn ymbarotoi i ym- 
fudo tua’r gorllewin can gynted ag y caniata y tywydd. 


DYFYNIAD 0 LYTHYR O EIDDO UN O’R “ DEUDDEG.” 

“ Parhbwch yn gwneuthur daioni, yr ydych gyda gwaith rhagorol. 
Bwriwch i mewn eich cryman tel gwr i Dduw. a medwch — nid yn 
daranllyd ; Ve, yn daranllyd, ond mewn addfwynrier, a thvstiolaeth- 
wch am ymadroddion dechreuad crefydd Crist. Ac ar ol ifydd, edi- 
feirwch, bedydd er maddeuant peebodau, a derby n yr Ysbryd Gian 
drwy arddodiad dvvylaw. Pan ofvna v bobl, beth nesaf ? Uywedwch 
wrthynt, “ O. Jerusalem, Jerusalem,” &c., ymgasglwch vnghyd, yra- 
gasglwch. Beth wed’yn ? Ymgrynhowch. A pheth wed'yn ? Casg- 
I«ch eich hunain ynghyd, O chwi blant y deyrnas, i’r fan yr addaw- 
odd yr Arglwvdd waredigaeth ; Ye, ymbarotowcli erbyn eich cychwyn- 
fa i dy yr Arglwydd, gorphwysfa y Saint," 


YR YMGASGLIAD TUA SEION. 

Owei.ru fawr amryw ddoethineh a daioni Duw tuag at ei blant yn 
mhob oes yn trefnu gwaredigaeth dynimorol ac ysbrydol, pan y mac 
holl ddoethineb ddynol yr oesoedd hvny yn credu yn, ac yn can mol 
y waredigaeth ysbrydol , meddant, ac ar yr un pryd yn guawdio ac yn 
diystyrn y rhai a ymharotoant i dderbyn y waredigaeth dyrnmorol , gan 
wyrdroi y dybenion o honi i’w dinystr eu hunain, drwy wrthod ym- 
gasglu gyda phlant, ac yn ol gorchymynion Duw. Arferiad Duw yw’ 
rhyhmddio y byd. neu y cyfryw fan o hono ag y bydd ar ei ddystrywio, 
a’r modd y gwna hynv vw drwy anfon ei weision i bregetlm iddynt 
yr efengyl, lieu y drefn a’u dug i gymmod a Duw yn Nghrist: aewedi 
hvny amlygir iddynt drefn Dnw i’w gwaredu rhag y barium a ddyry 
Duw nv y rhai annfvdd i’w alwad, ac a anmharchant ei weision; ac 
felly dibyna eu gwaredigaeth ysbrydol ar eu orediniaeth yn, a’u hvf- 
ydddod i 4 r waredigaeth dy mo torn}. Wedi i’r gveisiun wahodd. p»e- 
gethu, annog. a rhybyddio yn daer, mewn amser ac a!hm o amser, yn. 


m 


PROPHWYD V JUB1LI. 


mhob dull arall, ac yn ofer, y bregeth olaf \ y dystiolaeth uchaf \ a’r 
hon sy’n selio i fyny bob un a’i gwelo yw, ffoedig&eth y Saint I ! Tystia 
hyn eu bod yn gwybod beth y inaent yn ei wneuthur. Tystia hyn 
fod y perygl wrth y drws, ac yn anocheladwy drwy aros. Tystia hyn 
nad rhagrith a achosa i bobl adael eu gwlad, eu perthynasau, eu 
meddiannan, a‘r oil a fu yn werth ei gael yn eu gohvg. Dyma y 
dystiolaeth a seliodd i fyny y Sodomiaid. * Dyma oedd tystiolaeth 
olaf y Saint iT Jerusalemiaid; “ pan weloch Jerusalem wedi ei ham- 
gylchu a lluoedd, ffowch i'r mynyddoedd ” Felly y tystiolaetha Saint 
y Dyddiau Diweddaf hefyd drwy eu hymgasgliad o bob gwlad a 
chenedl yn uu teulu, ac a flfoant tuaT mynyddoedd creiglyd, a’r gor- 
llewin pell, i chwilio am y waredigaeth sy’n addawedig rhag y barnau, 
y newynau, yr heintiau, &c., sydd i ddilyn megys wrth eu sodlau. 
Parha y ffoedigaeth olaf hon i ddylifo wrth y miloedd o bob iaith a 
-chenedl tua chanol nod eu hymgyrch, neu'r load stone, sef Seion, hyd 
nes y delo y rhai gonest eu calon i glywed am, ac i ufyddhau i, gen- 
adwri Duw drwy ei Saint yn ngoruchwyliaetli cytiawnder yr amser- 
oedd diweddaf hyn, dyben ac amcan yr hon yw crynhoi ynghyd yn 
Nghrist Iesu ei holl etholedigion, sef ei Saint, o bed war cwr y byd i 
Seion. Eisoes y mae ysbryd y casgliad wedi dwyn ei filoedd o ynys- 
oedd y mor, heblaw o bob talaeth drwy'r cyfandir. Tiriodd yn Cali- 
fornia yn ddiweddar 150 o frodorion y Sandwich Islands , yn flaen- 
•ffrwyth o’r cnwd toreithiog a droant eu wynebau etto o Ynysoedd 
Mor y De tua Seion am waredigaeth. Nid yw y rhai hyn ond ychydig 
mewn cyferbyniad i’r gweddill o’r brodorion hyny sydd wedi ufydd- 
hau i gyflawnder yr efengyl eisoes, er gwaethaf gwrthwynebiadau y 
cenadon sectaraidd hefyd, cofier. Onid yw holl arwyddion yr am- 
serau yn profi i chwi, Saint, yr anghenrheidrwydd sydd am ryw ym- 
guddfa ddiogel rhag y Hid bygythiol ? Fod eisiau dianc i’w hystafell- 
oedd am enyd fechan hyd onid elo yr aflwydd heibio ? Gofynwch i 
holl ddoethion ein hoes, yn mha Ie y ceir gwaredigaeth ? Ac ni cheir 
ateb. Gofyner i’r gwaelaf o’r Saint, pa le y bydd gwaredigaeth dyra- 
morol ? Ateba, mai yn “ Mynydd Seion ,” medd Duw, a gwyr yn mha 
le y mae hwnw ! Dyna y lie a holfodd yr Arglwydd yn drigfa iddo ei 
liun ; “ Efe a fendithia ei Ihmiaelh , ac a ddiwalla ei thylodion a bara. y> 
Hefyd, cofier mai “ tegwch bro, harddwch y byd, yw mynydd Seion yn 
ystlysau y goyledd ebe y Bibl. Chwi biant Seion, dyrchefwch chwi 
eich penau goruvvch yr holl drallodion, scrch eich bod ar wasgar drwy 
Babilon fawr ; y mae eich ymwared chwi yn agosau yn gyfiymach 
na’i dinystr hi, serch hyny. Ynibarotowch, ymbarotowch yn mhob 
. dull i dalu eich dyledion iT byd; ymdrechwch rybuddio pawb yn 
dyner o’u perygl, a thystiolaethed eich esiamplaudai bawb Iley bo’ch, 
eich bod yn ceisio gwlad well ; ie, un yn llawn o bob daioni. 


CYMMANFA SIR FYNWY. 

Cynnamwyd y Gymmanfa hon yn Nant-y-glo, dydd Sul. y 25 o Eb- 
rill. Am ddeg y boreu, yr oedd y Neuadd yn orlawn o bold siriol, a 
channoedd yn inyned ymaitli oherwydd methu cael lie i ddod i mewn. 



PROPHWVD Y JUBILI. 


97 


Etholwvd Capt. D. Jones yn llywydd, yr hwn, wedi cydnabod yn ddi- 
olchgar yr anrhydedd mawr a’r ymddiried a roisaut ynddo, a dangos 
pwysfawrogrwydd a chyfrifoldeb y cyftyw lywyddiaeth, a ddymunodd 
gynorthwy flydd a gweddiau y Saint i’w chyflawni yn iawn, ac a agor- 
odd y gymmanfa drwy ganu a gweddio. Anerchodd y dorf yn serchus 
ac effi*o o harthed i’r gwaith inewn llaw, &c., ac yna galwodd ar Iywydd- 
ion y gwahaiiol ganghenau drwy’r gynnadledd i gynrychioli eu licg- 
lwysi, yr hyn a wnaed fel y canlyn : — Rhif y canghenau, 8 ; Henuriaid 
8; Ofteiriaid 16; Dysgawdwyr, 10; Diaconiaid, 5 ; y nifer a fedydd- 
iwyd er y gymmanfa ddiweddaf, 1 14. Cyfan -nifer, 236. Darluniai y 
llywyddion ansawdd eu canghenau yn gysurus a gobeithiol iawn ; fod 
cariad a sel yn cynnyddu fel yr oedd erlidigaeth yn poj^Jii ; fod y Saint 
yn cynnyddu mewn doniau ysbrydol yn ogystal ag inewn rhifedi, ac fod 
y rhai taeraf a duwiolaf yn derbyn doniau ychwanegol, er fod rhai a 
ddaethant i mewn o ddibenion gau yn troseddu ac yn dychwelyd i’w lie 
eu hun yn ol weithian. 

Yn y cyfarfod prydnawnol, wedi cyfranu o Swper yr Arglwydd, galw- 
yd 2 Henuriaid ; 7 Offtiriad ; 4Dysgawdwr; 4 Diaconiad ; benditli- 
iwyd amryw blant; a dangosodd y llywydd yn Saesneg a Chymraeg, 
bwysfawrogrwydd, defnyddioldeb, dyledswyddau, a chyfrifoldeb, y gwa- 
hanol swyddwyr. Yna daeth y llywydd F. D. Richards, cenadydd o’r 
America, yn mlaen, ac a gyfarcliodd y Saint j T n fyr a melys iawn, gan 
ddangos y gobaith a osodwyd o’u blaen, a’u sicrwydd o’u mwynhau ar 
lwybr eu dyledswyddau, &c. 

Am chwech, pregethodd yr Henuriad Wm. Davies, Rymny, egwydd- 
orion sylfaenol yr efengyl dragywyddol, a dilynodd y brawd Richards 
ef, gan ddarlunio gyda medrusrwydd a hyawdledd rhyfeddol, ogoniant 
Seion, a mawr fwyniant ei phreswylwyr, dylanwadau santeiddiol yr Ys- 
bryd Gian ar y Saint, pa fodd eu haddasa i fod yn waredwyr ar fynydd 
Seion, &c. Ond, byddai rhy faith yma i geisio gwneyd tegwch a’i araeth, 
yr hon a lawenhai galonau y Saint nes ymddigrifo yn eu gobeithion. 
Gwnaeth y llyv/ydd araeth fer a chymhwysiadol i’r Saint, i’r gwrandaw- 
wyr siriol, ac yna cyfarchodd ein herlidwyr (parai oeddyntar y pryd,yn 
taflu ceryg dxwy’r fFenestr yn ei ymyl) gan weddio drostynt; a ther- 
f 3 - nodd y gymmanfa gysurus hon er bendith mawr i lawer heblaw i’r 
Saint. 

David Jones, Ysgrifenydd, 


PROPHWYDOLIAETH MR. WESLEY AM FORMONTAETH! 

Oddiwrth weledigaethau Daniel dysgwyliai y duwiolfrydig Mr. Wes- 
ley, ebe*“Yr Amserau” Americanaidd, y dechreuai cyfnod newydd 
yn y byd crefyddol yn y flwyddyn 1827, yr hyn a wnai drwy roddi yr 
“ amser, ainseroedd, a hanner amser,” h.y. 1260 o flynyddau agy byddai 
yr eglwys yn y diffaethwch, at v rhif 567, sef yr amser pan aeth yno ; 
a dywedai mai yn y flwyddyn 1830 y dechreuai y gwaith mawr hwnw a 
ddygai y milflwyddiant i mewn ! ! Rhyfedd mor gywir y cytrifodd ; 
canys yn y flwyddyn hono. sef 1827, yr ymddysgleiriodd goleuni cyf- 
lawnder yr efengyl i’n daear ni, y daeth yr angel a welodd loan, Dat. 
xiv, 6, ac yr adlerodd allweddau teyrna* Dduw i’u byd, y d)gwyd 



vuormryD y jPBtLf. 


“ Llyfr Mormon” i oletnii o ytnguddfa oesoedd, ei cyfieithiwytl drrvy 
ysbrydoliaeth, a thrwy yr Until ar Thumim ac yn yflwyddyn 1830, 
y sefydlwyd eglwvs Iesu Grist, Saint y Dyddiau Diweddaf, ar tail* 
Apostolion a phrophwydi, ac lesu Grist ei him yn ben conglfaen. Nid 
oedd ynddi y pryd hyny end chv.eeh o aelodatt, ac erbyn hyn mac can- 
noedd o filoedd drwy bed war 'cwr y byd, ac ynysoedd heiyd yn byw 
mewn gobaith o gael mwynhau heddwch a gwynfyd y Jubili fawr ag y 
dywed Mr. Wesley oedd i ddechreu y pryd hyn. Mae cannoedd, os 
nad miloedd, o’i ganlynwyr ef wedi ufyddbau i gyflawnderyr efengyl, ac 
yn gweled mai gwir yw ei brophwydoliaeth ; a’r rhyfeddod fwyaf yw, pa 
fodd y gall neb o’r rhai a’i credent ef mewn petban ereill ei ammau yn 
hyn, na gvvrthod^j golenni dwyfol hwn pan gynnygir iddynt I Credwn 
y buasai Mr. Wesley yu gorfoleddu yn y newyddion daionus hyn pe 
cawsai gvnnyg o honyxit. Rhodiodd yn ol y golenni goreu a allai gael, 
a diau mai mawr fydd ci wobr. Ai tybied na fydd yn dyst yn erhyir 
hyd y nod y rliai o'i ddilynwyr, a wrthodant yr efengyl lion, yn enwedig 
pan y mae efe wedi gadael ei dystioiaeth ar ol am dani.1 


TIRIAD DIOGEL V D1MU APOSTOL. 

PiWENYDn mawr fydd gan y Saint glywed yD ddiau fod yr apostolion P. P. Pratt, z 
John Taylor, wedi tirio yn New Orleans yn iach a chysurus, ar v lOfed o Fawrth, ac 
wadi cael ager-fad yno i’w dudo i fyny at eu brodyr a’u tculuoedd. Diolch i’w Ceid- 
wad am eu cynixd. 


LLAWNDER O FLAEN NEWVNf 

Yn yr Aifft bu with mlvnedd o lawnder o flaen y saith mlynedd newyn- Nid ydym 
yn dweyd mai felly y bydd yn yr America ; etto, os nad go gyft'elyb y bydd yno, profir 
nad ydym ni yn deall na phrophwydoliacthau nac anvyddion yr amserau. Mae yr 
Unol Daleithiau wedi dangos haelioni mawr a ehanmoladwy iawn at ddyoddefyddion. 
newynog yr Iwerddon. Maent wedi llwytho llongau rhyfel S lluniaeth, a’i anfon yn 
rhad dros y mor i ddeiliaid y llywodraeth hon I Da iawn. Ond goddefasant i gan- 
noedd o filoedd o’u deiliaid eu hunain gael eu halltudio yn ddiachos o’u tai, eu tir- 
oedd a brynasant ganddynt hwy, i farw o newyn yn yr anialwch o’u rhan hwy, heb neb 
i dosturio, na braicb i’w eynnal, ae heh son am eu hanrhegu & bwyd na dim. Ch<t~ 
rity begins at borne, ebe’r hen air ; ond nid felly hwynt tuag at y Saint. Ooid i’r 
mesur y mesurant yr adfesurir iddyntrhwythau ? * # 

Casglwyd yu agos i hanner miliwn o d dollars mewn 11 a i o amser yn y wlad hbno i’r 
Gwyddelod nag y buont yn yspeilio y Saint yn yr un wlad o gymmaint k hyny bum 
gwaith o werth, heblaw y bywydau anmhrisiadwy a ferthyrwyd, a’r dvoddefiadau 
ereill a archollasant ar y Saint I Dangosasant y tirioudeb mawr bwn at estroninid, a’r 
ereulondeb a’r anghyfiawnder mawr arall at eu brodyr gwladol f Diwallasant ang- 
hctiion y rhai oeddynt yn dyoddef oherwydd pethau y byd hwn, ac aethant heibio i 
blaot Duw, y rliai sydd yn dyoddef yr oil oherwydd tystiolaeth Iesu a gair Duw, gan 
droi eu penau draw, a’u gadael yn yr anialweU yn> fwyd i fwystfilod rheibus o’u rhair- 
hwy ! Gwiriant un gair o lciaf yn hyu, scf fod “plant y byd hwn yn. ddoethach yw vw 



rRorinvvP y ju-jhlt. 


hoes [i helpu y naill y Hall j nag yvv pl;mt y deyrnas,” er nnd yn ol eu gallu ychwaith* 
Drwy lythyra dderbyniasom oddiwrth yr apostol Orsoo Hyde, yr hwn a ysgrifenodd 
ar ei gyrhaeddiad yno o Lynlleifiad, dvwed nod ocdd yn yr noil ddinas, sef Caeret'rog 
Newydd, ddigon o flawd i ddiwalluy trigollon am hwiwar diwrnod, oherwydd iddynt 
ei werthu mor llwyt i farclinadocdd Kwrop, gau ddysgwyl i’r ufonvdd a’r camlasai* 
agoryd yn gynt, a chael eu siomi. Heblaw hyn, dcallir liefyd fud y prynwyr yd a 
blawd o wahnuol wledydd, heblaw o’r taleithiau. dwyreiniol, wedi heidio i’r gorllewia 
drwy ddyffryn y Mississipi, ac wedi sicrbau y mwvrif o gynnyrch y Uynedd oedd yn y 
wlad, ac am eiddwyn raewn llongau i’r byd dwyreioiol. Os felly, nid annhebyg y 
bydd eu blawd, &c., mor brin yn y taleithiau dwyreioiol ac yma cyn y cynauaf ncsaf, 
yn enwedig pan gofir fod cynnifer wedi, ac am ymfudo yno o wledydd ercill elcni, ac~ 
yn y pum mlynedd blaenorol, pa rai a gyunorthwyant i fwyta y gweddill a fydd yno 
with gwrs. Ond etto nieddwn, beth fydd eu sefyllfa os nietha yr yd yn y cynauuf 
ncsaf? Coder hefyd at hyn, y llyncu mawr sydd gau eu byddinocdd lliosog ar hyd. 
gororau Mexico. Pan y daw yr boll betbau a draethwyd iddynt i ben, yna y cofiant, 
gobeithio, ac yr cdrychant ar cti dwylaw gwacdlyd, ac y deallant fod gwaedd eu trace- 
edigion, ac ochain y weddw a’r amddifad a yspeiliasant o’u liuniaeth a’u boll eiddo, 
wedi cyrhaedd hyd glustiau Arglwydd Sabaoth. 


AMERICA A MEXICO. 

Tmdde.ngts fod y blaecaf yn llwyddiaTinus iawn i ladd miloedd o’r trueiniaid ereill. 
yn eu gwlad eu bun. Maenfc wedi ennill aniryw ddinasoedd yn ddiweddar oddiar 
Mexico, ac ar ol tneddiaotm Vera Cruz fint yn mlaen tua phrif ddinaa Mexico. Dy- 
wedir fod Santa Anna wedi cael ei urddo yn llywydd ar Mexico. A aonia rhai new. 
yddion fod heddwch i gael ei wneyd rhwng y ddwy wlad, drwy i Mexico adael i’t 
Americaniaid gael y Califomias. 


YR rWERDOOIV. 

Dtw*die fod clefydau yn dilyn camrau y ncwyn yn gyflym. Darllenwn haneaioir 
truenus am gyonifer yn raarw fel na ellir cael eirch i’w claddu. Dywedir fod cyrff 
mewn rhai teuluoedd yn gorwedd yn y tai am hir amscr heb neb o’r teulu yn ddigoa 
galluog i’w claddu ; a rhai wedi eu claddu rywfodd yu y gerddi, neu yn ochr yr heol- 
ydd yn y wlad, a’r cwn ncwynog yn eu llarpio wed’yn 1 Arswydus yw eu sefyllfa, a’r 
hwn ay’n dal tynghed ccnedloedd yn ei law a cfrugarhao wrth ei blant nes yr agorir y 
ffordd o ymwared. Dyry uu o newyddiaduron Llundain gyfrif fod dwy filiwn yn marw 
o oewyn yn yr Iwerd'don mewn blwyddynl yr hyn a. wna 5479 mewn diwrnod, 220 bob. 
awr, neu yn agos i bcdwar bob mynydl. 


• AT EIN DOSPARTUWYR. 

Apcwyl Fbodyk, — W elc y Prophuyd, tnvy eich eynnorthwy rhui a’r darllcDwyr 
ereill, wedi byw nes cyrhaedd yn grwt blwydd oed.. Ni ellwcb etto braidd ddirnad ei 
ddefnyddioldel) i cbwi os cynueliwch ef nes y delo i faint ac oedran gwr. Hydcraf, 
gydweithwjr cavcdig, v gofalwch ar fod yr arian yn treiglo eu ffordd tua’r Wtug a’t 
gyra i’cb pHtb ; ac er ei fod yn haiuni, gnyddcch na ull fyw heb arian. Hint r go- 
bsithiwn, »niiH y tro ar hyn i tty d d Ion i aid. 


100 


PRO PH VV YD Y JtJBILI. 


CYMMANFA MORGANWG. 

C/Ynnelir y Gy mm finf a hou yn Neuadd y Cymreigyddion> 
{White Lion,) Merthyr, dydd Sul, Gorphenaf 11 eg. 

Bydd Cylchwyl y Gymdeithas Genadol ar y dydd canlynol, sef 
dydd Llun y 12fed. Gellir cael tocynau am swllt yr uu gan lyw- 
yddion yr boll ganghenau, ac ereill, a thaer erfynir ar hull ewyll- 
yswyr da y gymdeithas ddaionus hon ymdrechu a allont erddi, gan 
obeithio na bydd y chwiorydd tirion un ddim ol i’w sel, eu hym- 
drechion, a’u ffyddlondeb blaenorol. 

D. §: Bydd y vvledd ar y ford erbyn hanner awr wedi dau o’rgloch 
y prydnawn, a thraddodir darlitboedd yn yr hwyr. 


GWOBR AM WERTHU L L Y F {l A U ! 

Gwobrwyir yr hwn a wertho fwyaf o’n llyfrau erbyn diwedd y 
flwyddyn, a chopi o bob traethawd a gyhoeddwyd genyra yn y 
flwyddyn wedi eu rhwymo, ynghyd a’r gyfrol o’r Prophwyd , mewn 
<croenllo yn y modd harddaf a ellir ei gael. Yn awr, frodyr a chwi- 
orydd anwyl, pwy a gaiff y wobr? Bydd yn hoff gan y Prophwyd 
gvhoeddi i’r byd pwy a’i hennillodd, a thalu ei ddiolchgarwch 
gwresocaf i’r hwn a gyrhaedda y gamp uchaf. 


CYNNWYSIAD. 


Deiliaid Bedydd 85 

Seion. Ei Lleoldeb, &c 86 

Y “Casawr Twyll.” Parhad...... 90 

*‘Meiriadog” fawr eidrwsto Lanfair 
Caereinion wedi ffbrffetio ei ben 

i fod yn football 93 

Newyddion o’r Gwersyll blaenaf.. . . 94 
JDyfyniad o Lythyr o eiddo un o’r 

“Deuddeg” 95 

Yr Ymgasgliad tua Seion 95 


Cymmanfa Sir Fynwy 96 

Prophwydoliaeth Mr. Wesley am 

Formoniaeth 97 

Tiriad-Diogel y Ddau Apostol 98 

Llawnder o flaen Newyn 9® 

America a Mexico 99 

Yr Iwerddon 99 

At ein Dosbarthwyr 99 

Cymmanfa M organ wg 100 

Gwobr am Wcrthu Llyfrau 100 


MERTHYR-TYDFIL : 

CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN D. JONES, AC AR WERT# 
i HEFYD GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL. 


JOHK JOKES, AttGRAFKYDD, RHYDYEONT. 




PEOPHWYD Y JUBILI, 

NEU 

SEREN Y SAINT. 


Riiif. 13.] GORPHENHAF, 1847. [Pius%. 


DYLEDSWYDDAU Y SAINT AR OL EU BEDYDDIO. 

Dy lai y swyddogion gael digon o amser i egluro iddynt eu dy- 
ledswyddau eglwysig hyd y gellir, evil y calFont exi cadarnhau trwy 
arddodiad dwylaw yrhenuriaid [He y bo eglwys. onide gellir euead- 
arnhau yn y fan eu bedyddir] na chyn iddynt gyfranogi o’r sacra- 
ment. Dylai yr aelodau brofi, dnvy eu fiydd a’u gweithredoedd, 
ynghyd a’u rhodiad difryclieulyd yu ligwydd pawb, a’u hymar- 
weddiad duwiolfrydig gerbron Duw, eu bod yn teilyngu o fewni’w 
•eglwys le, a chyfran o’i breintiaii.” — Ath. a’r Cyf. 

Saint anwyl, cofiwch “ nad a phethau llygredig megys arian neu 
aur y’ch prynwyd oddiwrth eich ofcr ymarweddiad. ond a gwerth- 
fawr waed Crist.” Cofiwcb eich bod yn ddrych i’r byd, a bodhyd 
a y nod y proffeswyr creill a amddifFynant eu cyfundraethau ar gost 
j fraeleddau personau, yn barod i gondemnio yr efengyl a gredir 
genym ni oil oherwydd y brychcuyn lleiaf a welant yn neb o 
bonom. Cofiwn fod i’n herbyn yn awr yr boll fyd, y cnawd, a’i 
wyniau, a’i chwantau, a holl dywysogaetnau ac awdurdodau teyrn- 
as ytywyllwch; am hyny, gwisgwch am danoch holl arfogaeth 
Duw ynte, fel y galloch wrthsefyll holl bicellau tanllyd y fall*. 
Pan eich erlidir ac y’ch eamgyhuddir, yn eich amyncdd meddien- 
nwch eich eneidiau, gan yraddiried am gvfiawnder yn yr hwn a 
ddywedodd, “ Myfi a dalaf.” Er fod cariad Crist yn ein cymhell 
i dystiolaethu i ereill am y sicrwydd sydd pom, y bendithion a 
fwynhawn, ac yn ein cymhell i’w gwahodd hwythau i ufyddhau i’r 
efengyl, etto dylid ymdrechu am wneuthur hyn mewn doethineb, 
mevvn eglurdeb, sobrwydd, a phwyll, rhag ofn na ddeallant, a rhag 

i chwi eu drygu vn lie en hargyhoeddi. Yn anad pob neth e\ T ;ng- 
H * [Cyf. II, 


102 ' 


PROPKWYD Y JUfilLI. 


horwn ar fod poh cynglior. a deniadnu iddynt yn tarddu oddiar 
gariad atvnt, 

Gorf’odiv ni eyn liyn i gredu fod y Saint vvedi tymi crlidignelh 
arayiit *eu h&nain weithiau yn ddiarwvbod, drwy dvstiolaethu i’r 
byd am ba ddoniau a dderbyninsant hvy ac ereill, &c. Pa faint 
gwell yw liyny i’r rhai na chredant eiriou pendant Io.ii Grist, pan 
ddywed, “ Y neb a gredo ac a ibdyddir a fydd cndwedig “ AV 
arwyddion byn a ganlynant y rhai a gredant,” &c.,. nag a fyddai 
“tafhi gemau o flaen y moch.” Beth a eliir ddysgwyl yn amgen 
nag iddynt c: droi a’cb llarpio ?” Ceisied pob un at b.ob dawn 
avail, ddoethineb , ac a’i boll egni ceisied ddeall, fel yr iawn ddcfn- 
ydclio v petlian ereill. 

'Cynghorwn y Saint oil, yn emvedig y newyddiaid yn y ffydd, 
(yn fiytrach na d adieu a chyndymi gyda’r rliai gwyrbraws o’r byd,- 
a geisiant' gyffroi eich hysbryd, fel y troseddoeh, ac y callout achos 
i’cb berbyn, na chyda’r rhai sy’n cbwythn ben ystorVau disail i'ch 
wynebau), am i chwi ymgyfeillaehu ar bob cyfleusdra gyda’r rliai 
ag ydynt iach yn y ffydd, y rhai sydd wcdi derbvn, ac yn rliodio ‘ 
yn ngoleuni a dyddamveb yr Ysbryd Gian, fed y cymiyddoch 
beunydd yn y santeiddiaf ffydd. Coffer fod ymddyddanion drwg 
tnllygru moesau da; a chan nad oes neb yn sefyjl ond drwy nerth 
Duw, gwylier fel nad eler i brofedigaetb drwy gwrdd a themtasiyn- 
*iii, ac felly dristnu Gian Ysbryd Duw. Cynghorwn v Saint i fod- 
yn ofalus iawn na bo y bryclieuyn a welant yn arall yn ddraen yn 
c-u calonau hvvynt, yn greddfu yrio yn wreiddyn cbwerwedd, ac yn 
crawni nes gwenwyno eu hireuUl-dra, ac oeri eu cariad cyntaf*. Y 
feddyginiaeth oreu rhag byn yw, nid ci daenu ar led yr ardal, nae 
ynganu gair wrth neb cyn myned at yr hwn y tramgwyddwvd , 
wrtho, ac raewn cariad ei argyhoeddi ; ac, ond odid inai dy n ad di- 
wed d y rhwystr, yn enwedig os raeddir vr Ysbryd. hwnw sy’n 
aiddia lliaws obecoodau, yn lie yr Ysbryd cybuddiadol a niweidiol 
liwmv ag sy’n amlygu beiau ereill. Ymogeler rhag hwnw fel rhag 
y wiber! Dysgwylia y byd, ac nid beb achos ychwaith, i’r Saint, 
sy’n proffesu y fath dystiolaetb vverthfawr, nefolaidd, ac anhygoel, 
i ymarddelwi yn gyferbyniol yn mhob peth da, a dysgwylia Duw* 
iddynt fyiv yn dduwiolach na neb sydd dan haul. Nid ydym ym 
axnmau nad ydynt felly hefyd ; etto, ofer gwadu nad oes lie i gyn*r- 
nyddu llawer gan y goreu o lionom. 


PKOPmVYD V JtJBIT.T. 


103 


cc DyIai p*b aelod a fetid blant eu dwyn at yr henuriaid ger- 
brcn vreglwvss, parai a ddodant ddwylaw arnyntynenw'Iesu Grist,- 
ac a*u benditkinnt yn ei enw ef.’ 5 “ Ni dderbyuir neb i eghvys 

Crist liyd oni ehyrhaedda oedran cyfrifol, h. y., y gallo wvbocl 
rh wng da a drwg, ac edifarhau yn ddealladwy.” 

DOETHINEB YW GALLU. 

Profir y gwirionedd o hyn mewn llawer dull, amser, a gwlad. Addefir 
fad gan y doeth ragoriaeth ar vj annoeth. \V A, dilyuer y resynreg i’r 
eitkifion, a gvvelir gallu a gwer h doethineb. Mae gryni dynion i gyr- 
baedd gwrthddrvchan eu serch yn gyferbyniol i’w dealhvriaeth am y 
cyfryw; ac i’r graddau ag y dealla gwladgarwr sefyllfa ei wlad, a 
chelfyddydwr ei gelfyddyd, yn gyferbyniol i'r doethineb a fedda pob un 
y bydd ei allu a’i nertli (yn yr iawn ddefnydtl o honynt) i lesoli ; felly 
dywed y doethaf o ddynion, “ Cyfiawnder a ddyrchafa gened* a cliyn- 
nvvysa cyfiawnder ddoethineb, yr hyn yw gallu ! 

Amlwg yw fod dau fath o ddoethineb ; canys bn llawer un yn meddu 
yn ei dro allu mav/r, byd y nod ar ymerodraethau.. ae etto heb fod yn 
gyfiawn. Mae y ddau fath hyn yn elynion i’w gilydd yri am 1 , sef 
doethineb dynion yn groes i ddoethineb Duw, a doethineb y byd hwn 
a’r ddoetlnn b sydd oddiucbod, yr bon sydd foneddigaidd, a liawdd ei 
thrvn. Dywedir ddarfod i Ddirv wneuthur doethineb y byd bwn yn 
ynfydrwydd, a bod fTolineb Duw yn ddoethacb na dynion. Yr aebos o 
hyn oedd, olierwydd fod flyrdd Duw yn wahanol i ffyrd-cl dynion ; a pho 
mwyaf a feddai dynion o’r hyn a alwent hwy yn . ddoethineb , mwyaf oil a 
wrthwynebent ar ddull y Duw doeth yn eario ei wailli yn miaou. Ceufi- 
•genent yn ami oherwydd fod doethineb Duw yn ethol ffol-bethau y byd 
(neu y rhai a ysiyrid felly), fel y gwaradwyddai y doethion, neu y rliai 
a ystyrid yn gyfryw. Y mae graddau.y gwahaniaeth hwn i’r graddau 
ag yr ymddieithrodd dyn oddiwrth yr u unig. ddoe-th Dduw,” a gwrtb- 
wynebiad doethineb dyn i ddoethineb Dmv a brofa eitbafion ei lygredi- 
gaeth ei linn, ei Ifolineb, ^ o ganlyniad, ei analtu i wrthuynebu gwaitb 
a gweision Duw. Mae’n amlwg mai oherwydd eu doethineb ddwyfol y 
dcallodd “plapt doethineb” pa fodd i orebfygu eu gelynion ffolaeh ; er 
enghraifft, Joseph oedd y doethaf yn yr Aipht ; Moses cedd ddoethach 
na seryddion yr Aipht ; Dafydd oedd ddoethach na holl weision Saul ; 
Solomon oedd y -doethaf yn ei ddydd ; Daniel oedd ddoethach na boll 
ddoethion Bsbilon ; yr Apostolion trv/y eu doethineb (fel y maglodd eu 
blacnor y dcctoriaid pan etto ond plenty n) a rwydasant rabbiniaid a 
doethion pcnaf y byd, yn unig oherwydd, ac i’l graddau y cyrbaeddaser 
eu doethineb; ac yn mliob amgylchiad, i’r graddau hyny y byddai eu 
nerth, neu eu gallu i gvfiawni eu hamcanicn eu liunaintrwy ddoethineb 
scrch i’r lledl genfigenu wrthynt, eu herlid a’u lladd.ao felly brofi drwy 
ffcithian, eu fTolineb eu linnain, a doethineb y dyoddefyddion, yr hyn a 
brofa fod Cyfiawnder yn cynnwys doethineb, ac mai oherwydd eu doeth- 
ineb y dyoJdefai y doeth, gan ra^weled cyfiawnder yn dilyn yn nglorian- 
an ei Dad cyfiawn a doeth. Felly doethineb a g/fiawnhawyd gan ei 
phlant ei bun yn mhob oes a gwlad ; fTolineb yw cenfigen, yn tarddu 
oddiar wrsiddyn drwg, a’i ffirwyth yw anghariad, erlid, dial, &c. Dyirua 
j 4 ‘ rith doethineb mewn ewyllys grefydd [sef yn eu meddwl eu Inina in 



■U)i 


PROI HWVD Y JTUFlLr. 


a gostvngeiddrwydd [ymddangosiadol], a bod heb arbed y corff,” ag y 
sonia Paul am dani : nid y lhyw iawn o ddoetbineb yw liou. Ond Iago 
a ddengys y gwabaniaetli rbyngddynt yn eglur, — “ Pwy sydd wr doeth 
a deallus yn eicli plitb ? dangosed trwy ymarweddiad da y ei weithred- 
cedd mown micyneidd-dra doethineb.” Nid galw eu cyd-ddynion yn 
dwyllwyr, yn gau-brophwydi, ac yn sataniaid, & c., lieb gynnyg un 
prawf o hyny, fel pe dywedasai, canys rbai ftol a wna felly. “ Eithr od 
oes genych genfigen chwerw ac ymrvsou [byd y nod] yn eicli calon, na 
fyddwch frrostwyr, a chelwyddog yn erbyn y gwiriouedd [fel y rhag- 
welaf wawdwyr ffol y dyddiau diweddaf yn gwneyd]. Nid yw y ddoeth- 
iueb hon yn disgyn oddiucbod, ond daearol, anianol, cythreulig yw, 
canys lie y mae cenfigen ac ymrysoD, yno y mae terfysg a pliob gweith- 
red ddnvg.” Pa ddoetbineb a ddichon fod yno ! “ Eithr y ddoetbineb 

sydd oddiucbod, yn gyntaf pur ydyw, wedi byny lieddychlawn, boneddi- 
guidd, hawdd ei tlirin, llawn trugaredd a ftrwythau da, diduedd, a di- 
ragrith.” Wedi dangos cyminaint a hyn am y gwabaniaeth sydd rhwng 
y ddwy ddoetbineb, sef y ddwyfol a’r ddynol, gwelir tarddiad a thuedd* 
lad pob un, a’u sngndod tua’n ftynnonell wreiddiol; canys i’r graddau 
ag y dercbafa y ffnvd, yr efelycha ei flynnonell ; felly, i’r graddau y 
cynnydda plant Duw inewn doethineb yr efelycbant eu Tad raewn gallu, 
Ancbwiliadwy ddoethineb Duw a'i dysgodd pa fodd i greu y miloedd 
dirif o fydoedd, a dyna yw ei bollalluogrwydd i’w rheoleiddio ; deall 
cyfreitbian a lywydda y bywyd elfenavvl y mae ; oherwydd yr liyii 
gtrrobymvna iddynt fyned, dyfod, neu ymgymysgu, fel y myno ; ac 
felly y bu, y mae, ac y bydd. Profir byn os darllenir Jer. x, 12, 13; 
Psalm exxxvi, 5, 6 ; ac i’r graddau y cyfrana y ddoetbineb hon i ereiil, 
yr ufyddha yr elfenau iddynt hwvthau, fel y profa Paul i’r neh a gred 
eu banes, gwel Heb. xi. Gwyddai Josuah ac ereill byn yn burion ; ac 
felly y cafodd yr haul a’r lloer ddeall yn fuan, a’r secret o bob gallu 
yw ffydd , canys ni ddicbon fod ffydd Leb sail iddi, yr byn ydyw doeth - 
ineb neu ddealliivriaeth o barthed i’r cyfryw betbau; a pbafodd y deall- 
ent heb i ryw un eu dysgu. Pwy a allai eu dysgu ond yr hwn a ddeallai, 
sef Duw ? Pa fodd y dysgai efe hwynt ond drwy ddadguddiad ? Wei, 
yma etto, gweler ftolineb gyvadwyr dadguddiadj canys ni fynant ddoeth- 
ineb o’i flynnonell drwy ei phibellau dwyfol ei bun ; a’r canlyniad yw, 

“ nad adnabu y byd trwy ddoethineb mo Dduw,” ac ni fynant, oher- 
wydd mai ftolineb (meddant) yw y ftbrdd i’w adnabod. Ftlly gwelir 
fod pawb a wadant ddadguddiadau oddiwrth Dduw beb ei “adnabod” 
ef ; a bod beb adnabod Duw yw bod yn amddifad o fywyd tragwyddol ; , 
canys “hyn yw y bywyd tragwyddol, dy adnabod di yr unig wir Dduw.” 
Ond gweddiai Paul yn bollol groes i holl orthodoxy y 19eg ganrif, dros 
vr Ephesiaid ; gweddiai “ Ar i Dduw ein Harglwydd Iesu Grist, Tad y 
gogoniant, roddi i chwi ysbryd doethineb a dadguddiad, trwy ei adna- 
r.oi) ef.” Os addefir doethineb Duw tubwnt i bawb arall (yr hyn ni 
feiddir wadu ar air ycbwaith, debygem), hyny yw addef inai “y rbai a 
ddeallant fwyaf o’i ddirgelv- cb ef a’i befylycliant ef agosaf mewn doetli- 
ineb ; ac felly, y lliai a gyindeitbasant fwyaf ag ef a ddeallant fwyaf o’i 
fwriadau. Yma hefyd y gwelir ftojineb doetliion y byd bwn yn ymftiostio 
o'u deallwriaeth am Ddmv, dan ymftrostio hefyd mai drwy eu dyeith- 
rweb iddo y cawsant ef allan ! Y gwahaniaeth inawr sydd wedi bod, ac 
yn pariiau j fod, rhwng doethineb Duw a doethineb dynion yw fod y 



Prophwvd y jubilx. 


i05 


fiaill yn cael ei dysgu gan y pen-ysgolhaig ei hun, drwy ddadguddiadau, 
a’r lleill drwy ddyiiion, y rhai a ddysgwyd gan ddynion ereill, a’r rliai 
liyny oil yn gwadu vr anghenrheidrwydd am wers uniongyrchol, yn 
gwawdio, yn casan, ae yu erlid y rhai a ddysgid felly, gan eu cyhuddo 
o fod yn ffyliaid, &e. Fel hyn y mae o’r deehreu braidd. Pan gym- 
meradwyodd Duw offrwm Abel, onid oedd hyny yn ddadguddiad oddi- 
wrth Dduw iddo? Diau y eredai Cain y dadguddiadau a gawsai ei dad 
Adda, ac ni oddefai ychwaneg; ac felly drwy genfigen lladdodd ei frawd 
o’r herwydd. Noa yntau oedd y doetbaf ar y ddaear yu ei ddydd, a’r 
modd y profodd hyny oedd drwy gael gallu i aebub ei hun a’i deulu ) 
cafodd y ddoethineb libno yn bur o’i ffyimonell, ac etto pwy o’i gyd- 
oeswyr a’i coeliai, tebyg y credent yr holl rai a gawsai y rhai gynt, ond 
ffolineb oedd cael ychwaneg, am liad oedd eu heisiau. Abraham hefyd 
a ddaeth, gan breffesu y gwyddai rywbeth am Dduw a’i ddirgelion drwy 
brofion ; ond pwy ai coeliai. Beth, ebe y doethion, rhyw grwydryn 
gwibiog fel hwna feddu doethineb ! ac yn dwyn rhyw grefydd newydd 
i’n plitb : am y dadguddiadau a gawsai Adda, Abel, Enoch, a Noa, nid 
oedd dim ammheuaeth, ond am yr Abraham ddwl yma, yu honi iddo 
ef gael dadguddiadau newyddiou, ffolineb yw, ebe yr holl ddoethion, 
Beth! ebe y selog, y dyn yn dweyd ei fod ef wedi gweled Duw yn 
ligwastadedd Mamre! ei fod wedi gweled angelion, a’r rhai hyny yn 
bwyta ac yn yfed ! ! O rbag y fatli baerllugrwydd, ac ymaith a’r fath 
dwyllwr o’n gwdad gyda’i ddadguddiadau. 

Sylwer ar Moses hefyd yn dyfod ar ffrwst oddiwrtb Dduw ei hun 
gyda dadguddiadau new ! ydd a rbyfedd, gan ddiuystrio eu gelyuion a 
barnau ; er hyny doethion yr Aipht a’i gwrthwynebasant ef fwyaf, 
megys y darfu Cain ag Abel, y Magi a’r doethion ag Abraham, oher- 
wydd na allent arcliwaethu dadguddiadau newydd o’r nef. Addefai 
offeiriaid yr Aipht a Chanan eirwiredd y rhai cynt yn ol a welsent, etto 
yr oedd hen fantell y ddunos, sef rhagrith a phenboetlini y cynoesoedd, 
wedi en gorchuddio, nes y suddasant oil yn y mor, cyn yr addefe.nt 
wirionedd dadguddiadau eu cydoeswyr. Pa fodd y gallent dderbyn 
31aw r er o ddoethineb, ynte ? Yr un peth a welir drwy hanes plant Israel ; 
sef, mai po leiaf a henaf y dadguddiadau, mwyaf y cynnyddai doethineb 
ddynol (ar gost y ddoethineb oddiuehod o angbenrhaid), nes llabyddio 
pob un braidd a draetliai ddadguddiad newydd oherwydd y byddai yn 
sicr o amlygu ffolineb a thwyll y doethion. Pan y daeth y “ eyfiawri” 
hwnw ei hun oddiwrth Dduw, yr hwn ni wnaeth bechod, ae ni cliaed 
twyll yn ei enau, cafodd holl “ ddoethion” y genedl am y prysuraf yn 
gwyngalchu ac yn urddo beddau y prophwydi a fu, ac yn credn, yn 
<larllen, ae yn esbonio yn ddoeth iawn, y dadguddiadau a gawsent hwy ; 
ac a’r anadl nesaf eondemnient yn ddiarbed genadwri Duw atynt o enau 
ei anwyl Fab, a gwaeddent, ymaith a’r fath ddyn o’r wlad; y mae 
cythraul ganddo, &c. Yn mlaen etto, credid tystiolaeth yr apostoliou 
am Grist, ae felly y cawsant “ allu i fod yn feibion i Dduw,” sef doeth- 
ineb pa fodd i fod, ond pwy o’u cydoeswyr a gredai fod yr Apostoiion 
yn cael dadguddiadau, gweledigaethau, &c. Onid am y broffes o hyny 
y lladdwyd eu holynwyr gan y rhai a broffesant gredu y dadguddiadau 
a gafodd yr apostoiion, ac o hyny hyd heddyw gwae i’r neb a feiddia 
tldyfod a ehenadwri oddiwrth Dduw a dweyd ei r od wedi cael tladgudd- 
sad ; ystyrir y brofies o hyny yn Unyngu dedfryd twyilwr yn y fan. 



IC 6 


FROPmVTD Y JOBILT* 


Cofus ge.nym rldyvredyd o Jesu Grist, “ yr ydwvf fi yn dyfod yn fenw iy 
TGiad, ac yr ydvch chwi [ddoethion] yn ceisio fv lladd i ; arall a ddavr 
yn ei enw ei hun [neu vn *e»w rliyw yollege neu b'a;d], liwmv a dder- 
byniwch clivri.’’ Yr an iaith ac ymddygiad a arfera doethineb yr oes 
hen yn gywir yn erbyn y 4i Dlyfr Mormon,” a dadguddiadau Dnw i’w 
blaut : y rhai a broffesant fwvuf o ddoethineb colegawl, pwlpndawl, ac 
awduraodawl, y rliai mwyaf seiog ar air dros yr her. ddadgnddiadau aY 
prophwydoliaethau a gafodd y cyn-broplmydi, ac hyd y nod yr apos- 
tol'on, a ddywedent, “ Gwyliwcli rhag eicb twyllo gan y bob! byn*; 
haerant eu bod yn cael dadguddiadau, gweledigaethau, &c., fel y caffai 
y Saint gyr.t ! O! rhag v fath dwyll a haerllngrwydd ! (meddant). 
Ymaith a’r h tb dwyllwyr o’r wlad, Src.” Pa beth yw hyn ond “eyf- 
Jawni inesnr en tariau,” prafi gwirionedd y grefydd a vrthwynebid ya 
gyffelvb g?’.n y cyfryw yn niliob oes a gwlad, a phrofi yr hyn a ddywed- 
wyd T M'f y usual yn y dy ddrau diweddaf watwarwyr, “ a chanddynt riih 
(uroff S'.i) duivio deb. end yn gwadn ei f/rym hi,’’ sef ei gallu, ei doeth- 
ineb ridwyfol, y doniau ysbrydVl, a’r offeiriadaeth, dnvy ba rai yr oedd 
efe yn Grist gallti Dmv, a doeihinel Dmv, i’r rhai a alwvd ; ac felly 
llefarent ddoethineb Dmv meivn dirgtlwch, sef y ddoethineb guddiedig, 
yr hon ebe Paul, “ nid adnaba neb o dywvsogion y hyd hwn ; eithr 
Duw a’i heglurodd i rd twv yr Yshryd, ranys yr Ysbryd sydd yn clivvil- 
io poh p.etli, Ve, dyfr.ion bethau Duw.” KtLo, dywed. “Pethau Duw nid 
adnahu neb ond Ysbryd Duw.” Yma etto gwtdir ffolineb y rhea- 
sydd vn ddigon doeth heb oisieu vcliwaneg o ddadguddiadau drwy 
Ysbryd Dnvr. Pa fodd v derhynir dim gan Ysb yd Duw heb fod 
hyny yn ddadgnddiad ? A gwelir y ffolineb o broffesu an math o 
ddadgnddiad. a gwadn math arall. megys y dorian. neu weimdegaeth 
angylnidd. O wendid doelhineb ddynol ! Pa sail sydd ganddynt i’w 
doethineb ? Dim gwell. yn ol eu haddefiad, na ftanes am ddoethineb 
ereill ; ac ni ddirlron fod y tjallu yn yr frdnex. onel yn y mwynhad o liono r 
i‘r graddati ag y dysga Ysbryd y ddoethineb y neb a’i rneddo. Thvy 
hwn y llefarent “vmadrodd doethineb;” nid a’r geiriau a ddysgfr 
gan ddoethineb ddvnol. ond a ddysgir gan yr Ysbrvd Gian. Pan yr 
cedd geiriau v naiil fel efydd yn seinio, neu symhal yn tinciau, yr 
redd geiriau y lleill yn allu anerth Duw, a hyny oherwydd eucvssyllt- 
iad a Duw. 

Dirgeiwch a gallu mavsr v ddoethineb oddiuchod a amlygir drwy eu 
T-ymarsveddiadau da. eu dyoddef, a'u bod yn mhob oes a gwlad, o 
Adda hyd 184 7, yn derbyn doethineb o’i ffynnonell, agwybodaeth am 
hethau mynedol, presennol a dvfodol, trwy ddoninn yr Ysbryd, doelh- 
itspf), a dtfdffnddiad, fel Paul, a thnvy y Dyddanydd a ad daw odd Iesu 
Grist r yr hwn ni ddichcn neb, hyd v nod o dyvymgwn v byd hwn, ei 
dderbyn. na’i amgyffVed, ond ei farnu yn ffolineb ; oi d i g^nuifer ag 
a’i derhyuiasant. ef, efe a roddes idflynt allu i fod yn ieibion i Dduwr; 
ac os plant, etifeddion o’r nnrhyw ddoetJihirb, a'r wer/Zthwnw a gauodd 
safnau llewod, a ddiffoddodtl am_ r erdd y tan: ereill a gnvydrasant mewn 
crvvyn defaid, a yrasant i ffoi fyddiuoedd eu gelynion, ac eeddynt yn 
p-aletach na min v cleddyf, cryfarh nag yshrydion y tvwyllwih, na 
thariariiiu breninnedd. Ye. na pliob peth a’u gwrthvrynebai. Tnvy yr 
^awu ddehiydd o’r ddoethineb lion y galluogwyd hv.ynt, nid yn uni^ 



PROP HW YD Y JUBILT. 


107 

1 ftberthu eu bvwydau yn Hawen, i brofi daionus air Duw, a nerthoedd 
y byd addaw, i ddyfod i fynydd Seion, dinas y Daw byvv, at fyrddiwn 
o angylion, i eglwys y cyntafanedig, at Dduw Barnwr pawb, acatlesu, 
Cyfryngwr y Testament Newydcl,..a gwaed y taenelliad, vr hwn sv'n 
llefaru pethau gwell na’r eidd.o Abel ; ond y galluogir hwy hefyd i 
dderbyn y mabwysiad, sef prynedi^aetli y corlf, at: i gael mynediad i 
inewn i dragwyddol.deyrnas ein Harglwydd Iesu Grist; Ye, yu.mheU- 
ach etto, eynnydda eu gallu yn gyierbyniol i gynnydd eu d’oclhineb, 
pes v delnnt oil yn un, wedi draehtio o’r ftynnonell nes liotio vn.dra- 
gywydd yn nghanol y mor o ddoetliineb a gallu fel y Tad a’r Mab,,vr 
hyn a broiir gan Grist ei hun : “ Y gweithredoedd vr wyf ii yn eu 
gwneuthur, yr hwn sy’n -predu ynof fi, yntau hefyd a’u gwna; a mwy 
na’r rhai hyn Ye, mwv na chreu a pherft'eithioj ddaearen fach lion. 
Yn ol eu aoeihineb y byddai eu gallu. 


GALLU MEDDYDIOL DYN. 

M.ve y meddwl dynpl yn gyfryw ag y geKir ei gynny drill yn radddl, 
a'i eanim pes amgvlchu nkDyn unig y glob o’i erntiawnder, ond gellir 
ei saethu ar eiliad hyd entrych yr wybr. Crwydra yn .midith y byd- 
qedd estronol, y planed&u. a*u lleuadau dirif, fel y wenol drwy yr awel 
deneu. Dug y peg.ynau rhewog i’r pn fan, yr haul o’i chyleh ar glech* 
ei law, a’r Ijeuad dan ei draed : a threiddia drwy cigior y gvragle fel 
seren wibiog, ac yn ol ar ei orsedd eyn braidd y gwyddvs ei golli. 
Pirn a cl a drueni truenusion yr boll druenusfyd ; ynu lifidia drwy’r 
gagendor -i’r entryrh fry, a than guddlen y caddug sylla yn siriol i’r 
eesoedd u ddeh Gweiut yn nghwmni engyl dirif, a sylla ar drueni ei 
gvdoeswyr, a’r fynyd nesaf gweliref yn mamvl chwilio i sylwedd y 
chaos aSuniaidd eyn syniud o’r hunan-ynisyiiHiclydd arwyneb y gwag- 
le.; Vie, eyn deffro o neb ond v gwyliedydd yn y cynghor boreu ; a 
thraehefn areiliad wele efar fureh gwvn, a choron aurar ei ben, ar for 
stawel megvs owydr, a tliorf aneirif gydag efmewn gognniant, Ye. wedi 
: ; gosod y bcl droed hon yn mhlith ei ehwiorvdd a grvstalisiwyd i redeg 
eu cylchoedd yn berffaith oddiamgylch eu centre of at fraction , sef y 
“ Kolob ” fawr ei him ! Ie, pa betli ni ddichon wneycl ! Dvn heb ei 
adnabod ci hun yw yr hwn a ddywed na ddichon ei feddwl gynnwys y 
cyfryw heth. O ddyn, v mae dy feddwl vn hollaliuog i’r gniddim ag 
v rhoddi ef mewn gweithrediad teg. Unwaith yn rhydd o lvfretheir- 
iau haianiaida gau-draddodiad. a ehael dyrehafu o ludw c\ feiliomadan 
y wlad, i awyr iach i anadlu, fel Pheonii ' gvnt; i gymdeithasu a hodau 
deallus. gall ymestyn yn mlaen, ae etto yn :i;laen o wirionedd i wir- 
ionedd, a ehrafangu y gwagle fel gwawl y boreu. Dealhi ddirireledig- 
aethau mynedol, a datgloa y dry sail tragwvddol i edryeh drwy niwl y 
liiiloedd dyfodol, nes y porfreiada ’noil faith greadwih.eth ei Dad ger 
ei fron, ac a ddraehtia o drysorau onchwiliadwy doethineh gyda thra- 
gv-ycldol gynnydd. 

Fel y syrheda yr hydd am afonychl dvfroedd. fellv y mae meddwl y 
doeth am ddoetliineb ; a pbo fwyaf a gaiff, fel y bcdd am ei jsglvf- 



PROPHTV YD Y JTTinLIV 


3 OS 

aeth, yntau a waedda yn uwoli, uwch, “ Moes, moes,” yn dragywycTcr,, 
wedi iddo gael gafael ar allwedd doethineb a deal!, sef Ysbr)d y bro- 
phwydoliaeth, Ysbryd dadguddiad, Ysbryd y goleuni, sef Ysbryd Duwv 


ADOLYGIAD Y WASG. 

Yn awr wedi dad allan o'r Wmg, gan Capt. Jones, pris Sivllt , a yolUr 
ei gael gydar Prophtn/d yn ddiffoxt, Hanes Saint y Dydeviau Di- 
weddaf. o.u Sefydfiad yn 1823, hyd alltudiaeth Tri Chan Mil o 
o honynt o r r America- yn p Jhayddyn 1846. 

Cywirdeb haaesyddo! yw prif arwyddair yr awdwr yn y llyfr hwn, ac 
nid vw wedi esgeuluso na eliost na thrafferth,. at y manteision a gafodd 
o fod yn llygad-dyst o lawer o’r golygfeydd a ddesgrifia, i cbwilio am 
dystiolaethau credadwy, megys rhai a roddwyd ar iw mewn llysoedd,. 
ac a gyhoedihvyd i’r byd gan mwyaf, aesydd yn sefyll yn anwrtliwy- 
nebol hyd heddyw, a pliarai a fedda yr awdwr yn ofalus yn eilyfrgelly 
er boddlonrwydd i’r ammheuydd a ymhola am eu gweled. 

Ni wyddai yr awdwr am un ffordd well i ddidwylloei gydgenedl na 
thrwy gvflwvno iddynt yr hanes hwn am y grefydd ddwyfol a gam- 
r^ldariunir mor fawr drwy ein gwlad. Gwell i’r darllenydd sicrhau copi 
yn fuan, canys drwy gamsynied yr argraffydd, nid argraffwyd mo’r 
hanner a ddysgwvliasein. Dyfynwn y ddau ddernyn a ganlyn i’r 
Prophwyd , fel y deallo y darllenydd betho natur ac ansawdd y llyfr: 

CYMMERIAD JOSEPH SMITH. 

Mae cannoedd o fiioedd yn mhedwar cwr y byd a wyddant mai Joseph 
Smith oedd y dvn duwiolaf ar wyneb (laear, i'e, a wyddant hyn, 
meddwn, tuhwnt i ddtdl, lieblaw y miliynau dirif a raid iddynt addef 
hyn etto ; ac yn eofn y beiddiwn neb yn Nghymru, nac yn y byd, ? 
brofi i’r gwrthwvneb. Meddylied y rhai anadnabyddus o hono ef a 
fynant am ein tvstiolaeth, nid yw hyny o bwys i ni ; yr ydym yn at- 
ebol i Dditw a dynion a;n yr hyn a ddywedwn yn uuig, ac ni ddy wcd- 
wn ond yr hyn a wyddom. 

Profir hyn liefvd drwv y gwaith mawr, a’r darpariadau rhyfeddol 4 
wnaeth tuag at udfem crefydd bur, a chasglu gweddillion Israel yn ol 
cyfammod Daw ag Abraham ac ereill. Gofymvn yn mlia wlad net* 
oes y gwnaed y fath chwyldroad yn y byd crefyddol ? yr hwyluswyd 
achos Seion, ac y gorlifwyd y byd a’r fath oleuni nefol, ag a wnaeth 
Josepli Smith mewn llai nag ugain mlynedd, er pan ymddangosodd yr 
angel gvntaf iddo ? Ie, cofier mai bachgenyn diddysg, triniwr ani- 
feiliaid yn y giedwig, oedd efe, braidd yn ddwy-ar-bymtheg ocd, — fel 
yr helyg ar lan yr afon yn gwrthsefyU cynddaredd tonau y ffrwd lifeir- 
iol, y gwynebodd ac y concrodd y bachgenyn hwn holl ddoethineb 
ddynol, poblogrwydd, cyfoethogrwydd, a gwargaledrwydd, cenedl dro- 
faus a godinebQS, Te, ac yntau vn amddifad o un medrusrwydd, prof- 
iad, cyfoeth, na dylanwad o’i blaid, na dim ond gallu dwyfol, gwirion- 
eddau anwrthwyuebol, ffeithiauhunan-brofiadol, a dadguddiadau dwy- 
fol yn cynnwys eymmaint o oleuni, ac 0 Ysbryd Duw ynddynt, fel na 



FROPHWYD Y JUBILT. 


10 & 


ellid eu gwrthsefyll o eneuau ei weisiou ; ond pa rai ydynt vn saethu 
eu pelydrau o oleuni nefol a chariad dwyfol, i hob calon onest a’u 
derbyniant, ac yn adlewyrchu fel pelydrau tanbeidiawl yr haulwen 
oddiar ddrych gogoneddu's, ac yn bywhan, addurno, a gogoneddu, y 
sawl a'u meddo. 

Er gwaethaf holl elynion y gwirionedd i dduo cymmeriad, ac i vs- 
taenio coffadwriaeth, Mr. Smith, y mae colofiiau ei hanesyddiaetln- 
mor ganaid a'r eira gwyn oddiwrthynt oil ; ac er addurno y darlun o’i 
fywyd a’i farwolaeth yn odidocach etto, cydiodd yn eofn a dewr a’i' 
law ei hun yn y brvvsh, a phaentiodd forder o’i amgylch o liw ysgar- 
lad, sef ai waed ei hun! Teilwngo’r fath addurniadau yn unig vvv yj- 
hwn a wnaeth Daw yn gof-adail i’r bedwaredd gaurif ar hymtheg, o 
berffeithiad ei nerth ef drwy waeledd offeryn fel Joseph Smith l h 
Daeth allan o ganol tua hanner cant o ffwrneisiau a boethid iddo gau 
erlidwyr, o flaen bravvdlysoedd, ar gyhuddiadau o ryw drosedd neu 
gilydd, yn saith boethach nag i ereill ; ac o houynt oil gwaredodd 
l)uvv ef, fel y tri llanc hyny, heb ddeifio blewyn o vvallt ei ben (sef ei 
gymmeriad), nac arogl tan ar ei wiss:. Esgus wael fydd gan ei e\jiu 
ion pan safant o flaen Arglwydd Dduw Joseph Sniitii, a’u Barnwr 
hwythau, dros dywallt gvvaed gwirion. Y pryd hyny bydd yn rhaid 
iddynt addef y gwir ar gyhoedd, sef, mai o genfigen at ei dduvrioldeb, 
ac o eiddigedd at ei fawredd a’i ogoniant anghydmharol, y lladdasar.t 
ef. Diau mai ofui cyfiawnder diweniaith Joseph Smith, a dychryn 
rhag eu haeddiant eu hunain, yn mhlith pethau ereill, a’u cynhyrfodd 
i’w ferthyru. 

Oherwydd ei larieidd-dra a’i ddiddichelldra ynbarnu pawb mor on-' 
estag ef, ymlithrodd rhai dynion dich**]lgar a hunanol i blith cyfeill- 
ion Joseph Smith, pa rai, yn ei gyfyngdra mwyaf, a ymddygent ato 
fel y sarffhono a gafodd rhyw ddvn ar y ffordd yn mron a thrigo gan_. 
oerni, ac efe a’i cynhesodd yn ei fynwes nes iddi fywiogi, a’r modd yr. 
ad-dalodd ei diriondeb oedd drwy ei frathu hyd ei galon. Felly hwy- 
thau ni allent sefyll yn mhlith y gvvenith o Haen ei wyntyll rymus ef, 
pan chvvythai droseddwvr o’i wyddfod fel us o flaen corwynt rhuthrol. 
Diau ddarfod i gau frodyr, neu yn hvtradi fe’u hadnabydiir wrth eu 
lienwau priodol, sef “ gwrthgilwyr,” ddylanwadu yn fawr ar ereill i’w 
amddifadu o’i fywyd. Hwy a welsent ei fawredd, a hwy, fel Dalilah 
gyda Samson, a wyddent am ei wendirlau hefyd. Etto mae eu ba ld 
ugoliaeth arno yn warth i’r dalaeth a’r gmedl, ac wedi eu handwyo-- 
hwythau yn drag.vyddol. Ni allant ei ragdyfu ; ni allant ei ragfyw ;* 
ac ni allant ei ddidwneyd, ei olchi ymaitii, na’i rajfaruo ychwaith. 'T 
mae y ddedfryd vvedi ei hargraflfu a phin aur ar galomu miliynau yn- 
eu herbyn, o’r hwn a gydvmffurfiodd hyd yr hwn a saethodd y peleni. 
marwol yn ngharchar Carthage ; ac yn mhob mynwes lie y triga gon- 
estrwydd, dynoliaeth, cariad at fywyd, neuryddid a hapusrwydd, oddi- 
yno hefyd yr anadla ‘’anathemau” eyfiawn yn erbyn “cigyddta Car- 
thage.” Dialedd a digofaint Daw eyfiawn a dynion da, a gaulyna. 
gamrau yr holl euogion a’u cefnogwyr gyda dychrynfeydd, fel y des- 
grifia Milton byrth mynedfan y Jehenna ei hun, — 

“ grating ;■ harsh thunder 



110 _ PROPHW YD Y JUBILX 

4 • * 

Dywedodd ein Harglwydd, “ Anghenrhaid ywdyfod rhwystrau; ( onH 
gwae y rluii hyny trwy ha rai y deuaut!” Yn ol y rheol y pToflfesa yr 
holl fyd Cristionogol yn gystal a ninnau eu bod yn ymlwybr© sef y 
gyfrol santaidd, gwelir ei fod yn unol ag arferiad grasol ein Duw i an- 
fon proplnvydi i'r hyd yn mhob oes ag yr oedd ganddo waith neilldu- 
o' i’w wneyd; ac yn cglurach etto dywed yn hendarit drwy ei was 
'‘‘nawiia yr Arglwvdd D.iuw ddim a’r na ddarigosa ei gyfrinach i’w 
weision v prophwydi” Dengys yr un dry eh cywir hefyd ruai y cyfftl- 
vb driniacth greulon a gawsant oil, o Abel liva y diweddaf y sonia, Ye, 
bvd v nod ei anwyl Fab ei hun, i’r dri.iiaeth grculon a gafodd eu bro- 
d.r ola^ hyn yn Carthage, a n ar hyd eu hoes. Ac nid llai rhyfedd na 
gwir vchwaith, mai y genedl a broflfasai fwyaf o sel heb wyboiiietb, o 
>rlth duwioldeb dan wadu ei grym hi, ac o fwyaf o ddoethineb coleg- 
■awl, p rlpuJawl a clyuol ddhfosiyniu y.i lie dwyfol ordinhadau, oedd- 
ynt, ac ydynt uchafeu llais, mwvaf eu liym/oad, ac awchns.if eh gwae- 
wifyn n'ti cleadyihu i dywillt gwaed y dwylol unfonedigion [h, y. y 
genedl liuuo]. Dyma p.iham y bydd y ceiio Iloedd paganaidd yn 
• eiddo yr Arglwydd yu nydd ei uerto. sef olierwvd l na hyddunt hwy yn 
euog o dywallt gwaed proplnvydi i’el “ yr oes olta k'm,” a’r “ oes oleu n 
Arall. Nid yw en “cydwybodolrwydd"’ yn gwnevdhyn dros Dduw fel 
v dychymmvgant,. ond yn tynliau eu rhwym m, ac yn mwybau eu ded- 
rrvd, runs (lylasent chwilio i niewn i’r peth cyn ei gollfarnu, na’i 
■•vrtlnvyuebu ! Ond at yr bines. ^ . . 

Yr oedd Joseph Smith we.li rhagwelcd'fod ei ddiwedd yn agosAu, ac 
mawn darp inasth i hyn.yr oedd wecii bod am tua phedwar inis.braidd 
yn feunyddiol (cyn dechrcu, na bod arwyddion, o’r terfysg olaf) yn 
uysgu i’r apostolion, yn eu cyngliorau, am ddirgelion tevrnas. Dduw, 
a’r dull a’r modd i gario y gwaith yn miaeu wedi ei yraadawiad ef; ac 
wedi gorphep rhoddi iddyut eu cy tinysgaethiad, dywedodd yn eglur, 
“ Ar eicli ysgwyddau chwi y gorphwysa tevrnas Dduw yn awr; ym- 
wrolwch i\v Uedaenu dros y byd ; . ni waetli betb a ddaw o honof ft 
nivyyach, na plia mor gynted y caf fi fyned i orpliwys, &c.” Hysbys- 
o'dtl ar*gyhoedd tua 15,000 o bohl mor eglur nes y deallodd pawb ei 
fod ar eu gadael ar fvrder. Dywedodd na chaffai fyw i weled y deml 
wetli ei chwblliau, ond ti fod,\Vcdi cyflvvvno yr allvyeddau anghen- 
rlieidiol at roi y cyunysgaethiad 7 , a pliob petlr arall i’r apostolion. 
Ychydig wythnosau cyn dechreu y tcrfysg hwn, aeth yr apostolion oil 
oiid dan, sef Willard Richards, a John Taylor, vn ol ei gynghor ef, i 
bregethu drwy y taleithiau dwyreiniol, “ canys,” ebeefe, “nid yw eicli 
bywvdau yn ddiogel yn Kauvoo, nacyn y cylclioedd hyn ac yno.yr 
oeddyiit pan laddwyd ef. Dychwelasant i Nauvoo cyn gynted ag y 
cavvsant wyhodaeth ; ac ar yr 8fed clydd o fis Awst, cynnaliwyd cym- 
nianfa vu Nauvoo. i reolciddio pctliau am yr nmser dvfodol, ac i 
ddwvii i iveilhrediad v mesnrau a dreihuyd trwy Joseph Smith ond 
>ii benaf er i’r apostolion se/vll yn eu^lle priodol yn hen ar yr eglwys 
ar y ddaonr, yn ahseuoldeb ei blacnoriaid blaenorol. Yr oedd yno o 
rideuddeg i bvmtheg mil o Saint wedi ymgasgln, a’u rheoleiddio^ yn 
cldosnartiiiadnu yn ol cu swvddau. Anerchodd Brigham Young, 
'Orson Hyde, P. P. Pratt, ac ereili. y -dyrfa vn wresog ac effei thiol, nes 
;y canfyddui pawb fod mantell v prophwyd mewn gwirionedd wedi 


PKOPfoWYb Y JUB1LI. 


Ill 

disgyrt ar yr apostolioh ; a’r holl dyrfa yn ddi'eithri'ad a arw'yddasant 
eu cymraeradwyaeth o’r apostolion yn arweinyddion i’r eglwys trwy 
dderchafiad delieulaw. 

ANERCHIAD Y LLYWYDD FORD AT BOBL TALAETH 
ILLINOIS. 

“ Dewisaf roi desgrifiad byr .a gwirioneddol o’r amgylcliiad cywil- 
yddus a gymnierodd le yn Carthage, o berthed i’r Smith’s, mor belled 
ag y cyrliaedda fy ngwybodaeth. Mae y Smith’s, Joseph a Hyrum, 
wedi eu llofruddio yn y carchar; nid ydwyf yn deall gan bwy, ond 
mynaf wybod. [Ni allai fod wedi anghofio enwau y rhai .a fygyihias- 
ant hyny yn ei wyneh !] Yr oeddwn i wedi ymrwymo fy bun y eaent 
ainddiffvniad, ac ar sail hynv rhoddasant eu hunain i fyp.y yn garchar- 
orion. Rhoddodd y Mormoniaid yr hull arfau i fyny oedd yn eu 
ineddiant, ac ynidriarostyngodd y Nauvoo Legion i lvwyddiaeth Cad. 
Singleton o Swydd Brown, yn foddlongar ac ufydd. A myti ai han- 
fonaswn yno i’r dyben hyny. Gofynodd y terfysgwvr hyn oil, er profi 
fod v Mormoniaid yn heddyehlon ; ond ymddengys fod pobufydd dod 
ac yinostyngiad o eiddo y Mormoniaid wedi bod yn aneffeithiol i’w 
dwyn hwy [y terfysgwvr] i heddwcii. Nid mvfi yn unig a addawodd. 
ddiogelwch i’r Smith’s, ond fy swvddogion a’m milwyr a sicrhasant i 
ini y cynnorthwyent fi i’w hamddiifyn. 1 [Gwaeth fyth ynte ocdd eu 
trosedd a’u*brad, a dylasai yntan wybod gwell oddiwrth eu “honor" 
blaenorol nag ymddiried bywy dau dynion i‘w dwylaw gwa<fdlyd.] Os 
gwnaed y weithred gan y rhai hyn [atebwn mai do, a pha fodd na 
wyddai?], ycliwanegasant frad at fwrdrad, a gwnaelhant yr oil a allent 
i anmharchu y dalaeth, ac i ystaenio y ‘ public honor. 1 [’ ! “ Public 
honor ” pwy, tvbied ? Pa le yr oedd gynt yn cuddio ? Ai yn mynwes- 
au llofruddwyr?] Ar foreu y dydd ycytlawnwyd y weithred, meddyl- 
iasem am fyned a’r fyddin oil i Nauvoo : ond deallais yn amlwg na 
foddlonid y fyddin a llai na liollbl ddihystrio y ddinas [ac etto yn 
gadael v carcharorion yn eu dwylaw wedi deall cvnnnaint a hyny !] ; 
ac wedi unwaith gyrhaedd yno na byddai esgusion yn eisieu i ddechreu 
cyflafan. Yr oedd y Mormoniaid eisocs wedi ufvddhau i bob peth a 
ofynasid ganddvnt, ac wedi ymddarostwng i fwy o lawer nag a ddyles- 
id geisio ganddynt. Buasai ymosodiad o’n lieiddom ni arnynt yn y 
tymmor hwn, pan y mae y cynauaf ar ein dwylaw, mor anfanteisiol ag 
a fuasai warthus [ac felly, vredi lladd y ddau oreu, ymddengys nad 
oedd deilwng i’r iniloedd ereill ddiolch iddo ef am eu bywydau, ond 
i’r cynauaf ag oedd yn eu galw !] ; ac ohcrwydd hyn [sef y ‘ cynauaf/ 
ac nid oherwvdd cyfiawnder, ac awydd i rwystro tywallt ychwaneg a 
waed gwirion], penderfynasom inewn cynghor [o fradwyr] i wasgaru 
y fyddin [fel y gallent fod vn rhvddach, a mwy anghyfrifol am v 
mwrdrad], oddieithr tnir catrawd ; dwv o ba rai a adawwyd i wylied y 
carchar [ond tua 70 oil], a chyda’r Hall aethym i Nauvoo i ureithioi r 
bobl hyny [do, druan, a gwaeth cvsurwr nag eiddo Job oedd cfe 
hefyd], ac i hysbysu iddvnt bcth a allent ddysgwyl, os yn fwriadol yr 
achosent derfvsg [do, bvgythiodd y byddai cu tai yn uhv, ac y cat far 
eu gwraajedd a’u plant lo.sgi yn y colciith, ac na allai vntau on ham- 
ddilryn ! ! ond ni fynai, ncu ni wnai, a .feudyliai], Meddyliaf ddarfccl 



112 


FROPHYVYD Y JUBILI. 


i mi gyfiawni y ddyledswydd hon yn llym a chvflawn [ebe efe ; da, 
mewnmodd na ddarfu i neb arall er dyddiau Nero, ond ei bartner, sef 
Clark o Missouri] ; a phan wedi dychwelyd oddeutu 3 niilltirtua Car- 
thage, cyfarfvddais a chenadydd oddiyno, yr hwn a’m hysbysodd o’r 
hyn a gymmerasai le yno. Prysurais i’r fail. Dywedir i nii ddarfod 
i’r guards wneyd eu dyledswydd [ond profwyd iddo wed’yn fod deall- 
wriaeth eglur rhyngddynt a’u gilvdd, a bod y guards wedi ysgrifenu 
llythyr at y terfysgwyr ereill, yn dweyd yr amser goreu i danio, ac 
wrth gwrs y gwaghaeut hwvthau en drylliau i’r awyr uwch eu penau ! 
Cafwyd gafael ar y llythyr wed’yn] ; ond fod rawyrif wedi eu gor- 
threchu [os felly, pa fodd na chlwyfwvd hyd y nod un o’r naill ochr 
neu y Hall ?]. Diangasai llawer o deuluoedd o Carthage, ac ereill yn 
yrabarotoi i’w dilyn ; a chan yr ystyriwn fod perygl i’r Mormoniaid 
yraddial, cefnogais hyn. Cynnygiodd y Cad. Demming aros ymagyda 
nifer fach o filwyr, i amddiffyn eiddo rhag difrod hyd a allai. Pen- 
derfynais fyned i Quincy, a darparu byddin ddigonol i ddarostwng ter- 
fysg. Yr wyf yn gobeithio na wna y Mormoniaid ddechreu, nac achosi 
un terfysg. Ond efallai y cat* fy siomi yn hyn [pe cawsai, buasai y tro 
cyntaf iddynt ei siomi]. Ofnaf na foddlonir yr wrthblaid. Dichon 
yr ail ddechreuant eu c.reulondcrau. Yr ydwyf yn benderfynol i gadw 
heddwch hyd y gallaf, boed y canlyniadau a fyddont. Meddyliaf fod 
genyf ddigon o esgus i wysio byddin ynghyd, ac i fod yn barod at fy 
Hgalwad ar y rhybudd lleiaf. Drwy yiusefydlu yn Quincy, galluogir 
fi i gael pob newyddion yn gyflymach. 

“Thomas Ford, 

“ Governor , and Commander-in-Chief” 


PA FODD I’R GWR WNEYD Y WRAIG YN DDA, BOED HI 
A FYDDO ? 

Llawer a fe'iir ar y gwragedd, druain, eu bod yn ddrwg eu tymher- 
au, yn anghariadus, neu yn anufydd, pan, o’r ochr arall, pe gwelai y 
gwr mor afresymol yw iddo ddysgwy! ufvdd-dod perffaith gan y wraig 
yn ei sefvllfa anniherffaith bresennol, nac hyd nes y dysgo efe ei huu 
dalu ufvdd-dod perffiiith i’w ben cf, sef Crist, darfyddai hanner y cin- 
tach. Dvlai efe fel hithau ddysgu ufyddhau cyn y bydd yn addas i 
lywodraethu. Wedi dysgu y wers hon, sef ufydd dod, ni chaiff ei 
wraig le i ddweyd wed'yn ei fod yn ormeswr, canys efe a’i cara hi fel 
y carodd Crist yr eglwys, ac ag ysbryd dengar a chariadus efe a fvw- 
ioga deimladau gwresocaf ei uatur tuag ato, aca’i gorchfyga a thirion- 
deb nes y gofala hithau rhag ei dristau. Oddiar yr egw'yddor hon o 
gariad a fagodd efe ynddi hi tuag ato ei liun y tardda pob ufydd-dod 
a rhiinvedd a ddysgwy lia dvn rhesymol gan w'raig. Bod deallus a 
chymdeithasgar yw gwraig, yr hon a drefnwyd i fod yn ymgeledd gv- 
mhwys iddo; nid i’w T lywodraetlm ef, nac i gael ei dirmygu ganddo 
ef. ond i\v gysuro yn ei ofid, i weini iddo yn eianghen, ac i’w garn n’i 
barchu fel ei phen. Ni ddiclum y wraig ddedwyddoli y gwr ond i’r 
graddau ag y cyrhaedda ei dedwyddwoli ei hun, ac ni ddichon un mor 
deimladwy, a chalon mor dyner, a’i golygon mor dreicidgar i serchiad- 



PRO PHWYD Y JTJBILI. 


113 


an ei gwr, ag yw yr eiddo gwraig rinweddol, fod yn hapus pan y teimla 
ei huu mcwii caethiwed dan ormcs gwr annlieilwng o honi. 

Rhaid i bawb deimlo graddau o ryddid cyn y byddant yn hapus. Y 
nine iau Crist yn esmwyth, a’i faicli yn vsgafn. Vr achos o hyn yw, 
oherwydd ei i’od ef yn llywodraethu trwy gariad er ein lies, heb ofyti 
ufycld-dod genyin am ddim ond a’n dedwyddola. Mewn gair, ufyddlia 
lesu i’w Dad o arhos ei fod vn ei garu ; ufyddlia y gwr i Iesu olier- 
wydd ei fod yn ei garu ; a dylai pob gwraig garu ei gwr lies ufyddhau 
iddo gyda phleser a phavodrwydd. Cariad afaga gariad ; er enghraifit, 
carotid Crist ei Dad oherwydd i’w Dad yn gyntaf ei garu ef ; yr ydyin 
ni yn ei garu ef am iddo ef yn gyntaf ein niru ni; felly y dylai y gwr, 
tnvy ei diriondeb, ei gydyindeiniiad, ei foneddigeiddrwydd, a’i ddaioni, 
sugno serchiadnu gwresoeuf ei wraig i’r unrhyw ddelw ac ysbryd ; 8c 
yna nid ystyriai yn un caethiwed i’w waimnaethu yn siriol yn mhob 
dull a alio. Wedi y creo ynddi hi yniddiried yndao ef fel ei phen 
doeth a dvngarol, hi a’i cara ac a orphwys arno, fel y gwna yntau ar 
ei beii, sef Crist, yn foddlongar. 

Anilwg yw, pe bai yr egwyddor hon, sef sugndod cariad, yn elfcn 
lywodraethol, y dylifai deallwriaeth, doethineb, duioni, cariad, llawen- 
ydd, iawn drefn, ac ufydd-dod perffaith, i'e, bywvd mewn byd ded- 
ivydd; o’r ffvnnonell fvwydol rhedai y rhinwedd ddedwyddol drwy 
bob canghen o bob teulu dvuol, nes y ceffid pob link yn y chain fawr, 
o’r orsedd uchaf yn y nefoedd hyd y gwaelaf o deulu cariad ary ddae- 
ar, o’u bodd wedi eu cylymu yn un. Dyma deulu dedwydd. 

Pa wr mor ddideimlad a’r hwn na chydymdeimla yn oddefus gyda 
gwendidau a ffaeleddau cyfaill ei fynwes ! Dylai pob dyn gofio ei fod 
yn cymmeryd ei wraig yn y dechreu “ er gwell ac er gwaeth.” Dyna 
addefiad nad yw hi yn anfl'aeledig, a phaham y siomir y gwr gymmaint 
pan gaiff fod hyny yn wir? Cliwi wyr, na fyddwch feistriaid lawer, 
neu yn hytroch, mcistrolweh yn y ffordd hon faint a fynoch, sef trwy 
gariad, a goreu po fwyaf. 

Llawer o gymenu a beio sydd ar yr hen fam Efa, druan, oherwydd 
iddi droseddu yn gyntaf, ac i Adda ei dilyn. Ond o’m rhan i ni allaf 
feio cymmaint ar yr hen fam, cauys yr wyf yn ystyried mai hi yw v 
lleiaf ei bai o’r lioll fenywod o’i hoedran a fu ar ei hoi. Ac am yr hen 
dad Adda, ni bu llawer gwell nag yntau. Ciniawodd gyda’i wraig 
mewn dull a brawf ei barch i’w harchwaeth hi yn ei darpariadau teu- 
luaidd. Pan y cafwyd mai o ffrwyth y pren gwaharddedig y bwytas- 
ent, efe a gyd-ddygodd yn ddynol ac amyneddgar a’i throsedd hithau 
heb na chintach na digofaint ati. Nid oedd y naill na’r Hall hanner 
mor feius ag y mae y goreu o honom ni yn yr oes hon. Buont hwy 
fyw ynghyd, eyd-bechasant, cyd-alltudiwj^d hwynt, a darfu iddynt gyd- 
farw, a hwy a gyd-gyfodant, ac a gyd-deyrnasant etto. Diau y ben- 
diga yr “ Hen Ddihenydd” penwyn Dduw bythol, oherwydd na ddig- 
iodd neu na wrthododd ei wraig oherwydd iddo gael ynddi fai bach. 

Terfynwn y tro hwn trwvgynnyg ffordd an ffaeledig i ru'ystro ffraea ! 
Cyfainmoder pan yn siriol o bob ochr fod i’r hwn a ymollyngo i bang 
gael aiuser i oeri o bono cyn yr atebo y llall air yn ol. Felly gwirir 
geiriau Solomon, sef, mai “ atcb arafuidd a ddettry lid, ond gair garw 
a gyffry gynlien.” Amynedd , amynedd , yn anad pob peth ceisiwch 



FKOPHWYD Y JUBILI. 


114 

omynpdd. Meddyliweli ddwywaith cyn dweyd gair cyffrous "unwaitlr 
a byddvvch yn hap us. 


AMERICA A MEXICO. 

Parha ,y rliai hyn i frwydro yn waedlyd, yn ol yr hanesion a gawn. Dywed y AV«r 
York Herald , fod yr Americanjaid wedi cnnill dcnnaw o frw ydrau nodedig yn yflwydd- 
yn ddiweddaf, ac yn inhob nn collwyd llawer o fywydau gwcithfawr. Sonir fod Mr. 
Bankhead, cenadydd Prydain yno, yn ceisio gwneya ammodau hcddwch rhwng y 
picidiaii. Llwyddiant iddo bellach. 


TREFEDIGAETK FORM ON A ID D YN CALIFORNIA, 

Kys.bysa y St. Louis Union, o’r pedwerydd dydd o Fai, fod yn gnnlynol i 3 r mfudirul 
v ^Ionnon Battalion,} California, ne.wydaiadur yncael ei gyhoeddi gar.daynt yn Verba 
Buena , yn yr hwn yr eglurir egwyndorion Saint v Dyddiau Diweddaf. Mac llwydd- 
ianty fyddin lion yn dangos rliyw wroldeb, yraroad, a medrusrwydd mawr, yn eu har- 
weinvdd a’u llywydd, i aliu gorckfygu rhwystrau mor fawr &’r rhai hvny ag oeddynt 
or cu Ifordd. Mae y pellder o Santa Fe dros 1100 o fillriroedd, a fcyny dros fynydd- 
^edd creiglyd, a thrwy ddiffeithwch dyrys, lie nad ullent gael dw fr nac ymborth i ddja 
w*c ivtjifnil. I-lefyd, y imvyrif o’r fyddin oeddynt wvr troed. 

Mae prif wersvll y Mormonia:d a alltudiwyd yn ngas i Council Bluffs. Dvnddefus- 
nnt luwtr o eisieu ymborth a chysuron yn ddiau yn y gauaf calcd a aetk beilnu,*on<l 
nywenydd mawr fydd ganddynt glywed am diriad eu brodyr yn ddiogel yn California 
ac fc galonoga hyn y. gwsddill i’w dilyn. 

Difyrus yw newyddion fel yr uchod, a da genym glywed fod y cyhoedd yn evdnabod 
dewrder a medrusrwydd digvffeiyb y Saint, pa rai, er < an yr anfantcision mwyaf, yd- 
ynt wedi teithio yn wyrtniol braidd o’r naill ben i’r pen avail o’r cyfandir, dros fyn- 
yddoedd geirwon, yn mysg bvrjstdlod ac an war i aid peryglus, dvwy neu dros afonydd 
heb bontydd arnynt, ac wedi sefydlu trefedigaeth Iwyddiannus drwy’r cvfan, a gwcll 
otto genym glywed eu bod yn y sty vied MormoniaetU nid, yn unig^yn werth ei chario, 
pyda hwynt drwy’r cwbl, ond ei enyhoeddi i’r byd newydd hwnw mor fuan, ac hefyd^ 
ihor selog. Pan y roae newyn, rhyfcloedd, a niarwolaeth, mevii llawer dull yn yni- 
wledda ar iddynion, diau fod yr Arglwydd yn gofalu am ei bob! gyfammodol, yn eu di- 
ogelu rhag eu gelynion, yn eu purthi fi “soflieir,” ac yn agoryri ei law i’w.diwallu yn 
Wyrthiol fel yn y dyddiau try nt. Dynmuw.n iddo burhau felly lies y byddont hwy ag j 
sydd ar y fiordd, a’l hull blant o’r boll fyd, wedi cyrhaedd pen eu taith. 


SAINT YN Y TALEITHIAU. 

Hysbyv yr appstol Orson Hyde ni, o Gaercfrog Newydd, lie y cyrhaeddmld ar y fifed 
uiSbrill, fo.d up gwersyll lliosog o Saint ar gychwyn -oddiyno ar ol eu brodyr tua Cali- 
fornia y dydd Mawrth canlynol, a bod liuoedd creill drwy’r taleithiau dwyreiniol yn 
dUyparu i’w dilyn. Meddylia pe bai tua chant o bregethwyr sclog a ffyddlon yn my- 
nrd drwy’r wlad hbno yn awr, fod y gwrthweithiad mor fawr, prophwydoliaetbau y 
iiuint yn cael eu cydawni mor amLwg, a phobarwyddion yramserau wedi achnsi i bob! 
*g«ryd eu llygaid, fel y cofleidiai miloedd yr cfcngyl hon yn fuan. Yr oedtl y new- 
^ddion o’r gwcrsylj yn dda, a phsuvb yn iaclu. 



H5 


PKOPSWYD Y JUBIT.I; 

YR APOSTOLION PRATT A TAYLOR. 

8vjntXEtir>o?D v tid.ru frawd Inn New Origins. lUawrth y lGtVl. wc-di mordahh* . 
tel'' V cj“urus nag a gawsent oil. Ni bunut ond Sf* t» tidydduu o Loegr yno ; ac ni ht: 
dim gwynt crocs, n:sc achos i gyinmeryd on h-.vyl i mt'Vii oud unwniih, a;u ychydtg 
oriau. Aethant beibir* i bob llongau a \vel.-»ent; a rhai a gychw vnasent o delay i dasc* 
wythnos o’u blac.n a gyrhaeddasant vno ar eu hoi hwy. Ni feddwn ie i’r llytliyr hir- 
faith, cysurus, ac addysgiidnl hwn yn ein colufnuu bychain, etto rhoddwn ddyryuind 
byrer boddio cin darllcnwy?. Wedi rtmddi ei. esgusa-.vd pain na chyhoeddodd ci ./><■'»- 
well i’r Saint, sef ohcrwydd ei frys muwp wrtlf srycbwyn, ac ymhelacthu ar ddyben a 
ehanlyniadau eu cenuiliaetli drwy Frydain, y plcser a gafodd, a’r pobaith a fe<ida. &c., 
tlywed mewn un fan (yr liyn a ddengys i’r Cymry nail yw efc wedi eu hanpliolio ha \ - 
fhau), — “ Bu yr benuriad P. P. Pratt a minnau yn cyd-deithio i ytnweled i’r cglwvsi. 
pan mwyaf drwy Frydain oil, a gadawsom hwynt’oll meivn cyflwr llwycldiannus, ac yn 
.ufydd i’.n dysgeidiacth. Yn y prif Gynnadleddocdd, inegys Manchester, Liverpool, 
Birmingham, Sheffield, a Glasgow, yr oeddynt yn dra lhvydriiannus; ac nid Ifaner 
liai selog, diwyd, a chariadus, yn y r.iwyrif o’r rhai llciaf. Ymwclais a Llumlain r,c 
Edinburgh fy human, a padewais hvvynt yn gysu rus. Ymwelais a Chyinru hefyd, a 
bnddi'vyd fi yn lawr iawn wrlh sefylita hytiyd pethau yno. Cefais yr egiuys Gymrcig. 
niewn eyfiwr tru Tlwvddiauniss. OViioedda henuriad Juries gyhoeddiad rnisol, yr bwn 
y mao iddo ledacniad go dda iddcchreu ; a ebyltocddudd bcfydamrvw filoedd odraed.- 
crlau ereiil, t pa rai a ddbypartbodd ar hyd a lied gwlacl e* enf’dig.ieth. liJ ae etc uedi- 
gweithredu yn ol mesurau docth a symvyrol iawn. ae yn e.i gUioeddiadan toilyuga, a 
ilylai gacl cefnogaeth a chynnnrthwy. With gyleirioat y daiorii a wnded gunihio efn'r'- 
irnd; Anlericar.aidd, nid wyf yn aiitthofio y Sueson a?’r Scotch, canys oidhis lawer o 
iin ynt hwythau yn awyddus i vvneyd yr oil a allent i. ledaenu y gvvirionedd, ac i ade-i— 
adu Scion, a’r rhai a ddysgleiiiant etto yn nheyrnas ])du\v.” 

Ceir ycbwaiieg o gynghorion dyddorol y brawd hwn yn y Rhifyn nesaf o’r Prophwyd ^ 


, EFENGYL YR ANGEL. 

Ton — ,k Elisttus.” 
Beth a welwyd yn y nefoedd? 

Angel \ i! ehedeg lawr, 

A oedd rhyu beth ganddo’n dyfud ? 

Oedd — eiengyl Iesumavr. 

Y mae hbno i’xv phregethsi 

I bob cengdl, llwyth, aedaith-r— 
I’r boll bobloedd ar y moroedd, ' 
Ac ar ivyneb duear faith.' 

^ • Onid oedd efengyl penym ? 

Oedd — braidd rif V tywod mSn.- 
Wcl. beth yw’r cfenryi newydd? 

Hch efenpyl fu o r blaen, 
Dyma’r un bregethai Pedr, 

’« Dyma’r un brepetbai Paul ; 

Dynia’r un brepethwu ninnau, 
lilewnawdurdod ar eu hoi. 

P’lc nn»r hir y bu r r cfenpyl T 
Y11 ei “hyruaHawiad” bu. 

Beth a ddaeth o’r rhai fu hebddi ? 
j I)uw yn Fiw=nwr cyfiawn sy. 

Ciiwd ni chcrslr He nis hauwycl, 

Na nyrW^g^leu lie bo nos : 

^uwr llewyrchu mae goleuni — 
Na toed neb yn gwel'd yn gtoes, 


-I *■ 



no 


PROPHWYD Y JUBITI. 


CAPT. JONES AR FORMONIAETH, YN 1ST6„ 

YN CYNNWYS 

Y Gyfrol gyntaf o Prophwyd y Jab ill ; vr lien Grefydd Newydd ; 
yr Atebydd ; v Glorian ; yr Amddijfyniad ; a’r Miljtwyddiant j 
ac Anerchiad y Devddey Apostol : v ecli cu rhwymo yn un gyf- 
rol hardd, l‘2plyg. Pris Tri Swllt. 

Gwell sicrhau copi yn fuan, gan nad ellir cael un o’r rhai uchod 
ontl yn y Gyfrol, oddiuthr Cvfrol o’r Propktvyd, canys y maent 
Lilian o argraff, ac uid ydym yn meddvvl eu hail-argraffu yn fuan. 


CYMMANFA MORGAN AY G. 
Cynnelir y Gymmanfa lion yn Neuadd y Cymreigyddion, 
{White Lion,) Merthyr, dydd Sul, Gorphenaf 11 eg. 

Bydd Cylckwyl y Gymdeithas Genadol ar y dydd canlynol, sef 
dydd Llun y I2fe<l. Gellir cael tocynau am swllt yr un gan lyw- 
vddion yr holl ganghenau, ac ereill, a thaer erfynir ar holl ewyll- 
ysvvyr da y gymdeithas ddaionus bon ymdrcchu a allont erddi, gan 
obeithio na bydd y chwiorydd tirion un dim yn ol i\v sel, en hym- 
drechion, a’u ffyddlondeb blaenorol. 

D. S. Bydd y wledd ar y ford erbyn banner awr wedi dan o’rgloeh 
y prydnawn, a thraddodir darlithoedd yn yr lnvyr. 


CYNNWYSIAD. 


Dyledswyddau y Saint ar ol cael eu 

Bedyddio 101 

Doethineb yw Gallu 103 

Gallu Meddyliol Dyn 107 

Adolvgiad y Wasg — “ Hanes Saint y 

Dyddiau Diweddaf” 108 

Cymmeriad Joseph Smith 108 

Anerchiad y Llywydd Ford at Bobl 

Talaeth Illinois Ill 

Pa fodd i’r Gwr wneyd y Wraig yn 


dda, boed hi a fyddo 112 

America a Mexico 114 

Treledigaeth Formonaidd yn Cali- 
fornia r ... y4 

Saint yn y Taleithiau 114 

Yr Apostolion Pratt a Taylor 115 

Efengyl yr Atigel 115 

Capt. Jones ar Formoniaeth, yn 1846 116 
Cymmanfa Morganwg llfi 


MERTHYR-TYDFIL : 

4YHOEDDWYD AC AR WERTH GAN D. JONES, AC AR WERTH 
HEFYD GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL. 


john jon.es, a li g a a. r !•' y n d , ruydybont. 


PROPHWYD Y JUBILI. 

NEU 

SEREN Y SAINT. 


RiiiF. 14.] AWST, ]847. [Pris 2 g. 


PWY YW YR “ HEN DDIHENYDD ?” 

Y mae hwn yn gwestiwn mynych, ac a atebir mor amrywiol gait 
ddoethineb ddynol ein hoes, ag yr atebir poo peth arall braidd a 
berthyna i “ ddirgelwch duwioldeb.” Yn hawdd y canfydda y neb a 
ddarllena weledigaethau y prophwyd Daniel yn ddiduedd, mai yr 
hen ddihenydd,” sy’n lianw y cymnieriad, yn dal y swydd, ac yn 
cyflawni y gwaith mwyaf, rhyfeddaf, a gogoneddusaf, oncl on, a welai 
Daniel drwy’r holl olygfa fawreddig. Hysbyswyd i Daniel sefyllfa a 
thynged ddyfodol y byd cyn hyn, gwelodd yr hwn sy’n “ dadguddio 
dirgeledig&ethau,” yn fuddiol ddangos iddo ddechreuad, cynnydd, a 
dinystr pedair o ymerodraethau, amrywiol a rhyfedd, y rhai oeddent 
yn eu tro i estyn eu gwialen haiarn dros y byd. Mewn gweledigaetli 
flaenorol gwelsai y bedwaredd freniniaeth yn clnvilfriwio yn ddeg o 
ranau, ac yn mhellach etto, gwelai derfysgoedd, chwyldroadau, a chyf- 
lafan, y cyfan o deyrnasoedd y ddaear am oesoedd a clienedlaethau 
lawer ; yn ddiweddaf, a rhyfeddaf o’r cyfan, gwclodd darddiad y burned 
a'r olaf freniniaeth, yr hon a faluriai yr holl freniniaethau ereill a ys- 
gydwai deyrnwialen amerodraethol, ddwyfol, ac auraidd, dros holl 
gyflSniau y faith greadwriaeth hon yn dragwyddol. 

Gwelai sefydliad yr olaf hon, nid fel yr holl rai blaenorol, trvry 
ddoethineb, trachwant, neu allu daearol, ond “y cyfyd Duw r nef- 
obdd freniniaeth,” ebe efe, Dan 2, 44, gan gyfeirio nad oedd ganddo 
ef a wnelai a’r lleiH oedd cyn hyn ; ac wedi hyn ni ddywedai y Brenin 
fel yn yr oruchwyliaeth'yr ymddangosodd ei hun, “ Fy nheyrnas i nid 
yw o r r byd hwn,” yn awr, fel pe dywedasai ; ac ni fydd ychwaith hyd 
yr amser y cyfeiria Daniel ato. Er diwallu y syclied a’r awydd a 
achosodd y golygfeydd hyn iddo'i ddeall ycliwaneg, yn enwedig am y 
deyrnas ogoneddus oedd i barhan yn dragywydd, drachefn flfrydiai 
doethineb o’i flfynnonell ddihyspydd drwy ei phibellau llifeiriol, gan 
bortreadu o’i flaen fanylach darlun o wrthddrych ei serch, yr hwn 
drwy gynnotthwy yr amlygiadau cynt a ymddysglaeriai yn awr yn 
I ' [Ctf. II. 



IIS 


FnoTinvYD v Jirsrr.r. 


fwy frmbaid, rclnr, n go'tonedrfus, i’w olygon yshryd.'Iedig a fhrekhjgar ; 
eanfyudai nid yn unig udirywiad ymerodraethuu eangaf a ( Ulyfetliodcl 
penau coronog fel man lwch y clori-anau; ond inewn syndocl canfyddai, 
jaiewn rhwysgniawreddig, a’i wisg ey n wyned a’r eira, a gw a I It ei ben 
fel gwlan, — yn eist.edd yn goronog ar orsedclfa fel o dan fflamllyd — 
olwynion tanllyd yr hon a ddifaau o’u blaen bob peth a’u gwrthwyn- 
ebai, fel soft o flaen v Siam angerddol: — o’i linen rliedai ai’cnydd o 
dan fel llifeiriant y Volcanoes berwedig, ac yn blaenu osgdrdd o fil <y 
liloedd, a myrdcl myrddiynau o nertholion v nc*f. a rhai dewrion a 
rhagorcrl v ddaear dnvy’r oesoedd y gwelodd y piophwyd yr w Hi£N- 
ddihenydd ! t” Dan. vii, 9, Id. 

Wedi ei ddvfodiad i’r ddaear gvvelrr ef yn treftui cynghor dewisol o 
blith detholedig gyngborwyr yr holl oruehvvyliaethan blacnorol, — ei' 
wisg ab addurniadau barnol am dano r a’i wialen freninol yn ei law 
alluog, ae eisteddui yntau yn Chief Magistrate ar y ryfan, ac i roddi 
dedfryd gyfiawn ar bob m&terion a drinid yno. Yn nilibth y pethau 
blaenaf a deilyngodd eu ymholiad manwl wedi chvyn y Hvfrau gerbron 
a’u hagoryd oedd eondemniad a di&uyddiad rhai o’r awdurdodau 
ueliaf a galluoeaf afeddai amherawdwr blaenorol v ddaear, a’i brif-lyw- 
ydd ef a deflir gyntaf i dan tragwyddol, [adn. 11] ; y peth nesaf vw 
cyfranu mwy o ddoethineb (yr hvn yw nertb) i’r swyddogion dethole- 
djg fel y dvsgont hwwthau holl ddeiliaid y deyrnas fuddugoliaethus 
yn mhob dirgehveh, doethineb, a deal! a fo gyrhaeddadwy er eu per- 
ffeithio a’u liaddasu i oddef, ac- i allu cydfwynhau y gogoniant an- 
rhaethadwy yn ymddangosiad y brenin mawr ei hun i deyrnasu ar ei 
deyrnas, adn. 18. “ Eithr Saint y goruch&f a dderbyniunt y frenin- 
iaeth [gan eu brenin drwy’r ‘ hen ddiheriydd’] hvd byth, a hyd byth 
bythoedd,” Nid gwaith bach fydd perffeithio y cyfan erbyn yr olygfa-' 
bon 1 

Dyben brenin y breninoedd yn anfon yr “ hen ddihenydd” a’i os- 
gordd nefolaidd gydag ef, yw yn rhagredegwyr i barotoi ei ffordd o’i 
flaen i reoleiddio ei deyrnas yn bertfeithiaeh, — i addasu pobl barod, 
fel y g&llai y rhai a ddiangasai o’r “ Babilon fawr,” ac a ddaethant 
allan o’r cystudd mawr, allu sefyll yn mhlith y dorf ddirif gydag ef ar 
fynydd Seion, a’u gwisgoedd wedi eu canu fel gwisg yr hen ddihen- 
vdd, ac y byddai wedi eu dysgu beth y w, a pha fodd i ganu can Moses 
a pheraidd ganiadau yr Oen yn un liars, mesur, dyben, a chalon ; 
ranvs nid dyfod i barotoi ei briodfereh y bydd y brenin ; ei weision a 
wnant'liyn yn flaenorol, “a’r wraig a ymbarotoddf a ddywedir pryd 
hyny. Pwy na wel y gwaith mawr fydd gan ei weision i ddysgu y 
fath'dorf i’r graddau livny ! — Y fath ymdreehiadau a ddihyna ar yr 
v^goTheigion, ac hefyd y gymdeithas a raid fod rhyngddynt a’r pen 
Ysgolfeistr mawr cyn y deaJlanfc beth yw dysgu! Pwy a greda fod 
drwsyr vsgol wedi cau r a gwefusau yr ysgolfeistr wedi eu selio i fyny 
am byth! Atebwn, nad neb sy’n deall dim am y eyfnod rhyfedd.y 
ryfeiriwn ato. O, ddedwydd ddydd fydd hwn ! O amser hyfryd ! I 
brysied i ben, pan yr adnebydd pawb [o’r rliai a adewir yn fyw ar ol 
-y pliiau, &c.] yr Arglwydd ; y byddant wedi eu dysgu gan ei weision 
nes dyfod oil i’r dosparth blaenaf i gael eu dysgu ganddo ef ei hun, 
Slid rbjfedd i’r hen Duaniel lewygu gan lawenydd.a dysclaerdeb yr 



fropiiwyd y jtjriu. 


191 


olygfa lion pan ctto yn gaethwas. A pha dafod a ddiclion draethu, — pa 
feddwl a ddiclion hnrtreadu ; neu pwv eugvl a ddiclion hysbysu y filfed ran 
o hapusrwydd, gogoniant, a dedwyddwch y bobl gyfiawn a fy.ddant byvr 
ar v ddaear pan ddygir yr holl bethau hyn i ben ! 

Etto gofynir, Pwy yw yr “ hen ddihenydd” hwn sydd i gvflawni y 
fatb orcheshvaith tuliwnt i boll ddwyfol weledyddion y dyddiau di- 
weddaf? Anmhosibl ei fod yn “Fab y dyn,” oberwydd ar ol hyay y 
daw “ Mab j dyn gyda chymvbiu y nefoedd ; ac at yr hen ddihenydd y 
daeth, a hwy [yr osgordd] a’i dygasant, [sef Mab y dyn] gerci fron ef,” 
sef gerbron yr “ lieu ddihenydd.” Mae’n amhvg fod vmadri chymmer- 
iad, oil yn wahanol o ran sivyddaa a gogoniant. Ni ddiclion fod y 
ddau hyn yr un a’r unrhyw berson, lieb fod hwnw yn cael ei ddwyn ger 
ei fron ef ei bun 1 yi hyn fyddai yu wastraff gwallgofus ar iaith. Ereu 
bod hwy oil yn uu mewn dyben. cydweithreriiad, acharind, etto personal 
gwalianol yn lleinvi gwahanol gylclioedd y’nt. Nid oes amlieuaeth am 
pwy yw y “ Mab y dyn,” etto pwy yw yr "hen ddihenydd” hwn fytul 
yn ail iddo, sydd yn vmguddio o olwg lluoedd yn mhlith dirgelioii ercill 
teyrnas Dduiv. Nid Duw Dad ydyw ychwaith ; oherw/dd, pe buasai y 
Saint yn addas i dd;ila tanbeidrwydd gogoniant y Tad. pa anghenrheid- 
rwyad am yr holl ddarpariadau mawrion hyn i’w haddasu a’u parotoi i 
gyradeithas y Mab ? onid yw gogoniant y Tad yn ogyfuwch ag eiddo y 
Mali! Hefyd, nid y'Tad sy’n darparu y deyrnas a’i chyilawnder i’r 
Mab, ond y Mab a wna hyny, fel wedT gorphen ei pherffeithio y rhoddo 
y Mab hi i fyny i’w Dad, fel y byddo Duw oil yn oil. 

Etto ymchwiliwn, Pwy yw’r “hen ddihenydd ?” Casglwn y bydtlai 
ryw un o henafiaeth fawr ; ie, yr henaf a drigodd mewn cnawd efallai : 
awgryma ei enw hyn yn Saesneg, sef Ancient of days , yr henaf mewn 
dyddiau, yr hyn sy'n nodwedd digouol i’w wahaniaethn oddiwrth bawb 
ereill y fu, y sydd, ac a ddaw. Ni wvddoni am un resymeg na dim a 
wrthbrofa hyn. 

Ond diolch i’r Duw sy'n y nefoedd, ac vn dadguddio dirgeledigaethau 
fw Saint jar y ddaear, yn awr itior rasol ag yn nyddiau Daniel, a’i blant 
ereill, nad yw efe wedi gadael ei Saint mewn anwybodaeth o'r peth hyn 
ychwaith, ond wedi ad fern a dadguddio drwy ei weision y prophwydi, 
*icrwj r dd am hyn hefyd fel am y pethau rliyfedd a gogoneddus a andyga 
etto er darparu pobl briodol-i’w gyfarfod df. Drwy y cyfryngau hyn 
hysbysir ni nad yw yr “lien ddihenydd” amgen nag Adda ei liun, seF 
vr Adda cyutaf yn rhoddi y goro.i ar ben yr ail Adda a’i liennillodd. 
Felly gwelir fawr amryw ddoethineb Duw a’i gynllun i ddwyn meibion 
luwer i ogoniant. Aufonodd yr Adda cyntaf, a’r genadwri gyntaf, yn 
nechreuad yr oruchwyliacth gyntaf i’r byd i lywyddu dros ychydig; ac 
ofe a’i denfyn etto yn niwedd yr orucliwyliacth olaf i iawndrefim yr an- 
rhefn a achosodd ; ac fel y rhagora yr olaf mewn gras drwy’r ail Adda, 
y tra rhagora gogoniant yr “ lien ddihenydd’ ’ mewn rhifedi ei ddeiliaici*. 
pa rai a fyddant yn filiynau dirifedi i’w cyflwyno oil yn un i’w gwared- 
vrr a’u teilwng Frenin; wedi hyny cyflwyna yntau ei hun a’i oil i’w Dad, 
** fel y byddo efe oil yn oil.” Amen. 


120 


PROPHWYD Y JUBItf. 


Y “PARCH. AV. R. DAVIES, O DDOAVLAIS,” A’l ERLID- 
IGAETH GREULON A CHYWILYDDUS ETTO !— ETTO ! 1 

<^Dfus genym pan yn fachgen am orlifiad eirias andwyol Etna a Strom - 
Inilo, pan chwydent o’u crater gynnwysiad eu poeth grombil hnnan ym- 
gynhyrfiol, afonydd o dan a brwmstan, nes difa pob blodeuyn, glaswellt- 
yn, a phob petli bywydawl yn nghyraedd eu cynddeiriog donau tanawg ! 

Gwelsom orlifiad diliwiol afonydd y Nile, y Mississippi (“ tad y dyfr- 
.oedd”), y Missouri gyfiym, y Niagara fawrcddig, a’r Ganges ysplenydd 
yn rhuthro dros ei chateracts, a’i glanau, gan ysgubo tai, ie, trefydd — 
pobloedd, ac anifeiliaid, ar ymchwydd eu tonau creulon yn gyflafan i’w 
llynclyn diwaelod. Clywsom swn daeargrynfaau a lyncasant fynydd- 
oedd a dinasoedd cyfain braidd ar uu tamaid i eigion dirgel wlad angof ! 
Hysbys yw, yn nes atom, am y tanau tanddaearol a chwythant mewn 
aeliad ar brydiau lawer o’n cymydogion cu i’r byd arall, parod neu 
beidio ! 

Ond erioed (byd ei alln) ni welsom efelychiad manylach o’r pethau 
uchod nag ydyw gorlifiad ymysgaroedd afian y gwr uchod yn awr ac 
eilwaith drwy’r wasg a’r pwlpud, yn erbyn ei gymmydogion diniwed,. 
oherwydd eu crefydd ! Fel y Volcanoes — nid ymarllwysa y nail] grom- 
biliaid afiach, ond er gwagbau pwll ei galon erchyll i gryuhoi ffrwd a f- 
lanachfyth: a phan ar forstio gan falais a chenfigen, allan y dylifa 
flVwd enllihaidd drachefn fel trwy y crater o bvvll dihyspydd. Ai tybied 
mewn sobrwydd nad oes rbyw fath o gas , neo foul air, tanddaearol yn 
electrifio creaduriaid arwynebol tua Dowlais. Yn siwr, nid annhebyg 
yw y cynh\ rba. au a’r gorlifiad o berfedd Volcano “ Caersalem ” ar ei 
brydiau 1 Eroyn hyn deabapobl Dowlais pan fydd ar forstio, a chwydu 
ei a lendid dros y dref wrth ei gnofeydd a'i bangau, fel y dealla y rhai 
.sy’n byw ar gyfer i Etna a Vesuvius , wrtb eu grumblo , a’u tyrfau 
hwy hau. 

U r byn lleiaf, dylai ei gyfeillion (os oes ganddo rai) sylwi'a oes rhyw 
electric gas, neu rym elfen afly.wodraetbol yn dylanwadu mor gryf ar y 
Volcano bunan ymsymudol bwn, fel na all beidio a chwydu allan ei 
ddrygioni a’i ffolineb ; a’i berswadio i ymsymud o Dowlais i wlad Nod, 
diffaetbwcb E;hiopio, neu ryw le anial arall i chwydu ei aflendid, rhag 
ofn y burstia lei Judas gynt (yr hwn oedd eirwirach dyn o lawer) a halogi 
yr binsawdd foesol dan ffroenau ei gymmydogion yn hwy rhag ei gywil- 
ydd ! Digon o esgusawd dros awch ein fflangell yw coffau mai amddiffyn 
ein henwau da a’n crefydd yr ydym. 

Yr hwn a amlieua gywirdeb y cymhariaethau uchod, a’u haddasrwydd, 
darllened orchestion enllib, chwedlau aflan, camgyhuddiadau dyfeisiol, 
anfoesol a niweidiol, ac erlidigaethol, anorphen y dyn hwn yn ngholof- 
nau- y “ Bedyddiwrf &c. Er pan y daeth y Saint gyntaf i Gymru, a 
gwrthcd o’u pregethwr cyntaf gyflogi yn was pregethwraidd iddo ef, ni 
pheidiodd a chwythu allan ei gas a’i falais i’w herbyn. Yn ychwanegol 
at hyn,- os nad anfonai ei hudolion cccrus i afionyddu eu cyrddau, efe a 
gydsyniai a hyny, ac allan gyrai y naill ystori . gynftbnog’ ac afluniaidd 
drwy’r wa g, yn c irio enw ac iaith ei tliadws' ar ei tiialcen. Er hyn j 
oil, llw\d lo yr oedd y Saint, ac o’r diwjdd allan ag yntau ei hun fel { 

>eren bio >• di vy’r wlad )n bwrpr.s >1 i gamddarlunio, ac erlid y Saint 
« bwlp d bwy gilydd lie y caffai ; a th g yv; addef, fod ei sotbach yn rhy | 



PRO PI1 W YD Y JUBILI. 


121 


wael yn ngnhvg dynion rhesymol i adael iddo ddringo i’w pwlpudau iV 
traethu. Fel pe y mynai fod yn ben bwli, neu champion erlidwyr ei 
oes, fel y bu ’Goliath, Herod, Nero, ac Adrian, yn eu hoesoedd hwythau, 
parha i ddyfeisio rliyw ystoriau newyddion mor gvsson braidd ar new- 
ydd loer ; ac inewu gair y gellid dweyd inai bwn yw braidd, “ tad y cel- 
tcyfld”-2L\i a draethir byd beddyw ar y Saint, efe yw eu cenedlwr, ac efe 
a raid roi cyfrif am danynt ctto ! Wedi diflasu ei wrandawyr a’i dafod 
brwnt, a gy/eitliio ei beiviant enllibawl allan o ddefnydd crynboodd ei 
ben ddarlithoedd yn draetbawd er cael ychwaneg fyth o ddefnyddd o’i 
flagardiaetb, ac a’i galwodd yn “Sylwedd Pregeth I /” A cban yr 
addefa fod sylwedd ei biegetb yno, ni raid i neb amau pwy a’i danfonodd 
i’w phregethu ! ! 

Adolygais ei draethawd yn fanwl a theg yn “ Seven y Saint ” am, o 
Medi byd Hydref. Yno gwelir ei dwyll, ti ddwlni, a’i ddrygioni mor 
eglur fel na feiddiodd byd beddyw i wrthbrofi uu dim o liono. Gwnaeth- 
um hyn. oil rliag ofn ei fod ef mor ddwl a cbyboeddi y fatli betbau yn 
ei anwybodaeth ; ond erbyn byn gwelir mai yn wybodus y cyboeddai y 
cyfan drwy iddo addef ddarfod iddo ddarllen “ Seren y Saint” a thrwy 
byny weled ei gyfeiliornadan o angenrbaid, ac yn lie eu galw yn‘ ol ac 
cdifarbau o’u herwydd na’u gadael yn llonydd i addoli Daw ein tadau, 
fel y caniateir i bawb ereill o blant Gorner yn yr oes oleu bon, ac fel y 
gwnelsai pob dyn a feddianasai un gronyn o onestrwydd cydwybodoi, 
neu awydd i’w gyd-ddynion gael y gwir, nid yw’r cyfan yn tycio dim 
er ei adferyd o’i wallgofrwydd, na’u gadael yn llonydd, ond yn waeth 
waetb bytli, fel pe bai ar frys i gyflawni niesur ei anwiredd, rbutbra 
etto fel march gwyllt i frwydr drwy ail fampio ei “sylwedd pregeth” yn 
Gatecism i dwyllo a dallu plant yr Ysgolion Sabbotbol druain i’w 
gaddug. Ond yr hyn sydd a wnelom ni ag ef yn hyn yw, oherwydd ei 
fod yn darparu ac yn cyflwyno arfau dinystriol, sef ei gamgyhuddiadau, 
i ddwylaw y genedl .euanc sydd yn codi, pa rai hyd eu credir a fagant 
y’fatb gas a cbenfigen nes y sychedant am waed gwirion y rliai a feidd- 
tent addoli Duw yn ol y Testament Newydd yn eu gwlad eu him ! 
Gwelsom cyn byn er ein gofid, ysbryd cybuddiadol a chelwyddog fel 
hwn yn dracbtio gwaed hierthyron duwiol yn Hi ! Hyd y nod mewn 
Gatecism i Ysgolion Sul, ni all yr “ efeng) 7 lwr” addfwyn bwn gael 
gwell enwau ar ei gyminydogion crefyddol na “ Sataniaid ! ! !” “ An - 

ffyddmyr twyllodrus” a “ hen Chartists gwaedlyd Sfc. / /” Gan i mi 
adolygu ei draetbawd mor fanol, ac ateb yr boll bethau a deilyngent 
sylw, a chan nad yw ei Gatecism ond ail fampia 1 o hwnw, wedi cael 
gwneyd ag ef fel y gwna rhai ladies a’u bonnets , neu y dandies a’u hen 
goatau, sef eu troi a’u dwyu allan yn rhyw fFasbiwn newydd. Ni ddys- 
gwylir i ni yma adolygu ei Gatecism hyd oui cbynnygia wrtbbroii ein 
badolygiad blaenorol : etfo, sylwn ar y cyhuddiadau uchod er gweleil ai 
efe, yutc nyni sydd yn eu teilyngu o gwbl. Cybudda y dyn lnvii y Saint 
o geisio “ Hndo yr annysgedig a’r anwastad, i’r dyben i ddenu eu harian, 
a byw yn segur ar draul y penweiniaid a’11 credant,” ebe efe. Cyhuild- 
iad trwiu iawn yr ystyrid bwn pe deuai o ryw enau beblaw o wefusau 
halogedig Mr. Davies o Ddowlais ; ie, un sy’w teilyugu profion ccdyin 
cyn ei credid : ond ofer dysgwyl un math o hrawf, enghraifft, narheswm 
ganddo ef i’w brofi, mwy nag y ccir ganddo 5 ddim arall, onide hursai 
allan er’s talm ar gyhoedd. Ai Mr. Davies sy’u dvvyn y cyhuddiad 



122 


PHOPHWYD Y JCBILI. 


Itwn ! O ha Sflwl cape! y derhynia .efe ei hmi gyflog, tybied ? Pvty 
sy ’n by w mor segnr ar draul ei hudolion. ac yn elect ioneerio cvmmaint 
am arian, trUui, o hyd a’n cyhnddwr? Nid neb 2 glywsom son erioed. 
Pwy sy’n denn arian penweiniaid Dowlais i’wsiop ? llefyd, pwy oedd 
v dyn gWarsyth a choch hwnw a welwyd yn y fath ffvvdan yn ei bwlpud, 
nes wrth ehwilio ei bocedau yn frawychus am ei bregetli, yn tynu 
lUned ei ddymau o (tickets y ‘ New debts act” yn barodi'w sewio ar 
ei gwsnieriiiid na allent dalu eu ben gaunt a! Pwy oedd hwnw Syr? 
Emvcli chwi ef fel y gv;ypo y cyhoedd, ond er hyny gwyr pobl Dow- 
lais nad un o’r Saint a gafwyd yn y fath ddilemma. Byw yn segur ar 
(Irani ereill, aie ? Pwy o honynt sy’n pvofi eu hunain yn euog o hyn 
drwy adeiiadn tai newyddion, &c. ? Pwy oedd y dyn a t’u of am dri 
mis beb bregethu unwailh yn nn o’i gapeli, ac ar ei ddychweliad yn 
cael £50 gan ei hudolion eartrefol ! Enwch ef Mr. Davies! Pa arian 
a-ddena y Saint, dniairi ? O na, er fod tiros gant o*honom yn pregethn 
ami ch via chwychwi, debygwn ? etto, heriwn chwi i brofi eu bod 
rhyngddynt oil, ie, o ben i ben i Gymru yn deim eyinmaint o arian am 
hyny, ag a ddeinandwch chwi eicli him yn Dowlais. Dyna i chwi 
gvnnyg teg, yn awr gwnewch ddefnydd o liono. Cyn cyliuddo ereill o 
fod yn denu arian, dylai gwr golndog fel chwychwi roi esiampl dda 
drwy bregethu yn rhad, heb unrhyw dal, fel y gwna y Saint. Neu os 
at ariangarwch y mae eieh cas argoclion. gwael yw tai newydd, siopait, 
&c., i brofi hyny. Yn lie ceisio diuygip.y rhai a a) well yn “ Satan- 
ajdd,” dechreuwcb yn nes adref, diau y eeweh ddigon o waith gyda 
-eich enwad parchus eich him, os gwir a ddywed eieh llythyr cymmanfa 
tich hun, yr hon a gynnaliwyd. yn Cwmlwrch ar yr 17eg a'r 18ed o 
Fehefin diweddaf. Dengys hwnw yr ystyria eich cymmanfa chwi arian - 
garwch yn brif Arglwydd eich sect braidd. Ystyrir Mammon mor ben 
uchel nes y gwnant ef yn brif destun eu llythyr cyfarchiadol, ac nid 
y'm yn beio arnynt am hyny, ond beiwn arnoch chwi am na ddiwyg- 
icch eich hnn a’eb plaid cyn cyhuddo ereill. Oni welwch chwi eich 
dolur yn y drych hwnw, tebyg y gwela eich brodyr ef yn amlwg, •* Y 
niwed o serchiadau bydol/’ yw eu testun, ac addefant hwy, sef eicli 
brodyr chwi cohwch, nid y Saint. “ Ac y mae hvvn [sef mammon] 
yn milwrio vn erhyn ein budd ysbrydol, ac yn bygwth ein dystryw, 

\ dvma addefiad ci fod yn go ben uchel yn mhlith y Bedyddwyr !] mae 
y cyhnddiad hwn mor berthynol i ni,” nieddant, sef i’r Bedydclwyr, 
cifiweh ! a phaham y ceiswch chwi ci dadogi ar y Saint ynte, Syr ? 
Wedi Mafurio yn galed drwy’r epistol hirfaith i ddatod llinyniiu pyrsau, 
a datfotvnu pocedau eu hudolion, fel y delai y tocyns allati ynbawdd- 
acli, ymddcngys y cloven foot mor amlwg a'r eiddo chwithau. “ Ond 
y>tyriwn [meddant] fod gan Dduw [alias pregethwr y Bedyddwyr ! | 
yr li awl G iyntaf, [dyma hi ! M] a dylai pob perthynos roddi y llk 
cvntaf iddo ef.” Pa fodd yr honant hwy fod rhodcli iddynt hwy yn 
rhoddi i Dduw, sy’n syndod diddarfod ! Etto, sylwer pwy sy’n hbm 
yr hav'd oyntaf i drysorau eu hudolion dan eu larhio hwy a ninnau 
am ariangarwch os grwgnachwn ddim yn erhyn y fath ormes. O ffei 
rhag y fath dditry wilydd-dra. Awgrymant fod yr hwn a libna yr haw! 
gyntaf i’w hwrs ei hun yn eilunaddolwr, evbyddlyd, ac yn ammau 
rhagluniaetli Duw, &c. ; heb ystyried eu bod hwy eu hunaiu drwy 



momWYD Y JUBILT. 


123 


libni yr “ bawl gyntaf,” yn eu haberthu eu liunain i'w heilunod 1 Heb 
aunnau addasnvydd eu testun, gofvnwn pa fodd y meiddiant hwy, heb 
son am Mr. Davies, daflu ceris at ereill, tra yn byw nsewn tai gwydr 
evi hunain ! Wedi cofrestru Balaam, Aclian, Gehazi, a Judas, yn 
mhlith eu hudobon ; wedi son am eu mesur byr, eu pwysau ysgafn, 
a’u halogi y Sabbothau, &c., tunhanant yn drist iawn fel hyn, “ y 'niae 
cyfoeth rhai yn amihau, ac etto y maent bwy yn brinach vn eu cyf- 
raniadau na ehynt !” Ie, dyma hi ctto, tlygadu y cyfoeth fvtb 1 Rhy- 
buadia yr ysgrythyrau ni y pentvrai dynion iddynt eu hunain ath* 
rawon yn y.dyddiau diweddaf, yn troi at chwedlau, &o., ac onid y 
llythyrau cvmmanfaol hvn y’nt ? Onid gwnevd marsiandiaeth o’u 
hudolwyr dan rith o efengviu yw byn ? ac onid dvma y rhai sy’n byw 
yn segur ar draul y penweiniaid a’u credant ? Haera ein nvhuddwyr 
mai *• cyfr&mi yn helaeth at achos Duw (a Has, Bedyddiaeth) ydyw y 
if'ordd i gadw cyfoeth yn ddiogel,” ac yn wir, “ diogel” iawn yw; Ye, 
rhy “ddiogel’’ i hyd y nod y liog ddod yn ol byth. “ Gelwir yn deli- 
frifol arnom (sef arnocli cliwi) am vmegniad er cynnal y weinidogaerh 
gartrefol,” nieddant. Wei, dyma fwy o fwm belli nag a wmty Saint o 
neb, ac addas i’r cyfryw en geiriau eu hunain, sef “ Ofer i chwi geisio 
eu hargyboeddi (sef v byd) fod eirb trysor vu y nefoedd pan y maent 
yn gweled fod eich caion ar y ddaear.” Gwir i gyd. “ Charity be- 
gins at home Mr. Davies. Chwychwi yn cyliuddo y Saint o' geisio, 
darn arian pobl yn wir ! Rhoddwch eich special am eich llygaid un- 
w'ai th etto, a darllenwch y pende?fyniadau yn eich “ilythyr eymnianfa 
wedi dattod y pur nestings, gwelir y mammon yn dangos ei hen drwy- 
<Iri o’r cbwecb penderfyniad yn tincian am docyns, a ohasgliadau at 
ryw bethan neu gilydd. Y meddyg, iacha dy bun a’th frodyr. Yn 
ganlynol daw y “ cynllun” gwych dan saitb o henau, ar oil o’r rhei'ny 
ond un, fel clychau yn tincian am arian, nes syfrdanu clustiauy wlad! 
Ac er nad gwaeth genyra faint a gant o arian y rhai sydd mor ffol a. 
gadael iddynt yr haw l gyntaf, etto rhyfeddwn yn fawr pa fodd y galL 
yr euogion hyn dadogi eu “ bariangarweb” ary Saint sydd yn gweithio 
a’u dwvlaw fel y gallant hregethu yr efengyl yn rliad ! 

Am yr adeiladu llongau i fyned tua Jerusalem y sonia, g\vyr o’r 
goreu nad oes gan neb o’r Saint un meddxvl i fyned yno,‘ canvs dar- 
llenodd amgenach yn y llyfr “ melldithiol” hwnw fel y geilw, Seven y 
Saint, ie, mae y cyhoeddiad bach hwnw yn ei drin ef just right; ac 
arwydd ddrwg yw gweled ci yn cnoi y wiulena’i fflangella. . Cymmaint 
a hyna er profi pwy sy’n denu arian penweiniaid, ac yn byw yn segur 
ar draul eu twyll. 

[Vw barhau.'] 


PRIODAS WIRIONEDDOL. 

Yr hwn a anturia briodi a gwirionedd a siomir os dysgwylia ei ehael 
anigen na morwyn ddigynysgaeth a diaddurn ; prioda hi n ran yr hyn 
ydyw ynddi ei hunan, an fel y foneddrges borio oedd wedi 'vmgyfam- 
luodi a inilwr i briodi pan ddyehwelai o’r frwvdr; ond y llvtliyr nesaf- 
u gafodd oddiwiMio oedd un yn ei rhyddhau hi oddiwrth yr aimnodau 
hyny i briodi arall, oherwvdd ei fod ef wedi colli ei bedwar aelod ar 



324 


PROPHWYD Y JUBILI. 


faea y gwaed, a’i anharddu gymmaint, fel nad oedd vn deilwng o honi. 
Hithau a’i atebodd ef yn ol fel yr ateba pob doeth pan glywo wirion- 
edd, sef “ ei bod hi yn foddlon i'w briodi er gwell ac er gwaetli, serch 
iddo golli ei aelodau. Ye, pe na adawsid yn ngweddill o hono ond di- 
gon o gorff i gynnal bywyd, ac ynay daliai hi ef at yr ammod gyntuf.” 
Pan brioder gwirionedd. dylid ymgvfammodi i’w charu, ei meitlirin, 
ac ufyddhau iddi, nid hyd angau yn unig, ond tuhwnt i hyny ; canys 
parha yr undeb hwn nid hyd angau, ond yn hwy nag amser, yr hwn 
yw gorchfygwr angau. Mae carwr y gwirionedd goruwch y gwael 
sothach a ddysgleiriant o'i amgylch, yn gadarn yn nghanol temtasiyn- 
pu, yn eofn a gwrol yn nghanol bradwriaethau, a’i berl o’i flaen yn 
denu ei serch ar ei ol. Dynion rhagfarnllyd a genfigenant wrtho, yn 
unig ohenvydd ei fod ef yn ddiragfarn ; gwaeddant bargain ddrud ar 
ei ol, am naellir ei brynu ef ; gwrthwynebap'Db pleidiwr ef, oherwydd 
nad yw efe bleidiwr ; ond priod sydd yn caru ac yn dilyn ei briodferch 
nefolaidd, yr hon sydd foneddiges hardd odiaeth, o trchau dwyfol, ac o 
waed breiniol, a’i henw yw gwirionedd. 

NEWYDD DA I’R SAINT. 

Ty y Cyffredin, dydd Llun , Mehefin 14. 

“Abglwvdu M. Hill a ymddangosodd o flaen y bar , ac a ddywedodd 
ddarfod iddo ef ar y dydd hwnw, yn ol dymuniad y ty, ymweled a'i 
Mawrhydi, a chyflwyno i’w sylw yr araeth a wnaeth y ty ar y colonisa- 
tion (tiriogaethu). ac i’r hyn y rhyngodd botld i’w Mawrhydi ddy- 
chwelyd yr atebiad grasol a ganlyn : — 

44 'Yr ydwyf wedi vstyried araeth fy ffyddlon Dy y Cyffredin. Yr 
ydwyf yn bur deimladwy o’r lies a ddeilliai oddiwrth y mesurau goren 
i hwylnso tiriogaetliu, a chyfarwyddaf ar fod ymchwiliad manylach yn 
cael ei wneuthur i’r mater, fel y galluoger y Senedd i drefnu rhyw 
fesurau a wareda yr ymfudwr a r tiriogaethau oddiwrth niweidiau byr- 
bwylldra ar y peth hyn.' 

. “ Gorchymynwyd i atebiad ei Mawrhydi gael ei groniclo.” 

Er nad ydym yn meddwl mai yn uniongyrchiol, nac ar y tro cyntaf, 
y dygir y mesurau a ddyniuna v Saint yn y blaen. etto gan na cheis- 
iant ond cy Ha wilder, a’r hyn fvdd er lies i bawb, ac heb golled i neb, 
yn eu deiseb diwedclar at ei Mawrhydi, a chan fod calonau pawb yn 
flaw cu Tad nefol. annoga yr holl ystyriaethau hyn ac ereill ni, a dy- 
munem iddynt gysuro calonau a chnfhau fl’ydd pob un o’r Saint 
ffyddlon i gredu fod Duw yn cofio ei addewid, ac mewn iawn bryd yr 
agora ffordd i’w boh] flyddlon gael gwaredigaeth. Addawodd, os na 
byddai breninoedd a hreninesau yn dadau a niamau, y byddent yn dad- 
maethod a mammaethod i’w blant, ac mae yn debyg inai tnvy drefnu 
mesurau er casglu ei blant vnghyd o’r pedwarcwr y cyflawmant y bro- 
phwydoliueth hon ; o’r hyn Ileiaf, credwn hyn yn ddiysgog, na bvdd 
un o honvnt yn ol oherwydd eu tylodi, ond iddynt fod yn gyfoethog 
yn yr Ysbryd, neu yn flyddlon yn eu dyledswyddau. 

Yrhyn a ddigalona y llyw’odraeth fwyaf i anfon ei deiliaid i’w thir- 
itgaethau pellenig a newydd, yw y perygl iddynt fod mewn eisieu yna 



PROPHWYD Y JUBILI. 1 l-\ 

cyn y gallant dyfu cnwd o’r ddaear, lieu y gost fawr o'u cynnal hyd 
hyny, ynghyd a’r gost o’u cludo yno. Am yr olaf nid yw ddim, a'r 
cyntaf nid yw ond byclian wedi dealt pa fodd. Pe rhoddai v llywod- 
raeth 320 o envau o dir, yr hvn nid yw ‘ond hanner section , gallent 
gael marsiandwyr yn y wind hon a’u cludai yno am ran o’r tir hwnw, 
ac felly gallent ddarparu lluniaeth a’r oil a feddent yma, ac wecTvn 
byddent yn rhydd-ddeiliaid niewn gwlad ffrvvvthlon, a hinsawdd iacli- 
ns, lie na hyddai raid fod newyn nac angen ar neb o honynt. Heblaw 
hyny, y mae rhai o diriogaethau ei Mawrhydi, megvs Oregon, Van- 
couver, Australia, &c., yn v fath hinsawdd dymherns ag a gynnyrcha 
lawer math o vmborth mewn ychydig wythnosau, a dau gnwd o yd yn 
flynyddol, heblaw y digonedd o gig helwriaeth sydd i’w gael yno. 
Ac felly, pe caniataai ei Mawrhydi ond cynnifer o e«wau o dir yno i 
bob gwrryw a ddelai i oedran, gosodai y cyfryw inewn ssfyllfa anni- 
bynol, i’e, mewn sefyllfa ddedwydd a chyfoethog, a’u hiliogaeth ar eu 
hoi ; ac felly yr oesoedd a ddel a’u galwai yn wynfvdedig. Hyderwn 
mai felly y gwel yn dda wneyd, fcl y gwaredo y neh addcwiso rhag y 
newynau, y dyoddefiadau, a’r barnau tost ag sydd ar ddyfod ar lioll rai 
annuwiol y ddaear. 

ARWYDDION YR AMSERAU. 

Ysgrifena gohehvdd i un o newyddiaduron Caerefrog Newydd, o yn 
agos i Galena, dvddiedig Mai 18: — “ Clywais am genllusg mawrion 
lawer tro, ond ni welais rai hyd ddoe. Tua pedwar o’r gloch y pryd- 
nawn, daeth cwinwl dudew o’r -ogledd, ac a arllwysodd arnom wynt, 
cenllusg, a gwlavv. Yr oedd rhai o’r cenllusg gyimuaint a wyau 
gwyddau, neu turkeys. Nid oedd genyf gyfle ar y pryd i’w pwyso, ac 
ni feddyliais am eu mesnr; ond codais rai yn mhen 3 awr wedi iddynt 
ddisgyn, ac yn mhen 16 o oriau wedi iddynt ddisgyn mesurodd un o 
honynt 4| o fodfeddi wrth 3|. Dywcdodd honeddwr wrthyf ddarfod 
iddo ef fesur rhai yn mhen tuag awr wedi iddynt ddisgyn, pa rai oedd- 
ynt yn 10* o gylchfesur; ac arall a fesurodd un oedd yn 9| o gylch- 
fesur. Deallaf fod y cnydau wedi eu dyfetha yn arw yn y fforcld y 
daeth y cwmwl o’r goglecld. ac i’r dwyrain oddiyma maent wedi dy- 
oddef yn fawr. Sierhaf i chwi fod y cenllusg gymmaint ag a eldewisai 
neb weled, ac yn llauvv gwyneb v ddaear o dan ganol y cwmwl.” 

Dywed y Marietta Helicon o’r 20ied o Fai, fod cavvod o genllusg 
mawrion wedi disgyn yn eu trefhwyut, a'r swydd, nos Sul, ac wedi 
dystrywio llawer o’r yd a’r tfrwythau. Ac ar nos Lun bn cawod drom 
arall am oddeutii banner awr, ac a oerodd yr hinsawdd nes yr oedd 
tan nid yn unig yn oddefol, ond yn bleserns. Mewn manau ereill 
hysbysir fod yd yr India a’r cottwm wedi cu llwyr (hhfetlia hyd y 
nod yn y manau hyny o’r Taleithiau deheuol He y cvrhaeddodd v 
gawod. nes y mae y ffermwvr yn ail arcdig eu tir cottwm i gnydau o 
rywheth arall. Dywed cyhoeddiad Lagrange fod y cenllusg wedi dis- 
gyn o bwysau bwledi drylliau hyd i faint wyau geir. a rhai darnau v ik 
pwyso llawer wus ; eu bod wedi llwyr ddinvstrio caeau <-\ fain o yd yr 
India, gw’enith. &c. f ac wedi eu ehwythu a’u euro yn wastad arlluwr, 
ynghyd a’r rail gloddiau, y coedydd, a phobpeth oedd yn eu tforddL 



125 


PROPHWYD Y JUBII.I. 


AmnhosiM dyvredyd pa faint yw y golled, xneddant. Cyrhaeddodd yr 
y storm lion drwy dalaeth Alabama, gan ddifrodi pob petli o’i blaen, 
a 1'lauw g-wyrieh y dtlaear am amryw fodfeddi o drwch, ac oddeutu 
chwech modfedd o gylchfesur. 

.Hysbysir ni hefyd fod cawod erwin o genllusg rhyfeddol o faint 
wedi rhuthr'o drwv dalaeth Georgia oddeutu yr un pryd, gan achosi 
galanasdra inawr. yn enwedig i'r coed, ffrwytliydd, a’r cnydau. Peth 
armrferol iawn yw clvwed am v iutfi genllusg u'r rhai uchod. Ac, a 
v sty rid ui yn rhyfygiix tybied pe anturiem ofyn, A oes llais gan Gre- 
awdwr vr elfeuau drwy bethau fel hyn at drigolion gwrthnysig daear? 
Dywed Job fod yr Arghvydd yn cathv cenllusg hyd amser cvfvngder, 
hyd ddvdd yinladd a rlivfel. Dywed y Salnivdd, Salm lxxviii, 47 t mai 
barn, l>uw ar yr Aiift oedd dinystrio eu gwimvydd a clienllusg. Dywed 
v prophwyd 15 say. pen. xxx, 30. fod v cerig cenllusg, a’r tan ysol, yn 
proli anUkM-cbogrwydd llais yr Arghvydd. Dvwed hefyd yr ymladd 
life ft cbenllu5g yn erhyn gely'niou ei bohl Israel yn eu liadferiad olaf 
i'w gwlad. fel v gwnacth fi’u gelynion gynt. Gw cl Ezeciel xxxviii, 22. 
Gwelir hef\d oddiwrth Dat. viii, 7, niai reullusir fvdd yn mlilith petli- 
au creill y defwyridiau a arfera Duw i ddial ei lid ar y rhai o deulu r 
G tbilon fnwr a wrthodant ei efengyl, gun anmliarchu ci weision : ac 
yn mha wind v gwnaethant hyny yn y eanrifoedd diweddaf fel yn y 
wlad lie \ mac l)uw v gweision hyny yn deohreu ymweled a hi gyda’r 
futli genllusg uiavM' ? er nad yw hyn ond deohreu gofidiau. Dywedodd 
Dun wi th ei wei'don pan yn eu har.fou drwy’r wlad huno, — “ Ar ol 
<drh tystiolaetli clnvi v daw ty.stiolaeth, mellt a tharanau. cenllusg, 
-lliftklyfroerid, a thanau,” &c. A rhyfedd fel y cvflawnir hyn yno eis- 
oevS gymnmint mwy nag yn un wlad arall, yn enwedig er pan y maent 
wedi alitiuiiu plant Duw o’u plitli ! 

Dywed loan, yn Dat. xvi, 21, iddo weled cenllusg mawr fel talentau 
yn disgyn o’r nef ar ddynion, ac er hyny oil, fod dynion yn cablu 
Duw v nefoedd oherwyud pla y cenllusg, canys mawr iawn oedd eu 
pla hwynt. Amlwg yw nad er argyhoeddi dynion y mae y plaau, ond 
gweisiou Duwsydd i argyhoeddi drwy bregethu, a Duw sy'n dial areu 
gwrthodwyr drwy’r plaau, Ac. 

' Argo el ryfedd arall o fod v Duw cadarn yn darparu ei offerynau di- 
nystriul erbyn dydd yr ysgh fueth, pan eilw efe yughyd, nid fwlters yn 
uiiig, ond holl adar yr awvr, i wledda ar gnawd breninoedd a thywys- 
o-iion, ac ar gig vr holl rai a addolant y bwystfil, neu a dderbyniant ei 
nod, yw yr livn agaulyn : — Cynnwysa new'vddiaduron talaeth Missouri 
(>ef v dalaeth a alltudiodd y Saint vn ddiachos a diarbed o’u cyffiuiau) 
ljiincsion rhyfedd am ymddarurosiad 1 1 u mawr o fwlters yn ehedeg oh* 
sogledd i’r dean drwy'r dalaeth hbno. Cyrhneddent o ran lied tua 
dwv filhir, &c., o’r gogledd i’r dean, cvn helled ng y gwelai y llygaid. 
Hhedeut cvn agosed i’r ddaear A hrigau y coed, a chyn uched i'r awyr, 
fel cu gwdid vn un cwmwl tew, a chyn agosed i’w gilydd ag y gallent 
ehedeg. Gynunaint oedd eu thveh a’u cysgod nes cysgodi goleuni yr 
haul lies yr oedd fel tywyllwch yr Aiift odditanvnt. Yr oedd y trig- 
olion wedi dyohrynu yn fawr with yr olygfa, a mawr oedd y dychym- 
mygu beth oedd yr achos, yngliyd a pha beth fyddai y canlyniaduu. 



PROPHWVD V JUBIL1. 


12 T 


One! osyw hyn bach yn eu dychrynu, beth a do aw ohonynt pan roddu 
Duff y Saint eu cnawd hwynt yn fwyd i adar y nefocdd ? 

■ Ur fod arwyddion i fod yn y nefoedd. ac ar v ddaear gwaed. a than, 
a eheiillusg, a newjnau, rhyfeloedd, a heintiau; &c., etto deehreu ^o- 
tidiau yw hyn oil : nid yw “ diwerld y bvd ” etto, fel y dyweid rhai. 
ac ni ddaw ychwaith h y cl oni bydd mi vr efeugyl hon am y dcyrnas ” 
wedi cael ei phre^ethu drwvY byd er tystiolaeth i’r boll genedloedd — » 
hyd oni byddo y ddaear wedi ei diluwio gan traerl — dinasoedd wedi 
eu llosgi yn’uhv. neu eu llyiicu i grombil y ddaear — hyd nes y gor- 
wi.sgir y cenedloedd a gwelwder ac ag ofn — Hyd oni leddir y lleill o’r 
prophwydi a’r apostolion santaidd oherwvdd tystiolaeth Iesn, fel y 
jluddwyd cu brodyr gynt — nac hyd. v gwelir arwydd eglnr Mali Dim 
vn v nefocdd, y daw diwedd y byd.- Arwyddion rhagdaenol yw y 
ileiii oil. 


•NEWYDDION 0 CALIFORNIA. 

Tiriodd 1400 o ymfudwyr yn nvffryn v San Francisco yn vr hvdr» £ 
diwedd nf, 200 o honvnt yn Saint, pa rai a ddueihant oddiamgylen 
C’npe Horn, a’r lleill mewn ISO o hcdrolfeni dan arweiniad v llvwydi 
Boggs dros y mynvddoedd. 

Mac y ffordd yn gwella vn flvnvddol o’r taleithinn vma. Y t.y cynt- 
af ag a wehmt ar eu tfordd ar ol gudael y talelihiau yw enidog Mr. 
Johnston. Sais, y’na Capt. Sutters, pa rai a ddarpnrant yn well irogyfer 
ag ymfudwyr yn y blynyddoedd dyfodnl; ac y mae ercill yn hwriadw 
sefydlu ar hyd y frorthl, fel na raid, i’r vinfndwyr cvn hir foil mewn 
eisieu dim. Aimogir pawb i ddefnyddio ychain i deithio, yn- hytrach 
na.cheffvlau na mulod: Y rhai a ddygnsent nwyfau gyda liwynt a’u 
gwerthasant yn rliwydd am hrisiau ucliel. Cafodd yr ymfudwyr a 
aethant yno gyda Col. Fremont gylleu-*drrt rhagorol i werthu eu ce- 
ffviau, cyfrwyuu, drvlliau, a phoh neth a ddyuiunent, a ehawsant 25 o 
ddollars o gyfiog yn y mis am G mis. 

Dysgwvlnint o 3000 i 4G00 o ymfudwyr i ddyffryn Sacramento 
eleni. Canmolir medrusrjvydd anhvgoel y brodorion i ryfela pan ar. 
eu eelfylan eu hnnain, oherwydd y maent wedi cael eu dysgu i hyny 
yn eu tfordd liwynt yn gywjain iawn. 

“AryOfed o ionawr, vmuuodd y Cadfridos Kearney, a’r Colonel 
Cooke, yn San Diego, a'r fyddin Formonaidd gyda liwynt. Canmolir 
liwynt yn fawr am eu dyfodiad trefnus ti rheolaidd i niewn. Dywedir 
fod eu holl filwyr mewn iechyd a ehalon dda, a’n harfau inor loywed 
a’r dydd y cychwynasant eu taith — mewn dyscyblaeth ragorol. ae heb 
chlyoddef nemawr o golled.. Yn fmm wedi cyrhaedd yum aethant vn 
mlaen tua Monterey. He y cvr lined Uisant. yn ildiogel. Yno yr vniun- 
odd dwy gatruwd .o wyr traed u Baltimore gyda hwynt. Yr ocdd 
Comodore Shuhrick wedi ymmio AY Cad. Kearney yno hefyd. ond i.i 
eilid gwyhod beth ocdd eu hamean, cniivs hunai y n ail 1 uY Hall eu 
bawl i lyu y rid u dros v diri(u*-.ietli.” — St. Louis Repubtimn. 

Y California Star (r\ hoeddiad Moriroiiaidd) addviy hancs am y 
t.-rfysg a fu yn Santa Clara : — 4 * Fel yr ocdd ua o swvddWyr y llyngt’s. 
gydag osgordd o elnvcch o filwyr, \vedi my tied i’r w lad ar fusness, hwy 



128 


PROPHWYD Y JUBILT. 


a garcharwyd gan y Mexicaniaid. Anfonodd cadben y Hong dcfwy 
gatrawd i’w hymofyn, pa rai a ymlidiasant y Mexicaniaid hyd Yerba 
Buena, a thrwy eu mairnelau gorfuasant hwynt i yniofyn ammodau 
lieddwch.” — St. Louis Union. 

“ Hysbvsir ni drwy y Californian ddarfod l 60 o ymfudwyr wrth 
geisio croesi mynyddoedd California ddyoddef newyn raawr. O’r 
pedwar-ar-bymtheg a gychwynasaut tua’r dyffryn, ni ehyrhaeddodd 
ond saith yn unig, a gorfu iddynt yraborthi ar gnawd y lleill o’u nifer, 
ar ol eu marw, rhag iddynt drengu ! Yn mhlith y rbai a gyrhaeddas- 
ant yr oedd dwy ferch ieuanc. Cynnaliwvd cyfarfod cyhoeddus yn 
Yerba Buena ar yr achlysur, a chasglwyd 800 o ddollars yn y fan, 
gwerth pa rai a anfonwyd gyda chwmni yn yinborth i’r rbai oeddynt 
etto yn y mynyddoedd. Yr achos o’r anffawd hwn oedd oherwydd i'r 
ymfudwyr golli eu gwartheg a’u hanifciliaid ar y Salt Plains yn agos i 
Hastings Cut OfF, ftordd na ddyl : d bvth ei theithio.” 

Dyma yr achlysur i bobl ddweyd, “ fod y Saint yn bwyta eu gilydd 
yn yr anialwch.” Ond diolch i Dduw y Saint, er gwaethaf y byd, ac 
er awydd pawb i’w bwyta i fyny, nid oedd un o’r Saint yn y cwmni 
yna. Maent hwy o dan well arweinyddion na hvna. 

41 Y Mormoniaid. Mae y Mormoniaid a ddaethant i San Fran- 
cisco wedi ymsefydlu mewn dwy drefedigaeth wahanol, ac yn y wlad 
eang ac anmhoblog bon, diau y bvdd hyny yn well ar les pawb na bod 
yn yr un fan. Mae ganddvnt arfeiiadau o ddiwydrwydd, pa rai a all - 
ant wneyd yn ddefnyddiol iawn yn y wlad lion. Maent yn bobl 
weithgar, gynil, a gonest, ac yn hollol annheilwng o'r cymmeriudau 
gwarthus a roddir arnynt gan rai cyhoeddiadau rhagfarnllj d.”— 
Californian. 

44 Ymfudwyr. — Am amryw o’r wythnosau diweddaf, sylwasom ar 
luoedd o ymfudwyr yn myned drwy v ddinas hon tua’r gorllewin. 
Synasoin wrth eu gwisgoedd trefnus, a’u hymddangosiud boneddig- 
aidd braidd yn ddieithriad. Y rhan fwyaf o honynt ydynt o’r dos- 
partb a ystyrir yn fwyaf parchus a sylwcddol o’r taleithiau dwvreiiiiol. 
Ni welsom erioed gynnifer o ymfudwyr o gystal yrnddaniiosiad. Ac 
er ein siomedigaeth fawr hysbyswyd ni gan foneddwr ag sydd yn gwy- 
bod, mai Mormoniaid ydynt oil braidd ! Trueni fod pohl morgail a 
plnvyllog, n chynnifer o deuluoedd lliosog (canvs yr oeddynt yn llins- 
og iawn) yn cymmeryd eu budo gan y fath dwyll .”- — Pittsbvrgh 
Gazette. 

Trueni na buasai efe ei bun raor ddyngarol a chwilio cymmaint i’r 
egwyddorion ag a wmaeth nt hwy, cyn collfarnu eu crefydd am dwyll. 
Druain o’r fath Olygyddion ! Nid oedd ganddvnt ddigon o ymeiiydd 
bvth i chwilio dim allan eu bunain, oud cipio yr hyn a gant yn d\fod 
aradenydd yr awel boblogaidd. ac yu mlaeu ag ef fel y inae plyfod yn 
myned o fiaen corwynt. Pa un ai efe, ynte y bobl ag oeddynt wedi 
prof! y grefydd a alhisai ddeall oreu o bartbed idili ? Ond dymu ar- 
feriad y cyfryw dr. y’r byd braidd. 


PROPHWYD V JUBILI. 


123 


FFORDD NEWYDD AC AGOSACH I CALIFORNIA. 

Mak cwmpeini cyfoethog yn Llundain wedi cymmeryd y charter i uno 
v Mor Werydd a’r Mor Tawel a’u gilydd wrth wddfdir Tehuentepec. 
Dywedir eu bod yn bwriadu dechreu ar y gorchwvl mor gynted ag yr 
acifenr heddwch yn Mexico. Arbedai y fforud hon amryw filoedd o 
filltiroedd, heblaw tyvvydd annihleserus Cape Horn i’r rhai a ant hyd' 
y mor tua California neu Oregon. Dymunwn bob llwyddiant iddynt 
i’w chvvblhau yn fuan. 


CYNGHORION RHAGOROL. 

Ti ddyn adnebydd dy hun ! deall dy natur. dvsg alluoedd dy gynedd- 
fau cortforol ac ysbrydol. Chwilia i’th ddechreuad, y dyben o’th fod- 
olaeth yn bresennol, a’th dyngliedfen dragwyddol. Cloddia am ffyn- 
nonell gwir ddedwyddwch nes ei chael yna, ac arllwys ei ffrydiau i 
fvnwesau pawl) o’th amgylch. Dysga i bawb dv fod o aohau dwyfol 
drw T y dy rinweddau, prawf fod gwaed breiniol yn dy wythenau, nid 
a’th dafod, ond a’th esiamplau. Ymgyraedd at bob cyfle i eangu dy 
alluoedd, fel dyn ar foddi, at welltyn a fo ar ei gyfer. Na wrthod un 
pel \ dr o oleuni oherwydd y ganwyll a’i dyry, canys goleu yw goleu, 
deued o ba le y delo, felly gwirionedd. Yn parhau i wneuthur hyu, 
llanwi y cylch y gosododd dy dad di ynddo, y bydd dy enw mewu 
coffadwTiaeth ar groniclau ty y’th dadau, y geilw dy frodyr di yn wyn- 
fydedig, y cei eistedd ar orsedd wen, coron ar dy ben, teyrnwialen yn 
dy law, ac oesoedd diderfyn i’vv gwisgo ! 


CLEFYDAU YN YR AMERICA. 

Mae y Patriot am Mehefin 17eg yn dweyd fod cryn gyffro, ac ofnau, 
mawr drwy brif ddinasoedd y taleithiau dwyreiniol, oherwydd ym- 
ddangosiad rhyw glefyd a enwant yn Bla y Llongau yn eu plith. Dy- 
wedir ei fod yn angeuol iawn yn Caerefrog Newydci, ac yn lladd rhai 
yn feunyddiol, nid o’r ymfudwyr yn unig, ond hefyd o rai ereill a’i‘ 
cawsant oddiwrthynt hwy. Mae cannoedd lawer yn y clafdai, ac yn 
nn man bu farw chwech o hono mewn yspaid dwy awr. Hysbysa bob 
llong braidd a diria o Ewrop gydag ymfudwyr am o hanner canti' 
driugain, neu driugain a deg, o farwolaethau o hono ar y fordaith. 
Yn Boston, rhwystrodd y llywodraeth rai llongau i landio eu hyinfud-' 
wyr o’i herwydd, ac yn eu clafdai mae rhai yn marw o hono yn feun- 
yddiol. Mae yn gwneyd galanasdra mawr yn Baltimore, ac yn Quebec 
a Montreal mae y clafdai yn orlawn. Mae o 40 i 70 yn marw ar boh' 
llong a ddaw i mewn. Mae 224 o gleifion ar fwrdd pedair o longau, 
yn yr afon ar gyfer Montreal, a mwy neu lai yn marw bob awr. Dy- 
wedir fod y pla hwn mor farwol a’r Cholera, ac afaaml y byddant byw 
dros ychydig o oriau. 


CYMMANFA MORGANWG. 

Gynnaliwyd y Gymmanfa hon yn Merthyr, dydd Sul, Gorph. lleg. 
Cynrychiolwyd 27 o gangheiiau perthynol i’r gynnadledd hen, yn 



pncpnw YD V JUBILI. 


no 

cynnwys 124- o hre.relhwyr, 70 o athrawon a d : aconmid, a’r cyfan o'r 
aelodau oeddynt 1 153. Yr oedd 142 vvetii cael eu bedydd o' yn y at oil 
v ddau tis a banner diwedd&f. Sefvdhvyd pedair o ganghenau new-' 
yddion,. a galwyd tua phyintheg i’r weinidogaeth. Yr oedd y cv.far- 
fodycid yn drefnus, y d 3 rfa o wrandawwyr yn lliosog iawn, a rbodd- 
vyd llawer o gynghorion IIoko], rtc o ddvsgeidiaeth adeiladol i’r Saint 
drwy’r dydd, yr hyn a dystid drwy’r sirioldeb .mawr a'r gwrandmviad 
astud a boueddigaidd drwy y e,fan. 

Dydd Llun, am ddeg, cynnaliwyd ovfarfod i’r Saint, ac- yn neiliduol 
Yr swyddogion. A hanner uwr wedi dau o’rgloch yr oedd y byrddau; 
wedi eu hulio a’r llestri gwychaf, a'u gorbvytho a’r seigiau a ddarpar- 
wyd gogvfer a gwledd y Gymdeithep Genadol. Ac: o hyny liyd wvth 
o’r gloch gwleddocld dros (il o bobl. Ni clilywsom fod eyiumaint ng 
nti ymddygiad antoneddigaidd, nac un yniddaugosiad anghariaa'ua 
drwy yr boll dvrfa urefnua hon ; ond yr oedd pawb a welsoni a'u gw on 
ar eu gruddiau, yn arddangosiadol o lawenydd eu calonau drwy’r cyf- 
aruser. Yr oedd inwy o yuihorth wedi ei drefnunoga ddefnyddiwyd, 
fel y cafodd pawb eu gwala, ac .y gwerthwyd y gweddill am yn agos. i 
ddwy bunt. Ar ol darfod y wledd, anerchwyd y dvrfa serenus gau y 
llywvdd Jones, yr henuriaid Hcnshaw, A. Evans, a Mitchell, yn ddy- 
ddorol a gwresog iawn. 

Darllenodd yr ysgrifenydd gyfrifon y Gymdeithas Gencdol, sef er 
; derbyniadau a’i thaliadau, pa faint a dderbyniwvd y wledd -lion, ei 
ehostau, ac hefvd pa faint o avian sydd yn llaw y trysorydd yn bres- 
ennol. Yr oedd yn dda genym dcleall fod yr boll doevnau a’r taliad-. 
au, a’r cyfrifon i gyd yn evduno yr\ foddhaol i bawb. Ar ddiwedd y 
wledd, talwyd diolchgarwch v Saint i\v cyfeillion hynaws a charedig 
a’r byd, ac oddiwrth enwadau ereill, am eu sirioldeb, eii ewmni, u’u 
cynnorthwy yn y gwaith daiomis hjvn. Ac wed i cami mawl, gollyng- 
odd v Hywydd y dyrfa ymaitli dan fendith a nodded y Duw grasol ; a 
diau ddarfod i’n cybnulliad Invn fod yn llcsiol i ladd llawer o’r rhag- 
farn oedd yn mynwesau y gwrandawwyr, i argyhoeddi llawer, a’u dwyn 
1 gredu yr efengyl, heblaw i adeiiadu y Saint yn y santeiddiaf ffydd. 
Yr Arghvydd grasol a brvsuro y dedwydd ddydd pan y gall hull genedl 
y Cymry gyduno i gam eu gilvdd, a chydweled mor ddieithriad,, a 
chydgyrehu at yr un nod dwyfol yn Nghrist lesu, yw’n taer weeidi 
dros ein holl gydgenedl anwyl. Amen. 

Dydd Mawrtli, cyfarfu y pwyllgor i gyfranu yr hyn oedd ar law : t 
anghenrheidiau y pregethwyr hyny a aetbent i’r Gogledd, ac i Sir 
Benfro. a manau ereill, er eu cynorthwyo i barhau i bregethu drwy y 
gweddill o’r tyrumor hwn. Deallwyd fod rhai o bonynt wedi bod yn 
dyo.ddef eisieu mawr. Gobeithiwn yryindreelia y Saint yn eucyrddau 
»isol l gyfranu gogyfer a’r brodyr hyn ag sydd yn rhoddi eu holl am- 
ser yu ngwinllan Grist, heb*na chod nac ysgrepan i’r daith, cauys y 
maent yn nghanol cenedlaetb wargaled a defosiynol iawn; ie, mot 
dduwiol nes yr ystyriant ei fod yn bochod yn erbyn .Duw i roddi pryd 
o fwytl, na noswaith o lety, i’w veision! O, y fath siomeaigaelh tt 
gaift’y truciniaid lmdoledig hyny pan y byddont oil wedi inyned i’w 
Xietyau eu hunain ( 



pKortnrvD y .tubtm. 


VA 


MEXICO. 

Mae v Mcxicnuia'id. or ol i’w hyrhlinoedd cedyrn int hn asefyll yn ngwyneb bycldnri- 
oedd dewrach y Talcithiau, pa rai a’u gyrasant ar tlo gvdst chollcd n ainryw tiloeiid «- 
fywydau, mewn tua 18 o frwydrau yu olynol, wedi cyfncvrid eu dull o ryfcla. Yn IU 
dwyn eu milwyr wyneb yn wyneb, a’u gorfodi i ladd eu cjd-ddynion felly, gwclir fody 
Llywydd Antonio Canales wedi eyhoeddi ei anerchiad at yr holl Fexicaniaid, yn gnr- 
chymyn i bob un, boneddip a gureng, ben ae ienanc, yn y trefydd a’r wlad, ag sydd' 
yn alluog i sefyll dan arfau, i ymgrynhoi yn fan finteroedd, a dewis eu blr.euor, ac via- 
osod ar, a llwyr ddyretha pnb Americaniad. arfog neu beidio. vn ddiarbed ; ae hefyd; 
am iddynt ysp’io pob adeg i ruthro ar. a H old y rhai a patient ar wahan oddiw rth y 
fyddin Americanaidd, yn chwilio y ITyrdd, eeisin lluniacth, & c. Gorchymvna fod pob 
un a’r nad.ufydrihani i’r gal wad hwn cyn pen yr wytfc niwrnod i gael ei ystyried ya 
fradwr i’r llywndraeth, i gael ei ladd \n ddiholiad, a bod ei lioll feddiannau i foci yu 
ciddo i’r llcill. Mac y llywydd o ddifrif, meddylid, am tidyfetha bywydau. Ni ddi- 
chon y ffordd ynaateb y dyben addynuina, oherwydd bydd yr Americaniaid yn edrych 
allan am danynt. ac yn cadsv gyda’u gilvdd ; a lie y llwyddant i ladd y rhai o’r Amer- 
icaniaid a wladvrhasant vno o’rblaen, tynant ddialedd triphlyg v fvddiu am eu penhu^ 
Yroead y^dull blnenorol o ryfela yn ddigou gwaedlyd gallesid dysgwyl.-pan yr oedd 
rniloeild o hoh tu yn cael eu liadd, end y mae y dull hwn yn fwv cigvdrilyd etto. Yr 
esgusawd a gvnnygia y Mex : cauiaid dros dderhreu y rhvfcl Guerilla'' hwn yw, fod 
yr Americaniaid wedi gwneyd rhyw annhegwch ;i hw.Uhuu, ac wedi liadd rhyw n.fer 
yu ddibrofedigaeth. Cvhoeddir llawc-r o chwcd.au drwy y newyddiaduron Mexiec.a- 
aidd yn erbyn yr Americaniaid, er creu cenfigen i’w herbyn ; ac ni allant hwythau 
ddysgwyl llai, canys hen dric Americanaidd yw hwn a. Hwy a ddysgasant y byd i droi 
ffrwd poblogrwydd yn erbyn eu gelvnion trwy ddylnnwad y wasg, pan fethent bob 
ffordd arall. Dyma fel y gwnaeth y wasg Americanaidd a’r Saint am yn agos 1 ugaia 
mlynedd, nes llwyddo drwv eu chwedlau disail i gael gan yr holl fyd feddwl yn dd-wi: 
am danynt ; ac ai rhyfedd fod y Mexicaniatd yn talu Iddynt yn ol y mesur ag y me- 
surasant i ereill. 

Mae y Cadfridog Scott wedi eyhoeddi anerchiad at y Mexicaniaid, jn yr hwu yr 
amddiffyna gynimeriad ei fyddin, ac y gwada y cyhuddiadau a gyhoeddir i’w herbyn, 
y cyhudda fonedd a swyddogion Mexico o ormes ac annhegwch mawr at eu doriiaid. 
Hysbysa ei fod ef ar ei ffordd. o Jalapa i Puebla, tref fawr >awn yn Mexico, ac oddiyud 
i brifddinas Mexico.. Annoga rhai o fawrion y wlad fod i’v ddinas gael ei llosgi yn. 
fcytracb nag. i’rgelynion gael ei meddianuu, ond dysgwylir am ychwaneg o ucwyddio* 
pwysig ar fyr. 


TREFNIADAU PKEGETHWTK.. 

Yx ychwanegol at v rhai oeddynt yno o’r blaen, aeth, neu y mae y person au a gauljr* 
ar fyned i’r manau canlynol 

Sir Fon. — Robert Evans, William Davies, a Chason Thomas.* 

Sir Guernarfon — Eliezer Edwards, a Lewis Jones. 

Sir Ddinbifch, a Sir Feirionydd . — Abel Evans. 

Sir Ffiint .. — John Jones. 

Sir Abcrteifi.— Mae amryw ar fedr myuedyn fuan. 

Sir Garrfyrddin . — Benjamin Jones, Hovrei Williams, Joh* Roberts, Merger 
Richards, a John Floyd. 



132 


PROl’HWYD Y JUBILI. 


Sir Benfro. — E. C. Mitchell, J. Morris, John Davies, a John Price. 

Ctomarnmnn . — John Griffiths a James Phillips. 

Cyfyng.- David Isaac Jones, a Daniel Williams. 

Da gcnym ddeall fod amryw frodyr ereill yn trefnu eu hamgylchiadau yn ddarpar- 
iadul i fyned allan i rybuddio eu cydgenedl, ac i’w gwahodd i mewn i deyrnas Dduw 
Frodyr anwyl, byddwch ddiwyd, gan brynu yr amser, oblegid y dyddiau sydd ddrwg. 
Yn awr yw y cynauaf, a gobeithiwu nad yn hogi eu crymanau y ccir neb, yn enwedig 
ein brodyr hyny nad oes gofalon bydol na theuluol ar eu ffordd. Mae gahvadau ami 
a thaerion arnom o lower o fanau lie nad ocs pregethu wedi bod, yn y gwahanol sir- 
«edd, am bregethwyri hregethu iddynt air y bywyd : ac, O frodyr, y rhai a allweh fy- 
tied, na adewch iddynt alw yn ofer; ond anfonwch eich enwau ini, a hyshyswn chwi 
^ain y cyfryw fanau. Yr Arglwydd a lwyddo ac a fendithio y neb a ufyddhao i’r galwad 1 
two. 


€ APT. JONES AR FORMONIAETH, YN 1846, 

YN CYNNWYS 

Y Gyfrol gyntaf o Prophwyd y Jubili ; yr Hen Grefydd Newydd ; 
yr Atebydd ; y Glorian ; yr Ainddiffyniad ; a’r Milflwyddiant j 
ac Anerchiad y Deuddeg Apostol ; wedi eu rliwymo yn un gyf- 
rol iiardd, 12plyg. Pris Tri Swllt. 

Gvvell sicrhau copi yn fuan, gan nad ellir cael un o’r rhai uchod 
ond yn y Gyfrol, oddieithr Cyfrol o’r Prophwyd , cauys y maent 
allan o ar^raff, ac nid ydym yn msddwl eu hail-argraffu yn fuan. 


CYNNWYSIAD. 


“ Pwy yw yr hen'ddihenydd ?** 117 

Y Parch. W. R. Davies, o Ddowlais, 
a’i erlidigaeth greulon a chywil- 

yddus etto, etto 120 

Prioilas Wirioneddol 123 

Newydd Da i’r Saint...., 124 

Arwyddion yr Amserau 125 

Newyddion o California *. 127 


Ffordd Newydd ac agosach i Cali“- 

4. fornia ’ 

Clefydau yn yr America. . , 

Cynghorion Rhagorol 

Cvmmanfa Morganwg 

Mexico 

Trefniadau Pregethwyr. 

Capt. Jones ar Formoniaeth, yn 1846 


12ff 

129 

129 

129 

131 

131 

132 


MERTHYR-TYDFILt 

f YHOEDDWYD AC AR WERTH GAN D. JONES, AC AR WERTJf 
HEFYD GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL. 


AaQEAPFWTD GAN J, JONES, BHYDTBOSTi 


PROPHWYD Y JUBILI. 

NEU 

SEUEN Y SAINt 


Rhif. 15.] MEDI, 1847. [Pris 2 g. 


MEIBION DUW. 

Gelwir meibion dynion yn feibion Duw, oherwj'dd yn 1. Mai 
Duw yw “ tad yr ysbrydoedd ” cyn eu dyfodiad i gyssylltiad a 
chnawd i’n daear ni, Heb. xii, 9. 2. Felei greaduriaid. 3. Meib- 

ion mabwysiadol iddo ar ol ymddyeithro oddivvrtho drwy drosedd 
ein rhieni cyntaf mewn rhyw ystyriaeth; ac hefyd, “pawb a bech- 
asant ag ydynt yn ol am ogoniant Dow,” wedi cyrhaedd i wybod- 
aetb o dda a drwg. Wedi ein myned yn “ddyeithriaid ac estron- 
iaid,” trefnodd ein Tad ffordd i fabwysiadu ei feibion gwrthryfel- 
gar yn feibion i Dduw, ac yn yr ystyr hwn gelwir yr boll saint yn 
blant neu “feibion i Dduw.” Ymddengvs fod personau o’r cym- 
meriad hwn ar y ddaear er yn foreu iawn, Gen. vi, 2, 4. Gelwid y 
patriarehiaid yn feibion i Dduw, li. v., yn feibion mabwysiadol. 
Gelwir Abraham, Isaac, Jacob, ac ereill, yn feibion Duw, ac ym- 
ddengys fod llawer o bonynt ar y ddaear yn amser Job, pen. i, 6, 
“A dydd a ddacth i feibion' Dmv sefyll gerbron yr Arglwydd; a 
Satan befyd a ddaetb yn eu plith hwynt.” Yr ysgrythyrau can- 
lynol a ddengys ammodau y mabwysiad, neu y drefh hono sydd 
gan Dduw i fabwysiadu meibion, sef yr efengyl. Gan na dcbchon 
neb fod yn yr ystyr hwn yn feibion i Dduw heb faddeuant pechodau, 
a derbyn Ysbryd y mabwysiad, drwy yr liwn y maent yn llefain, 
Abba, Dad, gwelir fod yr un efengyl yn ei hordinhadau i*r un dy- 
benion yn feddiannol gan y cyntaf un yn gystal a’r oil, liyd y di- 
weddaf a fabwysiedir yn fab i Dduw ; ac hefyd, fod “bara y plant” 
neu y doniau ysbrydol, a chymdeithas uniongyrchol a’u Tad, yn 
addewid Pr oil yn gystal ag i neb o’i feibion yn unrhyw oes ; cauys 
nid yw efe dderbyniwr wyncb. 



134 


PROFHWYD Y JUBILR. 


Y “PARCH. W. R. DAVIES, O DDOWXATS,” AT Eftlim 
IGAETH GREULON A CH YWiLYDOl^S ETTO !^-ETTO ! I 

(Ptirhud o tudal, 123 o Brophwyd*Au>st,j 

Pa gyhuddiad mwy maleisus a ddichon un dyn drwg gyhoeddi dros- 
odd a thrachefn yn hollol ddisail, nac mai “ hen Chartists gwaedlyd ” 
ydyrn ? Ceisia drwy hyn gynhyrfu y wladwriaeth i’n lierbyn, canys* 
gwyr or goreu.y cospau y dirmygu a*r alltudio a fu ar y rhai y dygwyd 
yr un cyhuddiad i’w lierbyn 1 Diau fod honeddigion ein gwlad fel y 
werin wedi ditiasu ar, a deall ei anwireddau, onide buasal wedi tynu 
eu Hid arnom cyn hvn ; diolchwn iddvnt hwy, ond* nid. iddo ef, fod 
genym fy wyd a rhyddid i addoli Duw, a byw yn mhlith beddau ein 
tadau. Ysgrifenwyd llvthyrau at foneddigion v wlad yn sicrhau mai 
“ Chartists ” yw y Saint, gan geisio ganddynt ddial arnynt! Nid y’nu 
yn sicrhau mai efe a’u hysgrifenodd, ond hyn a ddywedwn, sef nad 
ystyriwn fod y dyn a feiddia gyhoeddi hyn yn Bedyddiwr , y Seren- 
Gomer, ei Draethawd, a’i Gatecism,. a thrwy bwlpudau y‘ wlad, un 
gronyn rhy dda i ysgrifenu hyny at, hyd y nod ei Mhawrhydi ei hun f . 
pe gallai; ac nad llawer rhy dda a fyddai yr hwn a wna y naill beth i 
wneyd petli gwaeth fyth i geisio eii brofi hefyd ! Nid ydym ni yu 
yinyraeth dim a Chartiaeth, nac a dim pethau gwladwriaethol, neu> 
boliticaidd, ond yr efengyl dragwyddol fel ei gwelir yn yr ysgrythyrau- 
santaidd, yw ein cyffes a’n credo, a-phaham na chawn lonydd hellach 
gan ein herlidwyr creulon ? Etto, cyhoeddwn yn eofn, a heriwn ar- 
holiad teg, a deued ein cyhuddwr, i’e bawb a’u gwrthbrohon yn 
mlaen, — 

. NID YW Y SAINT YN “ CHARTISTS,” 

1 Yr oil sydd a wnclom ni a chyfreithiau,’ ac a sefydliadau ein llywod- 
raeth ydyw talu ufudd dod cyflawn i bob un, a phob parch i’w gwein- 
yddwr, fel y gorchymyna yr ysgrythyr i ni a phawbarall wneyd, “ Gan 
fod a’ch ymarweddiad yn onest yn mysg y cenedloedd (y sectariaid) 
fel lie y maent yn eich goganu inegys drwg weithredwyr, (gan eich 
galwyn “ hen Chartists gwaedlyd”) oherwydd eich gweithredoedd da 
a welant, ogoneddu Duw yn nydd yr ymweliad. Ymddarostyngwch 
inegys hyn i bob dynol ordinhad, oherwydd yr Arglwydd, pa un bynag 
a’i i’r Breuin megys goruchaf, a’i i'r llywiawdwyr ganrldo ef wedi en 
danfon, canys felly y raae ewyllys Duw fod' i chwi trwy wneuthur • 
daioni ostegu anwybodaeth dynion ffolion,” megys Mr. Davies, o 
Dowlais. Ceisio cuddio ei warth ei hun, y mae.efe wrth ddwyu y cy- 
huddiad hwn hefyd i’n herbyn, fel y gwelir wrth a ganlyna Ychydig 
ddyddiau yn ol am y tro cyntaf erioed yn y wlad, rhoddwyd eyhoedd- 
iad y Chartists yn fy llaw, ar peth cyntaf braidd a dynodd fy sylw 
oedd gohcbiaeth rhyw un cecrus iawn yn llanw amryw golofuau, yn 
milwrio a’i holl egrii yn erbyn un o’r sefydliadau gwladol penaf o 
gwbl, sef yr eglwys; a’r syndod oedd gweled enw cyBawn ein cyhudd- 
wr odditano yn awdvvr iddo! ! Braidd y credwn fy liygaid y fod dyn 
i’w gael a fu yn ohebydd gwresogi Udgorn Chartiaeth , mor ddigwilydd 
a chyhuddo y dieuog o fod yn “ Chartists gwaedlyd;” ond pan gof- 
iais mai “ W. R. Davies, Dowlais,” oedd y gwr, difianodd y- syndod- 



PROTHWYD Y JUBILIv 


m 

yti y fan, crtsv* ei habit ef yw hynyl Plaenach etto, darllenai tua'r 
diwedd eiriau fel hyn, — “ JL.lwyddiant i chwi (ebe Mr.' Davies wrth y 
Chartiaid, sylwer!) a’ch cylioeddiatl (set* i gyhoeddi Chartiaeth ! !) yw 
bymyniau c a Lon (ein cyhiiddwr! ! l) eich ewyllysiwr da. 

Dowlais, Merthyr . W. R. Davies. 

Ie ddarllenydd, yr un W. R. Davies ac oedd yn gymmaint a hyna 
Chartist o “ galon” pryd yna, sydd vn vmrithio fel angel y goleuni, 
yn awr i gyhuddo ereill o fod yn Chartists , pan na wyhuant rai o 
honynt fod y fafch beth a Chartiaeth wedi cael hodoldeb, hyd nes yr 
oedd wedi raanv a r i chladdul bn o wyrthiau Davies ei hun yvv hyn 
pan oedd yn Chartist o galon.l Deuwch yn mlaen, Syr, a gwelwch 
pwy yw y 14 Chartist?' nid oedd gywilydd genveh chwi ardystio eich 
llaw ar gyboedd y bvd eich bod yn ewylly sitin' da o galon i Chartiaeth ! ! 
Os gwadwch hyn, profwu ef mewn du a gwyn : ydyw, y mae ar glawr 
genyf yn ofalus iawn hefyd, daw o ddefnydd etto ond odid. Os amheua 
rhyw un pa un a yw hyn yn bosibl, darllened yn Rhif. 9, Cyf. 1, o Ud~. 
gorn Cymrn> ac yna dyweded wrth ein cyhuddwr, “ Ti yw y gwr” “ X 
maddyg iacha dy hun,” etto rhag cywilydd. 

Etto, ebe efe, “ gellid meddwl wrth ddarllen y llyfr melldithiol hwmv 
a elwir “ Seren y Saint?' eu bod yn lluosog.” Mor hyfryd y swnia y 
pethau y teitlau hyn dvwy capeli gwychion pan ateber yn un liais gan 
yr vsgolheigion ! Ac O, fel y cliwardda yntau yn ei lawes gan ymloni 
yn y fath ddial 1 Yn nesaf am y gwrthbrofion a ddug i brofi y llyfr- 
iiwnw yn fellditliiol a chelwyddog, betli y'nt? O’r yy un prawf ac a. 
ddug i bob haeriad arall, h.y., dim prawf yn y byd ; aac esgus o brawf ! 
Dim ond gwaeddi dau air bach o chwech llythyren! Dyma’r oil a 
gynnygia i brofi cannoedd o’i gyd-ddynion yn gelwyddog, sef bloeddio, 

“ Nac ynt.” Rhaid ei foci yn ddwlach na phlant yr ysgol os dysgwyl- 
ia iddynt lyncu ei ibse dirit ef am wir yn ddi brawf, neu efallai yr ystyra 
ei hun yn rhyw fath. o fod anffaeledig, fel nad ddysgwylir iddo ymddar- 
ostwng i geisio profi dim a ddywed er fod pob cybiiddiad mor hawn o. 
wenwyn i gymmeriadau dynion gwell nac ef, ac yw gwefusau yr asp a’r 
wiber o wenwyn. Ac etto, pe ua baem luosog, nid yw hyny yn un 
prawf i’n herbyn, h.y. yn ol rheol ddeongliadol Mr. Davies ei hun, yr 
hon a welir yn ngholofnau Chartiaeth fyth fel y canlyn : — “ Sylwch* 
mai nid llu na gwladwriaeth sydd yn cyfretihloni unrliyw sefydliad, ond[ 
cyfiawiuler a thuedd yr egwyddor er llesoli y deiliaid.” Wei done!' 
Ac felly gwyr well na’n condemnio ni os nad ym yn lliosog ynte. Teg- 
yw dwyn ei dafol ei hun i'w bwyso ynddi, onide ? Etto, dywedai pan 
yn Chartist o galon, “ Dim ond tri a gafwyd ar wastadedd Durah nad 
ymgrymasant i’r grefydd wladol.” “ Ni buasai y tri llanc, Elias ao- 
ereill, ond gwawd, mae’n debyg, gan Sir R* Inglis a'i frawd Mr. Rhag- 
farn,” ebe efe. Felly nid yw.y . Saint oud gwawd gan y Sir W. R. Dav-. ' 
ies hwn, pherwydd iddo ef waeddi “ Nac y'nt" ddim yn lliosog! Beth 
meddecli am hyn, Syr? Onid ydych yn efelychu y rhai a gondemniech ? 
Etto, terfyna y ddadl drwy statistics teg am ein lliosogiad ni a’n cy-. 
hdddwr. Bid siwr v boddlonwch ar yr hyn a ddywed eich llythyr cym - 
manfa eich hun, Syr! Wei, dywed hwnw yn tudal,. 7, mai 87 yw yr 
ychwanegiad at eich Cymmanfa Morganwg chwi yn y flwyddyn ddU 



136 


PROPHWYD Y JUBILI. 


weddaf. Addefant hefyd, “Ychwanegiad y flwyddyn lion sydd wedi ei' 
acliosi yn beiiaf trwy symudiadau o siroedd ereill.” Nid drwy fedydd. 
Cymharer liyn a llythyr Cymmanfa Morganwg y Saint, a gwelir eu bod 
wedi eu bedyddio yn y flwyddyn ddiweddaf 295 ! I heb gyfrif y “ sy« 
lnudiadau.” Dyma yn agos bedair gwaith cymmaint o liosogiad a 
phlaid y gwr Sy’n gwaeddi “ Nac y'nt “Ac yn eu plith nid oes un dyu 
cyfrifol” ebe efe. Beth ! dim un ! Syr. Ot'er dysgwyl denu digon o 
arian oddiamynt i brymi llongau, a “ by w yn segur” yn hir, gap nad 
oes “un cyfrifol ” yn eu plith, canys cyfrifol ac aria nog sydd gyfystyr 
genycli cliwi, debygwn ! Onid yw y rhai o’ch lien aelodau flyddlon 
chwi a ddaethant at y Saint yn “ gyfrifol?” Beth yw cyfrifoldcb ? A’i 
diingo i bwlpudau i waeddi “ Sataniaid,” a hen Chartists ywaedlyd , & c. 
ar ei gymydogion, sy’n gwneyd dyn yn gyfrifol ynte ? a’i drwy gyhoeddi 
pob camgyhuddiadau, a chwedlau celwyddog a drwg ar grefyddwyr vr 
ennillir cyfrifoldeb, yn ol eicli Dictionary chwi ? Os felly, chwychwi 
yw’r mwyaf cyfrifol a adwaenom, a mawr fydd eicb cyfri'oldeb yn y 
dy Id a ddaw ! 

Druain o’r Seintiau ! Dim un dyn na benyw cyfrifol o blith cynnifer 
o gannoedd o rai a fu yn aelodau parchus, yn ddiaconiaid selog, ac yn 
bregethwyr doniol gydag enwadau crefyddol ereill, anirai o honynt o 
ddeg ar hugain i ddeugain mlynedd — dim cymmaint ac “un cyfrifol !” 
Y maent wedi hedyddio tua chant yn Dowlais mewn ychydig fisoedd. 
Mr. Davies, a fuoch chwi yn eu chwilio oil am ddyn cyfrifol ? Y mae 
yn agos i bump cant yn awr yn un ganghen o Saint yn Merthyr, Mr. 
Davies; a adwaenoch chwi bob un o honynt? Os felly, paham y dy- 
wedwch “Afa cy'nt" ddim vn lliosogi? Os nad adwaenoch bob un ; ie, 
yn mhob man lie y dyry “ Seren y Saint” eu hanes, pa fodd y sicr- 
hewch nad oes un cyfrifol yn eu plith yn rhyw fan o Gyinru ? Druan 
o Davies, raae wedi gwallgofi yr y’m yn ofni, ojr hyn lleiaf “ mae ei 
leferydd yn ei gyliuddo.” Mae genym ei eiriau ei hun i ddod i’w wy-‘ 
neb etto yn bert iawn. “ Pan bydd Sianco yn dy wedyd celwydd, mae 
efe yn wastad yn ei ddweyd mor oleu fel y gwyrpawb mai celwydd yw ;’ r 
gan fod cap hen wreigen Sir Aberteifl yn y fashiwn ac yn eich ffitio mor 
bert ; gwisgwch ef Mr. Davies ; a diolch i chwi am ddweyd eich 6el- 
wyddau ar y Saint mor oleu fel y gwela pawb yn eglur mai celwyddau 
ynt. 

Gofynwn, yn enw cyfiawnder, beth sydd i wneyd a dyn fel hwn ? Yr 
ydym \yedi treio pob flordd a allwn ddyfeisio drwy resymau ac ysgTyth- 
yrau, i amddiffyn ein crefydd rhag y gwarth a 'geisia ddwyn arni : yr 
ydym wedi ei fflangellu ef a’i ffrewyllau ei hun mor dost ac mor ami nes 
y meddyliwn ei fod mor galous a dideimlad, ei wyneb mor ddigywilyddio, 
a’i gydwybod mor seriedig, fel mai ofer ceisio argraflu dim arno, na 
cheisio ei adferyd mwyach ; ni chymmer ei argyhoeddi gan ffeithiau na 
rhesymau. Etto ni phaid a chwythu allan ei fygythiop a’i gelaneddau 
yn erbyn y dieuog. Nid oes lonydd i’n cymmeriadau i addpli Duw ! 
Beth ychwaneg a allwn, neu a ddysgwylir i ni wneyd erddo ? Bei’id ni 
gynt am nad amddiffynem i’w erbyn ; ac wedi amddiffyn, gwrthyd ei 
frodyr tf en darllen, ond- ymffrostio iddynt fwy nac unwaith daflu yr 
amddifFyjiiad i’r tan cyn ei ddarllen ; nid anfynych y gwneir hyn ! Do t 
^weddiasom lawer drosto ef, hyd nes i ni gael fleithiau digonol i brofi 
mai yn wybodus ac yn gyndynus y cyluoeddais y camgyhuddiadau hyU 



PRCfrHWYD Y JUfelLI. 


137 


ttfttom o elyniaeth at y gwirionedd ! Weithian mae ein dwylaw yn lan 
oddiwrthd ef a’r canlyniadau o‘i erlidigaeth. Mae ein cydwybodau yn 
dawel i'w gyflwyno o hyn allan i sylw neillduol, ac i’r breichiau tragwy- 
ddol yr ymladda i’w herbyn ; amlwg ei fod wedi gweithio ei hun i’r fath 
amryfusedd cadarn, fel y gwell ganddo, Te, y myna gredu celwydd a 
gwrthod y gwir, wedi cael cynnyg teg o’r ddau. Onid yw efe yn 
rhwystro pawb a alio, yn mhob dull a feiddia i chwilio i, ac i ddod o 
hyd i’r gwir : diau fod llawer ycbwaneg o rai gonest eu calon, ac o gar- 
wyr y gwir, wedi eu dallu ganddo ef fel na feiddiant ymcliwilio : y Duw 
trugarog a dosturio with y cvfryw, meddwn, a’n boll galon ; ac a ddryllio 
y cast iron creeds sy’n eu llefclui. Ond ain dano ef rhaid ei fod, neu o 
leiaf cafodd ddigon o fanteision i wybod gwell; yna boddlon y’m ni 
bellach er mwyn y rhai a betrusant rhwng dan feddwl, a dylai ein cy- 
huddwr neidio yn gyutaf i’r glorian. Beth meddwch chwi, Syr? a’i 
parod y’ch i’r hwn sy’n gallu barnu yn gywir derfynu y ddadl rhyngom, 
fel y deallo pawb pa un o lionom sy’n gwasanaethu Duw y netbedd l 
Gwaeddasoch lawer am tcyrth y " gwyrtk , ac arwydd o gwr bwy gilydd, 
wel yn awr, Syr, cydweddiwn a chwi ar i’r hwn sy’n ineddu gallu gwyrth- 
iol eich plesio gymruaint a rhoi i chwi arwydd, fel ar amser yr ewyllysio 
ei hun, er hyny, cofiwch. Gresyn na ehafiech rywarwydd bach bellach ! 

Mae genym well defnydd i wncyd o’n hamser gwerthfawr na sylwi ar 
gecraeth gwyr cecrus fel hyn pe caffem lonydd ganddyut; etto, cam a’n 
erefydd a’n cydgenedl ac a phawb fyddai dioddef yn ddiamddifiyn fel 
llofruddion, neu ladron. Amser byr a derfyna y ddadl, pa un a wyddorn 
yr hyn a ymwnawn ac ef, a’i ar antur fel ein cyhuddwyr y crefyddwn. 


Y “ CAS AWR TWYLL” YN PRO FI EI HUN YN AU- 
BROPHWYD ETTO ! ! 

Mae y cybuddwr dienw hwn wedi Uanw amryw golofnau o’r Biwygitcr , 
am Gorphenaf, a’i gamgyhuddiadau ffol ar y Saint: ac o’r ddau y mae 
yn ddwlach uac yn y rliityn Mai, yr hyn yn ngolwg pob d3 7 n rhesymol, 
debygid, a brofwyd yn y Prophwyd am Mai a Mehefin, islaw synwyr 
cyfFredin. Addefa fod ei groen yn sniartio yn lied arw dan y drin- 
laeth a gafodd, yr hyn a arwydda nad yw efe wedi myned yn hollol ddi- 
deimlad ; g*rw yty y gwir yn ogwyneb ambell ddyn, a phwy a gwyna 
iddo! Yn lie addef ei gamgyhuddiadau wedi cael rofion o lionynt, a’u 
galw yu ol, fel y gwnaethai pob “ casawr tvoyU” a efe va y blaeu yn 
benstiff i bentyru cruglwyth o haeriadaa disail a dwl etto ; heb brofi fod 
y Saint yu teilyngu yr un nodwedd o’r cyfan a ddywed. Cwvna yn 
ddolefus iawn ei fod wedi cael ei gyhoeddi yu “ dwyllwr , yn ddeist , ao 
<inff^yddiwr, hyd nes y mae yn amlwg i weled (ebe efe) mai trwy 
Belsebuh y raaent yn bwrw allan gytkraul, os gwnant , a thrwy hyny yn 
dangos mor ychydig o egwyddor Saint sydd yn cael ei ddangos.” Cod- 
■'vn y rhan olaf o’r frawddeg anghymmalog hon i’r gwynt, a daliwn hi o 
flaen llygaid ein darllenwyr yn enghraiflft o dwyll-resymeg, y ffolaf a 
ellid gael o enau baban. Pa fodd y mae eich cyhoeddi chwi yn “dwyll- 
, wr f ” &c., yn profi mai trwy Belsebuh y bwria y Saint allan gythran 1 , 
Syr! Beth a feddyliwch ? Paliain rhoi yr os yna i mewn a chwi wedi 
clniyr haeriad i fyuy eisoes? Dymaddwlni rhy wael i gael He mewn 



$38 




nn cyhoetfdiad parchus, debygasem. Am y rlian flaeliaf o’i frawddeg 
.^rn ein cyhuddo ni o roddi yr enwan fcchod amo, enghraiffl o’i gamgy- 
huddiadau blaenorol yw, ac yn profi mai. -dyma ei arfan goreu y tro’ 
hwn etto i yniladd i’n liefbyn. Herhva ef i ddwyn yn mlaen y frawddeg, 
.y tiidalen, a’r geiriau a brot’ant ein bod ni yn ei lysemvi ef. O .na, ei 
waith ef yw hyny. Nid rhoddi yr enwau hyny arno a wnaethoni ni, 
'ond dangos ei fod ef yn ei brofi ei hun yn gyfryw, dwyn ei ysgrif i’w 
Vyneb a wnaethom, a tlirwy resymeg deg profasom mai “ ti yw y gwr” 
•sy’n .eUog d’r cymmeriadaU hyny. “ Dy enau dy bun sydd yn dy fwrw 
.'yn euog, ac nid myfi; a^th eiriau dy bun sy’n tystiolaethu yn dy erbyn. J * 
Paham gwingo ynte ? Dylasai efe beidio rhoddi y gorden am ei wddf 
•ei bun os nad'oedd am ynigrogi. Na feied ni am ei rhoddi, canys yno 
Jy cawsom bi. Gweler mor lleied 41 o egwyddor Saint” ( 11 a geirwiredd) 
syddyr.ddo yn hyn. Gwrando ddurllenydd ar enghraift't arall o ynfyd- 
Ywydd cm herlidiwr, a synw.n pa fodd y gallodd gael lie raewn cyhoedd- 
.'j'li y byd 1 Olid diolchwyf iddo (ebe efe, sef diolcha i ni am ei frian- 
•gellu *' yn iled arw*’ fel y dywed), fy unig ddymuniad oedd ei gael i’m 
'gwrthwynebu, ac felly druan wele di nid yn unig wedi cael dy ddy-‘ 
< •niuniad fel y cafodd pawb ereill a wrthwynebant ein crefydd anwyl a 
:chelwyddau, ond wele di yn dy grogi dy hunettoa’th eiriau fel hyn 
Yn dy ymosodiad cyntaf haeraist nad o genfigen at y Saint, nac o un 
dybcn dnvg, ond mai dy unig ddvmuniad oeddgwaredu dy gydgenedl 
anwyl ; yna dy unig ddymuniad nesaf oedd “ cariad at y gwirionedd,” 
pan y profwyd mai’th unig ddymuniad oedd dweyd tua dwsin o anwir- 
eddau ar dy gymydogion, a’th unig ddymuniad yn awr yw ychwanegu 
drygioni at dwyll, ac ymdrechu dweyd celwyddau digon erchyll i gyff- 
roi teimladau dynion, a’u dwyn allun i’th wrthwynebu 1 ! Wei, dyna 
fel y gwna blaggards pan y byddant wedi rneddwi ac eisieu tvnu fFrae, 
a dwyn ereill allan i’w gwrthwynebu, sef fel tithau, cynllunio y 
eyhuddiadau a’n cyffroa fwyaf. Dyma addefiad bwli yw hyn, druan » 
\honot, gan mai dyma yw dy “ unig ddymuniad," beth a ennilli ? ’ Dim- 
ond cywilydd a cliosp. Paham y rhaid cyhoeddi yr holl anwireddau 
•hyn am ein crefydd er ein cael i’cli gwrthwynebu, Syr? Addefwch 
yma hefyd, mai un o’r cyndyn ddadleuwyr llygredig eu meddwl hyny 
y sonia Paul am danynt ydych, heb fod y .gwirionedd ganddynt, ac 
•nnnoga ni i gilio oddiwrth y cyfryw, ac atfdefwn pe meddyliasem na 
buasai gan y “ casawr twyll” hyn well rheswra nac egwyddor na'r hyn 
•a ymddangosodd hvd yn hyn, gadftwsein ef i ymladd a’i fwganod 
gwnevd ei hun. ,Dyben anqheilwng iawn o*r fath orchestwaith, onide t 
Paham na chydiasech mewn rhyw egwyddor a ysgrifenasom ami, dru- 
.an,a ninnau yn cyhoeddi cvmmaint o egwyddorion nior barhaus, ac 
•mor groes i’cli traddodiadau, a gaclael cymmeriadau dynion yn llon- 
ydd ? Dyna fuasai y ffordd bertia o lawer i ddvn mor selog a chwi i 
.ddynoethi twyll, yn lie gwaeddi twyll, twyll, twyllwyr o hyd nerth eicl* 
.pen, a bygwth ei ddangos, a dim ond bvgwth, ac yna ymollwng i 
nwydau i gaingyhuddo, a byth brofi un haeriad yn wir, yr ydych yn 
cfelychu y bugail ftbl hwnvv oedd yn gwaeddi “ bleiddiaid, bleiddiaid” 
er dychryn y bobl, pan nad oedd bleiddiaid yn agos, an yna chwarddai 
yn ei lawes, ond daeth dydd tal iddo ef cyn hir, fel y daw i cliwithau 
.onid edifuxbewch am eich rhagrith a.’cU drygioni. Pwy ydych chwi,. 



TOOPHWVD Y JUBILI. 139 

/ 

‘druan bach, a waedclw-ch “ twylVyw Mormoniaeth," ac a ddvsgwvliwch 
bawb gredu eich ffregod heb un prawf, ac yna beiwch arnynt os na 
•chanly nant eich cwt chwi i waeddi fel chwithau ; nid yw dynion rhes- 
ymol ond eich harnu yn ol y dirmyg a roddwch arnoch eich hun ; oni 
;all pawb creill farnu eincrefydd pan ei clywant druan, cystal ag v 
gallech chwithau ? Mae eich dwlni yn drew? yn ffroenau darllenwyr 
*y Diwygiwr yn ol a glvwwn ni. Clywch y bygwthiwr tost etto ; “Caiff 
'ef [sef y ni bach‘d] a’i grefydd eu dangos yn eu lliw priodol cyn pen 
r hir.” Hawvrbuch! beth a ddaw a-honom *y prvd hyny ! bydd yn 
•ddiwedd bvd.neu w’aeth arnom, dehyga ; tebyg mai gwell i ni settlo 
<ein accounts a gwneyd ein hun yn barod i exit, gan fod y Golia 
mawr hwn yn gwisgo ei arfau, ac yn rhoi o’i flaen fel hyn ! ! “ cyn pen 
hir,” aie, Syr? dim ond amser byr i ni na’n crefvdd i fvw. debvgid. 
Druan o honoch, coffawch ni am yr hen air, ''baricing dogs seldom, bite.'* 
Yr ydych wedi hir fygwth i gvhoeddi ein twyll $ ac yn udganu o hyd 
<eich bod am ddatguddio rhywbeth echrvslon iawn. Ac hyd yn hyn 
yr ydych wedi ein siomi yn gwhl. Ie, wedi cael benthvg v Diwygiwr 
faint a fynech ; gwnaeth ef ei ran i chwi gyflawni eich addewid, a diau 
fod ami un wedi bod yn dysgwyl i chwi amlygu rliyw hcth drwg 
bellach yn erhyn y bobl a fygythiwch mor llym. ac a erlidiwch mor 
greulon, ond hyd yma dim un prawf o un twyll na ch> feiliornad y 
Saint, na ddo ddira un ! Ac ni all ychw’aith, onide gwelir y buasai 
yn felys ganddo wneyd hyny. Poor fellow , chwycliwi eisiau ein cael 
i’ch gwrtlnvynebu, aie, i ddim ond i fygwth ac i’n camgyhuddo. Nid 
Thyfedd i chwi w'rthod aralygu eich enw fel y gwna pob twyllwr neu 
•enllibwr. 0 ddvn drwg, yn yraguddio yn ei dwll du fel y cadno, gan 
Tincian ei ddannedd oddiyno ar y rhai a elant heibio; a’i tegw'ch hyn? 
Rhowch eich enw i’r byd, fel y deallant pwy a deilynga y fflangell, a 
<phwy yw ein cyhuddwyr. Nid oes arnom ni byth gywilydd arddel 
ein henw yn gyhoeddus dan yr hyn a gyhoeddwn o blaid y gwir, fel 
v cvwilvddiwch chwi arddel eich anwiredd dwll. Haerasoch yn y 
rhifyn blaenorol eich bod wedi bod gyda y Saint, yr hyn a ainheuid 
yn fawr, os nad y Thomas Jones hwnw* a fu mewn un cwrdd yn unig 
ydych, ac a ymunodd a phlaid arall er mwyn cael cyflog uwcli gan ei 
feistr. Os nad hwnw ydych, yr ydych wedi eich dal yn anwireddus 
^n eich haeriad cyntaf eich bod wedi bod gyda’r Saint. Os hwnw 
ydych, yr ydych wedi eich dal yn anwdreddus o flaen tystion yn gwadu 
yr enw, ac y mae y llythyr drachefn a ysgrifenwyd at bobl yn y Coed- 
duon, ar glawr, a’ch condemnia yn amvireddus ffordd bynag, neu pwy 
bynag ydvch. Ac mae eich geirwiredd wedi ei ffbrffetio yu llwyr ; a’i 
l’r dyben o wneyd hyn y cuddiasoch eich enw, Syr? 0 gywilydd i’r 
dyn a gamgyhudda ei gymydogion olierwydd eu crefvdd, ac a’u gwna 
dan fantell y ddinas, a’i enw yn nghrnld 1 Engliraifft arall o. ddwlni 
ein herlidiwr, yw v “ ddiareb” a ddyfyna, sef, “Pan wna Hadron 
gwympo allan a’u gilydd, caitf gwr gonest banes ei dda.” Awgryra- 
wch mai lleidr da ydych chwi, ‘ie, addefwch hynv wrth addef eich hun 
yn un o’r pleidiau sy’n •* cwvno allan 1” Am danom ni gwadwn 
addasnvydd y gymariaeth yn hollol i ni, ac hid y ni ond y chwi sy’n 
eich cyhuddo eich him o ladrata dn dyn gonest, pa le y maent ? Go- 
beithio y’dywedwch i’w perchenog, fel y caflo hwynt I A’i dyma’r fath 



140 


PROPfeWYt) * JufilLt. 


ddyn sy'n gwaeddi twyll am grefydd ei gymydogion ! Ac wedi dwdyd 
gyneu mai ei unig ddymuniad yn ei holl ymosodiadau ar y Saint oedd 
ein cael i’w wrthwynebu. Yna ar ol y cwbl a brofasom mai carwr a 
chyhoeddwr twyll yw efe ; wedi dangos ddarfod iddo brofi ei hun yn 
ddeist , yn au brophwyd, ac yh euog o tuadwsin o anwiteddau gwybodus, 
ac wedi i ni wneyd hyn oil yn deg ac anattebadwy iddo ef, yn lie addef ei 
feiau, fel y gwnaethai dyn gonest, yn awr rheda i’w dwll, gan waeddi, 
41 Ond gan fod ei gecraeth [nage, rhesymau teg ac anwrthwynebol, ac 
ysgrythyfau na allwch syflyd un o honynt, Syr] islaw sylw [aie? islaw 
sylw ar ol i chwi gael eich unig ddymuniad, aie? hawdd i bob crwtyn 
ar hyd vr heolydd waeddi hyn pan na alio roddi esgus arall] ni wnaf 
flino y darllenydd y tro hwn trwy wneuthur un nodiadau arnynt,” ebe 
yr ymosodwr hwn, Ye, hyd y nod wedi cael ei “ unig ddymuniad 
Dim gair i roi yn ol ! Dim un rheswn yn ngweddill drosoch eich hun 1 
Dim yn werth genych geisiogolchi yr ystaeniadau brwnt a ddwbiasoch 
ar eich cymmcriad o’r blaen ! na dim un ymdrech, tybied ? Ow, mae 
hi yn d) lavvd iawn arno, druan, pan addefa nad all wneuthur yr un 
ymdrech bach yn erbyn yr holl fflangellu a fu arno, ac yntau yn addef 
ei fod yn arw. Pa le y mae ei bartneriaid cu yn awr? helpiant ef i 
glirio ei gymmeriad rywfaint, druafi, gan mai efe yw yr ymosodwr : yr 
ydym ni yn y maes, a’n gwisg ryfel am danom ar hyd yr amser yn am- 
ddiffyn rhag saethau yr holl gamgyhuddwyr, a’r enllibwyr, a’r gwrth- 
gilwyr, a'r bradwyr, y lhai a’n gwnant ni yn nod i’w saethan brwyn, ac 
ohyd mae ein cawell yn Hawn o saethau y gwirionedd, er i gawelli ein 
herlidwyr, o un i un, fyned yn wag; a’r gawell wagaf o’r cwbl, debyg- 
id, ywyr olaf hon, sydd heb gymmaint ag un saeth i dafiu yn ol ; etto, 
nid oes ynddo ddigon o ddynoliaeth i addef hyny, ond deil i haeru yn 
olaf yr hyn a ddyw r edodd gvntaf. “ Islaw eich sylw,” aie? Tebyg i 
hyn yr oedd y corgi hach hwnw a gvfarthai at y lleuad nes iddo gracio 
e,i lais, ac yn troes ymaith a’i gynfFon fach yn siglo mewn ymffrost, gan 
awgrymu nad oedd y lleuad yn deilwng o’i sylw mwyach ! Druan o 
hono l pa wahaniaeth pa un a gvfarthai hwnw na hwn yehwaneg, na 
phwy a geisiocld ganddynt, a pha les yw c.vfarthiad yr olaf mwy na’r 
olaenaf? Y niodd y ceisia y dyn hwn brofi y Saint yn dwyliwyr, ac 
yn au-hrophwydi yw. trwy ddyfynu rhestr o ysgrythyrau o’r hen dest* 
ament a’r new\dd, a haeru yn hollol ddibraw r f inai at y Saint y cyfeir- 
iant, pan, mewn gwirionedd, y mae wedi lladrata y rliai hyny, ynghyd 
a’r sylwadau arnynt, bron gair yn ngair o’r traethawd bychan a elwir 
4 ‘ Gav-brhpkwydi yn yr hwn y pfofasom y Saint yn ngwyneb y cyfan 
yn hollol ddieuog ; ac nid oes un o’r nodweddau a ddyry yr ysgrythyr 
yn ffrwythau gau-hrophwydi, na gau athrawon, i’w cael yn mhlith y 
Saint wedi arh liad teg; a chan i ni brofi ein cyhuddwr yn euog o 
honynt yn eglur, hob yn un ac un, ceisia yntau eq troi yn ol drwy eu 
haeru heb un prd\vf. Rliesymeg y Gwyddel yw hon, — “ Dywedir fod 
lleidr yn y dref, a rhaid mai chwi yw hwnw,” ebe efe wrth y cyntaf a 
gwrddai ar yr heol. Am y dyn duwiol a alwch chwi (ddifenwr) yn 
** monster twylfodi'us hwnw, sef Joseph Smith,” ni wyddoch ddim am 
dano ond ystoriau celwyddog ei elynion, ac ni allwch chwi brofi i ni 
fod un o nodw’eddau monster , na dyn drwg, yn perthynu i’w gyinmer- 
itTd, canys adwaenem efyn well na hyny yn bersonol am flynyddau, ac 



PftOPtfWYD r JT/BlLr, 


nr 


yna Vr ydvm yti dyst o’r hyn a wyddora am dano, yr hyn na allweh 
chwi ?od ; a thystiwn hefyd mai dyn da a duwiol ydoedd, serch i clrwi 
a’ch cyffelyh, ddifenwvr cableddus, geisio ei gamgyhuddo fel y 
gwnewch a phawh duwiolach na chwi, braldd. Am y brophwydoliaeth 
a ddyfynwch o Jeremia, nid atom nl y cyfeiria, ond at ein cyhuddwr. 
Y prophwyd mawr, gofynwn i chwi, Pa bryd y gwelsoch 301 000 o 
ddynion rhesymol “ yn cyddystiolaethu celwydd , ac yn cyd-ymdrechu i 
dwyllo! !" 0 ddyn l ai chwychwi eich hun, ar eich hacriad disail yn 

unig, a feiddiwch gondemnio crcfvdd cynnifer, yn ngwyneh dros dri 
chan mil o wrth-dystion ! Profwch eich ffolineb, cvn ccisio gan neb 
eich credu chwi yn hytrach na’r cvfan. 

Pa bryd y cyflawnir eich prophwydoliaethau cyhuddiadol a ganlyn ? 
“ A phan ddelont yn ddigon lliosog, yna bydd eu ffnvythau yn profi.” 
Aroswch nes i’r amser hyny ddod i ben, ynte, neu peidiwch a gwadu 
Ysbryd y brophwydoliaeth. Pa brophwyd fel chwychwi ambrophwy<*o 
drygioni ac enllib ? “ A phan ddel y Shareholders of the Joint Stock 

Company yn ddigon llios~og> yna fe geir gweled egwyddor Mormon- 
iaeth,” meddwch. 0, y fath awydd a ddangoswch i dduo y grefvdd 
hon 1 Dan ba ysbryd y prophwydasoch hyn, Syr? Dyw^ed y gai'r mai 
**dyn drwg o drvsor drwg y galon a ddug.allan bethau drwg,” am er- 
eill. Ceir, fe geir gweled egwyddorion daionus Mormoniaeth, pail y 
byddwch chwi a’i holl wawdwyr wedi myned i ebargofiant. Am y 
•* Joint Stock Company ” nid oes, ac ni fu, un cyssylltiad rhyngddi a 
Mormoniaeth ; ac os na wyddecli hyn, dylasech ei wyhod cyn cyhoeddi 
eich dwlni i’r hyd. Cyindeithas farsiandiol oedd y gvntaf yn unig, yr 
hon oedd wedi ei sefydlu yn unol a chyfreithiau Prydain, ac wedi ei 
registro yn y Chancery yn rheolaidd, fel cymdeithasau cyfreithlon ereill; 
a phe buasai mewn cyssylltiad a’n crefydd, a’i tybied yr amddiffynasai 
y llywodraeth hi pan nad yw ein crefydd mewn cyssylltiad a’r llvwod- 
raeth ? O na, dangos eich awydd i dduo ein crefydd yr ydych wrth 
hyn etto, ohd yn metlni. Y inae Mormoniaeth uwchlaw eich sawyr 
afiach i'w dirmygu. Eich rhagrith digywilydd sydd yn peri i chwi 
gvmmeryd arnoch dosturio cymmaint wrth y “Cymry anwyl,” fel cu 
gelwch. 

Cariad at v gwirionedd, ac at eich enaid anfarwol ehwithau, a’n cv- 
mhella i dystio yn eofn eich bod dnvy hyn yn “carlamu tua gwlad y 
gwae !” Ac am y gweddill o’ch rhagrith twyllodrus, tyttiolaethed yn 
eich herbyn er eich cywilydd. 


AT YR HWN A EILW EI HUN YN “YMDEITHYDD, NANT- 
Y-GLO, NEU WILLIAM WILLIAMS.” 

Syr, — Mewn traethawd bychan o'ch eiddo, cvhuddwch Brophwyd y 
Jubili o gynnwys ysgrif, yn yr hon yr oedd y “celwyddau mwyaf haer- 
llug a digywilydd ag a allasai dyri yn hawdd eu dychymmygu.” Ein 
parch i’r cyhoeddiad liwnw, ynghyd a’n hawydd mawr i bawb gael y 
gwir, a’n cymhella i alw T am hrofion o’r cyhuddiad trwm yna. Ystyr- 
iwn o’r ddau tu y teilyngwn y gyinwynas hon genych, ohenvydd ni. 
ddymunem er dim fod neb yn gorwedd dan un math o gamgyhuddiad 



;^42 'prophwvd y jtrarL’i. 

drwy v 'Prophwyd, mwy nag y dyoddefwn i’r Prophwyd yn ddiamddi- 
:'ffyn orwedd dan y fath gyhuddiad ahyna. Yn rhwydd yr addefwn eift 
•bod ni, fel y mae pob.golvgydd ft'aeledig arall, yn agored i gael ein 
camhysbysu ; a c os cawsom ein twyllo yn yr hanes »y cyfeiriwch ato, 
deisyfwn, demandwn, ie, gorfoda dynoliaeth chwi, gan i chwi ddwyn y 
cyhuddiad yna.fi ddwyn profion argyhoeddiadol a theg mai celwyddau 
Iiaerllug yw yr hanes hwnw. Nid ystyria dyn rhesymol fod gwaeddi, 
“celwvdd a ddvwedi di,” yn un prawf o’r peth mewn dadl. 0 na-; 
nid oes dim llai na thystion, neu ffeithiau, a foddlona yr hwn sydd ya 
jymofyn am y gwir.' Y cyhuddiad a ddygir yn rhifvn Mawrth o’r Pro- 
jthwyd yw, chiarfodi “ Bwyllgor Lodge 299, Cyfriafa Ifor Hael, esgy- 
inuno crefyddwy.r o’u plith oherwydd eu creiydd.” Dyma y pwnc 
.mewn dadl : ac yna safwch ato. Haerwch chwi mai celwydd haerllug 
yw, ac ond i chwi unfon profion o hvny, caiff eich amddiftyniad y He 
tmwyaf cylioeddus vn ngholofuau y cylioeddiad a’ch cyhuddodd; a pha 
beth a fynwch yn decaoli na hyn ? Yn awr, safwn ar hyn nes y dygir 
eich camgyhuddwyr i’r gwarth a deilynga pob ymosodwr ar bersonau 
ereill ; ond cofiwch o’r ochr arall, mai os na wnewch hyn wedi galwad 
^ chvniiygmd mor ’deg, ar eich pen chwi eich hunan yn ol y daw y 
gwarth. Ystyriwn hyn yn ffbrdd rwydd a chyfiawn i derfynu y ddadl 
tfechan dan svlw. heb wastraffu nemawr o eiriau. Etto, addunedwn na 
chewch chwi, Syr, na neb arall, un canagyhuddiad byth drwy y Pro - 
pfnryd tra y gallxvn ni wrtbo. Ond cofiwch befyd ein bod, wrth agor- 
;yd«colofnau y Prophwyd i chwi i ainddiffyn, mai i amddiffyn y gwneir 
'hyj.iv, Ye, i amddirtyn mewn iaitli ac ysbryd dynol a mwyn, gyda dy- 
benion daionus, ac nid er dim i ymgecru, nac i arferyd brawddegau 
niegys, “ y gweilch hyn, pan yn chwydu eu cabledd ar draws eu gwell,” 
a “ mcddianna y gweilch hyn enau i regu, ond heb ddannedd i gnoi,’* 
a “ er gwaetliaf gwatyd. enllih, a difen wad llechgwn dirgelaidd.” Pa 
les vw llysenw.au fel yr uchod i brofi pwnc, nac i oleuo meddwl undyu 
call ? Wei. meddwn, da chwi gadewch y fath iaith lie ei harferir, sef 
yn y gyfeddach. Deallwch, a dealled ein holl ddarllenwyr, mai gwir 
a gewch cbwi a hwythau drwy y Prophwyd, onide nidarnom ni y bydd 
y feai. Deallwch yn blaen hefyd nad rhwngy Saint a’r Iforiaid y mae 
y tpcth hyn mewn un duW, canys addefa yr ysgrif gyfeiriedig nad yr 
Lforiaid a feiid yn y geiriau canlynol, tudal. 49, — “ Ond teilwng i’r 
lleill o’r gymdeithas haelionus a pharchus hon yw hysbysu ya gy- 
boeddus yr amgylchiadau, a’r personau a achosodd iddynt (sef Pr 
“gymdeithas barchus”) y gwarth hwn (sef esgymuno eu haelodau am 
-eu crefydd) ; a cheirgweJed pwy o honynt (sef y lleill o’r Iforiaid) 
fvdd mor ddvngarol a rhyfiawn £ chymmeryd eu hysgubell i lanliauyr 
ystacniadau hrwnt hyn oddiar eu coffhdwriaeth.” Felly, Syr, amlwg 
yw mai pet h personol, a phetli a y sty rid yn groes i reolau y gymdeithas 
Iforaidd, oedd hyn ;.ac yna ni allwch fod yn a md ditty a yd d l’r Iforiaid, 
ond yn nnig i’r personau liyuy o’r Iforiaid a gyhuddir o esgymuno rliai 
personau ereill am eu crefvdd. Yr unig awgrymiad sydd yn yr ysgrif 
■at y gymdeithas yw y geiriau hyn.tud. 50, “ Pa un a ydyw hyn (sefyr 
esiryuiundod cyfeiriedig, yn englirnifito Iforiaeth Cymru, ynte o ormes 
y clan hwn o’i rheolau, a brofir drwy ffeithiau yn dadwnevd y trosedd, 
neu eu cydymffurfiad drwy eu goddeiiad o hono." ‘ Mae hyn yn ddi- 


TROPHWYD Y JUUILI. 


14S 


•gon teg, 'ac yn aros vn safon sicr. Ac yna nis gellwch chwi fod va 
amddiffynydd Iforiaeth mor briodol ag y gall eich brodyr alltudiedig. 
Vr hyn a ddibyna arnoch chwi bellach yw profi na chynnaliwyd yfatli 
bwyllgor ag y sonia eich cyhuddwyr, neu na esgyinunwyd neb am eu 
crefydd, yr hyn os gwuewch, daw enwan eich cyhuddwyr i'r byd mor 
gyhoeddus a’ch enwau chwithau. Hyn a ddylasech wncyd yn eich 
traethawd, ac ni wnai mil o draethodau, os na fvddant yn cynnwys 
hyn, ond eich suddo yn ddyfnach yn v gors ; a gellir gwneyd hyn (os 
gellir hefvd) heb ymollwng i nwydaudrwg a gwarthns. Pam y difen- 
wch ac y gwaradwyddwch v grefydd anwyl ag yr ymddibvna cannoedd 
o filoedd o tobl mor gall a chwithau ami am fywvd tragwyddol, o gen- 
figen at vchydig bersonau a'ch cyhuddaut o’r creulondeb uchod ? Ai 
dynol hyn ? Ai Cristionogol y dyniber a eilw eich cvdgenedi, y rhai a 
anwyd mor rydd ac annihyuol. a fagwyd mor driniaethus, ac a ystyrir 
inor gyfrifol a chwithau, yn “Smithiaid,” yn lie yr envv a hroffesant ? 
Onid oes ganddynt ogystal hawl i ddewis eu henw. ac i'w gael heb eu, 
difenwi, ag sydd gan y Bedyddwvr, neu rvw enwad arall 2 Beth pe 
galwent chwi yn Walrloaid, neu Mennoaid, neu ryw 1\ senw o wawd, 
ai hotf fvddai hyny i’eh clustiau ? Yatyriwch mai teimladau naturiol 
sydd gan ercill hefyd, ac mai i’w Duw y niaent vn gyfrifol drostynteu 
hunain. Am yr argraffwasg a gylioeddodd yr ysgrif, gadewch hithau 
yn llonvdd nes y profwch, neu y cynnygiwch gymmaini ag un prawf, 
nad gwir a argraffodd, a cliewch weled y bydd hi mor harod i gy- 
hoeddi eich gwrthbrofion, neu eich amddiffyiimd, ag oedd i gyheeddi 
y cyhuddiad. Ac hyd oni wnewch hyn, mae eicli syndod fod eich 
brodyr alltudiedig yn grwgnach rhng eu triniaeth greulon, yn efelychu 
yr hen wreigen a ffonnodiai ei hachgen Vn dost rhag ofn y gwnelai 
ddrwg, nes y llefai, ac yna hithau a’i ffonnodiai waeth-waeth am lef- 
aiti ! Felly chwithau, ebe eich hrodyr, a’u triniasoch mor dost, ac a’u 
hamddifadasoch o’r arian a dalasant i’ch llogellau. ac yn awr chwi a’u 
tlifenwch ac a’u gwawdiwch am iddynt ddweyd eu cwyn wrth eu brod- 
yr ereill ! Onid oedd ganddynt bawl i gwyno pan nad oedd cyfr&ith 
i’w hamddiffyn ? Pwy na wnaethai yr un modd ?_ Ac os nad chwi 
yw yr euogion, hawdd i chwi brofi hyny, onid yw ? Os nad allwch, 
profa eich amddiffyniad blaenorol i bob dyn llygadgraff mai amddiffyn 
eich hun a’ch partneriaid cylmddedig yr ydych oherwydd esgvmuno 
cirh brodyr, ac nid amddiffyn un egwyddor ag a geir o fewn i Iforiaeth. 
Nid ‘'llofruddio cyuideithas,” fel y dywedwch chwi. a wna yr ysgrif 
ond cvhoeddi y daggers , a dangos yr archollion a ddyry llofruddion 
cymdeithas ami fel y gwna Italian Assassin, dan wadu hyny, a’i wyr- 
droi yn erhyn y gymdeithas a amddiffyner rhagddo. Yn awr, Mr. 
Williams, gwelwch nad oes neb yn arferyd fl'ugenwau, nac yn cuddio 
enwau, drwy v Prophwyd. Gwyddoch enw yr hwn a’ch cymholla yn 
serchus athaer, naill ai i amddift'yn eich hun, neu ynte i orwedd odan 
eich bai fel dyn. Y naill neu y Hall weithian ni allwch beidio a 
gwneyd. 

Atoch chwi, Iforiaid, y cyfeiriwn ofyniad yn scrchus hefvd, scf, Ai 
gwir yw ddarfod i’r “Gwir Iforiaid Dewi Sant, Cyfrinfa Ifor Hue!, 
Khif. 290, ymgynnullediir yn arwydd y Pren Ywen, plwyf Aberys- 
twyth, anfon yr amddifl'yniad [cyfeiriedig] caulyiiol, fel y b)ddo i’r 



144 


PROPhWyD Y Jtffcttt. 


Cymru yn gyffredinol ymochelyd rhag LLECHGWN DlRGELAfDD 
a llofruddion i hyder a chysur cyradeithas, sef Saint y Dyddiau Di * 
weddaf” ? A ydyw yn bosibl cael lodge o Iforiaid yn mhlith barbar- 
iaid, heb son am eu cael yn ngwlad y beiblau, ac yn Nghvmru oleu, 
Ve, yn y Blaenau, a’r rhai hyny yn proffesu crefvdd, a feiddiant ddi- 
fenwi, ac yinddwyn mor anfoneddigaidd at blaid o grefyddwyr ? Os 
gwir hyn, dvma hrawf fod yr un egwyddor yn amddiffyn ag a fu' yn 
esgymuno, ac ni raid chwythu Uawer ar y wreichionen lion ereichael 
yn fflam angherddol I Os yr Iforiaid a anfonodd yr “ amddifFyniad n 
cyfeiriedig allan, pa eisieu prawf sydd mwyach yr esgvmunant eu 
haelodau am eu erefydd, canys amddiffyn hyn yw cvfaddef y weith- 
red. Ond credvyn yn well am Iforiaeth amyspaid etto, na’u hod hwy 
oil yn cyflogi y gwr uchod a‘i draethodvn yn Goliath i’w hamddiffyn, 
onide gwael yw eu hachos yn ein golwg ni ! Pe cyfiawn yr egwyddor, 
amddiiFynasent yr alltudion, druain, yn lie amddiffyn y rhai a'u hall- 
tudiasant! Cymmeriad gwaeth fyth i Iforiaeth yw hyfi. Etto, 
meddwn, gofyna hyny o adnabyddiaeth a feddwn ni o Iforiaeth am 
ychwaneg o brofion, cyn y credwn fod y gvrndeithas yn gwybod am, 
nac yn cymtueradwyo yr amddifFyniad, ddim mwy nag y gwnaent yr 
alltudiaeth a soniwyd. Amser byr a brawf a adferir y dynion yn ol 
i’w hiawnderau. Uyna’r ftaith oreu. Neu ynte, a ganmolir y Goliath 
jnwyaf, yr hwn a ddirmyga fwyaf ar y gymdeithas drwy amddiffyn ei 
gelynion penaf. 


CYMMANFA GARAWAY. 

■Cynnaliwyd y Gvmmanfa uchod yn Orenp, dydd Sul, Gorph. 18fcd, 
Llywyddwyd gan yr henuriad Henshaw. Cynnrychiolwyd naw o 
ganghenau mewn sefyllfa lied lwyddiannus yn bresennol, a’r swydd- 
ogion yn unfrvdol a hysbysasant am lwyddiant yr efengyl. Nifer yr 
aelodau vw 130. Yn y prydnawn a’rhwyr annerclnvyd y dyrfa gan yr 
henuriaid Davies, Rymny, J. Morris, ynghyd a lienuriaid dveithriol 
ereill. 

Yr oedd lluoedd o wrandawwvr wedi yragasglu jTighyd, ac yn ym* 
ddangos yn awvddus am glvwed yr efengyl, ac y mae gobcithion da 
11 m lwyddiant etto yn y cvlchoedd hyn. Daeth rhai yn nilaen ar deli- 
wedd v Gymmanfa i ddymuno cael eu hedvddio. Cydunwvd i holl 
benderfyniadau y Gymmanfa yn unfrydol. Yshryd yr Arglwydd a’n 
harweinio ni oil ar hyd Uwybrau tangnefedd, yw’n gweddi. 

\V. Henshaw, Llywydd, 
\V. Lewis, Ysgrifenydd. 


H A N E S I O N. 

AMERICA. 

Gwersyll Omaha, Mai 30, 1817,— Cyrhaeddodd yr apostol O. Hyde yma arv I2fed 
yn'iach, a chaludd ei deuiu yn iach a chalonog. Hysbysa fod yr apostolion Piatt a 



PROPHWYD Y JUBILI. 


145 


Taylor wedi cyrhaedd yno mewn pryd i gychwyn gyda’r llywydd Young, a chwmni o 
aairyw gannoedd, i groesi y myn}'ddoedd creiglyd i chwilio am y man goreu iymsef- 
ydlu, yr hyn beth a raid gael ei bendcrfynu cyn y cynghoiir ymfudwyr i ddyfod yno o 
Frvdain, oddieithr fod y llywodraeth yn cydsynied a’r ddeiseb flaenorol. Mae yn de- 
bve: y dilynir hwv gan ddau gwmni lliosog, new dri, yn vstod yr haf hwn, dros y myn- 
ydduu. Mae degau o filoedd o erwau o yd yr India wedi .ei blanu o’r ddau tu i afon 
Missouri. Mae y pwaith a wnaed yn yr anialwch, a’r cnydau a roddwyd yn y tir, 
braidd yn anghredadwy. Dan fendith y nefoedd ni bydd ar neb o’r Saint eiaieu bwyd 
pan dyfo eu cynauaf. Mae’r holl anialwch, o Nauvoo hyd y mynyddoedd creiglyd, yn 
fyw o Formoniaid, a lluoedd yu ymbarotoi i’w dilyn o’r holl daleithiau, Mawr yw y 
eyffroad sydd yn y gorllewin. 

LLOEGR. 

Mas yn ddywenydd mawr genym hysbysu fod y Uywydd Spencer yn gwella o dwyrayn 
drom, a thrwy drugarcdd Duw amcana lanw ei swydd bwysig yn fuan. Dangosa cyf- 
rifon cynnadleddoedd y Saint yn Lloegr fod eu cynnydd yn fwy na mil bob chwarter 
blwyddyn. Etto, gwaeddi mae eu gelynion, “Maent yn darfod, darfod o hyd.” 

YR IWERDDON. 

Deallib oddiwrth hanes Cymmanfa Belfast fod yr efengyl ar gynnydd graddcj 
mewn amryw fanau o’r wlad hon. 

SCOTLAND. 

Mae rhai yn cael eu bedyddio yn nghynnadledd Glasgow yn feunyddiol braidd, ac y 
mae cynnydd cysson yn nghylchoedd Edinburgh, &c. 

FFRAINC. 

Mas amryw bregethwyr yn ychwanegol wedi myned i’r wlad hon yn ddiweddar, ac 
amryw wedi ufyddhau i’r efengyl, ac arwyddion gobeithiol. 

CYMRU. 

Merthyr. — M ae yr eglwys hon ar gynnydd cysson, heb nemawr wythnos a’r nad 
oes rhai^yn dyfod i mewn, hyd nes ydyw rhifedi yr aelodau yma yn awr dros bum cant 

0 Saint ffyddlon, yn undeb y ffydd a chwlwra tangnefedd. Mae rhyw ddynach truan 
yn cynhyrfu Georgetown yn gysson ar nos Suliau er’s amryw fisoedd, gan ddwyn torf 
gydag ef o’r un tueddiad ag ef ei hun, i’r dyben proflfesedig o ddirmygu y Saint, a 

{ mawr mor selog y maent 1 Druain, o’u hanfodd cynnyrchant ugeiniau o bobl i gly w- 
ed yr efengyl am bob un a ddeuai yno o’r blaen. Yn mhlith yr erlidwyr canfyddir 
| proffeswyr a honant fod yn lied enwog gyda’r sectau, yn rbedeg oddiwrth fwrdd y 
cymmun, ac yn ysgp'rnygu eu dannedd waethaf yn ngwyneb pregethwyr ! Dull bon-, 
eddigeiddiaf eu Goliath yw neidio ar gadair yu ymyl pregethwr y Saint, a pharhau i 
waeddi yn ei wyneb nerth ei ben, “ You are a liar y you are a liar,” &c,, yn gysson. 
Pan symuda y Saint i fan arall, symuda yntau ar eu hoi, gan wneyd yn gyffelyb yno. 
Ac ni chywilyddia gyhoeddi ei fod yn benderfynol i’w dilyn a’u berlid hyd y gallo, ant 
pie yr elont. Rh^fedd fawredd amynedd Duw yn goddef y fath beth cyhyd. Hysbysir 

1 ni yn gredadwy fod crefyddwyr yn ei gyflogi ag arian i wneyd hyn ! Gan i ni glywed 
- fod y gwr hwn wedi haeru yn gyboeddus droion ei fod wedi bod yn ymddyddan a ni, 

ein cael yn gelwyddog, a rhyw lawer o haeriadau, hysbyswn i’n darllenwyr mai anwir- 
eddau disail yw pob sil), nad oes genym goffadwriaeth ddarfod i’n Ilygaid welod y dyn 
^erioed, ac nad adw.aeaom ef o holl hobl y byd ; ac i?id ydym yn chwennychu gweled y 


146 


PKGTHWYD T JDDTEI. 


fath gecryir gwrthnysig. Ni theilyngodd gynimaint ahyn o’n sylw o’r btnen, n ffMddl 
fvddai genym ymddarostwng oddiwrth ein galuedigaeth bwysig i ffraeo gyda dyn, na 
dynion, mor ddiegwvddor a rhydd- Gofala ein . Duw am y cyfryw. pan y byddont 
wedi gwnevd yr holl ddaioni a ullant i’w waith, drwy alw sylw y rhai. gonest at yr 
afengyl drwy eu herlidigaeth. “ Myfi a dalaf, medd yr Arglwydd.” 

Dowuis-^Mae y pregethwyr yny dref honyn deffroi o diifrif yn awp yn erbyn y 
Saint, ohenvydd fod pob. rhai o honynt braidd yn colli eynnifer o’u haelodau. Hem 
gastiau y. rhai hyn (gvda rhai eithriadau parch-as) oedd pregethu yn erbyn y Saint, a. 
chyhoeddi pob ystor'iau gwarthus a disail am danynt, onn y mae ganddynt fforddnew- 
ydd yn awr, gnD nad oedd eu herlid blaenoroi ond yn dwyn dynion i urando yi Saint 
drostynt eu hunain, a’r canlyniad oedd, os gonest eu calon, y credent y g\vir,,ac yr 
ymunent a T r Saint, Yn awr, bygytbir yn llym bob un -a elo i urando ar y Saint yn> 
pregethu ! A mawr yr esgymuno sydd ar ol y .delo rhai o’u plith at y Saint, gan eu 
gwneyd yn esiamplau i ddyehrynu y lliill. Ond nid oedd hyny yn tycio, canys dyfud 
yr oedd y bobl at y Saint yn gysson ; a’r ddyfais newydd sydd ar droed yn awr yw, 
dewis rhyw nifer etholedig o’r cecrwyr mwj'af haerllugo?c gwahanol yggolipn a chapeli, 
a’u danfon ar ol pregethwyr y Saint i’w gwrthwynebu lle^ y byddont yn pregethu, yn 
go debyg i fel y gwnai y Spaeniaid anfon eu gwaedgwn- ar oL brodorion yr America 
gvnt, a mawr y cyfarth a’r dwndwr a achosant rhag L’r gwrandawwyr glywed yr ef- 
eugyl. Ond boed iddynt fyned yn mlaem ctautrin, cany* mae eu hynfydrwydd yn dod 
yn amlwg i bawb, ac v maent yn acbosii luoedd ridyfod i wrando, ac i lawer i greriu- 
Er.gwaethaf “tad y celwydd,” a’i holl ddyfeisiau, llwyudo mae y guirionedd hyd lies 
y mae yn mhell dros gant wedi cael eu bedyddio gan y Saint yn Dowla-s niewn jcli- 
ydig o fisoedd ; a’r rhai byny yn rhai o fchth yr holl sectau ereill braidd, a pha rai ni 
cbyramerent y byd am droi yn ol at y “ eibau gweigion ” a adawsant. Yr Argljvydd 
grasol o’i ddaioni a rwygo y gorchudd oddiar lygaid lluoedd etto yao, fel y gwelont y 
goleuni, dwyfol hwn. 

Cwmbtchaw. — Mae y sectariaid yn gweithio yn fwy cyfrwys drwy y gweithiau 
yma nag yn rhaimanau. Yura brathu y sawdl yw eu g«»ie er troi y Saint o’u gwaith. 
Etto mae yma wrandawwyr astud a bonedHigaidd yn chwilio am y gwirionedd, ac yn 
ci gofleidio er pob gwg a dirmyg hefyd. Hysbysir ni er T s amser yn ol t’od 11 wedi eu 
bedyddio yno er y Gymmanfa ddiweddaf (sef er’s Ilai na mis), a hod amryw ereill 
wedi addaw ufyddliau yn luan. Ac aeth amryw bregethwyr yno, ac o’r cylchoedd, yn 
ychwanegol yn ddiweddar. 

Llwtm. — M ae yma gyffroad o’r newydd wedi cael ei chwythu i fjrny drwy erlidig- 
-aethau a bygythion, er hyny mae y Saint yn ffyddlon a phenderfynol, a Uawer wedi 
cael eu bedyddio yn ddiweddar. Clywsom fod gau-grefyddwyr wedi llwyddo i uael 
gan rhyw foneddwr gerllaw L droi y Saint o’r gwaith oherwydd eu crefydd ; oDd go- 
beitbiwn, er mwyn dyooliaetb, rhyddid, Criationogaeth, a rheswm, nad oeai’w gael o 
fewn i ororan Cymru oleu — Cymru efengylaidd, ddyn mor greulon A hyny. 

Llanelli. — Dywed Golygydd y Diwygiurr mai rhyw bethau bach distadl yw y 
Saint yn ei dref ef, ac nad oes eisieu ond iddo beidio eymmeryd anuueu clywed er eu 
U.idd. Dyn?a hrophwydoliaeth ag sydd yn proti ei bawdwr yn au-hrophwyd ! Cofier 
hi ! Ond y mae y Saint, er y cwbl, wedi achosi i ymchwiliad a chytfroud mawr 
gyinmeryd He yn Llanelli, l'e, hyd y nod yn ei gapel ef ei hun, nad all ef byth ei ddi- 
tfoddi, er ceisio ei fogu am enyd. Bedyddiodd y Saint 12 yno yrvy mis diweddaf i 
ddechreu. Go dda, onide, Mr. Rees ? 


PROPHWYD Y'JTUBILT; 


14 r 

PbWT-T-fiEBSM. — Mae yr henuriaid H. Williams, Edward Thomas, ac Ephrainu- 
Howland, yn llafurus iawn yn y cylchoedd hyn, a llawer o alw am brcgethu. Clywsoni* 
iddynt fedyddio dwy yn ddiweddar. Llwyddiant iddynt. 

Sib BENFBO.-^Erlidigacthau p.regethwyr gwTthwynebus svdd yn dwyn lliioedd o - 
wrandawwyr yina.-hefyd, a hysbysir ni gan y brawd. Mitchell,- ac- ereill, fod amryw 
wedi cael.eu bedyddio er y Gymmanfa. 

Sib Aberteifi. — Mae yr henuriad W. Evans, c> Hymnt, a’r offeiriaid James- 
Edwards, a I. Price, yn llafurus tlrwy y Sir hull er’stru, ac yn cael gw'randawiad da 
rhagorol. 

Machynlleth.- Cawsom lythyr oddiwrth yr henuriad A. Evans oddivno yn ddi- 
weddar. Mae y Saint ar gynnydd mewn undeb a ch.iriau. ac fel.yn holi gynnulleidfa- 
oedd y Saint, mawr yw donia'u a bendithion Duw yn eu-.plith. 

Sib FFi>iNT,-?-Mae yr hen. John Joucs, a Ji Parry, o<Birkenhead, y.n bresennol yiij 
cynnorthwyo y pregethwyr blaenorol yn y Sir hon, acy mae amryw wedi cael eu bed- 
yddio. Cwynant. hwvthau fod teulu-Demetrius yn cyffroi i’w herbyn tua’r gogledd, 
draw, a’n bod yn ymarfogi a’r chwedlau- disail. a ddyfeisiodd ei Sanhedrim ef yn y de-- 
beudir yma.- Yin a gwirir yr hen ddiareb a ddywed, Gexjd cehvydd y dalaeth ar dun. 
tra bo y gwir yn goleu ei fatcheu jV ttio y gwir. a ddeiL ei broti, ac oiewn amser a 
orchfyga y noddlaau celwydd.. 

Sib Ddinbych. — Mae amryw swyddogion llafurus yn pregethu _vr efengyl dra- 
gwyddol yn llwyddiannus ia-wu yn y parth hwn helyd, a llawer o’r bobl.yn yruchwiiio > 
i mewn iddi.. • 

Sir-Gaernarfon. — Mas yr. henuriad E. Edwards, a’r offeiriud Lewis Jones yn 
duiwyd iawn ar hyd y Sir lion.. Cawsom amryw lybhyrau oddiwrthynt yn ddiweddar, , 
yn arwyddo sel a phenderfyniad. didroi yn ol. CafodJ y cyntaf wrthwynebiadau cyn- 
dyn tua Bethesda, &c, Arfau.goreu ei elyniou oedd ystorfau anwireddus y newydd- 
iaduron yn erbyn cymmeriadart; Joseph Smith, a blaenoriaid ereill yr eglwys. Di— 
olchwn i Dduw am athrawiacthnoallant syflyd un egwyddor o honi. Diulchwn hefyd 
am y sierwydd a feddwn mai celwyddau disail yw y cyhuddiadau a ddygir yn erbyn yr 
offerynau a’i sefydlodd. Dywed nad yw. efe na Lewis Jones wedi dyoddef eisieu dim 
anghenrheidiol ; a dymuna y ddau i m hysbysu na feddyliodd Lewis Jones am ddyfod 
yn ol, fel y meddyliodd. gelyuion y gwixior.edd, ond ei fod yn pregethu yn hyf a diwyd 
yn mhob man drwy’r cylchoedd hyny y ac i arferyd ei eiriuu ef ei bun mewn llytbyr yn. 
ddiweddar o Fangor, dywed, “ Yr ydwyf wTth fodd fy nghalon, ac. yn penderfynu 
myned yn mlaen gyda’r gwaith dwyfol hwn, dywenant hwy a fynont am danaf ; yr 
ydwyf wedi cael fy siomi ynddynt; ac yr ydwyf yn anfonfy nghariad goreu at^yr boll; 
Saint.” Ai tyhied na chywilyddia y rhai a achosodd y fath erlidigaeth ar y gwas 
flyddlou hwn i Dduw, pan y profa amser eu celwyddau yn eu gwynehau ! 

Sir Fon>— Mae yr henuriad Robert Evans yn pregethu ei oreu, a dywed ddarfod- 
i ryw ddyhirod anfon dciseb ato mewn un man yn enw “ Meibion Mon ” iymadael o’r 
Sir, onide fod ei fywyd mewn perygl ! Atehodd yntau, mai hoddlon oedd, os felly y 
mynent, ond cofient y gofynirl ei waed gan y “ Meibion Mon }> hyny yn dragywydd- 
4c etto pregethu a wna yn wrol, 



PROPHWYD Y JUBILI. 


148 


AT EIN DOSBARTHWYR. 

Mae y rhan gyntaf o’r “ Eurgraavn Ysgrythyrol ” allan o’r 
wjisg, pris swllt, a gellir ei gael gyda’r Propkwyd. Cynnwysa y 
gvvaith tua phedair ueu bump o ranau chwecheiniog yr un, yn 
vchuaneg. Taer erfvniwn arnoch, gyfeillion anvvyl, i barhau eich 
diwvdrivydd blaenorol tuag at ledaenu ein cyhoeddiadau, yn envv- 
edig yr Eurgrawn, ac i anfon yr arian yn ol mor gynted ag y bo 
inodd. Ni raid ond eael gweled y rhan gyntaf er cael gweled yr 
anghen mawr sydd am y fath lvfr \tl hylforddwr i’r Saint ; ac yn 
cnwedig fel y gallo y pregetbwyr gael deall yr hvn a gredun amyr 
holl bynciau a gynnwysa, achael meddyliau yr ysgrifenwyr ysbryd-j 
oledig wedi eu crynhoi yn barod at eu gwasanaeth, fel y gallont eu 
hamddiffyn rhag ymosodiadau eu gwrthwynebwyr. Goleua yr 
Eurgrawn ein cvdgenedl hefyd am ein hathrawia^thau, pa rai a 
wrtliwynebant yn eu hanwybodaeth, canys cred\%n mai yn gvfesur 
i gyhoeddusrwydd ein crefydd yr ennilla ganvyr y g^ir i’vv chof- 
leidio. Ein dyledswydd a’n braint ni yw ei chyhoeddi ; a pha 
fwyaf a wnawn o hyn, mwyaf y llesolwn ein cyd-ddynion, ac ein 
gwobrwyir gan yr hwn a bia y gwaith dwyfol a ymddiriedwyd i ni. 
Yn awr yw yr amser i weithio, eyn y delo y dyddiau blin 1 

'*** Erfyniwn ar ein holl ddosbarthtvyr i ymbarotoi i settlo eu holl gyf- 
r\fon erbyn diwedd y flwyddyn \ ac os bydd rhai Uyfrau neu Bro - 
phwydi ar law na ellir werthu , Vw dychwetyd yn ol y pryd hyny. 
*** Mae genym amryw o “ Hanes y Saint,'* pris swllt, ar law , a go - 
beithiwn nafydd un o*r Saint hebfeddu un o honynt. 

*** Mae genym hefyd yr amrywirteth o yn agos i ugain ofathau o draeth - 
odw o wahanol brisiau, o ddimai hyd dri swllt, pa rai a gyhoeddas - 
om yn Gymraeg yn ddiweddar, ac a ellir eu cael os prysurwch . 

*** Hefyd, amrywiaeth o lyfrau Saesonaeg, megys “ Llyfr Mormon,** 
a'r “ Voice of Warning “ Millenial Star,** yn ddwy wythnosol 3c. 


CYNNWYSIAD. 


Meibion Duw 133 

Y Parch. W. R. Davies, o Ddowlais, 
a’i erlidigaeth gTeulon a chywil- 

yddus etto, etto 134 

,€asawr Twyll yn ei brofi ei hun yn 

Au-brophwyd etto 137 


At yr hwn a elwir yn YmdeRhydd, 

Nant*Vi-glo 142 

Cymmanfa’ Garaway 144 

Hanesion — America — Lloegr— yr Iw- 
erddon— Scotland— Ffrainc— Cymru 145 
At ein Dosharthwyr 148 


' MERTHYR-TYDFIL : 

(CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN D. JONES, AC AR WERTH 
HEFYD GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL. 


AB6EAFFWYD QAN J. JONES, RHYDY20MT. 


PROPHWYD Y JUBILI, 

NEU 

SEREN Y SAINT. 


Rhif. 16.] HYDREF. Pris 2^. 


APOSTOLION. 

.1 bko-fi fod ychwaneg na deuddeg yn eglwys Iesu Grist yn yr oes 

gyntaf o Gristionogrwydd, cynnygiwn yr hyn a ganlyn : 

Luc ix, 1,— Ac efe a alwodd ynghyd ei ddeuddeg dysgybl, ac a 
roddes iddynt feddiant ac awdurdod ar yr holl gythreuliaid, ac 
iachau clefydau.” Yma y gwelir hwy y deuddeg dysgybl. Lu« 
ix, 10,— “A’r apostolion, wedi dychwelyd, a fynegasant iddo y 
cwbl a wnaethent. Ac efe a’u cymmerth hwynt, ac a aeth o’r 
neilldu, i le angbyfannedd yn perthyn i’r ddinas a elwir Bethsaida.” 

Yr un deuddeg a geir yma dan yr enw apostolion. Luc x, 1, 

“ Wedi y petbau hyn yr ordeiniodd yr Arglwydd ddeg a thriugain 
ereill hefyd, ac a’u danfonodd hwynt bob yn ddau o flaeneiwyneb 
a bob dinas a man He yr oedd efe ar fedr dyfod.” Deg-a-thriugain 
o ba swydd oedd y rhai hyn ? Ai henuriaid ? Nid oes gair o son 
wedi bod am y teitl hunw nac un teitl arall yn flaenorol i hyn ond 
am apostolion : nid oedd efe wedi danfon neb arall. Paham yr 
arferwyd y gair “ ereill,” os nad o’r un swydd yr oedd y rhai hyn 
iFr lleiU? Ni allwn ddirnad pa enw i roi arnynt ond apostolion, a 
phe dywedasid, deg-a-tbriugain (o apostolion) ereill, ni buasai ond 
yr un mor eglur, canys apostolion oedd dan sylw yn flaenorol. Yr 
achos paham y dadleua rhai nad oedd ond deuddeg o apostolion y 
pryd hyny yw, debygwn, fel y gallont brofinadoes eisieueu parhad 
yn eglwys Crist, ond yn unig eu bod yn anghenrheidiol er ei sefydlu 
neu i fod yn dystion dros Iesu yn yr oes hono. Mae yr wrthddadl 
yna yn henach na’n tadau ni, debygem; a phe gellid ei hamddiflyn, 
cauid y bwlch mawr ag sydd yn mhob cynnulleidfa a broffesa fod 
yn eglwys apostolaidd, ac etto yn amddifad o apostolion. Ond 
darllener a ganlyn; Rhuf. xvi, 7,—“ Anerchwch Andronicus a 

L [Cyf, ii. 


ISO 


PROPHWVD Y JV'BTLf. 


Jiinia, fy ngheraint a’m cydgarcharorion. y rhai sydd hynorl yn 
mhlith yr apostolion, y rhai.befyd oeddynt yn Nghrist o’m blaen 
i.” Pa hynodrwydd duwiol a allai fod ynddynt i deilyngu can- 
moliaeth, yn rliagOr na rhai o uwch swydd ? pe uwch hefyd. I 
Cor. xv, 5 , 6, “ A*i weled ef gan Cephas, yna gan y deuddeg- 
Wedi iiyny y gwelwyd ef gan fwy naphum cant brodyrar un wait h ; 
o r rhai'y mae y rhan fwy af yn aros- hyd yr awrhon ; eithr rhai a 
liunasant. Ai tybied nad ©edd y deg apostol a thriugain yn. 
mhlith y llnyma? Pe gwrthgiliasem, buasai y fath beth yn teil- 
yngu ei groniclo. 1 Cor. xv, 7,— “Wedi hyny y gwelwyd ef gan 
Iago, yna gan yrholl apostolion;” Yrna ceir na wyddis pa nifer 
yw y gair “ holl apostolion.” Nid oedd y deuddegyn cynnwys yr 
oil, canys yr oedd efe eisoes wedi mynegu, yn adn. 5, fod y deuddeg 
wedi ei weled. 1 Cor- xv, 8. 9 ^ “ Ac yn ddiweddaf oil y gwelwyd 
ef genyf finnau hefyd, megysgan un anuhymig. Canys myfi yw 
y lleiaf o’r apostolion, yr hwn nid wyf deilvrng Pin galw yn apostol, 
am i mi erlid eglwys Ddnw.. Act. xiv, 14,— A’r apostolion, Barna- 
bas a Phaul, pan glywsant hvny, arwygasant en dillad, ac a neid- 
iasant yn mhlith y bobl, gan lefain.” Yma addefa Luc yn bendant 
fod v ddau hyn yn apostolion, er nad oeddynt o rifedi y deuddeg. 
Dat. ii, 2,— “ Mi a adwaen dy weithredoedd di, a'th lafur, a’tb 
amynedd, ac na elli oddef y rhai drwgr a phrofi o honot y rhai 
sydd yn dywedyd eu bod yn apostolion, ae nid ydynt ; a chael o 
honot hwynt yn gelwyddog/* Pe na buasai ond y nifer hyny, sef 
deuddeg, i fod, gwelirmor ffol fuasai r neb arall hdni ei fod yn 
apostol. Nid ystyriwn y gwrtbddadleuou, fod gweled Iesu Grist, 
cael danfoniad personal ganddo, na bod gallu gwyrthiol gan bob 
un, neu wedi bod gydag ef o’r dechren, &c., ynghyd a gallu i lefaru 
pob iaitb yn wyrtbiol, yn gymhwysderau anhebgorol er bod yn 
apostol, ond baeriadaii anghysson y rhai a haerant “ fod apostol- 
iaeth yn mhbth y pethau a’r doniafc afreidiol ” Gwelir nad oedd 
yn bosibl fod yr holl apostolion nehod yn meddu yr holl, na 
nemawr, o’r eymhwysderan uchel hyny, yn ol a ddarllcnwnni. Yn 
wir, nidydym yn deall fod ond rbyw bedwar neu bump yn gwneyd 
rhyw w 7 eithredoedd mwy nerthol na’r pregethwyr ereill, neuy Saint, 
ac nid ellid dysgwyl mai gwneuthurwyr gwyrthiau pawb, fwy nag; 

\ gcllid dysgwyl- mai apostolion pawl).. 1 Cor. xii^'b 30. Nid y*r 



PROPHWYD Y JUBILI; 


nv 

fad'y naill apostol wedi ei gynuysgaethu a’r cyfryw ddawn yngosod 
un gwaliarddiad i Dduw roddi yr uurliyw swydd i arall heby ddawn 
wyrthiol lioiio, canys rhodd Daw yw.y naill a’r llall. “ Fel y mae* 
efe yn ewyllysio” y mae y cwbl. 

ADOLYGLAD 

AR DDARLITH Y PARCH. D. JONES, CAERDYDD; AR “ AR:- 
DDERCHOGRWYDD Y GREFYDD GRISTIONOGOL.” 

Traddodwyd y ddarlith hon yn nghapel Bethania, Dowlais, ar y 
3ydd o Fedi, ar ol y Parch. E. Roberts o Rymny. 

Y cam cyntaf a roddodd y darlithiwr oedd i swydd y Cadeirydd, a'rr 
peth cyntaf a ddaeth o’i ben oedd y ddedfryd greulon a ganlyn Y 
mae fy mrawd [E. Roberts] wedi dangos yn oithaf golea mai twyll, a 
thwyll yn unig yw Mormoniaeth pa^i ar* yr un pryd nad oedd ei* 
frawd wedi gwrtlibrofi un egwyddor a berthynai “ Formoniaeth,” ond 
gwneyd bwganod erchyll o’i waith ei Iiun, ac ereill o’r un chwaeth, 
a’u dirdynu ar yn ail; ie, chwedlau, ineddwn,- a haeriadau ag oeddynt 
mor anmhrrodol i Formoniaeth ac i Fedyddiaeth‘ os nad mwy felly 
Nid oedd “Mormoniaeth” dan eu dwylaw, na’i chysgod, namyn 
dychymygion ei gelynion ; h.y. os addefir ein bod ni yn deall rhyw. 
beth am dani ; ac os na wyddom rywbeth, ar ol cael blynyddau o’i 
chymdeithas, lie gwael sydd i ddysgwyl fod y dynion hyn nad adna* 
buant ddim o honi erioed, yn deall dim am dani. p W y, o ddifrif a 
ddylai ddeall oreu ? Etto, meddwn, nad “ Mormoniaeth” oedd vn 
cael ei dirdynu mor ddidrugaredd y n Dowlais ; canys y mae hi heddy w 
yn fwy byw a Ilwyddianus nag erioed.” A phrophwydwn mai byw a 
wnaiff yn dragwyddol, er gwaethaf ei holl wrthwynebwyr ; mae ynddi 
fywyd dwyfol, a hi a gynnydda pa fvvyaf a ferthyrant hwy o’i deiliaid 
Oes, y mae “ nerth bywyd annherfynol” ynddi, ac y “ maey breichiau 
tragwyddol odditani.” Nid braich o gnawd a lwydda i’w herbyn; 
Yn nesaf haerodd “ ni all fod ond naill ai Llyfr Mormon ai y Beibl 
yn wir, oherwydd y mae gwrthdarawiad ynddynt i’w gilydd.”' Nv- 
welodd yn dda nodi y manau, na rhoddi cymmaint ag un enghraffft i 
ddangos y gwrthdarawiad liwnw, ac ni all efe na neb arall brofi fod yr* 
un frawddeg yn llyfr Mormon yn groes i’r ysgrythyrau ; canys nid oes 
yr un. O’r ochr arall, y mae hollol gydgordiad rhwng v ddau lyfr ac 
felly dylai y rhai a addeYant eirwiredd y naill, addefy llall hefyd nen 
brofi fod dau wirionedd yn croesi eu gilydd. Meddyliai efenadoedd ' 
neb o’i wrandawwyr wedi darllen dim ar,Lyfr Mormon fwy n &’i 
hunan, a thra y gallai eu rhwystro i’w darllen, na welent yn amiren 
Haeriad arall o’i eiddo yw,— “ Terfynodd yr Hen Destament gydaff 
agoriad i’r Newydd i ddyfod i’n meddiant. Prophwydwyd yn niwedd 
yr Hen Destament y byddai un arall i’w gael; ac yn niwedd y Testa 
ment Newydd rhoddodd y Duw mawr drwy enau loan glo trao-wyddoD 
aroo, fel pwy bynag a roddo at eiriau prophwydoliaeth y Hyf r hwn 
(sef .yr Hen Destament a’r Newydd) neu a dyno oddiwrthynt, nad oeg 
ond y plaau hyn i ddisgyn ar ei bem.” Gwel Dat. xxii, 18, 



152 


PROPHWYD Y JUBILI. 


vdyrn wedi cyhoeddi digon ar yr wrthddadl hon eisoes, er profi nad 
oedd loan yn cyfeirio at yr Hen Destament na'r Newydd ; ond, fel y 
dywed efe ei hun yn bendant yn y geiriau dan sylw ; sef “geiriau 
prophwydoliaeth y Uyfr hwn” sef Hyfr y Datguddiad ; sef, yr ysgrif 
liono ag oedd dan ei law ar y pryd yn ynys Patmos, a’r hon a gyn* 
nwvsai eiriau y brophwydoliaeth a gawsai efe yno yn unig. Out 
wyddai Mr. J. na chrynhowyd ysgrifeniadau yr apostolion yn un ll\fr 
am ginrifoedd wedi bod loan ar ynys Patmos? Pa fodd ynte y 
gallasai gyfeirio at y gyfrol yn y geiriau uchod ? Os oedd yn gwa- 
hardd ychwanegu at y Beibl fel y dywed Mr. J., vna daeth loan yn 
agored i’r plaau ei hun, canvs dywed y heirniaid iddo ysgrifenu ei dri 
Epistol a’i Efengylyn Ephesus, ar ol dyfod o ynys Patinos; ac etto 
v moent hwy yn y gvfroi. Ond am byn gwel Atebydd , tudalen 5, G. 
Y Glorian , tudalen 15. Ac etto, pa ychwanegiad at y Beibl a all Llyfr 
Mormon fod, oddieithr ei fod wedi ei grynhoi yno hefyd, acyn proffesu 
bod yn rhan o hono ? Onid Uyfr ar ei ben e» hun yvv efe ? ac ni 
ddiclion fod yn ychwanegiad at eiriau loan, oddieithr ei fod yn hbni 
loan yn awdwr. Dysga rh*?swm plentyn ef yn well na dwyn yr wrtb- 
ddadl vna yn erbyn Llyfr Mormon : etto dyna y gadarnaf a allasai 
efe fcddwl am dani ; a da cael rhywbeth yn erbyn y llyfr a gasa heb 
pi vyeled, ond odid. Cyfeiriodd ei ** frawd” hyn amryw weithiau 
o’i flaen, a thrwy hyny dangosasant wagedd a dwlni eu rhesymau a’u 
profion. Dyma ffordd ryfedd i arddangos “ arddercliogrwvdd y 
grefydd Gristionogol,” onide ! Addefant ep hunain, mai ei “ har- 
tlderchogrw\dd” hi ^ynt. oedd mwynhad ei j^ufyddion o ddatguddiad- 
au dwyfol, gweledigaethau, &c., a gweddiai Paul ar i Ddaw barhau i 
roddi hvd y nod i’r cenedloedd “ Ysbrvd doethineb a datyuddiad trwy 
ei,adnabod ef.” Ie, gweddiai am barliad o hyn yn yr eglwys “dros 
yr holl genedlaethnn yn oes oesoedd. Amen.” Yroedd Cristionogael* 
felly yn ardderchog, ond y mae Cristionogaeth Caersalem aBethania, 
Dcwlais, yn ardderehucach yn awr, heb ddatyuddiadau, na dim o’i 
grym cyntefig ond v rhith yn uni". Etto addefasai Mr. R. v noson 
cynt “ fod Cristionogaeth yn anghvfnewidiol,” sef ei “ datguddiadau,” 
a’r oil o honi ; ond yma, yn ei erbyu ei hun, cyfetiwa y rhai a broffes- 
»nt yr efengyl sy’n dwyn datgucldiadau yn “ dwyllwyr.” Onid yw 
byn yn enghraifft deg o’r rhai sydd vn dweyd am y tywyllwch mai 
gpieuni yw, ac am y gwjr (yn ol eu liaddefiad) mai twyll yw ? Y'r 
“ Ysbrvd doethineb a datguddiad” hwnw ag oedd yn brif- ardderchog- 
rwydd yr un gristionogaeth yw gwadu datguddiadau. Ie, gwnaent 
hyn oil pan yr oedd y Beibl o Uaen eu llygaid, yn sicrhau yn hollol 
groes mewn mwv na chant o fanau. Pa fodd y dichon y gwadwyr a’r 
gwawdwyr hyn honi un rhan na chyfran o “ gristionogaeth” Iesu 
Grist a’i apostolion, sydd yn destun syndod, yn enwedig pan yn ei 
hyspeilio u'i gwaradwyddo yn gyhoeddusi Gofymvn i Mr. J. ein 
cyfeirio at v bennod a’r adnod yn yr Hen Destament, sydd yn addaw 
i ni lvfr fel v Testament NeWydd? Pa niter o lyfrau, neu epistolou 
a llythyrau pennodau, a dalenaiboedd i fo.d ynddo ? Nid y’ui ni yn 
gwybod am nn brophwydoliaeth yn yr Hen Destament yn desgrilio 
Uyfr tobyg i’r Testament Newydd ; ac ni all yntau ddangos un. Gwir 
fod yno luwer o b/-ophwydoliaethnu am -ddyfcdiad y Messiah, y gwaith 


bftOPHWYD Y JUBILT. 


i&s 

iftriwr a wnelai, y driniaeth a gaffai efe a’i weision ar ei ol, heblaw 
llawer o bethau ereill ; ond dim un yn addaw dyfodiad y fath lytr o 
ran maintioli, &e., a’r Testament Newydd, fel yr liaera Mr. J. A phc 
buasai y prophwydi yn desgrifio llyfr fel y Testament i ddod i'r amlwg, 
buasai eu desgrifiad o hono yn wahanol iawn i'r hyn yw y llyfr yn 
awr; oherwydd desgrifiasent cf yn cynnwys v llythyrau a’r cpistolau 
caulynol, (nad faint ychwaneg) pa rai, er ei fod vn addef eu geirwiredd 
fel y lleill ydynt etto yn ngholl ; racgys Epistol tyrUaf Paul at y 
Corinthiaid. Gwel 1 Cor. v, 9. Ei epistol at Laodicea, Col. iv, 16. 
Judas, am yr efengyl gyffredinol,” Jud. adn. 3. Prophwydoliaeth 
Enoch, adn. 14; heblaw llawer ereill, ebe Luc 1, 1, &c. Felly gwelir 
mai haeriadau hollol gyfeiliornus yw ciddo Mr. J. hyd yma. Gweler 
yn mliellach, aallwn gael itn haeriad gwirioneddol ganddo ? Dywed 
fod yr Hen Destament wedi Oael ei derfynu hcfyd, ond ni ddywed 
gan bwy ; ond gan fod loan wedi cloi i fvny y Newydd drwy y geiriau 
ucliod, paham nad Moses a gloodd i fyny yr Hen Destament diwv y 
eyffelyb frawddeg yn Dent, iv, 2. Ac os felly, dyma Josua, D L fydd, 
Solomon, Esaia, j‘e. yr holl brophwydi diweddarach* a’u gwaitli, yn 
cael eu hesgymuno a’u gwadu gan Mr. J. yr un fath a llyfr Mormon 
a’r holl Destament Newydd ! Dyma ei resymeg ef ! C13a cfe ei bun 
i fyny yn yr un ddilemraa etto wrth haeru fod yr Hen Destament >n 
gyflawn, aga wnaeth wrtli haeru fod y Newydd yn gyflawn ; canys o* 
gwiw cynnyg iddo yr Hen Destament yn brawf, gwelir fodhwnw hefyd 
yn mhcll iawn o fod yn gyflawn. Addefa y llyfr ei hun dros ddwsin 
o lyfrau ereill raor ddwyfol a’r lleill sydd ynddo ; ac etto, nid oes uu 
o honynt yn yr Hen Destament. Cyfeiriwn at rai o’r llawer, megys 
Jos. x, 13; 1 Cron, xxix, 29 ; 2 Cron, ix, 29; Pen. xii. 15; Pen. xxxiii, 
19, &c., &c.. Pa fodd y gallwch haeru fod yr Hen Destament yn gyf- 
lawn, Mr. J. hyd oni chvnnwysa yr holl rai hyn, o leiaf ? Ac wedi 
eael y rhai hyn, dic.hon eu bod hwythau yn rhoi banes ereill wed’yn. 
Beth, ai y ddau glawr sy'n gwneyd Il\fr yn gyflawn, ynte eich haeriad 
clnvi, mai felly y mae? Onid yw y llyfr ei hun yn dweyd yn hollol 
groes i’ch haeriad mewn amryw fannau, megys y rhoddai Duw ych- 
waneg o ddatguddiadau o oes i oes, os peidiai dynion a gwyro ei 
iwyhrau, a gwadu datguddiadau, &c., Ye, yr atnlygai ei feddvvl yn 
“ 11 i u ar lin,” yn orchymyn ar orchymyn, ychydig yma ac acw ychydig. 
Ac y mae yn gwneyd felly yn yr oes hon i’w blant drwy lyfr Mormon, 
drwy vsbryd y datguddiad, a’r dontau yshrydol, &c.. serch eich bod 
chwi yn gwadu hvny, ac yn gwrthwynebu y pethau ni wyddoch o’u 
herwydd, fel y gwnaeth Cora, Dathan, ac Ahiram gvnt. Er mwyn 
eich eneidiau, ac eneidiau eich gwrandawwyr, peidiwch a bod iuor 
awyddus i gael cvflogau anghyfiawnder gyda’r Banlara hwnw gynt. 
Beth ond hyn a’ch cymhyrfa chwi a’ch broriyr erlidgar, i haeru y fath 
tfoliiieb a chelwyddau yn erbyn y gwiriouedd? Yn nesaf, sylwer ar 
gymhariaeth Mr. J. Dywedai fod goleuni yr oes Foesenaidd, Batri- 
archaidd. ac luddewaidd, fel goleuni y ser, y lleuacl, ar haul, “ond 
goleuni Joe fel goleu canwyll.” Diolch i clnvi am addef f:d cymmaii.t 
a hyna o oleuni gan “Joe;” canys haerech gynr.eu mai twyll yn utiig 
oedd ganddo, ac nid oes hyd y nod “ goleuni canwyll” mewn twyll- 
Yr un y w goleuni ; ac y mae yn dda, deued o ba le y delo. Goleun 



PROPHWYD Y JUBILI. 


•d/v’yfol a arwvddai eich cymhariaethau, o a-nghenrhaid, ac felly eiddo 
“ Joe" yr un rhyw vdyw. 0 ha le y cafodd “ Joe" y goleu canwyll 
yna ? 0 ba le yr honwch chwi fod wedi cael goleu yr haul ? Onid 

o’r Testament Newydd? Os felly, onid oedd y Testament Newydd gan 
“Joe" cystal a ehenvch chwithau, ac o ganlyniad gallasai gael goleuni 
yr haul ag yr honwch chwithau, h.y. os yn y llyfr ei ceir; a dyma 
eich proffes chwi, a’r unig begwn i’eh adeiladaeth, gan eich bod yn 
4gwadu ysbryd y datguddiad. Os y llyfr yw ffynnonell goleuni, o ba le 
v cafodd awduron y llyfr eu .goleuni cvn cyfansoddi llyfr? Os nad y 
llyfr ocdd ffynnonell eu goleuni hwy, pa fodd y dichon fod yn jfy n - 
toonell goleuni yn awr ? Dywedir mai “ dynion santaidd Duw a lafar- 
asant vr ysgrythyrau megys ag y cynhyrfwyd hwynt gan yr Ysbryd 
Gian ac nid megys eu cynhyrfwyd gan lyfr na llyfrau. Etto, os y 
llyfr vw ffynnonell goleuni, paham na ddeucoh chwi a’ch holl gyd- 
bregethwyr croes-gredbavvl, i gydweled a cl ml ddvsgu cgwyddorion 
dwyfol y Testament Newydd, yn lie bod ben-ben aVh gilydd oeunydd, 
hyd y nod o berthynas i ordinhadau pwysig ac anghyfnewidiol yr 
efengyl ? Nid oes nemawr ddim ag y cydynwch a’ch gilydd ynddynt, 
oddieithr i wadu ysbryd y goleuni, ac i erlid a difenwi, a galw plant y 
goleuni dwyfol yn “dwyllwyr," “ plant y tywyllwch," “ sataniaid," 

Gan mai wrth eu gweithredoedd yr y’m i adnabod dynion, beth sydd 
amlycach na bod eich gweithredoedd a’ch haeriadau chwithau yn profi 
aiai plant y tywyllwch ydych ? Dwwed yr ysgrythyr y byddai dvnion 
yn y dyddiau diweddaf, a cbanddynt rith (sef proffes yn unig) o dduw- 
ioldeb, ac yn gwqdu ei grym hi, (sef yr tsbryd y goleuni a datgudd- 
iad liwnw oedd yn “ nerth ac yn sicnvydd mawr" yn y Saint gynt :) 
y rhai ni fynant ddyfod i’r goleuni, oherwydd fod eu gweithredoedd 
bwynt yn ddrwg. 

[l*w barb an.] 


DYFYNIAD O LYTHYR YR APOSTOL O. HYDE. 

Tsouifrntvyd y llythyr canlynol o St. Louis, dyddiedig Awst 5, at 
O. Speucer, Liverpool : — 

“ ilebefin 22ain, cychwynodd yr Henuriaid Pratt a Taylor o’r 
Horne, ynghyd a chwmpeini o Saint, gydag oddeutu 600 obedrolfeni, 
ar ol y gwersyll blaenaf. Pan yn dychwelyd o’r Bluffs tua St. Joseph, 
er’s pump diwrnod yn ol, cyfarfyddai a 5 battalion o’r Saint a ymun- 
asent ar fyddin Americanaidd, yn dychwelyd i gyfarfod a’r gwersyll ; 
pa rai oeddynt heb gyrhaedd yno. Aethant hwy a’r rhai ereill o r 
Fort ar eu hoi. Dacth cenadyrid yuia yn ddiweddar yn hvsbysu fod 
y gwersyll blaenaf wedi cyrhacdd tuhvvnt i’r Mynyddoedd ereiglyd, 
trwy y “ South P<m," oil yn iaoh. 

Mae y gweddill o'r fyddin wedi ymsefydlu yn California. Dych- 
welodd amryw genadan i gyfarfod a’r gwersyll blaenaf, pa rai a fuasent 
yn edrych ansawdd California ; ac Telly trwy ddaioni Duw cvfarfydda 
yr oil ft’u gilydd mown cynghor oddeutu godrau y mynyddoedd, pan 
y penderfynir eanol-bwvnt eu hymgyrch, &c. I Dduw y bo'r diolcli ! 
Ei ysbryd ef a ddechreuodd y gwaith hwn, ac a’i harweiniodd yn mlaen 



PEOPH WYD Y JUBI LI. 


155 


hyd yma; onide ni chydweithiasai pob peth mor rhyfeddol a hwylus 
i'w gyssylltu ynghyd o eithafion daear, heb swn morthwyl. Mac 
cnydau y Saint yn ngwlad yr Indiaid yn lluosog a gvvych, pa le bynatg 
braidd ag y troir y wyneb, gwelir caeau mawrion o yd yr India, &c. ( 
drwy’r anialvvch hwn. Wythnos i’r Sul diweddaf, pregethais gerllaw 
fy mhabell yn y goedwig i dorfluosog o wrandawwyr astud, abedydd- 
iwyd wyth ar y diwedd, raewn llyn a wnaethid ar y prairie ; ac er yn 
alltudion, yr ydym yn cael ami Sabboth hyfryd a melys. 

“Dilvnir cin gwersylloedd gan luoedd o bobl y byd, y rhai ahoffant 
cin cwmni ; ac y inae llaweroedd yn cael eu bedyddio beunydd ar y 
ffordd, yn yr anialwch, &c., ac ychwaneg yn dylifo ar eu hoi. 

“ Clywais fod gwersyll Pratt a Taylor oddifewn i 150 o filltiroedd i 
Fort Laramie ar yr 17eg o Orphenaf, oil yn iach. Yr ydwyf fi wedi 
bod yn pregethu ac yn cynnal Cyminanfaoedd ara 50 o filltiroedd o 
ddau tu i afon Missouri o Council Bluffs hyd i St. Louis , heblaw 
gweithio a T m dwylaw fy hun nes y mae genvf faes yn cvnriwys dros 50 
o erwau wedi ei gauad, a 30 o erwau o gnwd. Gorchwyl hawdd yw 
rhoddi cnwd yn y prairies hyn, ac y mae yn cynnyrchu fir wyth yn 
rhagorol. 

“Pan ddyfchwela cenad oddiwrth y deuddeg, hysbysir chwi yn brvd- 
lon o barthed i’r yinfudiad, a goheithaf y bydd y Saint yn arayneddgar 
am enyd etto. Gs cynnorthwya y Saint yn Mhrydain ni yma yr hyn 
a allant, goreu oil fydd hyny ar eu lies hwythau hefyd pan y delont 
vina ; eanvs nid gwaith personol yw yr hwn sydd genym ni, ond cyd- 
weithia pawb er dedwyddoli yr oil yn dymmorol ac yn ysbrvdoL 
Daethum i wared yma yn bresennol ar fusness perthynol i’r eglwys, 
ac i hyftorddi y Saint yma; ac nid yw anmhosibl y deuaf drosodd i 
Frydain etto, pan y caf hamdden i orphwys diwrnod cvfan. Etto 
bydded hyny yn ol ewvllys yr Arglwydd, a chvnghor fy mrodyr. 

“Hysbyswch Capt. D. Jones droswyf fi fod biineri Sion yn hoeledig 
ar ben yr hwylhren, yn chwyfio yn brydferth uwchben meibion Joseph, 
ac yn Honi eu wynebau pruddion gyda gradd helaeth o obaith fod 
“yr hafddydd oddiucbod wedi gwawrio arnynt hwythau.” Fy anerch 
gwresocaf ato ef a’i deulu, ac hefyd at yr holl frodyr a’r chwiorydd 
dros y rhai y gosodwvd ef i lywyddu. Y goreuon o fendithion y nef- 
oedd a’u cysgodo, — dyhidled ei fFafr ef ar fynyddoedd Cymru, fel y 
gwlith ar fynydd Hermon, neu y cawodvdd o wlith iraidd ar fryniau 
Sion. Cofiaf Scotland hefyd, y brawd Richards, a mil ereill cystal ag 
yntau. Eu Duw a’u bendithio. 

“ Anerchwch yr holl frodyr a chwiorydd duwiol a hoff, yn serchus 
droswyf fi; y rhai sydd yn Lloegr, Scotland, ac yn Nghymru. 

“ Ydwyf, eich brawd yn y Cyfammod Newydd, 

“Orson Hyde.” 


ANERCHIAD AT Y SAINT. 

Anwyl Saint, — Unwaith etto, wele ni drwy gyfrwng v Prophwyd , 
ac yn daerach nag o’r hlaen, yn galw eich svlw yn ddifrifol am gyn- 
ifcorthwyo j Saint sydd yn yr anialwch. Cofiawn chwi am ein hadd- 



PROPHWYD y JUBILT. 


15 6 

unedati iddynt, drwv alw eich sylw at yr hyn a ddywedwyd o’r blaen 
am eu hamgylchiadau trallodus a dyoddefus areu taith hirfaith. Coff- 
awn chwi am y berthynas ag sydd rhyngom a hwy drwy rwymyn y 
cyfarnmod newydd, er annogaeth i gyftawni ein dyledswydd a’nbraint 
tuag atynt yn y cyfyngder presenol ; ac, mai ein dyled yw eu cyn- 
northwyo, nid a’n gweddiau yn unig , ond hefyd drwy “ ddwyn beichiau 
ein gilydd,” eanys “ ffydd heb weithredoedd marw yw.” Cymhella y 
tfaith mai er nnvyn ein eysur a’n diogelwch, ie, ein hiechydwriaeth 
dymmorol ac ysbrydol ni, yn gymmaint aV eiddo neb creill, yr ym- 
drechant hwy ; ac felly dylem ddwyn yr hyn a alhvn o’r baich mawr 
hwn. Hefyd, profa sefyllfa derfysglyd a thruenus y byd yn gyffred- 
inol, a’n gwlad ninnau yn neillduol, i’r u rhai y rhoddwyd i adnabod 
arwyddion yr Amserau,” fod rhyddid, mwyniant, ie, mewn gair, holl 
gysur plant Seion, yn dibynu ar eu llwyddiant hwy i adeitadu pvrth 
merch Seion, yn ddiddosfan i’w plant, pan eugorfodu i ffoi o gy'ffin- 
iau y Babilon fawr a’i holl ferched, cyn y delo y dyddiau blin, yn y 
rhai y tywalltcr phiolau digofaint Duw arnynt. Cofla yr holl erlid, y 
dartifchio, y camgyhuddo, y bygythio, a’r ymosodiadau creulon a di- 
achos sydd arnona yn y dyddian rhain, yn enwedig yn y cylchoedd 
hyn, fod yr ysbryd hwnw a feddwa Babilon a gwaed Saint, yr awr- 
hon yn gweithio yn brysur yn ei pblant hi i gyflawni mesur eu han- 
wiredd ; ac i fod yn wrthrychau o gyhawn farnau Duw arnynt ; a diau. 
v cynnydda eu eynddaredd yn gyfesur i fel y cynnydda duwioldeb y 
5aint, a mawr allu Duw yn eu plith, mewn mannau ereill heblaw 
yma. Coffa yr oil ni mai dyeithriaid a phererinion ydym ni, hyd y 
nod yn ngwlad ein genedigaeth, ac nad oes i ni yma ddinas barhaus 
yn eu plith hwynt, ac yn prod mor anilwg a’r haul yr anghenrheid- 
rwydd anhebgorol sydd i ni i sicrhau ein rhan yn y “ ddinas barhaus, 
saer ac adeiladydd yr hon yw Duw,” ac nad oes i ninnau amser i'w 
golli os mynwu “ yr orphwysfa sydd etto yn ol i bobl Dduw.” Diau 
y bydd ar y Cytnry gymmaint o anghen am dani, ac mor gynted & 
cemawr genedl. Cofiwn mai ein gweision a’n rhagredegwyr ni yw y 
rhai sv’n gofyn ein cymhorth yn awr, a diau raai ein lies fydd eu cyn- 
northwvo. “ Canys yn Mynydd Seion, ac yn Jerusalem, y bydd 
gwarcdigaeth.” Wei, bydded i'r boll, ystvriaethau byn ein cymhell 
i’w lielpu hwynt yn mlaen a'n holi egni. Nid oes nemawr o sylltau 
wedi cael eu cyfranu iddynt gan y Cymry er*s amryw fisoedd, fel y 
mae yn ofidus genyf hysbysu; ac y mae ffyddlondeb a pharodrwydd 
blaenorol y Saint, yn ein cymhell i feddwl mai arnom ni yr oedd y 
bai am fod mor ddystaw am y peth, neu efallai ar y gwahanol swydd- 
wyr, drwv heidio rhoddi y cynllun a vvnaed i’r dyben hyn mewn 
gweithrediad. Taled y Saint i’w llywyddion yn ol eu cyfteustra, ac 
mewn llvfr pwrpasol i hyny, rhodder enw pob cyfranwr a’rswm adalo 
ar ei gyfer, a bydd fryny mewn coffadwriaeth yr amser dyfodol, a’r 
enwau i'w cael yn “ llyfr cyfraith yr Arghvydd.” Mae’n wir fod y 
Gymdeithas Genadol yn galw yn uchel am ein cvnnorthwy, er lled- 
aenu yr efengyl yn mhlitli ein cydgenedl ; ond yn ngwyneb yr ain- 
gylchiad presenol, beth yw cydgenedl i’w cystadlu a brodyr a chwior- 
ydd anwyl, pa rai svdd yn rhwymyn yr un cyfarnmod tragwyddol — 
plant yr un tad uefol, a cUyd etifeddion o’r un orphwysfa nefol l 



PKOPHWTD Y JU JJTLf. 


15 7 


Brodyr o flaen estroniaid, — plant Duw o flaen plant' y fevd, ac adeil- 
adwyr Seion o flaen ei gioawdwyr, fyddo ein hurwyddair ni oil. Etta 
xueddwn, chwi swyddwyr — chwi Saint liynaws yn anad pob peth arall 
yn awr, eofiwch y gahvad hwn, a chydymdrechwn oil i gyflawni ein 
hadduned fel cenedl. Meddranydd yr boll ddaear a ad-dalo ar ei ganfed 
i bawb a roddo, meddwn. 


ARWYDI> Y PRO P II W YD JONAH. 

Mr. Golygyod, — 'Mae pobl y wlad lion yn ccisio anvyddion, ond nid 
ydyut yn cael yr un ond “arwvdd y prophwyd Jonah.” Etto nid oe» 
neb yn derbyn hono ychwaith ! Nid yw pawb yn deall pa fath arwvdd 
oedd hono. Meddylia rhai mai am fod y prophwyd wedi bod yn mol 
y pysgodyn yr oedd yn arwvdd, ond fe ddvwedodd Crist, “felly bvdd 
Mabydyn r’r genedlaetb hon.” Am hyny, os gwelodd y Ninifeaid 
Jonah wedi bod yn mol y pysgodyn, ni welodd y geneulaeth hono* 
mo Grist wedi cyfodi, eanys fe ddywedodd ei bun, “ m’m gwelwch i 
mwyaeh, a’r byd ni’m gwel mwy.” a dvwedoddei fod wediei roddi i’w 
wneuthur yn amlwg i’r tystion etholediy , &c. Os felly, nis gwelodd y 
genedi ef wedi cyfodi; am hyny, nid y wyrtli oedd yr arwydd. Ond 
Crist a ddywedodd mai gwrando ar hregeth Jonah a wnaeth y Ninife- 
aid, ac mai am hvny y condemniant y genedlaeth hono. 0 ganlyn- 
5ad, pregeth Jonah oedd yr arwvdd, ac nid ei lyncu gan y pysgodyn- 
Felly Crist hefyd, fel y dywedodd Esav, “ Wele fi a ? r plant a roddea 
Duw i mi yn anvyddiou ac vn rhyfeddodau vn Israel.” Gan hyny, 
eu dyfodiad fel cenadau at y bobl oedd yn eu gwneyd yn arwyddion r 
onide ] 

Fel hyny y mae yn yr oes hon. Mae dynion wedi eu* danfon garc 
Dduw i bregethu y bregeth a lefarodd efe wrthynt, ae nid dim a ddy- 
chymmvgont hwy ; a hvny nid mewn eodidogrwydd yniadrodd, nac* 
mewn ymddangosiad alianol, eanys os oedd gohvg drwsiadus ar Jonalfc 
yn cyihwyn, yr oedd ei wisg wedi ei llyehwraa a’i maeddn yn mol y 
pysgodyn. Yn nesaf, gwyddai Jonah beth a bregethar: felly gwois- 
ion Duw bob aniser. Nid un fel hyn, a’r Hall fel arali, ond pob mi yr 
hyn a dtlerhyniodd wrth gyehwyn. 

Beth yw yr aehos fod d\nion yn myned drwv v wlad yn yr oes hon,. 
a hyny heb na phwrs na inawrald, ond rhai gwael yr olwg, a diddyxg, 
etto yn tystio eu bod wedi eu danfon trail Dduw i rvbmldro y bob! am 
y tro diweddaf cyn dyfdd ei farn ef. Beth, medilaf. yw v dynion hyn ?' 
Yn ddiau, arwydd hynod yw hyn ! Pwy na ddywedar. Beth a all hvn 
fod? Pwv na dderbyniai eti gair gvda phob parodrwvdd meddwl r 
“ can chwilio beunydd yr ysgrythyrau, i edrveli a yw y pethau hyn 
felly.” Am hyny, gwybydded v Cymry yn ddietgel ddanfon o Dduw ei 
weision hyn i bregethu i chwi vr efeugyl hon, yr hon a dystia pethuui 
mwy na hyn i bwy by nag a’i derby nia. 

Y’sbrvd vr Arglwydd fel tan sydd yn llosgi, 

Y dyddiau diweddaf a wawrioddi ni ; 

Y'r Arglwydd anfonodd, o wlad y goleuni, 

’R efengyl drag’wyddol, a’i dawn gyda hL 



TROPHWYD Y JUBILI. 


1*8 


Cafwyd gwrionedd yn nivnydd Currrorah, — 

Daw bechgyn y goedwig i dderbyn y ddysg; 

Ac wedi eu gwareiddio, ar dir California, 

Iledd a llawenydd Tydd mwy yn eu raysg. R. Evaks, 


T DIWEDDAR BARCH. JOHN WESLEY YN FORMONIAD ! 

Am y doniau ysbrydol a fwynhai eglwys Iesu Grist yn nyddiau yr 
apostolion, dengys yr ysgrvthyrau yn rhy amlwg i neb wadu hyd 
heddvw, eu bod yn eu meddu pryd hynv, niegys yn 1 Cor. xii, &c. 
Dangosant mor amlwg mai eu dyben a’u heflaith oedd i herffeithio y 
'Saint yn y fuchedd hon, Epb. iv, a gwelir yn yr un ymadrodd a nianau 
ereill eu bod yn anghenrheidi-ol yn yr eglwys hyd oni byddai yr hell 
Saint wedi dyfod i undeb y ffydd gristionogol, — wedi eu bedvddio a’r 
11 n bedydd, eu diodi oil a’r un ysbryd, a dyfod i gydsynied yr un eg- 
wyddorion, ac i rodio ar hyd yr un llwybrau, neu yrfa ysbrydol, nes 
c\rhaedd v nod a osodwyd o’u hlaen, sef taledigaeth y gwobrwy. 
Mae yr addewidion o’r pethau hyn, nieddwn, mOr eglur ag yw yr am- 
tuodau ar ba rai eu ceffid gynt, ac er hyny oil cyduna yr oil braidd 
o’r rhai a bonant yr ordinhadau i wadu y doniau cyssylltiadol. Hbnant 
bawl i’r pren, ond dywedant nad oes eisiau y ffrwythau yn awr. Nad 
«e Id ar neb anghen am y ffrwythati daionus hyny ond cyd-oesolion yr 
apostolion. Ac mai yr unig ddyben y tyfodd y ffrwythau hyny ar j 
pren (neu yr eglwys) gyntefig oedd, nid i borthi enaid y Saint, ond i 
foddio Uygaid y byd, ac i broli fod y fatli breu wedi bod. Oddiwrth yr 
hyn a gatilyn, gwelir fod y traddodiad hwn yn henaeb 11 a Mr. Wesley, 
ac efallai cyn hened braidd a Calvin, Zninglius, Menno, Peter Waldo, 
neu Melancthon, ond pa un bvnag am hyny, y mae rhy boblogaidd o 
1 over yn awr, Ye, hyd y nod yn mhlith y rhai a ddygant fawr sel dros 
enw Mr. Wesley ddu wiol-frydig, a gobeithiwra y bydd cynghor o enan 
eu tad vn llesiol i’w hargyhoeddi o afresynioldeb y fath haeriad, ac i’vr 
dwyn i gredu mwy o egwyddorion yr hwn, er ei fod wedi marw sy’n 
llefaru wrthynt yn hyn etto. Dyfyuwyd yr hyn a ganlyna o’i 94 bregetli 
ef ar y “ Ffordd mwy rhagorol." 

“ Nid ymddengys fod doniau goruwch naturiol wedi parhau yn gyff- 
rediu yn yr eglwys, ond hyd yr ail nen y drydydd ganrif. Anfynych y 
elywwu am dauyut ar ol y cyfnod andwyol hwnw, pan y galwodd yr 
vmernwdwr Cystenyn ei bun yn gristion, a tbrwy ei fympwy hunanol 
itldo feddwl lledaenu Cristionogaeth drw f y bentyrn cyfoeth, anrhydedd, 
a nerth ar y Cristionogion yn gyffredinol. O’r amser hyn darfyddasant 
braidd yn hollol ; o leiaf, pur anfynvch y elvwir am danynt wedi j 
pryd hyn. Nid yr achos iddynt ballu oedd, tel y dywed y cyffredin, 
(vulgar) am nad oedd eu heisiau mwyach, oberwydd fod yr holl fyd 
wedi cofttidio Cristionogaeth. Mae hyn yn gamsynied truenus ! Nid 
c+edd yr ugeinfed ran o’r hyd yn gristionogion pryd hyny, hyd y nod 
mewn enw. Y gwir aelios [na buasai y doniau gwyrthiol yn parhau] 
yw oherwydd oeri o gariad llawer — ni feddai y cristionogion fwy o ys- 
bryd Crist nac oedd gan y paganiaid ereill ! Mab y Dyn, pan ymwel- 
odd a’i eglwys, ni allodd braidd gael ffydd ary ddaear. Dyma yr achos 
gwreiddiol na chafwyd doniau goruwchuaturiol yr Ysbryd Gian yn hwy 



PROFilTTYD T J UBILI. 


ISO 

'yn yr eglwys Gristionogol. oherwydd ddarfod i’r Cristionoginn d*oi yn 
baganiaid wedy’n, heb ond y llytliyren farw yn unigfyn ngweddill.” 

Nid nyni yn unig, gwelir, sy’n galw y rhai a wadant yr anghen o’r 
doniau ysbrydol yn “ vulgar ac yn camsynied yn druenus ond 
wele Mr. Wesley barchus yn dweyd l yay, Ye, liyd y nod uwchben ei 
triant camsyniol ei bun ; ac onid yw yn llawu bryd iddynt bwythau 
ddychwelyd ar ei alwad i’r eglwys sydd yn meddu y doniau hyny, f el y 
mae yn ddiddadl yn ein meddwl ni y gwnaethai efe pe cawsai Jy «yf- 
lemdetau ag a fwynhant hwy ? Ei onestrwydd ef a’n cymbella i gredu 
felly am dano. 


Y DONIAU YSBRYDOL. 

Mae ein gohebvdd medrus, “Daniel ap Iago,” yr un farn a Mr. Wes- 
ley am y doniau, gwelir, er nad yw y naill, nnvy nag yr oedd y Hull, 
m»wn cyssylltiad a Mormoniaeth. A phwy, yn wir, ag a broffesa 
gredu yr ysgrythyrau, na chydsynia am yr hjn sydd mor amlwg ! 

“ Syndod mawr os oes undyn — yn Walia, « 

Na wel hyn fel llinyn : 

Dyma rym pob gorchymyn, 

Ewyllys da, a lies dyn.” 

44 Fe roddodd Duw nrwyddion o fewn ei eglwys gynt, 1 Cor. 12, 38. 
Er mwyn ei chadvr’n drefnus a hwy] us ar ei livnt ; Eph. 4, 12, 13. 
Ond yn yr oes bresennol maent megys pinnn drain, 

Crefyddant yn esmwythaeh a rliwyddach beb y rhai'n. 

A ehan i Dduw eu rhoddi o’i wir anfeidrol ras, 

Gwae’r neb a fo’n rhvfygu trwy geisio’n tynu ma’s ; 

Pwy hynag na fo’n arddel y (Ionian oil yn llym, 

Nid yw ond rhith o grefydd, ac wedi gwadu ei grym. 2 Tim. 3, 

I bwy y mae’r addewid ? Oes lie i gael gwybod hyn ? 

Oes, oes. o fewn y ’sgrvthyr i’w wel’d mewn du a gwyn : — 

I chwi a’ch plant yn gynta', ond dyma newydd gwell. Act. 2, 38. 
Chwi welwch mae’r addewid yn cyrhaedd pawb yn mhell. 39. 

Tra fyddo Duw yn galw, y mae’r addewid hon 
Yn gadarn yn ei reol fodd breiniol ger ein hron ; 

Onder mai Duw sy’n galw. mae miloedd vn ein hoes 
A wada’r addewidion gan greulon dynu'n groes. 2 Tim. 4, 1. 

Mae traddodiadau dvnol beb reol o’r iawn rvw, 2 Tim. 4, 3, 4. 

Yn He mwynhau rheolau a defldfau pur ein Duw, 

Yn arwain rhai i wyrni, a phob rliyw gulni cas, 2 Pedr 2, 1, 3, 12 — 19. 
A’u dala ynghanol dwlni, gan groesi trefen gras. 

Pwv bvnag fyddo'n dcall y ’sgrvthyr fel y mae, 

Cyhoeddir uwch eu penau, boh melldith ffol a gwae. 2 Pedr 2, 10. 
Mae dernyn eshoniadol yn boddio anil un 

Yn well na’raddysgiadau o enau Duw ei bun. Judas, 8, 15,10,18,19. 



160 PROPHWYD Y JUBILI. 

Os sonia neb fod doinau i’w cael tufewn dy byrth, 

Dechreua’r bobl waeddi, pahain na wnewch chwi wyrth ? 

Fel hyn ceir gwel’deu hvsbryd, a’i brofi yn'ddifeth, — 

Mae hanes eu tad diafol yn gofyn yr un peth. Mat. '4, 3. 

Ni cheir, ’rwy’n siwr, ddim gwyrthiau, er boddio tnymu^y dyn ; 

Pan y gofynwyd icldo, fe ballodd Crist ei lum. ’ M »rcV, 11, 12. 
Tr Ysbryd Gian sy’n rhoddi y gallu yn ddible, 

l*r sawl mae’n ewyllysio, a’r man y myno ’fe. 1 Cor. 12, 11. 

Dywedwch beth yw’r achos, onid ydyw hyn yn chwith, 

Na chredem ni brophwydi tra fyddont yn ein plitli ? 

Yn mhen rhyw faith ganrifoedd, fe’u credir gan bob gradd, 

Ond os bydd rliai’n ein canol, nid Uesiol heb eu lladd. Mat.23, 30- — 34. 

Darfyddai ffol ddadleuon rhwng pawb o ddynolryw, 

Pe cym’rent hwy eu dysgu, yn deg gan Ysbryd Duw, Eph. 4, 3 — 18. 
A derby n y dystiolaeth lefarodd ef, bob darn ; Marc 16, 16 — 18. 

Mae’n gaaarn ar y ddaear, nme’n gadarn yn y farn.” Mat. 24, 35. 


CATECISM Y SAINT. 
Ton — u Prophwyd Daniel.” 


Pwy sy’n aflonvddu’r ddaeaf, 

A’n pregethu a’u boll lafar, 

Ac yn cael am byn eu gwatwar ? 

Saint y Goruebaf Dduw, 

Pwy yw’r sect neu’r blaid ysgymu.i 
Ag y d’wed;£pawb i’w herbyn, 

A pliob dirmyg yn eu eanlyn ? 

Saint y Goruchaf Dduw, 

Pwy gaseir gan y cenedloedd ? 

Am ben pwy y chwardda'r bobloedd ? 
Pwy a geblir gan y lluoedd ? 

Saint y Goruchaf Dduw. 

I bwy ceisir gan y doetbion 
Am ddoetliineb ac arwyddion, 

Y r n lie credu’r ’fengyl raslon ? 

Saint y Goruchaf Dduw. 

Pwy dywylla ddeall dynion 
Sy’n proffesu bod yn ddoethion, 

A thystiolaeth Iesu tirion ? 

Saint y Goruchaf Dduw. 

Pwy ystyrir yn “ ysgubion,” 

Ac yn “ sorod byd,” gan ddynion l 



PROPHWYD Y JTJBILI. 


161 


Pwy sy’n dwylhvyr ac ynfydion ? 

Sa$ut y Gorucbaf Dduw. 

Ond pwy feclda yr addewid 
Roes yr Arglwydd o’i Lan Ysbryd; 

Yn ei amryw ddoniau hyfryd? 

Saint v Goruchaf Dduw. 

Pwy gant ysbryd prophwydoliaeth, 

Ffydd, doethineb, a gwybodaeth ? 

Pwy lefarant a thafodiaeth ? 

Saint y Goruichaf Dduw. 

Pwy trwy’r Ysbryd gan ganiadau? 

I bwy fhoir i wneutbur gwyrthiau, 

Iacbau cleifion, a phob dQtiiau l 

Saint y Gorucbaf Dduw. 

Pwy sy’n meddu apostolion, 

A phropbwydi, ac athrawon, 

I berffeithio eu dyscyblion ? 

Saint y Gorucbaf Dduw. 

Pwy'sy’n dysgwyl cvd-ymgasglju, 

Yjii ; wr pejrfFaith, lei yr Iesu, 

A bytli gydag ef deyrnasu ? 

Saint y Gorucbaf Dduw. 

Pwy, gan hyny, ddylent beunydd, 

Fyw’n gytun, a charu 'u gilydd, 

Ac i ddiolch i'w Creawdydd ? 

Saint y Goruchaf Dduw. J. D. 


NEWVDDION ODDIWRTH YR HENURIAID. 

Dtwektdd mawr fuasai genym osod dyfyoiadau o lythyrau cysurlawn ein brodyr 
teitbiol o’r gogledd o fiaen ein darllenwyr, pe caniatasai ein colofnau, ond rhaid tal- 
fyru. Cawsom amryw lythyrau oddiwrth ein hanwyl a’n ffyddlon firawd Ahel Evan* 
t> wahanol fanau. Yr hynodrwydd penaf sydd drwyddynt oil yw ymlyniad dieithriad 
y Saint braidd yn mhob man wrth yr efengyl drwy boh rhwystrau. Mae eu cynnydd 
mewn cariad a doethineb, ynghyd a phob grasusau, yn amlwg iddo bob troyr ymwelo 
,4 hwynt, ebe efe, a dyma fel y dylai fod gyda pbawb sydd dan arweiniad Ysbryd r 
gras. Dyweda fod llawer wedi cael eu bedyddio yn ddiweddar drwy wahanol siroedd 
j Gogledd. Mae yrhenuriad R. Evans yn ddiwyd iawn yn Sir Fon, ac wedi bedyddio 
rhai yno yn ddiweddar. Da fyddai genyui weled wyneb ein brawd hofT tua’r Deheu, 
dir am eDyd y gauaf hwn, os cydwela. Yr benuriad Eliezer Edwards a ddyry new, 
yddion gobeithiol iawn o Sir Gaemarvon, a dyw'ed iddo yntau fedyddio rhai ; daw ar 
ui dro i ymweled a’i frodyr a’i chwiorydd yn y Deheudir cyn hir. Mae yn codi hir- 
aeth ar ein calon am weled y Saint siriol oil pan yn ysgrifenu fel hyn eu hynt, ac yn 
«odi hiraeth mwy etto am weled y dedwydd ddydd pan y cwrddwn oil yn Spion, heb 
meb yn tynu yn groes, ond pawb &*i delyn m&wn hwyl i ganu iddo ef, yr hwn a’n car- 
rid, ac a’n golchodd yn ei watd, &e. Brysio wnelo. Amen. 



162 


PROPHWVD Y JUBILP. 


HYNT^YR EGLWYSI.. 

Mertbtb Tydfil. Mae y fam ganghen hon yn myned yn y blaen y« gyaiwn^a 
Ilwyddiannus. Er nad mor gyflym, etto yn fwy ffyddiog, gwresog, ac unfrydo], nag 
erioed, ac mewn mwynhad cyllawnach o’r doniau ysbrydol, ac addewidion ereill y Pen 
ma*vr i’w eglwya. Derbyniwyd pnrap i’r eglwya yr wythnos hon eisoes, ar eu proffe* 
ffydd a’u hedifeirwch. 

Dowlais. Ni wyddom braidd beth i’w ddywedyd am ydrcfhon! Mae hi yn gy- 
»wrf eyffredinol drwyddi oil braidd, fcl crochan berwedig, rhung darlithoedd Mr. 
Roberts, Davies, Jones, a Pheirch. ereill, o’u pwlpudau (pa rai y ceir adolygiadau © 
honynt mewn Thabthanvd, a’r Pbopbwyd); ac hehlaw y rhai byn, y mac rhyw 
nifer o ddynion cecrus yn dilyn pregethwyr y Saint, ac yn euhaflonyddu yn anfonedd- 
igaidd lie hynag y byddont yn pregethu. Acyn mhlith ereill mae rhyw ddyn o’r enw 
Mr. Evan Lewis (er nad adwaenem ni ef o holl bobl y byd), yn parhau i gynnal cyf- 
arfodydd ar hyd gonglau yr beolydd i ddarlithio yn erhyn y Saint, a chyhoeddifr hen 
gamgyhuddiadau arferol yn erbyn Joseph Smith. Ond wedi golchi ar yr hen stock 
yna drosodd a throsodd, nes suro ar feddyliau ei wrandawwyr, dywedir ei fod mor 
selog ag y medro yn traethu chwedlau disail am ein cymmeriad ninnan ; er enghraifft, 
y stori a ddywedodd uwchben torf, sef, “bod benyw yn Dowlais yn barod i dyngu 
ddarfod i ni geisio ei threisio;” ond erbvu i ddynion ereill o Dowlais fyned a huli y 
feoyw bbno, addefodd nad oedd gair o wir yn y peth 1 Ni fuom yn ymddyddan cy- 
maint a gair a hi erioed, a sierhawn nad adwaenem hi pe cyfarfyddem & hi ar vr heol! 
Beia Hawer arnom am oddef y fath enllib a chabldraeth yn ddigosp, ac etto byddai 
mwy yn barod i feio arnnm. pe gwneid byny, mai dial a fyddai, ac egwyddor anghrist- 
ionogol, &c. — Am y Saint sydd yn Dowlais, maent yn fwy penderfynol ac unfrydol 
yma, fel yn mhob man arall braidd, pa fwyaf eu herlidir, Maent yn llawen fwynhau 
y doniau ysbrydol a grasusol a addawwyd iddynt, a’r byn a’u nertba i ddyoddef pob 
ymosodiad yn llawen. 

Synnadledd Sib Fynwy, Mae rhyw fywiogiad cynnyddol drwy’r gynnadledd hon 
yn ddiweddar, ac amryw wedi ufyddhau i’r efeogyl, yn enwedig yn Nantyglo. Clyw- 
som am ychwaneg o ffrwythau gelyniaethus Sectariaeth tua Kendall yn ddiweddar. 
Dau ddyn, y rhai a broffesent fod yn gwnstebli o blwyf araH* a gydiasant mewn tri © 
bregethwyr y Saint, y naill ar ol y Hall, pan yn pregethu allan ar y Sul, a thorf fawr 
yn gwrando yn foneddigaidd hyd oni ddaeth yr aflonyddwyr anfoesgar ac anghyfreith- 
lon hyn yno, a than rith o awdurdod wladol cloisant y tri pregetbwr ifyny ! ! Pa hyd 
y goddefa y Duw cyfiuwn y fath ormes a thrais, dan yr enw o Gristionogaeth ? Goll- 
yngwyd y dynion allan o’r carchar rywbryd, ac heb na iawn nac arholiad., na gwyboi 
paham, hyd yn hya, 

Llanelli. Mae yr henuriaid William Hughes, Morgan Richards, ac ereill, yn ddi- 
wSrd a llw.yddiannus yma, ac yn y cylchoedd, nad faint a hregetha ac a gyhoedda Gol- 
ygydd y Diwt/giwr mai rhai anllythyrenog, ac mai peth bacb disylw yw eu crefydd, 
& c , Oes, y mae yno o ddeg-ar-hugain i ddeugain wedi cael eu bedyddio ganddynt 
yn y ddau fis d’weddaf, a bron cymmaint a hyny yn y ddau fia o’r blaen, hyd nes y 
mae yno dros driugain o Saint yn awr, a’r rhai hyn bron i gyd wedi bod gyda gwa- 
h«nol enwadau y dref hbno, ac yr oeddynt, mae’n debyg, yn eael eu hystyried o gym- 
jrieriadau dlfrycheulyd cyn y caffent aelodaeth gyda hwynt, a’r rhai hyn oil wedi cym- 
mer.yd eu “ twyllo ” gan ddyn anllythfenog a dwl, ai£, Mr. Rees? Os eu twyll© a 
gawsant, mawr fu eich esgeulusdod chwi tuag atynt am flynyddau, onide dysgasech 



PROPfTVVYD T JUEttr. 


1 6$ 


Vwynt yn well na chael eu twyllo gan y fath tldvnion a liyny ! Mae un o ddaa beth 
yn addefedig yn eich cyhuddiad yn ngwvneb y ffuith o’u llwyddiant, naill ai eicli es- 
geulusdod chwi, neu ynte mai dynion an lly thy renog yw yrhai mwyaf effeithiol i art*y- 
hoeddi dynion. Yr olaf oedd wir gynt; er enghraifft, cofier “ pysgotwyr” m6r Guli- 
lea, a pbaham nad felly yn awr? Wcl, peidiwch ymffrostio o’ch dysgeidiaeth goleg- 
awl rawy ynte, ac na feiweh ar anllythyienogrwydd pregethwyr mor llwyddiannuR* 
Pwy ond Mr. Rees a waeddai yn Nghapel Parks ychydig jjn ol,— “ Ni ddyhd barnu 
dim cyn yr amser. Panfyddom yn barnu yn mlaenllaw, mae ein baro yn anghpwir, 
ac yr ydym yn tynu camgasgliadau.” Ac y mae efe wedi gwirio hyny ei hun yn am- 
Iwg iawn drwy ei ddedfryd farwol ar y peth bach disylw hwnw sydd yn denu bryd a 
serch tua deg-ar-hugain o’r calonau goneataf' a doethaf sydd oddiamgylch iddo ef. 
le, a llawer o’i gapel ef hefyd, heb yn wybod iddo, debygid ar ei siarad ef, Ond y mas 
pobl LlaDelli yn rhy gall, ac yn ystyried gormod o werth eu heneidiau : gymmeryd eu 
perawadio am y goleuni mai tywyllwch yw, ac am y gwiiionedd mai twyll yw, sersh 
bod boll offeiriaid Raalar furiau Llanelli yn gwaeddi byny. 

Pont-y-berem. Mae yr henuriad Howell Williams, ac amryw ereill, yn llafurio yn 
llwyddiannus yn y cylchoedd hyn Oddiamgylch. Maent yn cael gwrandawiad astud 
a lluosog, a llawer yn credu yr efengyl, ac yn gahv am ychwaneg o bregethwyr. A da 
fyddai genym pe galiairhai o’r offeiriaid sy’ny cylchoedd hyn fynedyno i’wcynnorth- 
wyo. Canmolant bobl y wlad huno yn fawr, am eu boneddigeiddrwvdd a’u tiriondeb, 
Bedyddiwyd saith yn y cylchoedd hyny yn ddiweddar, yn ol a glywsom, a dysgwyliw* 
glywed am ychwaneg yn feunyddiol.- 

Cwm amman. Mae dau henuriad, ac un offeiriad, wediymfudo ymar fyw ac i weith- 
io, yn bwrpasolfel y gallont bregethu efengyl Crist yn rhad i’r bobl ddaionus hyoy ; 
a mawr y gwrandawiad a gant, a’r sirioldeb a ddangosir iddynt gan bawb braidd ; ac 
yn oi a glywwn o bob man arall bron, y mae y werin, ar ol bod cyhyd yn croesdyna 
o barthed i sectariaeth, wedi diflasu; a phan yr agorant eu clustiau i glywed yr efengyi 
dragivyddol hon, gwaeddant aHan weitbiau, “ Dyma hi,” acatebwn ninnau, “ Ie, gyf- 
eillion anwyl, dyma hi,” mewn gwirionedd ‘ Dyma y grefydd ddwyfol yr ymchwit- 
iech mor awyddus am dani ; cofleidiwch hi, a chwi a gewch drysor y trysorau ynddi. 

Ystbadgynlas, Mae yma a’r cylchoedd amryw wedi eu bedyddio hefyd, ac yn 
llawenhau yn eu breintiau. Mae yma bedwar o bregethwyr yn llafurio hefyd yn ddi- 
wyd a gwrol. 

Cwmbychan. Mae yma gynnydd cysson, ac y maent yn bedyddio yn fynych yn y 
cymmydogaethau. Mae yr boll swyddwyr mewn undeb a chariad drwy yr heii 
gynghor, a’r Saint mewn cariad yn mwynhau doniau helaeth, ac ar gynnydd parhaus. 
Sir Benfro. Mae yr henuriad J. Morris yn bedyddio yma yn awr aceilwaith, ac 
weithiau yn nghanol erlidigaeth boeth a lluehio cerig;. ond er y cwbl, yn mlaeii yr a 
y deyrnas yma fel manau ereill, nes y bo pawb wedi cael cynnyg o honi. 
Caerfyrddin. Canmolir sel a chariad y Saint hyn yn fawr f ni hefyd. a chlywsom 
ddartod i’r henuriad B. Jones fedyddiayno yn ddiweddar. Yn mlaen, yn mlaen Saint 
anwyl, y mae genych luoedd o bobl onest, ac ewyllyswyr am y gwirionedd, o’ch heuu- 
gylcb. 

Llanybyddar. Mae sel a ffyddlondeb y Satut hyn yn nodedig iawn yn ddiweddan,. 
ac wedi bedyddio 10 neu 12 tua Brechfa, &c., er’| ychydig yn ol. Yr Arglwydd gras- 
ol, yr hwn a ddechreuodd y gwaith dwyfol hwn yn ein plith, a’PcymiyddO f^f-fwy, 
r dywallto yn. helaethach o’i Lan Y'sbryd ar ei Saints 





PROPHWYD Y JUBIL1. 


HYSBYSIAD . 


Mak genym ar werth iiifer o gyfrolau o’r 

€APT. JONES AR FORMONIAETH, YN 1846, 

At wertft , newydd eu rhwymo, a yellir eu cael gyla'r Prophwyd, 
neufel yr arweiuir am y prisiau canty not : — 


». d. 

Wedi eu rhwymo mewn Dias yn hardd .. .. . . 3 0 

” Hanner rhwymo inewn crceullo 3 , 6 

” Mewn c roe n dafad .. .. .. ... .. 4 0 

” Y goreu o groen llo yn gyflawn . . .. . . . 46 


■*** Atebir cwestiwn Thomas Jeremy yn y {l Doctrines and Covenants ** 
tud . 330, 

Atebir D. Jones, Bayillt, yn “ D act. and Cov.f tud. 200. Hefyd 
yn y Prophwyd , Rhif. 12, tud. 92. * 

*** Erfyniwn ar ein holt ddosbarthwyr i ymbarotoi i set tin eu holt yyf- 
rifon erbyn diwedd y flwyddyn , ac os bydd rhai llyfrau neu Bro - 
phwydi ar law na eltir werthu, i’w dychwelyd yn ol y pry d hyny. 

*** Mae genym amryw 0 “ Hanes y Saint,” pris swltt, ar law , a go * 
beithiwn na fydd un o*r Saint hebfeddu un 0 honynt. 

*** Mae genym hefyd yr amrywiaeth 0 yn agos i ugain ofathau 0 draeth - 
odau 0 wahanot brisiau, 0 ddirnai Jtyd dri swllt, pa rai a yyhoeddas - 
om yn Gymraeg yn ddiweddar, ac a ellir eu cael os jjrymrwch. 

*** Hefyd, amrywiaeth 0 lyfrau Saesonaeg, megys “ Llyfr Mormon f 
a'r ** Voice of Warning “Alillenial Star,” yn ddwy wythnosol, 3c. 

Crefwn amynedd ein Gohebwyr ereill am ychydig etto. Un bach yw ein 
Prophwyd, a llatver 0 ymosod amo. 


C Y N N W 

Apostolion 149 

Adolygiad ar Ddarlith y Parch. D. 

Jones, Caerdydd 151 

Dyfyniad o lythyr yr apoatol O.Ktyde 154 

Anerchiad at y Saint 155 

Arwydd y Prophwyd Jonah 157 


Y S X A D. 

Y diweddar Parch. John Wesley yn 


Formoniad , 158 

Y Doniau Yshrydol 159 

Catecism y Saint l69 

Newyddion oddiwrth yr henuriaid . . l(Jl 
Ilynt yr Eglwysi 16 J 


MERTHYR-TYDFIL : 

IYHOIDDWYD AC AR WERTH GAN D. JONES, AC AR WERTH 
HEFYD GAN Y^SAINT YN GYFFREDINOL. 


ABGBAPVWTD G AN J. JO*»8, EHTDYBONT. 




PROPHWYD Y JUBILI, 

NEU 

SEREN Y SAINT. 


Ruif. 17 j TACHWEDD. [Pris 2 g. 


ADOLYGIAD 

AR DDARLITH Y PARCH. D. JONES, CAERDYDD, AR “ AR- 
DDERCHOGRWYDD Y GREFYDD GRISTIONOGOL ” 

( Par had o tudalen 154 .) 

Er mwyn Theswm a chysondeb, peidiwch chwi a koni “ goleuni ye 
haul,” tra ttedi eich geui yn ddall, ac keb ddyfod i weled dim o’i 
.oleum etto. Na feddyliwch fod hyn yn ddywediad rby galed, Mr. 
J. ; canys eich gweithredoedd sy’n ei brofi. Mae eich addefiad 
na chawsocb afael ar ffynnonell y goleuni (sef drwy ysbryd v 
goleuni), ond ei -chain gymmeryd ara y Uyfr, a gvvadu ysbryd y dat* 
guddiad, yr hwn yn unig a oleuodd y Saint gynt, yn ffaith hefyd i 
broii mai un o blant y nos ydych. A chan i ckwi addef cisoes,fod 
gan “ Joe” oleuni o’r un rhyw a goleu yr haul, gwell i chwi dder- 
byn byny bach i ddeclireu, nag aros yn y tywyllwch dudew yna yn 
hwy. Mae llwybr y cyfiawn fel y goleuni, yn cynnyddu fwy fwy 
byd ganol dydd ; goleuni canwyll facb a gaffai y Saint bach ieuanc 
gynt, yr hwn a gynnyddai, ac efallai mai felly goleu canwyll “Joe.” 
Mr. J., peidiwch a cheisio ei diffodd, ynte, canys nid oes perygl i’r 
•dyn gonest gael gormod o oleuni ; twyllwyr sydd yn arswvdo rhag 
y goleuni, fel yr arsvvydwch chwi rhag canwyll fach “Joe.”. Nid 
rhyfedd i chwi waeddi mor uchel “gwrtliodwch ei ganwvll, &c.,” 
tanys i’r graddau ag ei meddid dynoethai eich cyfeiliornadau chwi 
ac ereill ; ond y syndod mwyaf oedd clywed dyn oedd a’i ddau 
lvgad yn nghauad, ac yn nghanol y ddunos, yn gwaeddi nerth ei 
ben, “ deuwch i oleuni haul !” Ac erbyn dyfod yuo, betb oedd ei 
haul ond llyfr yn desgrifio yr haul a welai rhyw rai ereill er vs 
deuuaw can mlynedd yn ol ! Dycliymygaf glyw T ed rhywun afeddai 
ronyn o common sense yn ceisio ei berswadio i ddod allan o’i dwll 
M " [Cyp* II. 



pROPtfwvDf r jymtt. 


166 

du, ac agoryd ei lygaid, y caffai wcled yr un haul yn awr erhwnan f cmd 
gwrthoda y gwahoddiad, gan haem fod y llyfr wedi ei osod yn lie y t 
haul, pad oes eisiau yr haul yn awr, ac nad oedd i oleuo ond trigolion yr 
oesoeddhyny yn unig; a bod da rile n am dano yn “ ardderchocach” yn 
awr'na mwyniant o liono. 1 A haera 311 eofn, inai celwydd a ddyweda y 
Hall, er fod ei lygaid yn gweled yr haul : a chawsai ynlau ei weled, ped 
agorasai ei lygaid, ond er gwaetliaf pawh ni wnai, rliag i ereill ddeall ei : 
ddallineb blaenorol 1 Felly gwell gan Mr. J. berswadio pawb.i aros yn 
y tywyllwch, na dyfod i ofeu canwyll i ddecfcreu, yr liwii a gynuydda 
hyd nes y delu haul y cyfiawnder ar y cyhocdd, a llanw y byd o oleum 
a gwybodaeth o Dduw, fel y toa y dyfroedd y inor. Wei, y mae truenr 
drosto, canys colledu ei hun y mae, druan ! Yn nesaf, sylwer ar wcddi 
Mr. J. “ Diffodded canwyll Joe fel y diffoddodd yntau." “Canwyll 
.Toe,” yw ei grefydd ef, o anghenrhard ; canys y mae gofeuni ei ganwyll 
ef yn awr yn Dowlais, yn dychryntt ac anesmwytho Mr. J. a’i frodyr } r n 
rhyfeddol. Yn nesaf, sylwer pa fodd y “ diffoddodd (sef y bu farw)> 
Joe?” Gwyddai Mr. J. a gwyr y byd, ie, gwyr y nefoedd hefyd, mai 
ei sathru gan lofruddion gwaedlyd a gafodd yn ngharehar Carthage, 
oherwydd ei grefydd. Wei “ fe/li 'j' mewn effaith y gweddia y “ Parch- 
edig” “efengyiaidd” hwn ar bobl Dowlais, i ladd y Saint yn Dowlais, a. 
phawb yn mhob man ag sydd 3m proQesm yr un “ goleuni” ag oedd gan 
Joseph Smith ! Lladdwyd J. Smith ar ol rhoddi ei hun i afael a than, 
nodded y llywodraeth, er mwyn cael arholiad teg j eanys gwyddai y 
eyfiawnhasai cyfraith y wlad ef, a gwyddai ei lofruddion hyny ; ac felly 
saethasant bedair o fwledi drwyddo ef a’i frawd cyn cael arholiad. We;, 
felly y gweddiai Mr. J. yn er ddnll ef, am i ninnau gael ein llofruddioya 
ein gwlad ni, oherwydd ein crefydd, ae heb gael arholiad. Dynion y r w 
y canwyllau a ddanghosant ei oleurii yn ol cymhariaeth Mr. J. ac felly 
dynion a ddymuna efe ladd fel y lladdwyd Joseph Smith, ac nid ei 
oleuni, sef ei grefydd : canys ni ellir lladd hono drwy yr un “fel” heir 
h) T ny. Gwyddom trwy brofiad fod ugeiniau o’r rhai a broffesent yr un 
greflt hregethwraidd ag yntau r ac o dan ddylanwad yr un Ysbryd, wedi- 
blaenori byddinoedd gwaedlyd o’r mohs i ladd ugeiniau o’n broctyr an- 
wyl ni yn yr America. Ie, hwynthwy oerdd yr achoswyr cyntaf o'r erle- 
digacth yno, megys y maent yma; hwy a barhasant iichwythu eu celan- 
edd a’u camgyhuddiadau o’r pwlpudau, &c., nes cael plaid o’u canlyn- 
wyr yn ddigon creulon i’w dilyn hwynt i ladd y Spirit, a llosgi eu tai. 
uwch benau rhai ereill, ac alltudio miloedd 0 wlad eu genedigaeth heb 
arholiad na tbrugaredd ; ie. y Peirch. a wnaetL hyn oil ; a hwy a gant y a 
pleser 0 yfed gwaddod y cwpan erchyll 0 waed gwirion a lanwasaiit 
iddynt eu hunain. Ac etto, ceir brodyr undad iddynt, hyd yn nod y,i 
Nghymru oleu, “yn ngwlad y Biblau,” a “ gardd Cristionogaeth,” yn 
gweddio 0 bwlpudatt am gyflawniad o'r lath wholesale butchery ar m 
cyd-ddynion ! Y r n ceisio can clustiau y werin rhag ein gwrando,— cau. 
eu capeli rhag y rhai o’u liaelodau a ddetiant i wrando: — yn codi 6c. 3 *• 
un oddiar eu cyd-ddynion; am gael dbd i’w capelr i’n clywed ni a'n crer- 
ydd yn cael ein camgyhuddo ! Ie y dynion hyn, wedi gwneyd pob peth 
a allant, vut yn ceisio can y Wasg rhagom, a’n hamddifadu o ryddhl 
hyd y nod yr unig flfordd a?r a wyddom am dani yn y wlad, sydd yit 
rhydd i gyhoeddi dim. i ni. Ac yn awr maent yn cyflawni y picture o n 
herlidigaeth erchyll,. drwy waddio ar i ni oil giiel ein llofruddio fel y 



PUOPHtYYlr Y JT7BTLK 


107T 

eafodd Joseph Smith ! ! Ai tyhied na huasai y “court of inquisition 
pabaidd gynt yn gwrido, cyn gollwng v fath frawddegau dros eu pwlpud- 
au ? Darllenwch .hi ar bapyr o fiaen eich llygaid, a llygaid y cylioedd,, 
Mr. J. “Ditfodded canwylf Joe fel y difloddodd yntau,” aie !. Cotfeir y 
frawddeg lion, Syr, a choffeir am ei hawdwr gan Saint diiwiol, pan yn, 
ymdrybaeddu-yn eu g^vaed rhwng my.nyddoedd Cymru., ond odid. Coif- 
ewch’ chwithau, Syr. am dani, a bydd yn argraifedig ar gapan drwseveh 
carchar tragwyddol, oni alwch hi yn ol ac edifarhaiu o’i herwydd, cyn> 
iddi esgor ar ei herthygl gwaedlyd, sef tywalltiad gwaed gwirion. 0? 
Gymru anwyl ! Beth y.w y mater ? Dysgeidiaeth fel hyn yn dylifo o> 
bwlpudau ein g.wlad !. Beth Y yn yr “ oes-oleu lion?” Beth fydd y. can- 
'lyhiadau cyn hir ? bywyd pwy fydd yn ddiogel ? Ust! braidd y mae 
griddfannau, a llais ein tadau trancedig pa rai a fevthyrwyd yma, wedi dar- 
fod adleisio ar galch greigiau ein gvvlad, — y mae eu beddau hwy etto yn 
newydd dan ein traed ; aa adfeiliadau y crogbrenau, y carcharau, a’r 
alloraalle eu.haberthwyd hwynt, yn syllu yn ein llygaid etto. Ac er 
hyn oil, wele o’u plant eu hunain rai yn ceisio chwythu gwreichion yr 
lien farwor i losgi eu brodyr unwaed am eu crefydd. A . gwaeth etto,, 
gwnant hyn. oil dan y fantell o “ gristionogrwydd.” le dyma yw “ ar- 
dderchogrwydd Cristionogaeth,” ebe y dynion hyn. O baganiaetb, 
cuddia dy allorau rhag cy wilydd ; canys nid yw dy ebyrth anifeilaidd 
i' w cystadlu ag ebyrth dywol y bobl hyn ! Paham son ani y chwiUlys 
.-pabaidd, y derwyddon, na Juggernaut ei bun mwy, canys dewisiad y 
dioddefyddion hyny a wneid'; ond, am allorau y rhyw hon o “ Gristion- 
ogaeth,” nis digonir hwynt ond a gwaed Saint, heb dreial nac amddiff- 
yniad ! Ac er cymmaint a ddrachtiodd o waed ein brodyr a’n chwiorydd 
duwiol tuhwnt i’r mor, wele y mae.ei hoffeiriaid yma etto yn sychedig 
am yr eiddom ninnau. Ac y mae eu. geneuau agored fel y bedd yma 
etto, yn gwaeddi “ moes, moes.” Os gofynir “moes” pa beih, ceir yr 
ateb gan Mr. J. a’i bartneriaid,. sef “ moes” i ni yehwaneg o aberthau. 
“fel” Joseph Smith, fel y gwneler yr un fath a hwynt. Diolchwch a’ch 
holl galon, chwi Saint anwyl, am gyfreitbiau gwladol, i’n hamddiffyn. 
rhag allorau ac offeiriaid y “ Gristionogaeth” waedlyd hon ! 

Onid at y bobl hyn y cyfeiria yr apostol p 2 ii y dywed “oherwydd y 
rhai y ceblir ifordd y gwirionedd ?” Diau fod lluoedd yn ein gwlad yn 
dweyd, wrtli weled gweitliredoedd angbristionogol ei phrofleswyr, ac 
wrth glywed davlithoedd a phregethau erlidgar y rhai a honant fod vn 
dysgu “ Cristionogaeth,” “ Rhodder i ni anfFyddiaeth yn hytracli na’r 
Gristionogaeth yna.” Paham yindrafferthu i adolygu haeriadau dyn 
mor waedhd a hwn ? Nid ystyriem yn werth svlw oni buasai eu hon- 
jadau o grhtionogaeth, a’u dylanwad i waradwyddo y grefydd ddwyfol 
hono, ac i amddifadu ein cyd-ddyuion o’r bendithion. Myn}ch y 
bloeddiai y darlithiwr hwn hefyd am godeidio Cristionogaeth yn hytrach 
na Mormoniaeth, a pheidwcyffwrdd a Llyfr Mormon, ond i ddarllen y 
Beibl. Beth ; onid ceisio gan y bobl giedu nad ym ni yn credu y BeibI; 
yw hyn ? Ond diolchwn i’w “ frawd” o’i flaen am addef e*n bod ni ‘ yn 
credu yn Htn Destament,” serch i hwn wadu hyny. Profed ein gwaith 
yn amddiffyn egwyddorion yr Hen Destament a’r Newydd, rhag gwad- 
iad a gwyrdroadau yr ymosodwyr hyn arnynt, pa un a ydym yn eredn 
yr ysgryihyrau, a’i nad y’m : a thystied hyuy a’i nyni ynte ein cyhudd- 
wyr yw yr inffideliaid, y twyllwyr, yr ijiots, y stt.niaid, y baboons,. tit: 



1 GS 


FROPHWYD Y JUBIL1. 


mwnkeys , ie, a phwv a deilynga yr li oil gamenwau ereill a roddant ar- 
noin ni. A barned y darllenydd a'r cyhoedd, ai genym ni, ynte hwy, y 
mae y gristionogaeth ardderehog a ddesgrifia yr ysgrythyrau ; canys 
wrth ei ffrwythau fyth yr adnabyddweh hi. Os ei ffrwyth hi yw di- 
fenwi eu cyd-ddynion a’r enwau parch us uchod •, os ei ffrwyth yw gwadu 
ysbryd y datguddiad a holl ddoniau ardderchocaf Cristionogaetb, yna 
ganddynt hwy y mae hi. Os yw Cristionogaeth yn dysgu dynion i erlid, 
i gaethiwo rhyddid y Wasg, ae i godi terfysg, ae i annog dynion i lof- 
ruddio eu gilydd o’i hervvydd, yna yn rhwydd yr addefwn mai hwy yw y 
Cristionogion, ae nad yw y Gristionogaeth Fornwmaidd yn gwybod dim 
am y pethau yna, nac yn dewis deall dim byth am grefydd a ddug y 
cvfryw ffrwythau. Ac awdwr mawr Cristionogaeth y Saint a’u gwaredo 
hwy a phawb, rhag y cvafangau ac allorau y fath grefydd a’i hoffeiriaid. 
Ond os gwir geiriau yr hwn a ddywedodd, “chwi a fyddwch gas gan 
bawb er rmvyn fy enw i.” Os gwir yr egwyddor addysgodd sylfaenydd 
Cristionogaeth, sef “ y neb a fyddo by w yn gyfiawn yn Kghrist Iesu a 
erlidir.” Ac os “ anghyfnewidiol” y grefydd houo tel yr addefodd Mr. 
Iloberts, yna gwir yw mai y “ Monnoniaid” yw yr unig Gristionogion a 
geir yn Nghyinru; ac os anghyfnewidiol y pren, felly y ffrwyth. 
Ffrwythau Cristionogaeth gynt oedd y “ doniau ysbrydol,” paliam nad 
felly yn awr ? Ffrwyth arall y pryd hyny oedd, bod holl Phaviseaid a 
gaugrefyddwyr yr oes yn ei ehondemnio am dwyll, ac yn difenwi ei 
phrofteswyr am gau-brophwydi, dynion cythreulig, bradvvyr yn eTbyn y 
llywodraeth, penboethiaid, dynion annysgedig, ac ysgubion y byd, a sorod 
pob dim, &c, I’aham nad yr un Gristionogaeth sy’n achlysnr i'r cyfryvr 
ei herlid mor dehyg yn yr oes hon l Ystyria, ddarllenydd hynaws, onicl 
yw crefydd y Saint yn dwvn ffrwythau go dehyg i’r Gristionogaeth 
gyntefig 1 ,Oni bai ei bod hi o ddwyfol darddiad, nid tebyg y buasai 
dynion fel hyn yn ei berlid gyinmaint. Da y cynghora yntau i gofleidio 
y Beibl,.ac felly y dywedjvn ninnau a’n lioll galon, ond etto, meddwn, y 
nine cymmaint o waba.ni.aeth rhwng gwaeddi “ eofieidiwch y Beibl,” a 
chofleidio yr athrawiaethau a ddysga ag sydd Thwng “ Cristionogaeth’' 
Mr. .T. a chrefydd y Beibl, neu Forinoniaeth ; a’r neb ni wela y gwahan- 
iaetb hwn, tosturiwn wrth ei gyflwr. Ond, digon bellacli o’r fath gau- 
<rristionogaeth. Cli wilier yr y9gr)thyrau, i c ufydohaer i'w gorclnnyn- 
dwyfol, ac yna pvofa Duw mai gwirionedd yw Mormoniaeth,” ac 
mai gan y Saint y mae Ardderchogrwydd Cristionogaeth/’ drwy gvf- 
ranu ei haddewidion a’i doniau dwyfol i’tli feddiant. A addawa ein 
herlidwyr hyn ? O, na wnant ; . hyny sydd am na feddant ysbryd 
,** Cristionogaeth,” na’i u grym / 'ii .” 

JP/ ysbryd, Argjwydd m: wr — 

O anfon ef i lawr — i’m nefolh iu ; 

Fel bo gwageddau’r byd, 

Yn marw yn fy mryd, 

A chwantau cnawdol, gydag ysbryd gau. 

Cyfeiliornadi .11 ’m hoes — 

Uy air i’r rlia/n sy’n groes:— a mo s i mi 
Kyw adnewy< d >1 nertli, 
l’w gyru draw vn gertli, 

A dangos heBd werth— Cj aber.h di. 



raOPBW'YD Y J'UfitLI. 




DYFYNIAD 0 LYTHYR JOHN BOWEN O’R LLWYNI. 

Crefwn addefiad i gyhoeddi y llythyr canlynol, oherwvdd yr hyn yr 
egwyddor a gvnuwysa; er nad ysgrifenwyd ef i’w gyhoeddi. Hawdd 
canfod oddiwrth ymchwiUad ei awdwr i'r ddwy ochr. pa un ai Bedydd- 
iaeth ynte Mormoniaeth y\v gwir Grislionogaeth. Gwelir hefyd 
eifeithiau andwyol yr awduron sy’n cyhoeddi pob sothaeh yn erbyn y 
Saint. 

“ Anwyl Frawd, 

“ Y newydd goreu svdd genvf i’th hysbysu, yw fy mod i wedi 
cacl fy mcdyddio “ er maddenant pechodau,’’ gan Saint y Dyddina 
Diweddaf, er dydd Sadwrn, wthnos i heddyvv. Cofus genyt, fy mod i 
y 11 eu herlid yn selog pan ysgrifenais y llythyr blaenorot; gwn-awa 
hyny o gydwybod, ac o sel dros eghvvs Dduw, debvgaswn 5, a ehredwn 
fy mod yn gwasanaethu Daw drwv hyny. Yr achosion a’ra cynhyr- 
fodd i hyn oedd ddarfod i mi glywed cymmaint yn eu herbyn o’r 
pwlpudau, ysgolion, ac hefyd o’r cyhoeddiadau mi sol, yn enwedig y 
Bedydditcr, o’r hwn yr oeddwn yn ddosparthwr. Yn awr, yr wyf yn 
gwybod mai camgyhtiddiadati yw yr oil, hraidd, a ddarllenaswn i’w 
herbyn ; a mawr yw fy ngofid ddarfod i mi ioddi coel iddynt cyn 
chwilio droswyf fy hun. Yn awr, wedi i Dduw o’i ras a’i ddaioni 
ganiatau i mi amser i edifarhau, am galw “ o dywyllwch i oleuni. ae o 
feddiant Satan i deyrnas ei anwyl Fab,” sef i eglwys v Saint, dywedaf 
fi fel y dywedaist tithau wrthyf droion. “ Diolch i Dduw am y tro.” 
Dywedaf wrthyt ddarfod i Dduw roddi tystiolaeth i mi trwy ei Ysbryd 
Gian y tro cyntaf yr aethum i eglwys y Saint, **fod yno dy i Dduw a 
phorth i’r nefoedd.” Mae amryw bethau yn tystio i mi mai eglwys y 
Saint yw gwir eglwys Iesu Grist ; hehlaw fod yr arwyddion ag a 
addawodd Iesu Grist yn canlvn y credinwyr yma, y mae ymdrechiadau 
nnfrydol yr holl eawadau ereill, hraidd, i’w herlid a chelwyddau, yn 
profi nad ydynt hwy o’r byd, onide y byd a garasai ei eiddo ei hun. 
Achosodd dy waith yn tystio nior ddifrifol wrthyf fod y Saint yn 
feddiannol ar y donian ysbrydol. i mi fanwl chwilio yr ysgrythyrau pa 
un a oedd hyn yn addawedig, ynte, fel y dywed ein dysgawdwyr ni 
oil, hraidd, sef, 41 Nad oeddynt i barhau ond byd ddiwedd yr oes 
apostolaidd, a hyny er sefydlu Cristionogaeth, ac nad oes e» heisiau 
yn awr, &c.” Nid cyn i mi ddysgu credu yr ysgrythyrau eu hunain 
yn hytrach nag esponiadau dynion arnvnt, y galluogwyd fi i'w ddeall. 
Darllenais Marc xvi ; Act. ii, 38, 39 ; Rhuf. x; 1 Cor. xii ; Eph. iv; 
a llawer o fanau ereill. lie y sonir am y doniau ysbrydol ; arhvfeddwn 
yn fawr at fy nallineh hlaenorol, yn methu a gweled yr anghenrheid- 
rwydd anhebgorol o’r doniau ysbrydol, a’r cynllun apostolaidd er hod 
yn eghvvs i Dduw, yr hyn sydd yn amhvg i mi yn awr; ac yn y fan 

nid ynirvsonais a chig a gwaed,” ond Iivsbysais i’m brodvr y 
Bedydihvyr fy mhenderfyniad i’w gadael hwvnt, ac i yinuno a’r rliai a 
gredwn yn debycach i’r gwirionedd. Pan glywsant hyn ; ac er i mi 
eu gadael am coron ar fy mheu, etto ni chefais gynimaint o erlidi- 
gaeth gan bawb yn ystod yr wyth mlynedd ag y bum gyda y Bedydd- 
wyr, ag a ddioddefais ganddynt hwy yn yr wytlmos hon eisoes. 
Maddeued y Duw grasol iildynt. Y rhai a broffesent fod yn gyfeill- 



'PROPtnVVD Y JUirtM. 


170 

iion anwylaf gynt yw'm gelynion penaf yn awr, a’hyny yn ttaig oh'CT- 
wvdd i mi ufyddhau i orchymynion Iesu Grist yn ol yr ysgrythyrau ; 
ac yn. hyn gwirir geiriau Crist, sef “ Chwj a fyddwcli gas gnn bawb er 
mwyn fy enw i.” Ystyriaf yn awr ddarfpd i mi gjofledu fy bun yn 
fawr drwy oedi ymnno a’r grefydd hon eybyd, ac y mae tosturi yn 
llanw’m ealon yn awr, pan ystyriwyf gvnnfter o gnnnoedd a ddiehqn 
fud o’m hen* frodyr etto, yn yiuguddio yn y noddfiiu eerwyddog Et 
gyhoedchvyd yn erbyn y Saint; a’m ddymnniad earedicaf ar bob, u« 
uhonynt ydyw yn ngeiriau Iesu Grist ’with Nathanwl, “ Dyred « 
gw el a sicrlmf na sion*nir neb goncst ei egwyddor sy-n rhvvilio am 
y gwir, ag a ddelo i eglwys “ Saint y Dyddinn Diweddaf canys y 
uiae Duw gyda bwynt mewn gwirionedd. Buan'y delo ein cenedl yn 
;gvfan i goHeidio y grefydd odidog bon, yw’m gweddi. 

w Mae Dafydd a niinnau yn dy anerch di a’ th deulu ynghyd a’r 
dioll Saint .yna. Ydwyf, dy amvyl Frawd, .• 

John. Bowen.” 


BED YD D. 

-Mae cymmaint o ddacTleuon wedi bod rhwng doethion y gwahanol 
ftleidiau, a chym'mnint wedi ei ysgrifenu gan y >naill ochr a’r Hall o 
'lionynt, fel nad ystyriwn yn fuddiol sylwi llawer ar y pwne hwn yina ; 
nid obcrwydd nad oes ychwaneg genvm i’w ddweyd nag a ddarllen- 
asom ganddvnt hyd yn hyn^ nid am nad ystyriwn y dullo bwys mawr 
ti’w iawn ddeall a’i artferyd ychwaith ; ond oberwydd y fad genvm 
^ftordd well, sicrach, a byrach o lawer i derfynu yr hen ddadl hon, ac 
er ei bod yn.flfordd ben iawn, etto y mae yn newydd hollol hyd yn 
•ddiweddar i’r oes hon. Dyma yw proti y naill mor deg a'r Hall, a'r 
lion a gymraeradwyir gan Dduw, a hono yn unig a ddug y dyn gonest 
ei egwyddor yn feddiannol ar y doniau ysbrydol a stddawodd Crist, 
Marc xvi, 17, 18, fel yr addawodd Crist, — “ Od oes neb yn ewyllysio 
(jwrteuthur ewyllys fy nliad, efc a gaiff wybod am y ddysgeidiaeth, ai o 
J)duw y mae. m myfi o honof fy hun sydd yn llefara,” ac yna, os na 
clieir yr addewidion a roes Crist i’r gwir fedyddiedig drwy y naill 
fedydd ar ol treial teg, cynghorwn bob dyn' i dreio rhyw fedydd arall, 
;ac felly o hyd nes y caffo afael ar y drefn a’i dug i afael a mwyaf o 
•oleuni a bendithion. Gwrthwyoeba rhai hyn, oherwydd fod yr ys- 
grythvr yn dweyd mai “un bedvdd” sydd. Atebwn ein bod yn deall 
mai «n gwir fedydd dwfr er maddeu?int y sydd ; ac yn ngwyneb fod 
ipob nn yn honi mai eu bedydd hwy yw yr «?i liwnw yr anogwn bawb 
i gvmmcryd eu bedyddio, nad waetb pa mor anil hyd nes y eaffont yr 
un iawn yn sicr. Canys ni waetli pa mor ami ueu anaml y caiflT dyn 
•ei fedyddio i’r ffurfiau ereiil, ni ddiehon gael ei ystyried yn fedydd yn 
ngolwg y nefoedd, oddieithr ei fod yr unig un hwmv a orchymynwyd 
gan awdwr y drefn. Bod dyn yn ufydilhau i ryw beth a eilw. rliyw 
ddyn yn fedydd, ac ymorphwys arno nei gwrthod un gwell sydd an- 
noeth, oberwydd pan geir gafael ar y gwir fedydd, profa hwmv ei hun, 
yn annihynol ar dystiolaeth ddynol ; neu yn hytraeh profa ei awdwr 
ef yn wir, trwv gyfranu y henditbion ; a hod yn amddifad o’r cyfryvr 
feudithiou oil, ar ol cael eiu bedyddio yw aduef naill ai mai a rliyw 



PROPHWYD Y J (JBILI. 


171 


gau-fedydd v’n bedyddiwyd, neu v fod addewid Crist yn ddiryiri. 
Hcfvd nid ym ni yn credu y fod Duw wedi tneddwl i'r Beibl fod yr 
iinig ffordd i ddynion ddvfod i adnahyddiaeth o’r gwirionedd. Dealler 
ni vn iawn ! Ni feddyliodd Duw i’r bvd fod, ni ddychyinygodd yr 
opostolion y buasai y I9eg ganrif heb un reol eglwysig well na'u 
hysgrifeniadau hwynt. Gyda phob parch atynt, a chrediniaeth 
vnddynt, y dywedaf hyn yn eu geiri’au eu hunain, Dywedent hwy 
mai vr eglwys (nid y Beibl) yw eolofn a sylfacn y gwirionedd. 1 Tim. 
iii, 15. 

Prif arweinyddion yr eglwys oedd y swyddwyr, pa rai oeddynt, ac a 
fvddant yn ysbrydoledig tra y parhao yn eglwys i Dduw, ac felly' 
caffent eu dvsgu pa fodd i weinyddu yn v bedydd, ac yn mhob ordin- 
had arall, nid gan ryw lien ysgrifeniadau o eiddo y tadau, nad faint o 
esiumpluu llesol, ac o gyiigliorion buddiol a fyddai vnddynt ; nid dyn a 
eu sufon, ond Ysbryd Duw yr hwn a ddygai hob peth ar gof iddynt 
ag a fyddai yn orchymyn ar orcliymyn, Hi n ur lin, yma ychydig, ac 
acw ychydig, yn ol eu heisiau, dogn dydd yn ei ddydd. Dyma’r 
achos fod y dull o weinyddu ordinhadau ereill heblaw y bedydd mor 
anamlwg yn yr ysgrythyrau. 

Etto am fedyddio fwy nag unwaith, nid yw hyny ddim yn gwneyd 
mwy nag un bedvdd pe baid yu bedyddio ganwaith, ddim mwy nag y 
mae myned drwy yr un drws ganwaith i dy yn ei wneyd yn gant o 
ddrysau. A plie bai dyn wrth geisio myned i dy cyfaill wedi myned 
drwy ryw ddrws i dy arall, a fyddai hyny yn ddigonol ei fod wedi 
myned drwy ryw ddrws ? Os na fyddai, ni fyddai ufydd*dod dyn i’r 
hyn a alwai rhai yn fedydd, yn ddigonol er ravned i mewn i deyrnas 
Dduw; canys yu nheymas rhyw un arall y byddai yn ddiau, neu 
byddai fei y dywedodd Crist, wedi dyfod r-yw ffordd arall heblaw drwy 
y bedydd iawn, neu y drws cyfreithlon, a cliaffai groesaw f lleidr neu 
yspeiliwr. Mae y dyn a ddilyno y cynghor hwn ac a brofo bob math 
o fedydd nes cael yr un cywir, yn fwy rhesyniol o lawer er ei les, na’r 
bigots a wrthoda y cywir, oherwydd ei ffug eu hun . — Allan o’r Eur- 
grawH Yxgrythyrol. 


ERLIDIGAETH DOWLAIS, ATt LLES A WNAETH. 

I^Iae yr ystorom fygythiol a liunanymgynhyrfiol a fu yn y dref hon 
a’i chylchoedd yn ddiweddar, eisoes wedi myned heibio, a Ilewyrcb 
goleuni efengyl y tangnefedd yn vmddysglaerio yn fwy tanbaid nag 
erioed. Mae Hawer o’r rhai a goelient regfeydd “ Simei” wedi d’u 
flasu ar ei ystoriau anwireddus a chableddus, ac yn dyw r edyd fel y 
dywedodd rhai pryd hynv,. Beth a wna y ci hwn yn cyfarth, fy ari 
glw'ydd ? Ac yn awr, pan y caiff yr ail feddwl le ar yr orsedd, dy- 
wedant, gadeweh iddynt chwydu allan eu hallendid liyd nes y delo eu 
hynfydrwydd yn amlwg i bawb. 

Meddylid wrth wynt y fegin fawr o Dovvlais yn y Seren Gomer, yr 
Amnerau , &c., fod y gwreichion a chwythai efe i ddechreu wedi cyn- 
nvddu yn fUam enynol erbyn hyn, a*i bod yn difa ** Mormoniaeth” yn 
uiw. fel na bvdd ond ei lludw yn ngweddill yn fuan. Ac ni welsom 
ddim tebycach na byn i’r meddwyn a ddaeth i’w dy, ganol nos, a 



172 


PROPHWYD Y JUBILI., 


chan ehwilio am y tan gwelai oleu y lloer yn tywynu trwy dwfl y cfov 
cipiodd y fegin, ac yno y bu yn chwythu heb weled ei gamsynied nes 
sobri ! Felly y mae y rhai hyn yn chwythu eu mcgin fawr a’u 
meginau bach yn mhob twll clo, capeli, a thai, y caffont tua Dowlais r 
ac raor hollol ofer a’r meddwyn ; canys, nid Mormoniaeth sydd o 
flaen eu meginau mwy nac yr oedd tan o flaen megyn y meddwyn. 
Myna y ringleader anwireddns a chrenlon o’r erlidigaeth hon i ddar- 
llenwyr y Seren goelio bod Mormoniaeth wedi cael “ homestrohe am 
byth yn yr ardaloedd hyn,” i’e, haera mai dyma y*v “ penderfyniad 
pawb o’r gwrandawwyr yn unfryd.” Pa fodd y gwybu efe hyn tyb- 
ied, os oedd yno gynnifer o filoedd ag a awgryma efe ? Ond gwyddom 
ni t a gwyr cannoedd os nad miloedd y ffordd hyn yn amgenach na 
hyny ; a dywedwn hefyd na chlywsom gymmaint o feio ar ddim 
erioed ag a feia y gwrandawwyr ar y darlithoedd hyny yn erbyn Mor- 
moniaeth, ac y mae lluoedd wedi diflasu ar y fath sothach croes-haer- 
iadol a glywsant yno, ac yn ehwilio i mewn i egwyddorion y grefydd 
ddwvfol a gamgyhuddid mor erchyll. Amscr a brawf fod pob peth, a 
hyn hefyd, yn cydweithio er daioni i’r efengyl dragwyddol hon. 
Gwelir en^hraifft o haerllugrwydd digywilydd yr erlidiwr anwireddus 
yn cyhoeddi .yn y Seren fod “dan o brif flaenoriaid y Mormoniaid 
wedi eu gadael hwy yn yr wythnos gardynol, ac ereill gyda hwy," ebe 
efe. O mor dda fuasai ganddo pe gwir hyn. Ond dywedwn ninnau 
inewn gwirionedd, mai anwiredd hollol yw hyna, a sierhau na adaw- 
odd yr un o flaenoriaid y Saint hwynt wedi hyny ; naddo, ddim un 
math o swyddog eu gadael, nac arwyddion o hyny ychwaith ! Ac am 
un o’r ddau aelod ag y cyfeiria fu yn cynnal cyfarfodydd, &c., ni fu 
efe erioed ond mewn un neu ddau o fw*yaf o gyfarfodydd eghvysig y 
Saint ; a dybenion drwg ac anonest oedd ganddo yn dyfod y pryd 
hyny, sef i geisio acldysur i gamgyhnddo ger gwydd y byd. Yr oedd 
efe Wedi cael ei ysgymuno rai misoedd cyn y darlitho a fu yn Caer- 
salem. A gwelir tueddiad enllibaidd y gwr cyfeiriedig . yn yr hyn a 
ganlyna : — Cynnelid cyngor dirgelaidd yn Dowlais gan brif flaenoriaid 
yr erlidwyr er dyfeisio cynlluniau i erlid v Saint diniwed ; yn nihlith 
ereill yr oedd rhai a ysgymynasid oddiwrth y Saint, oherwydd buch- 
eddau anghristionogol, yn aelodau o’r cynghor. a’r gwr cyfeiriedig yn 
neillduol, pan y bu yr ymddyddan canlvnol. — Fel y dywedai pob un 
ei ystori erchyil a chelwyddog yn ei dro ; er dethol y rhai goreu iV 
hadrodd yn eu cyrddau cyhoeddus, dywedodd yr Iscariot hwn ei fod 
ef wedi gweled ci yn nghwrdd y Saint, wedi ei wisgo mewn gwyn, a’i 
addurno yn hardd iawn, a bod y Saint yn dweyd mai angel oedd, &c. 
Ond yr oedd hyn rhy erchyll gan un arall oedd ar ei bwys, a’r hwn a 
fuasai gyda y Saint yn hir, i’w oddef ; ac efe a’i cvhuddodd i’w wyneb 
raai celwydd hollol ddisail oedd hyny. “ Taw, taw,” ebe yntau, “ pa 
waeth beth, rhaid dweyd celwydd arnynt, onide ni Iwyddwn, ac ni 
fvdd genyf ddim i’w ddw^eyd, onid rhaid Mr. Llywydd ?” “ O rhaid 

siwr,” ebe y llywydd, “ nid yw ods beth yn y byd, am y dirmyga y 
Seintiau 1” Ie, dyma y tystion a goelir gan y rhai sydd o’r un chwaetli, 
er yn groes i dystioiaeth ugeiniau o bobl eirwirach, pa rai sydd gyda 
y Saint. Paham coelio camgyhuddwyr yn awr mwy nac y credir y 
gwrthgilwyr oddiwrth enwadau ereill ? 



PROTHWVD Y JUBrLF. 


irs 


Gwarth golou oedd gwrthgilio, — ond os Sant,. 

Nid oes neb a’i beio ; 

Pawb rydd fryd i’w ergyd o> 

Y gelyn gaitf ei goelio. 

Amy gwrthgiliwr arall y eyfeiria e> fod yn “ ffaenor,’ r ac yn llefaru 
a thafodau, &c., ar hyd yr heolydd. Gwir i u.n aelod ieuanc a gwah 
iawn gael ei hudo gan yr erlidwyr drwg i dafln ei “ eiuau o tiaen y 
moch,” ac i adrodd pethau mor santaidd, a llefaru a “■ thafodau dy- 
eithr” o flaen y e\vn, a’r eanlyniad a fu fel y dywedodd Iesu Grist yn 
gywir, “ iddynt droi a’u llarpio hwynt.’’ Pa dystiolaeth gadarnach na 
hyn sy’n bosibl gael fod y Saint yn mwytihau y doniau ysbrydol ag a 
fwynheid yn eghvys Crist gynt, a pha rai a addawa y Testament New- 
ydd i’r eglwys, tra y bo yn eghvys i Grist ? Wele addeliad ein gelvn- 
jon proffesedig o hyny, ac enghreifftiuu o honynt ar gyh-oedd !.! Wei,, 
gobeithiwn bod hjma yn ddigon i’w diesgusodi os parhant i’w gwrthod 
ynte. Heblaw hyny, y mae y dyn cyfeiriedig wedi dyfod i weled ei. 
beehodau, ac i edifarhau yn ddwys ohenvydd iddo gymmeryd ei bers- 
wadio i wneyd y fath gamddefnvdd o bethau santaidd. Ac oddiar 
dystiolaethau credadwy hvsbvswn ei fod ef yn deisvf yn daer am. 
beidio cael ei ysgymuno o’r eglwys. Ac felly, y mae buddugoliaelh 
boneddig Mr. Davies, at: ereill, yn anwireddus bob gair, ie, fel nad oes. 
hyd yn nod un aelod, llawer llai “ dau flaenoF ac ereill,” wedi gadael 
y Saint etto. Ond, y gwir yw, yn He boil y Saint “ yn felldith ac yn 
rhey fel v dywed Davies, a bod rhai yn eu gadael yn Dowlais, nid 
oes gymmaint ag un wedi eu gadael er pan ddeehreuodd yr erlidi- 
gaeth olaf lion ! Ac yn mhellach etto, dealled y hyd fod llwyddiant 
a chynydd mwy yn mhlith y Saint , hyd y nod yn Dowlais, er hyny ncl 
ckynt / Tu lie bod ein cyrddau wedi myncd Yr dim wedy’n fel y dy- 
wedir, tystia y cannoedd a ddeuant i wrando fod ein Neuadd yno yn 
llawnach o wrandawwyr boneddigaidd nae y bu erioed, ac mor bell 
o fod wedi cael yr home stroke , ac yn darfod, y mae rhai, mwy neui 
lai, wedi cael eu bedyddio genym yn Dowlnis bob wythnos er y cyth- 
rwfl cyfeiriedig; a’r nob a amheua, caitf weled ar lyfrau ein b eglwys- 
nad oes gymmaint ag un wythnos wedi passia er hyny hyd yn awr a’r 
nad oes rhai o’r newydd wedi cael eu derbyn yn aelodau eghvysig 
gyda v Saint yno; ac amser a brawf fod y cwbl, ie, y gwaethaf a alia 
ein gelynion wneyd a dweyd, er lies a Uedaeniad ein crefydcl, lUiosog- 
iad ei deiliaid, ac er radariihau y Saint mewn mwy o undeb achariad. 
Diolchwri i’r hwn a bia y gwaith dvvyfol, ac nid i’n herlidwyr, ac er- 
fyniwn nerth ganddo i barliau ynddo yn amyneddgar a dhvyd hyd 
ddydd dyfodiad ein Harglwydd. 

Frodyr anwyl, a chwiorydd, 

Dyma grefydd Iesu Grist, 

Wedi ei danfon i dylodion, 

Pwy a ddichor. fod yu drist? 

Dynia’r ysbrvd a addawvd, 

Dyma wynfyd mawr ei werth, 

Maey doniau dan eu henwau, 

Gy.da ninnan yn ei nerth,. 



174 


PR0PHWYD Y JUBILT. 


DESGRIFIAD 0 CALIFORNIA. 

Dypynwyd vr hyn a ganlyna o lythyr o’r wlad uchod, a’r hwn a gy- 
boeddwyd yn y “iVew Xork Herald c” — 

0 bartlied i California (ebe un hanesydd), ercymmaint a ganmol- 
wyd arni, ni ddesgrifiwyd yr hanner o’i manteision, ei hinsavvdd, a’i 
tfTnvythlondeb— gwlad yw a ddarparodd rhagluniaeth yn Eden i blant 
frhyddid. Etto, y mae yma angheti llawer o bethau er rheoleiddio y 
barndwys hon yn drigfan dderhvydd i ddyn ; gwir fod yma enw o lyw- 
odraeth eisoes, ae emv yn unig. Nid yw yr Hispaeniad penaf yn y 
wind y n deall h?th yw rhydd bleidlais, ac y mae etholiad i swyddau 
<lrwy lais y mwyrif yn anadriabyddus yma. Mae y eadfridog Kearny 
yn prysur reoleiddio yr annhrefn blaenorol o barthed i’r Uywodraeth ; 
ac aehosa ei dinendeb tadol hyd yn byn i’r trigolion edrych ato am 
nodded a chyliawnder. Dan ei weinyddiud creir undeb a brawdgar- 
vch rhwng yr yrafudwyr a’r lien drigolion i jaddau. Y.mgyfeillaohant 
a'u gilydd inewn gwledcloedd, gyda banerau yr America yn chwitio 
tiwch eu penau yn fuddugoliaethus; a plic gelwid byduinoedd yr Unol 
Daleithiau yn ol yn awr, atnddifiynai y trigolion eu hunain werin- 
Sywodraeth annibynol ar Mexico. 

“ 0 barthed i ansawdd daear California, pridd du a lFnvythlon yw 
yn gv filed in ain oddeutu pedair troedfedd o’r wyneb, a chynnyrcha 
yn doreithiog hob rhywogaeth o yd a llvsiau a dyfant o’r ddaear yn 
un man. Nid oes un wlml i’wchystadlu a hon am dyfu tobacco , hemp , 
Jfay\ ac am ffrwvth y winwydden, rhagora ddigon ar bob gwlad a*r a 
velais i. Gwelais vnia amryw winllanoedd gan yr Hispaeniaid, ondy 
inuent yn rhy ddiog. i’w trim Meddyliaf nad aifF nemawr llynyddau 
lteibio a'r na fydd yr holl fyd yn cyrchu eu gwinoedd o California. 

“ Ain ei hiuidasrwydd i fagii anifeiliaid, anhnwdd bod ei gwell; tyfa 
pnrfa faethlon, a cheirch gvvyllt, yn doreithiog yn mhob rhan o honi ; 
hyd yn nod vn awr gorchndriir y bryniau a’r dolydd a phorfa las ddwy 
droedfedd o uchder, lie y gwelir ar un olwg filoedd o wartheg yn ei 
v aticus bori, ac yn parhau i wneyd hyny o tlwyddyn bwy gilydd, oble- 
gul parlia y ddaear hon vn wvrddlas bob tymhor, ac wedi bod felly er 
deohreu amser. Ymflrostiwch chwi yn y taleithiau o’eh rhywogaethau 
o wartheg, megys y Durliam, y Devonshire, & c., ond devveh yma, a 
^heweh weled dwy neu tlair mil o eidionau yn pesgi ar hyd y dolydd 
hvt>, ae yna addefwch fod y wlad hon yn well i fagu anifeiliaid nag un 
wlad dan haul. Ae er nad oes yma neb yn gofalu dim am danynt fel 

dd yna, etto tyfant yma y mwvaf a’r tewaf yn y byd. Mae pob llyn 
nc.afon yn fyw o bob rhywogaeth o bysgod, yn enwedigy Salmon. Y 
mae ar hyd y mynyddoedd a’r coedydd liy n liaws dirif o Eli - , Deer , a 
phoh rhywogaeth o ymlusgiaid ; ac eheda y gwyddau ae amryw fathau 
ohwyaid yn gyminyiati drwy’r awvr. Mae elefydau yn anadnabyddus 
yma, a pharlut einioes hyd nes y bvddo yn faich. Mae y mynyddoedd 
yn gyfoethog o Ivvn gwerthfawr; ae y mae mvvn haiarn a chopr i’vv 
weletl ar hyd y wvneb arochrau y mynyddoedd; mewn gair, tyfa yma 
ddigonedd o bob peth ond torthau o fara ; ae y mae yr Hispaeniaid 
dioglyd hyn yn rhy ddiog i lafurio am danynt. Pris y blawd yma yn 
-awr yw 20 o ddollars (dros bedair punt) y baril, ac yn brin iawu am 



FROPHWY’D Y JtgBIM. 


1/5 


*hyny. RcefTteef. yw eu harwyddair ; argig yn unig braidd y maent 
vn.hyw; cydweithiant, cyd-drigartt, a chyd-onveddant a’u hanifeiliaid, 
^a’r rjtvfeddod penaf yw, na byddai carnau, ryrir, a blew, yutylid ar 
bob Indiad ac Hispaeniad 'svdd yn y wlad lion ! . 

“Anfonwch yma amaethwyr yn lie inilwyr ; a dywedwch' wrthvnt 
fod Eden hardd a helaethPw chael, os deuant i’r fail lie mae. Pe 
‘deuni trigobon rhai par than o’r taleithiau yma, diau yr achosai ycyf- 
newi'diad iV-penfiwyd ddawnsio, i’r claf iachau, aci’r tcneii dewhau aF 
frostier y wlad bon. Am pbisygwyr a cliyfreithwyr eieh gwlad cliwi, 
gwell iddyrrt aros yna, canys nidoes yma anghen am y uaill fwy na'r 
Hull. Ond gall amaethwyr, marsiandwyr, argraffwvr. cryddion, tael- 
wriaid, a k phohcetiyddydwyr gou«st a gweithgnr ymgyfoethogi yma yn 
tfuati. Mae yma -anghen muwr'ain bob math o weitliwyr, a dylent 
‘dtlwyn eu harfau gweithiol gyda hwynt, oblegid nid oes yma grefftwyr 
yn gwneyd pethau folly. Tiriodd yma (yu nyffryn Sacramento) yn 
d liweddar 390 o bedrolfeni odalaetli Missouri, ond rliwyddach a nnvy 
cysurus yw dyfod ar hyd y mor, heblaw ygcllir felly ddvvyn y petbaua 
ddewisir gyda chwi. 

'* Yn v dyffryn lnvn, scf Sacramento, y mae y sefydliad lliosocaf o 
Ameri-camaid o un parth o California, ac v mae y dyffryn- helaetli a 
bras hwn yn cael ei lanw a phohl yn gyllyin. Dystawrwydd a’i gor- 
doodd am ganrifoedd mvnedol, oddieithr rauiadau mwynaidd yr am- 
rvwiol deulu plyfog, pa rai a leisient drwy ei rhoedwigoedd yn gym- 
iwysgedig a bretiadau bwvsttilod, ynghyd a «vu rhwyfau a ebaniadau 
trigolion cochion y goedwig pan rwyfcnt eu canoes llwythog o furs i 
lawr ei hafonydd srrisialaidd. Yn ddiweddar y tiri >dd y pioneer cy ntaf 
yma, a’i fwyall a’i ddryll ar ei ysgwvdd, ues y chwitiodd baneri etn 
gwlad yn yr awyrgylch ; ac eisoe* y mae yr aniahveh yn blodeuo fel y 
rhosyu. Clywir Ueisiau yr arddwr lion vn enwibanu ar ol ei aradr — 
caniadau y llaethwraig vn mhlith brefiadau ei deadell, ac'arwyddion 
niasnacliol y morthwl, y. llif, a’r fwyall, yn adleisio yn muriau aneddau 
o dawel ddyfroedd culfor San Francisco hyd galch-greigiau talpiog.y 
mynyddoedd gwyniou ; achyn hir bydd dvffrynoedd gwych ac anwyl- 
aidd v wlad bon yn gartrelle dedwydd i filoedd ycliwaneg o feibion a 
merclied rhyddid, pa rai, mown hawddfyd a llawnder a ymgysgodant 
yn baradwysaidd dan ganghenau Pren Rhyddid . Er fod cymmaint o 
farsiandio yn Monterey yn bresenuol ag svdd yn San Francisco, etto 
oheraydd ymarllwysiad cynnifer o’r afonydd mordwyol i’r culfor 
hwnw, yr olaf fydd prif borthladd masnachol y wlad hon debvgaf. 
Ond y rnaey dyddiau yn dyfod yn ddiau pan y gyrir cledriiyrdd trwy’r 
mynyddoedd. y dyrehefir yr iseldir, ac v gwclir anghen y cerbydau 
tanllyd, pa rai a redant gyda chytiymdra yr awel o Vancouver hyd 
Panama, a plian ddiolcha trigolion yr anialwch i Dduw y rhyddid eu 
bod hwythau yn rliydd.” 

Wrth yr hwn a vstvria y desgrifiad uchod yn rhy liwiog, neu yn rhy 
dda i fod yn wirionedd llythyrenol, dywedwn inai cyfieithad llythyr- 
enol vw o eiriau llygad-dyst. Dyna’r cwbl; a phe gwir ei banner, 
pwy na ewyllysiai fwyniant o ran o honi ! Da genvm glywed fod y 
f;ith baradwys o tiaen, ac eisoes dan draed rhai o'n brod\r alltudiedig 
ni, ac er nad un o honynt hwy yw y tyst hwn, gobeithiwu y gallwn 



176 


FROTH WYD Y JUBILT. 


ddweyd, wedi cly wed ei hanes ganddynt hwy, fel brenines Seba, an® 
beth arall, sef “na fynegwyd i ni etto yr hanner” o’i daioni. 


ANERCHIAD AT Y* SAINT. 

Anwyl Fr&dyr a Chwiorydd , — Teimlwn awydd a dyled arnom i gyf- 
lwynoi chwi, drwy gyfrwng y Prophwyd, ynenwedig i’r rhai sydd ar 
wasgar drwy’r wlad, ac o dan anfanteision rnagorereill, gynghorion a 
4'hyfarwyddiadau dyddorol, a gobeithiwn y byddant yn dderbyniol, a 
gwcddiwn ar iddynt fod mor llesiol i chwithau ag y dymmrir. 

Braint annhraethol yw cael aelodaeth, llawer mwy swydd, yn eglwys- 
Dduw. Braint yw a ddyry bawl i’r boll freintiau daionns a dwyfol’ 
ereill a addawodd Duw, a pha rai ni cheir niewn un man arall. Ond 
y mae yn ofynol ein bod nid yn nnig o fewn y cylch eglwysig raewa 
cnw, ond yn vmddwyn y» gyferbyniol o galon i ddylcdswyddau y 
cylch liwnw, ac mown ysbryd gras agweddiaus y ceir mwynhau yr add- 
ewidion. Mae yn wir fod llawer o rwystrau ar y ffordd, a’r temtas- 
ivnau yn gryfion a lliosog; ac nid rhyfedd hyn ychwaith pan ystyrionu 
fod genym. yr “hen ddyn ” i’w groeshoelio, ynghyd a’i wyni&n a’i 
chwantau, a bod y gelyn yn colli ei feddiant o lionom. Oes, y mae 
ganddo lawer a ffyrdd i geisio ein tynuvn ol, y naill at ryw hen bech- 
odau inelys, neu y Hall at boblogrwydd neu gyfoeth liydol; ond y 
flbrdd gyfrwysaf a mwynf niweidiol i’r gwir gristion yw dylanwad yr 
ysbrydion rhagrithiol, v rhai a yiiirithiant yn rhith angel y goleuni. 
Gwyliwch rhag y rhai hyny sy’n dyfod 1 atoch yn ngwisgoedd defaid,- 
gyda rhith o ostyngeiddrwydd, gan ddywedyd chwyddedig eirian gor- 
wagedd, gan dostixrio yn fawr, a braidd lefain, “ oherwydd i chwi gael! 
eich hudo i’r f.ith gyfeiliornad,” fel y gal want hwy yr hyn' ni wyddant 
ddim am dano. Nid anfynych v cynnygiant weddio drosoch, a dy- 
wedyd chwedlau a thystixdacthau gwelv anirau, er eflfeithio ar eich 
teimladau, a chodi hiraeth arnoeh, nid arvr wirionedd cynnnamt ag ant 
yr hen gyfeillach felys, a’r hen don Phariseaidd. Gwyliwch rhag- 
ddynt, meddwn etto ; y mae y ffaith o’r aiighvsur a’r melancholy a 
ddyga eu chwedlau i’ch calon, yn profi nad ydynt yn. feddiannol ar‘ 
Ysbryd Duw, cauys y mae liwnw yn dwyn llawenydd yn yr Ysliryd 
Gian, ac yn magu serch a chariad at bob gwirionedd, ac nid at hen 
draddodiadau dynol. “Na choeli^ch bob ysbryd, ond profwch yr 
ysbrydion ai o Dduw y maent.” 

Ffordd arall boblogaidd iawn sydd. gan y gelyn i’ch. rhwystro yn 
mlaen gyda’r gwaith dwyfol yw, anfon ei weision o’r nail! gwr i’r cwr 
arall i’r wlad fel ser gwibiog, a’u cod yn llawn o amrywiaethau o ys- 
tori'au cableddus; ac weithiau. sicrha y nailLddarfed i hwn a hwn eu 
cyihnvni yn y naill fan, a’i fod ef vno, a sicrha y Hall iddynt gyinervd 
lie gan un arall, ac mewn man arall hollo], a gwiria yntau y cvfan !' 
Ac yn ami y clywir hyn o’r pulpudau ! Wrth v Saint sydd ar wasgnr 
dywedwn etto, “ Na choeliwch bob ysbryd,” ac yn enwedig coeliwch 
mai gaubroffwydi yw y rhai hyny sydd yn hloeddio fod y Saint yn 
darfod yma, a mvned i’r dim draw.. Euhewyllys hwy yw hyny, ond 
si tldaw i ben yn dragywydd,. 



PROPHWTD Y JUBILT. 


177 


Tfiehell arall ag sydd gan y gelyn ar ol methu yn mhob dull arall, 
yw ceisio gwneyd rhwygiad rhwng v praidd a’u bugeiliaid. Gwvr yn 
dda fod nerth y Saint yn deilliaw o Dduw drwy ei Ysbryd Gian. 
Gwyr mai “Gwneler pob peth yn weddaidd ac mewn trefn,” yw ar- 
wycldair hwnw, ac o ganlyniad fod cynnydd y Saint yn dibynu ar 
wrando Ilais eu hathrawon, a chadw undeb yr Ysbryd yn nghwlwm 
tangnefedd, megys y dibyna cynnydd pob aelod yn y cortf’ dynol nr 
yr ymborth a guitf trwy y pen; ac os gall y gelyn, drwy draethu 
chwedlau celwyddog arnynt, trwy anmhrisio neu fradvchu ymddiried 
yr aelodau yn eu bugail, dysgwvlia ysglyfaeth fawr. Deallwn fod llu 
o offerynau gan y gelyn allan yn awr drwy Gymru ar y fusnes hon. 
Dywedant eu bod yn adnabyddus iawn a “Capt. Jones,” ac ereill, eu 
bod wedi bod yn dadleu fel ar fel ag ef, a'i goncro bid siwr, a’i wneyd 
yn fud. Dywedant lawer o bethau a ddvwedwyd wrthynt, meddant 
hwy, ac o chwedlau heb un gair o wir ynddynt. Ac er mor anhvgoel 
yr ymddengys hyn, mae yn ddigon gwir ddarfod i ni gydgerdded a rhai 
a broffesent fyned ar hyd y wlad i bregethu yr efengyl, ac a broffesent 
adnahyddiaeth herflaitli o honom, a cliael allan o’u calon y fath gym- 
mysgfa o gelwyddau nad gweddus eu liadrodd ! Ac ar yr un pryd, 
pan wnaethom ein hunain yn adnabyddus, taenent ein henw oddiar- 
nom yn ein hwyneb. Rhai o’r cyfryw dylwyth yw y rhai sydd yn 
clebran cymmaint am danom ni yn y Llwyni, Pontyberem, Llanelli, 
hyd Sir Fynwy, ac mewn rnanau drwy’r Gogledd hefvd. Na qhoelier 
hwynt; nid oes air o wirionedd yn eu sotliach na’u ffug-ddadleuon, 
Nid ydym yn deall i ni gyfnewid dau air erioed a’r cyfryw bersonau, 
ac nid ydym yn meddwl ddarfod i’n hamruntau erioed agor ar un o 
honynt, na gwybod am eu bodoldeb, hyd nes y daeth eu chwedlau 
ymffrostgar, a’u henwau yn ol i ni. Cymnieriad pwy sydd ddiogel dan 
anadl y fath enllibwyr a hyn ? A phwy o’u hudoledigion hwy a’r nad 
ystyriant eu bod yn gwasanaethu Duw wrth ein lladd ninnau, fel y 
gwnaeth brodyr y rhai hyn a’n brodyr duwiol ninnau yn yr America 
yn ddiweddar ? 0 ddynion, os na wyddoch ddirn am werth enw da, 

ystvriweh eich cyfrifoldeb yn y dydd a ddaw ! 

Wrth y Saint dywedwn, Os nad ydym yn honi perffeitlirwydd, etto 
cyd-dystia Ysbryd y gwirionedd a’ch ysbryd clnvi, trwy ei ddoniau a’i 
amrywiol fenditliion melys, pwy sydd yn eich pojfhi a didwyll laeth y 
gair. Profa eich cynnydd mewn pob gweithrecroedd da, a chysuron 
ysbrydol, ynghyd a’r gobeithion a feddwch, mai “dynion drw’g o 
drysor drwg y galon a ddygant allan bethau drwg” yn erbyn eu 
gwell. Er ein galar addefwn fod y goreu yn Ilithro weithiau, i’e, hyd 
yn nod y rhai a ddylent fod yn esiamplau i’w praidd, etto meddwn, 
nid y dynion drwg hyny ag y cyfeiriwyd, na’r cyffelyb, yw yr offerynau 
yn llaw Duw i adgyweirio y cyfryw rai, acnid dyna’rffordd i chwithau 
ddeall hyny, ond eich rhagorfraint chwi yw cael adnahyddiaeth o 
Dduw drwy ei Ysbryd yn ol ei drefn, ac yna ymlynwch wrth y drefn 
hono, ac nid wrth bersonau ddim pellach nag oherwydd eu bod yn 
perthynu i’r drefn hono. Anghenrhaid yw cael profiad o’ch flydd 
chwi ar y pen liwn, fel yn mhob peth arall, cyn y perffeithir chwi 
mewn ffydd. Ond pan yn nghanol y demtasiwn, “ yn eich ainvnedd 
meddiennwch eich eneidiau.” Y mae genych Dad i ofalu drosoch y 



178 


PTU)rH.W Y»> Y JU3ILr.. 


pryd liyny. GwydcFoch y ffordd ato> ac y mae ferawdlysoedd yn: ei dy 
eflle y caiff pob un gyfiawnder. O am amynedd liyd liyny ynte; 
Ltyddwch bwyllog aeaddfwyn, gan weddio bobaraser, ymenwedig yn* 
y dirgel, a pliob rhyw weddi a deisyfiad, ar i Dduw eich Tad eich cadw 
o grafangau ysbrydion cyfeiliornus, eich cysuro a’ch perffeithio yn. 
inliob gweithrtfdoedd: do, gan gofio y gair sydd yn dywedyd, “Na dd>- 
idwch rai anwyl (ond dyoddefwch gam yu liytracb) ; myfi bia. dial, myfi. 
a dalaf, medd yr Arglwydd.” 

NEWYBDION ODDIAVRTE X SAINT SYD D YN YR 
ANIALWCH. 

Hysbysa Capt. Drake a Mr: Campbell drwy y St. Louis Republican 
am Awst 24, ddarfod iddynt hwy pan ar eu taith o California tua St. 
Louis, gyfarfod a lluoedd o fudolion yn myned tua’r gorllewin. Cvf- 
arfuasant a’r gwersyll blaenafo’r Saint y tuhwnt' i’r mynyddoedd^ 
oreiglyd yn cyflymu yn mlaent tua’r Great Salt Lake i chwilio am y 
fan goreu i auafu. Wedi hyny eyfarfuasant a’r ail wersyll, yn cytv 
liwvs o bump i ehwe chant o bedrolfeiii. Yr oeddynt yn myned vir 
mlaen yn llwyddiannus iawn, ac yu heddychol a’u gilydd. Ychydig 
ddyddiau cyn i’u haneswyr gyfarfod a h.wynt yr oedd y Saint wedi bod 
yn cydhela aeyn cydwledda yes gariadus iawn gyda chenedl y. Pawnee' 
Indians. Daetb y tcithwyr heibio i’r fan lie y cynnaliwyd y wledd 
gyfeiriedig; ond ystyrient hwy eu hunain yn bur ffortunus oherwydd 
na chyfarfuasant a’r Indiaid serrli liyny. Profa hyn lawer o blaid y 
Saint, nid yn unig bod “ cenfigen Ephraim yn ymadael” yn gyflym, 
yn ol y prophwydoliaethau, ond profa ymddygiad y barbariaid hyn eu-. 
bod yu hoffi. cyfiawnder, ac yn talu daioni yn ol iT Sarnt an* eu cyf- 
iawnder tuag atynt hwy. Yn mhellacli, dywed ein haneswyr, “fod y 
Mornioniaid yn meddu digonedd o foch, ieir, gwyddau, a gwartheg 
tewion, gyda hwy, ynghyd a llawnder o luniaeth i ljarhau am flwyddyn 
a hanner !” Mor groes yw hyn i’r ystotiau a gyhoeddid ac a ehedent 
ar adenydd yr awelon yn ddiweddar, ac a ystyrid yi* felys yn ngeneu 
rhai a adwaenom, sef “fod y Mormoniaid yu b'vyta eu gilydd yn vr 
aniahvch, ac y ceffiu diwedd amynt cyn hir, &c.” Ond diolchwn fti 
Duw grasol, sef cynnaliwr ac arw.einydd y Saint, ac nid i’r Cristionog- 
iou (mewn enw) a’u halltudiasant, nacychwaith i’w hrodyr, unehwaeth 
a hwynt ag sydd yn gorfoleddu yn eu creulonderau, ac yn eu hefelychu 
liyd yn nod yn Nghymru, hyd a allunt. Mae hyn fel yr boll gyhudd- 
ladau ereill braidd yn erbyn y Saint, a cheir mwy o wirionedd yn- 
ddynt os cyitierir hwynt yn hollol go chwitli i’r hyn eu traethir.. 

Gan Seintiau y Dyddiau Diweddaf 
Mae’r grefydd ddwyfolaf yn awr,. 

A’r hon sydd i gael ei chyhoeddi 
Nes llenwi hoi l wyneb y llawr. 

Ond pan fyddant hwy yn ymadael, 

Fe welir fath ryfel a haint ! 

Pe gwyddai’r cenedloedd eu hawddfyd,. 
f Ni sonient am symud y Saint 1 


PKOPHWYr? r Jtrtn lf.. 


179 ? 


CYMMANFA MYNWY.. 

CYNNALFWYD y Symmanfa hon dydd Sul-Hydref 3ydd, ynttcuadd vr Hector, Nant- 
Jf 1 "; n Vr T oedd y n f 1 lwdd ?- n opl ’ lwn ° wntndiiuwyr erl.yj* deg o'r pinch. Detholwvd 
Capt. D. Jones yn llywvdd, yr hwn, wedi dechrea drwy ganu a gweddio, a anerchniid 
tty?* y“ wresoy am yr anghenrheidrwydd o p»el crelydd a ddygai iddvnt adi.uhvdd- 
Lhnn ° D f UW ,» a » lu 'J' hh:wl °.> addewidiimj a tbu.ghosodd y gwa’naniacth svdd rhwnjr 
h6no a phenboethm afchrawiaethau dynol, neu grefydd y mvniuwv a’r v,, 

umg. Llawenhaai yn fawr wrth weled y fath gynnullddf/liosog a pharchu* o’i Ld- 
genedl, gan mvvyaf os mid oil, yn feddiannol ar y fath grcfyd.l odidog, yr hon sydd vn 
hunan.brofiedydd ac y» alia Duw i w raeddiannydd. J>vwedai mai nid rlvbcny 
Gymmanfa hon oedd cyfnewid I na gwella y grefydd, end ymdrechu dyfod i adnabvdd- 
laeth gywirach t^hom, a. thrcfni* y mesiirau goreu er ei Uedaenu vn mhlith ein'cyd- 
ddymon ac hefyd i bertfeitluo umleb a chftriad yn mldith y Saint*. Ar ol hjny cl L 
ddrvchmbdd y g«ahanol lywyddton wytb « g.mghcnau y gvnadledd, a dysgrifient ea 
sefylllaoedd braidd yn ddietlhriad mewn undcb, ac yn cjmnyddu yn v mwvnhad o- 
ddoniau a llawenydcf yr Ysbryd Gian. .Danghosc.it fod gwell argbelibn o .rynnydd 
a gobeithion o hosogiad, a bod y Saint yn twv arwresos? a*r FtnpfTTitnl rl ....... >. jT.i' 


■ 'Vr • -* U Cl .> uynimnnia naenoroi 24. Wifer yr holl aelnd 

au jw 209. Mae niter faivr wedi 71ua3ru.11.) i barthnu ereill o Gvmru, ac vn hau vrhid 
da gyda chynnydd. " • u,tu 

Am ddau o’r gloch, dechreuwyd y cwrdd i’r Saim yn unig r er hvnv.vr oedd amrvw 

0 n oyfe.ll.on o’r bydyno trwy gamatad. Wedi cyfranogi a’r ordin*had o awn™ ' Tr 
Arglwydd dangoaodd y llywydd ei godidognvydd al defnyddioldeb, &c, yn S^eson 
aeg a rhoddoddamryw gynghorion mclys a llesiol yn Gymracg hefyd, nes v meddv lid 
fodj’ob mvnwes yn Horn, a phob calortyn ymserehu fwy-fn-y yn y grefvdd ogoneddu, 
yr hon a ddug iddynt y fath fwyniunt a gobeithion, Wedi hyny derbvnimd un i»i 
eglwys, a bendithnvyd pedwar o blant. Dewiswyd yr henuriad W. Phiili DS 1 >erf y ivr 
ifod yn llywydd y gynn.idledd hon yimnfrydol, oberwydd fod y llywydd blaenorol 
yr henuriad J. Morns, yn llafuno yn llwyddiunnua yn Sir Benfro, a’r h/n y cvdunwvd 
yn unfrydol. Cyduowyd hefyd fod pob canghcn i ddewis eu dospartbwr o’r Pno 

1 ^ lu , ,d - d .° ef ,^ n fiso1 an J H. vnnifera ff afvddai o aelodau — bod yr boll 
ddosbarthwyr l dalu i lyu ydd y gynnadledd, a bod yr ennill oridiwrthynt iddo If atvl 
gynaliaeth : a thaer erlynir ar holl ewyllyswyr day gwaith dwyfol hwn i wneyd yr fen 

oil a allant er lledaenu y PROPHWYn, a thalu am dano. ' y 

Cydunwyd hefyd i wneyd yr hyn oil a allwn er cynnorthwyo a diwallu anghenrheid 
iau y Saint Americanaidd svdd yn yr amahvch, ac i anfon yr arian a gesghr o hvn i 
dd.wedd y flwyddyn hon gyda’r cenadau fydc I yn dychwelyd i’r Ameriw y pr yd hvnv 
Terfynodd y cyfarfod me ys a llesiol hwn am bump o’r gloch drwy weddi a dianu ^ ^ 

Am hanner awr wedi chwcch, dechreuodd yr oedfa hwvrol. Prep-ethnHrl i. 
ad Eliezer Edwards D. Jones Penycae, a Thomas OO^M-uST n IrtEjSS 
lur ar wahanol egwyddonon, a dilynwyd hwynt gan y Uywvdd, yr hwn a 
ma.y ddaearyw nefoedd ddedwyddaf a thynghedfen dragwVddolV holl ra^ duwioU’ r 
hil -ddynoi nuu yma y bydd yr “ orphwyfa sydd etto yn ol i bob] F^duw .” Profodd 
mai dvnia oedd dyagwylud y ],atnarchiaid a’r prophwydi, ynghyd a’r holl Saint 
mai y chorus o anthemau mwyneiddiaf yr angylioi! oedd, “acni a devSnaswn 
DDAEAR, Dat. 6, 10. Dangosodd hefyd yr anghenrheidrwyddf oedd ^ain anfoniad 
dwyfol i sefydlu teyrnas nefoedd ar y ddaear, ac i ddwyn dynion yn ddeiliaid o hini 
yn ddarpanadoi i’r adfenad mawr a dyfo.liad y brenin i’w devrnfe... Profodd v de 
chreuai y gwaith hwn, ncu y scfydhd y deyrnas hon yn fechan fel v “ eareg a d(Lvd 
o’r mynvdd,” ac y cynnydda yn raddol nes llanw y ddaear a gwyboda^th o Bdu w fel 
y toa y dyfroedd y m6r j ac y byddai y ddaear oil y pryd hyny wedi dyfod yn nefoedd 

1 r Saintadgyfodedig a chyfnesvuhcdig. Wedi hyny tystiolaethodd y UyVvdtf fod y nef 
Tm h AAu 1S °u S - W ^^ echr , eU \ r 1 ddaear— -yn mha le, ac vn mha fodd, a thaer wa 
hoddodd bawh i ufyddhau .’w chyfreithiau rf frys, fel y caffont fwynian o honi Ni 

iV^ a n Wn ^ d c - vda ' vn der a’r areithiau a draddodwyd yn v cyfarfod hwn, ond hawdd 
oedd deall oddiwrth wrandawiad boneddigaidd ac astud, ynghyd & gwynebau lion y 
rivrfa oil, bod eucalonau yn llawenhau yn y gobaith ofwyniant o’r adlewidion go K( "n* 
eddus hyn. Bywedaf, llwyddiant lddi nes llanw ein gwlad, a choroni ein cvdfenedl 
a’r byd, a’lllawenydd. Amen. .David Jones, YsgriLnydd / 

Mae y deyrnas wedi dod, yn ei hadeg, 

Heb iin diwedd arni i fod, bytb vcbwaneg; 

Hon a dorwyd megys maen, draw o’r mynvdd 
Ac a dreigla yn ei blaen, dros y gwledydd. ' 



ISO 


rUOPBVYD Y' JTJBTLT. 


H YSB YSIADA U. 


AT EIN DOSBARTHWYR. 

i 

1 Gas nad oes ond un rliifyn aroll e’x Prqphwyd i ddyfod allan eleni, 
^taer ddymmnr ar bob dosparthwr ymbarocoi i settlo eu cyfrifon am y 
-flwyddyn am y llyfrau ereill yn gystal a’r Prophwyd erbyn y Gym» 
mhnfa. 

D. S. Byddai yn dda geuyra brynu ein llyfrau ein hunain, sef y rhai 
•canlynol, yn ol, a tlialu eu cyttawn bris am danynt, os hyddaut vnlan, 
sef vr Hen Grefydd Newydd , yr Atebydd, y Glorian, yr Anerchiad , y 
Prophwyd rhif. 1, 7, S. Pwy bynag sydd yn eu meddu, anfoned hvvynt 
yma, a cliaiff yr arian, neu 3yfrau ereill, ye eu lie. Nid pob awdwr a 
wna hyn, ac nid yw y gofyniad rhyfeddo>l o gyrmyddol hwn am ein 
dlyfrau yn profi adfeiKad ein crefydd ddim ! 

*** Mae genyin lyfrau Hymnau Cymreig wedi eu rhtvymo am 
* ehwecheiniog yr un. 

# 

CYMMANFA NESAF MORGANWG. 

Bwriedir cynnal y Gymmanfa uchod yn Neuadd y Cymreigyddion 
yn Merthyr, dydd Sul a Llun, Rhagfyr y 26ain a’r 27ain, sef y cyutaf 
ar ol dydd Nadolig. 

*** Dysgwylir dyeithriaid o’r America i’r Gymmanfa, a thaer er- 
fynir ar yr holl Saint i ymdrechu cyflawni yr adduned a wnaethom er 
cynnortliwyo y Saint sydd yn yr anialwch, erbyn yr amser hwnw. 

Dysgwyliwn y bydd i’r gwahanol lywyddion dnvy Gyniru ofalu am 
3iyn. 


CYNNWYSIAD. 


Adolygiad ar Ddarlith y Parch. D. 

Jones, Caerdydd , 165 

•Dyfyniad o lythyr J. Bowen, Llwyni. 169 

Bedydd 170 

Erlidigaeth Dowlais, a’r lies a 
wnaeth 1/1 


Desgrifiad o California 1/4 

Anerchiad at y Saint 1/6 

Newyddion oddiwrth y Saint sydd 

yn yr anialwch 178 

Cymmanfa Mynwy 179 

Hyshysiadau 180 


MERTH YR-TYDFI L : 

CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN D. JONES, AC AR WERTH 
HEFYD GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL. 


ARGRAFFWYD GAN JOHN JONES, RHYDVBONT. 




EROPHWYD Y JUBILI, 

NEU 

SEREN Y SAINT. 


Rh?f. 18.>] RHAGFYR. [Pris 2 g . 


“ LLEFARU A THAFODAU” Y TESTAMENT NEWYDD, 

A MORMONIAETH I 

-Mn. Gol.,-— Cafodd gofyniadau eu cyfeirio ataf fi yn Seven Medi, gan 
un Parchedig Annibynol o’r Gogledd, ac ysgrifenais atebiad iddynt* 
<gan fod yn sicr yn fy meddwl y cawswn yr un chwarae teg ag a gafodd 
y gofynwr ; ond er fy siomedigaeth, dywedwyd wrthyf ei fod yn rhy 
wael, nad oedd dim o’r “ cleverness” a ddangoswn ar brydiau ereill yn 
yr ysgrif hon, ac na fuasai y Parchedig crybwylledig yn gwneyd un 
.'eylw o honl. Yr unig beth a ddywedaf fi yw, i mi wneyd fy ngoreu. 
Yn awr, yr wyf yn gosod fy achos o’ch blaen chwi, ac yn erfyn y 
^chwarae t&g a nacawyd yn y fan lie y dylasid ei gaei. 

Yr eiddoth yn ostyngedig, , 

— J. D. 

Ifcopi o’r Ysgrif a ddanfonivgd at Olygydd SeRen Gomer, dan yr 
enw uchod] 

Mr. Gomer, — Pan ddanfonais atoch yfcgrif tua mis Chwefror di- 
weddaf, ar “ Lefaru a Thafodau,” yr hon a ymddangosodd yny Seren 
am Fehefin, ychydig oeddwn yn feddwl y buasai neb mor graffus ei 
olygon ag i weled mai amddiffyn Mormottiaeth oedd hyny ; canys nid 
oedd ond yn unig ymchwiliad i mewn i’r Testament Newydd er gwy- 
bod pa beth sydd i’w ddeall wrth “ lefaru a thafodau.” Ond cyn pen 
■deufis, dyma H. Tegai (gwel tud. 258) yn ysgrifenu fel y canlyna : — 

“ Gwelais yn Seren Mehefin, ysgrif o eiddo un J. D., ar * Lefaru a 
Thafodau Os yw J. D. am ddyfod yn mlaen i amddiffyn Mormon- 
4aeth, deued at wreiddyn y ddadl ar unwaith, trwy ateb, 1. A wnaeth 
Crist a’i apostolion wyrthiau cyhoeddus ? Os gwneuthant, 2. A 
ydyw y Mormoniaid yn gwneyd yr un modd ? Atebed J. D. fel y 
myno, ac yna bydd genyf air i ddywedyd wrtho.” 

Yn awr, dymunwn ar y darllenydd i gymmeryd y drafierth o ail- 
ddarllen yr ysgrif ar “ Lefaru a Thafodau,” rhag ei bod wedi myne<L 
yn angliof ganddo. Yr ydys yn ceisio profi yno nad yr hyn a feddylia 
H. Tegai a’r cyfaill o ifeorthyrhyd, y w y “ llefaru” dan sylw ; ond maf 
.rhodd ydoedd o eiddo Duw i’r eglwys, er ei hadeiladu, a’i bod ya 
-W [Cyf. II, 




182 


prophWyd r jufiii.r. 


cael ei chyfranu megvs ag yr oedd yr Ysbryd vn ewyllysio. Nid yV7 
H. Tegai vn arddangos fy mod wedi cyfeiliorm' yn hyny; eitlfr dy- 
weda, “ Os yw J, D. am ddyfod yn mlaen i arndditfyn Mormoniaeth (!) r . 
deued at wreiddyn y ddadl ar unwaith.” Beth yw hyna ? Ai Mor- 
moniaeth oedd y “ Ilefaru a thafodau” yn y dyddiau gynt ? Hyny 
oedd y pwnc a driniais i, cofier. Os mai Mormoniaeth oedd y lie- 

jfaru a thafodau*' gynt, ac os gellir dangos fod y “ Ilefaru” i barhau 

^ hyd yn awr, nid rhyfedd fod yn bodoli y fatlr sect a'r Mormoniaid'. 
Yn awr, nid tro ffol fuasai ymdrechu gosod Paul i brofi fod y “ Ilefaru” 
i barhau hyd y dyddiau hyn, ac efallai yn mhellach. Dywed efe— 
u Cariad byth ni chwymp ymaith : eithr pa un bynag ai prophwydol- 
iaethau, hwy a ballant ; ai tafodau, hwy a beidiant; ah gwybodaeth, 
hi a ddiflana. Canys o ran y gwyddom, ac o ran yr ydvm yn proph- 
wydo. Eithr pan ddelo yr hyn sydd berffaith , yna yr hyn sydd o ran 
a ddileir.” (1 Cor. 13, 8 — 10). Ai pethau o ran yw y Ilefaru a’r 
prophwydo ? Ie, medd pawb. Wei, a ydyw yr hyn sydd o ran i gael 
ei ddileu cyn y delo yr hyn sydd berffaith ? Nag yw. Pabryd y mae 
yr hyn sydd berffaith i ddyfod, ynte ? Ie, dyna y cwestiwn. Ac nid 
pan fyddwn ni yn “ gweled wyneb yn vvyneb canys nid yw yn de- 
byg y perffeitliir hwy (sef y Cristionogion gynt), heboin ninnau. Fe 
welir, erbyn hyn, ynte, fod y Ilefaru a’r prophwydo i barhau hyd 
nes caffo y rhai olaf ar y ddaear eu perffeithio, ond dim yn hwy, canys 
tved’yn fe fydd yr hyn sydd “ o ran” wedi ei lyncu gan “yr hyn sydd 
berffaith.” Yn awr, Mr. Tegai, ai Mormoniaeth yw hyna, etto ? Os. 
mai, bydd dda gan y Mormoniaid glywed. 

Yn nesaf, gan fy mod wedi dyfod yn mlaen i amddiffyn “ Ilefaru a 
thafodau” y Testament Newydd, yr hyn a eilw H. Tegai yn Formon- 
iaeth, y mae efe yn fy ngalw “ at wreiddyn v ddadl ar unwaith.” Pa 
fodd mae dyfod at wreiddyn y ddadl? 0, “ trwy atch, 1. A wnaeth 
Crist a’i apostolion wyrthiau cyhoeddus ? Os gwnaethant, 2. A ydyw 
y Mormoniaid yn gwneyd yr un modd ?” Ai tybied nad allem 
ddyfod at y gwreiddyn yn gystal, trwy ateb, I. A oedd yr apostolion 
yn Ilefaru a thafodau? Os oeddyut, 2. A yw y Mormoniaid yn 
gwneyd yr.un modd ? Beth pe buasem, wrth chwilio i mewn i’r 
ddau hwnc yna, yn cael ein hargyhoeddi fod Ilefaru a thafodau y Mor- 
moniaid yn wirioneddob a gwyrthiau y cyfryw yn dwyllodrus ? Y< 
mae y Mormoniaid yn proffesu y naill a’r Hall ; o ganlyniad, y 
inae dweyd mai yn un o honynt mae “gwreiddyn v ddadl” sy’n 
perthyn, i'r ddau (ac i ychwaneg a ellid nodi), yn eithaf anghyssondeb. 
Beth gan hyny? y mae Paul, gv+r cymmeradwy gan bawl), yn gosod i 
lawr reol lawer ragorach i “ddyfod at wreiddyn y ddailV' — h.y., er 
barnu pa un ai gau-grefydd a thwyll sydd gan y Saint, ai peidio. Dy- 
wed — “ Pe byddai i ni, neu i angel o’r nef, efengylu i chwi amgen 
Ua’r hyn a efeugylasoni i chwi, bydded anathema,’' (Gal. 1, 8.) Trwy 
gael allan nad yw y ^Ionnoniaid yn efengylu neu yn proffesu yr hyn 
la wnai Paul a’i frodyr, yw y drefn oreu er eu profi yn dwylhvyr. Os 
ydynt yn gwadu rhvwbeth, neu broffesu rhywbeth yn wahanol, 
ynghylch yr hyn ag oedd gan Paul, y maent yn sicr o fod yn efengylu 
rhywbeth arall, rc yn deilwng i dderbvn yr anathema. Ond nid af fi 
yn bresennol i edrych a ydyw y Saint yn dilyn. Paul, canys nid yw H. 


PROPHWYD Y JTJBILI. 


183 ’, 


Tfcgai yn ystyried mai liyny yw “ gwreiddyn y ddadl;” ac o ganlyniad, . 
caf yn awr ateb ei ddau gwestiwn ef goreu v medraf. 

“ 1. Awnaeth Crist a'i apostolion wyrthiau cyhoeddus?” Gellir; 
gofyn hefyd, ac v mae. lluoedd yn gwneyd liyny, a wnaethant hwy t 
wyrthiau ry w fodd ? Y mae genym ni hanes, sef y Testament New- 
ydd, yn cynnwys crybwylliadau am ryw hethau rhyfedd yn cael e u , 
cyflawni lawer o oesoedd yn ol ; ond mae y cyfan wedi ei ysgrifenu* 
gan ddynion pleidiol, a rhaid credu y cyfan,. neu beidio, heb; gael un , 
prawf o’u geirwiredd. Os nad yw, fod y “ Mormoniaid,” y rhai -sy’n 
byw yn ein hoes ni yn dweyd fod gwyrthiau yn eu plitli hwy, yn un 
prawf eu bod ; aowrtli reswm, nid vw fod dyscyblion yr Iesu, yn yr 
oesoedd cyntefig, yn dweyd fod gwyrthiau yn eu plitli lnvythau, yn un 
prawf i ni yn yr oes hon eu bod. Yn wir, oddieithr fod dynion yn 
derbyn gwybodaeth oruwch-.naturiol, y mae yn ymddangos i mi yn 
l>eth digon naturiol i ammau a wnaeth Crist a’i apostolion wyrthiau; 
a hyny o herwydd i Grist ddywedvd y byddai arwyddion yn c’anlyn y 
credinwyr, yr hyn sydd gystal a dweyd y byddentyn ein hoes ni. Y 
mae wedi dweyd hefyd, mai pa beth bynag a geisietn yn ei.enw ef, y 
buasem yn cael. Wei, yr ydys wedi bod lawer gwaith, yn mhlith yi* 
Annibynwyr, o leiaf, canys a’r rhai hyny.y bum fwyaf adnabyddus? y« 
ceisio yn ei enw ef am iachau rhyw glaf ; ond wedi gofyn, nid oedd * 
ateb yn dyfod. Buwyd lawer gwaitb hefyd, yn efelychu Elias, gynt, 
yn gofyn yn enw Crist, am i Dduw attal gwlaw yn amser cynauaf, a 
phrydiau ereill- am iddo roddi gwlaw ; ond ni wneid un clust o honynt 
gan yr Hvvn a addawodd rhoddi ond ceisio..* Ond, meddai rhyw An- 
nibynw'r, Yr ydym wedi cael ein hat eb lawer gwaith . Wei, wel ! B’le 
mae H. Tegai yn awr ? Dyna “ wyrthiau cyhoeddus” yn ein hoes a’n 
gwlad ni o’r diwedd, i'e, gan yr Annibynwyr, nid y Mormoniaid ! Yr 
hen “ gau-brophwydi,” ynte. Ust! yr ydwyf yn mvned allan o’r 
pwnc; eisieu gwybod sydd ar y gofynydd os gwnaeth Crist a’i apos- 
tolion wyrthiau cyhoeddus? Gellir cael cipolwg ar gyhoeddusnvydd 
gwyrthiau Crist. ynte oddiwrth yr hyn a ddywedai ei frodyr wrtho. 

“ Cerdda ymaith oddiyina,” meddynt, “ a dos i Judea; fel y gwelo dv 
ddyscyblion dy weithredoedd di y rhai yr ydwyt yn eu gwneuthur : 
canys nid oes rteb yn gwneuthur dim yn ddirgel , ac yntau yn ceisio 
bod yn gyhoedd ; os wyt yn gwnenthur y pethau hyn, amlyga dv hun 
i’r byd.” Gallwn gasglu hefyd nad oedd gwyrthiau Crist yn gyho'eddus 
iawn, onide ni fuasai dynion dysgedig fel yr ysgrifenyddion a’r Phar- 
iseaid yn anwybodus o honynt ; canys, ond odid, pe buasai dynion 
cyfrifol fel hyny yn cael y prawf lleiaf o’i wyrthiau, y buasent yn 

credu. Sylwn ar yr hyn a ddvwedasant wrtho tra ar y groes “ Dis- 

gyned Crist, Brenin yr Iuddewon, oddiar y groes, fel y gwctom, ac y 
credom.” Os oedd efe yn arferol o wneyd gwyrthiau cyhoeddus, pa- 
ham na fuasai efe yn gwneyd felly y pryd hwnw, pan oedd dynion o’r 
fath ddylanwad, yn bresennol,— i'e, dynion pe credent fuasai yn troi y 
byd ar,eu hoi. Y mae dynion hefyd mor onest yn ein dyddiau ni, ag 
y buasai iddynt gredu y Mormoniaid yn union, pe gallent bortlii putu 
mil yn wyrthiol, &c. Nid yw yn debyg y gall y Mormoniaid wneyd. 
y fath beth, neu ni fuasent mor ddwl a pheidio argyhoeddi dynion 
fel hyny; ac.nid-ocdd yn debyg fod yr apostolion yn gallu cyflawni/ 



m 


mOPHWVD Y JtTBTLl. 


rgwyrtl^su. cylioeddus, neu ni fuaser# mor annoeth a pheidio daugos err 
gallii i’r dynion gynt. Ond er hyny, fe ddywedir yn y Testament New- 
ydd, fod gwyrthiau wedi cael eu gwneyd gan Grist yn gyboeddus (ac yn 
ddirgelaidd) ; eithr rhoddir ar ddeall mai yn mlilith “ yr eiddo ei bun” 
y gwnaeth efe hwynt, a dim ond yn mhlith y rhai crediniol o’r cyfryw 
hefyd. Yn gyffelyb y dywedir hefyd am ycliydig o'r apostolion. Y 
mae yn dra amlwg fod llawer o'r gwyrthiau a sonir am danynt, wedi 
^ael eu cyfiawni yn gyhoeddus, beb un bwjiad iddynt fod felly ; ac yn 
ddigon mynych yr oedd eu gweitbredvvyr yn ceisio eu celu. Yu awr, 
wediyr boll ymresymu uchod, nis gallaf ddyfod i benderfyniad sicr pa 
p.n a wnaetb .Crist a'i apostolion wyrtbiau cylioeddus, ond yn unig dy r 
wedaf fod: y Testament JSewydd-yn son iddynt gyftawni y cyfryw bethau. 
Wedi rhoddi ateb fel hyna, y mae gofyniad araJU yn dyfod ar fy nhraws, 
sef, yrs — 

% 4 ydyiv y Mormoniaid yn gwneyd yr an modd V 1 Yn hwn, 
tebygaf, mae “gwreiddyn y ddadl.” Er fy mod, wrth ateb y gofyniad 
cyntaf, v wedi myned yn lied anfFyddiog ynghylch y gwyrtbian gvnt ; os 
bydd i mi ga.el alian fod petbau cyffelyb yn lnhli.th y Mormoniaid yn 
awr, ,y mae y« rbesymol'i nai.gredn yn ngeirwiredd y Beibl am weith- 
redoedd Crist a’* apostolion. Nid wyf yn ystyried fod yn rhaid i wyrth- 
iaa y Mormoaviard fod mor fav/r, ac mor gyhoeddus, ychwaith, agwyrth- 
rau Crist a*i apostolion, cyp y gallont fod yn wyrtbiau, ac yn wyrtbiau 
gwirioTveddol ? canys nid oes neb yn mblith y Mormoniaid yn proffesu 
cymmaint o ffydd a Christ,- ae nid oes neb 0 honyivt yn Nghymrn yn 
ditl swyddi mor mchel a’y apostolion. 0 s gellir profi fod rhy w glaf wedi 
derbyn jecbyd .yn wyithtol, trwy arddodiad dwylaw, fe fydd yr egwyddor 
.0 allu gwyrthiol wedi ei^hrofi ; ae o ganlyniad, yn ol fel y gall y Mor- 
moniafd weithredu wrth y reol, “ Beth bynag a ofvnoeb inewn gweddi, 
gan gredu, chwi a’i derbyniwch,” yu ol hyny y galluogir hwynt, nid i 
wneyd gweithredoedd gymmaint a Chrisra’i apostolion, ond llawer mwy, 
sef hyd y nod i allu symud mynyddoeddf Yn awr, yn mhlith llawer o 
apigylchiadau felly, cawu nodi un a ddygw.yddodd yo Merthyr-Tydfil, i 
ddyn o’r enw William Hughes, yr hwn oedd yn gweithio mewn gwaith 
glo. Un diwrnod, dygwyddodd iddo dori ei goes mewn dau fan : a 
cliafedd ei r g^rio gartref gan ei gyd-weithwyr. pryd y gosododd meddyg 
yr esgyrn vn eu fie, a’u rhwymo i fyny. Y noson hono galwodd y dyn 
am un o henuriaid yr v eglwys ato, a gweinyddodd hvnw yn ei swydd, 
pryd rcafodd y claf hollol esmwythad o'rpoen. Y trydydd diwrnod ar 
oi hyny, galwodd am iienuriad arall, a gweinyddodd hwnw drachefn ; 
a’r cantyuiad fa, i'r claf neidio i lawr o’i wely yn ngwydd amryw o 
dystio n anmMe'tdiol, gan rodio yn eu gwydd ! Geill Mr. Tegai gael } r r 
banes yu gyflawn yn nghyhoeddiad y Mormoniaid, a elwir Prophxvyd y 
Jubili, am Gorphenaf, ynghyd a’r tystion. Y maent yn awr yn 

fy w ; ac y inae’r dyn a ieehasid yn Llanelli, , sir Gaer, yr bwn sydd yn 
foddlawrt dyfod i wyueb pawb er profi gwiiyonedd y peth. Yr oedd hyn 
i gyd yc gyhoeddjts, ond pid yw pawb yn credu, yn enwedig y dysge- 
digion ; efelly, yr oedd hefyd yn y dyddiau gynt. Y mae gwehiadau 
amrywiol yn dygwydd yn mh.litb cannoedd 0 edrychwyr, ond ni all y 
Mormoniaid help eu hod yn cael eu gwneyd i fyny p “eidclo” Crist, 
mwy nag y gallai yr apostolion. Y dystiolaeth fwyaf a allwn i ei rhoddi 
i H. Tegai fyddai sicrhau iddo i mi fy bun dderbyn iechyd yn wyrthiol 



PftOlfTWYD Y JUSILI. 


m 


^wy nag tmwaitft ; a hyny yr wyf yn tystio sydd wedi dygwydd. Olid, 
yn awr, dycliymmygaf fod Mr. Tegai yn barod i ddweyd, pe buasai efe 
ei hun yn gweled pethau felly yri cymmeryd lTe, na fyddai nemawr o 
aniser cyn uno a’r Mormouiaid. Buasai hy^tta, er hyny, yn anhawdd i 
gredu am dano ; canys os yw efe yn un o f r “ etholedigion,” ni fyddai 
3 r n bosibl , hyd y nod pe bttasai iddo gael arwydd egl'ur gan y rhai a ys- 
tyria efe yn “ gan-brophwydi,”-— ni fyddai yn bwi&t, meddaf, ei ddwyn 
*f i gredu mewn athrawiae*h watoanol i’r hon a greda yn aWr, sef Anym- 
•ddibyniaetk, feddyliwyf. Ond rhag ofh-nad yw efe yn on o’r “ etholed- 
igion” na cliymmerant e« twyllb, y rhai sydd df thystiokeCh lesu gan- 
ddynt, yr wyf o’r farn mai tystiolaetli idd© ei hun fts'asai y fwyaf bodd- 
liaol ganddo ef, a’r fwyaf argyhoeddi'adol hefyd. Pa fodd mae caei 
hono, tybied ? Fel hyn •; — “ Os ewyllysia neb wneuthur ei ewyllys Ef, 
^efe a gaifF wybod am y ddysgeidtaeth, pa Wn ai o Dduw y mae hi,” (loan 
"7, 17). Cael gwy&od yw y prif bwynt. Gallai ein cyfaill fod yn dyst © 
wyrth, ac heb u>y&od, er hyny, pa utt ai gwyrth gan Dduw, neu gan y 
** gau-brophwydi,” fyddai hi. Yn awr, mae y Saint, fel Crist^ yn «yn- 
nyg y wybodaetli yna i bob un a wnelo yr hyn y maent yn ddysgsa ,* ac 
y mae cyfce gan HI. Tegai i’w cymmeryd ar eu gair, a’u profi. Dyna 
yr oil a ddywedaf yn bresennol ynghylcb yr ail gwestiwn. YnneBd'fyac 
yn olaf, dyweda ein cyfaill fel liyn ;. — 

44 Atebed J. D.fel y nvyno , av yna bydd genyf air i ddywedyd vtrtho , M 
Mae’r peth yma yu edryeh fei tr&p neu rwyd ; ac os cymmerir y geiriau 
yn “ysbrydol,” y maent yn golygu, yn ol fy marn i, fod' Mr. Tegai 
wedi penderfynu yn mlaenllaw p* feetli a ddyweda ; Ye,, hyd y nod pe 
byddai i mi ei argyhoeddi yn hollol i’r gwrthwynebu- Ond nid oes 
gwahaniaeth am' hyny ; eithr gebeitbio yr wyf fi, pirn fyddo ein cyfaill 
yn codi ei rwyd, y bydd i wyrth gymmeryd lie (fel yn amser Crist)^ ac 
yn lie fy n&l i,. y bydd wedi dal y gwirionedd, a> bvniw fel y mae yn yr 
lesu. Amen. J. D. 


YR/'AMSERAtT A’l &YSNAFEDD GELWYDDOG AR Y 
SAINT ETTO! ETTO ! I 

Y mae Golygydd “ Parchedig” y papuryn hwn yn efelychu mellnydd y 
corn craekers Americanaidd yn fawr, canys ni ddyry yr olaf ddim yn ei 
hopren ond “corn,” yr hwn nid yw oud' megys bwyd modi mewn cym- 
hariaeth i’r gwenitlu Felly y Hall ni ollynga ddimi hopren yr Amscr- 
au o barthed i*r Saiat ond eelwyddatt jnochaidd ;• a chafwyd digon o 
ffeithiau cyn hyn i brofi nad oes un rhyw o ? r rliai hyny yn rhy galed, 
enllibus, na ntweidiol ganddo eu cyhoeddi ; ac yn y fan pan gynnygir 
iddo y gwir mewn amddiifyniad, i lawr a cheuad ei hopren bob tro? a 
chynted ^ y daw rliyw gamgybuddiad digo.i erchyll, i mewn ag ef 
wed’yn ! Pwy a glywodd son fod Golygydd' yr Aimerau wedi caniatau 
i un o’r Saint erioed amddiffyn eu hunain rliag ef gelwyddau ef ? Pwy 
a glywodd son ddarfod iddo gaelgafael ar un ystori i’w herbyn erioed 
yn rhy warthus ganddo ei chyhoeddi ? Beth yw liyn ond gwabodd boll 
gelwyddwyr enllibus ein gwlad i ddwyn eu ffetanau llawnion yn mlaen 
a’u barllwys i’w hopren efJ Darllener yr hyn a ganlyna. Allan o’r 
Amserau , Tach. 4 : — 



‘PKOF'HWY'D Y JUBILI. 


*186 

“ New* Market. — Y mae y Mormoniaid yn talu yrawcliad irtyriyeh 
a’rllehwn. Ymddengys fod gan'ddyscyblion Joe Smith hoffder mawr 
>i’r fan, a mwy o awydd i gael trigolion- Newmarket o gyrhaedd dinystr 
y byd i California ddyogel, nag sydd i gael trigolion ’unrbyw gymydog- 
aeth arall yn y parthan hyn. Bn dynes yn bragaldio rhy w « lol yma ar 
r.os Lun. Ni buasai cymhwysiad dwfr a sebon at ei chnawd a’i dillad 
ddim allan o le, gan fod mawr anglten hyny arni. *Y nos -Fawrth gan- 
lynol ymosododd gwr y’ddynes lion ar ferch ieuanc, mewn lie nnig '0 
gylcli milldir a banner allan o’r pentref. Yn ffawdus 1 iawn i’r ferch, 
dygwyddodd i rywnn ddyfod heibio ar y cyfamser, ac felly y cafodd ym- 
wared. Dilynwyd ar ei ol, a daliwyd ef mewn tafarn. Dywedir fod yn 

* ei ganlyn amryw eirf miniog a phlasteri. Ceisiodd oSod plaster ar enau 
y fercli i attal iddi waeddi, ond yn yr ymdfech methodd y nod, a gosod- 
odd ef ar ei boch. Y mae efeyn awr yn ngharchar Fflint yn “ dyoddef 
erledigaeth.” Ceir gweled a wna teulu y gwyrthiiu lwyddof igael angel 

’ i agor drysau y carchar, ac i arwain y * sant’ bwn allan.” 

Yn awr,o bartbed i’r boll “ fragald” h \vn . dywedwn nad *oes mr sill 

* o wirionedd ynddo mewn cyssylltiad a'r “ Mormoniaid” (fel eu gelwir ) ; 
a lieriwn y Golygydd a’i gam i brofi. fod un math o gyssylltiad *na dim 
yn debyg rhwng y fenyw gyfeiriedig na’i gwr a ‘•‘“Saint y ' Dyddiau ; Di- 
weddaf,” nac erioed wedi bod. A allwch chwi wadu hyn Mr. Golyg- 
ydd ? Efallai y diangwcb i’ch hen ymguddfa gadnoaidd etto fel y 
gwn^etbocb o’r blaen, a gwaeddi oddiyno, na altwcb cbwi oddiWrth 
wiredd gohebiaethau a ddanfonir i cbwi. ‘ Ond ni thal hyny, canys ; dar- 
llenwch eich gomeddiad i’r amddiftyiriad yn wynebgaled fel o’rblaen:— 

“ Ni ellir rlioddi lie yn 'yr Amserdu i lythyr maith Mr. J. ^P. mewn 
amddiffyniad i’r Mormoniaid, neu “ Saint y Dyddia!u Diweddaf^' oble- 
gid ni cbeid bytb derfyn ar ddadleuaeth ar bwnc ’o’r fath. Gall ein 
gohebydd'gael ei ysgrif, os geilwyn ein swyddfa.” 

“ Cyn siarad yn ddrwg am neb, dylem ofyn i ni ein hiinain dri cbwest- 
iwn : yn gyntaf, A ydyw yn wwionedd? Yn ail, A ydyw yn garedig ? 
Yn drydydd, A ydyw yn anghenrheid’ol ?” 

Yr oedd y J.‘P. bwn yn' y fan at lie pan y bu y wraig gyfeiriedig yn 
traddodi y “ bragaldio’’ hyny. Hysbysodd efe a phregethwr arall o’r 
‘ Saint ar gyhoedd ar ol iddi hi ddiweddu “nad oedd un cyssylltiad 
rhyngddi hi a’r Saint.” Ond efallai nad oedd eich hanesydd yno pryd 
hyny meddwch. Pa un bynag am hyny, gallwn brofi mai celwydd 
' gwybodns yw y cyhuddiad, canys y mae ddigon gwir ddarfod i’r wraig 
ei bun hysbysu ar gyhoedd fwy nac unwaith, ac mor ddealladwy hefyd 
a dim a ddywedodd, “ nad oedd hi mewn cyssylltiad ag un enwad na 
phlaid.” Rhaid fod eich hanesydd yno, onide pa fodd y gwyddai fod 
: mawr anghen dwfr a sebon ar ei chroen a’i dillad ? Os oedd ei lygaid 
.' ynoi weled ei bryntni, paham nad eedd ei glustiau yno i £lywed ei 
ebyffesiad, yr hyn sy’n hollol groes i’w banes ef?' Onid amlyga hyn 
ynghyd a phob brawddeg arall o’i ohebiaetb mai gelyniaetb calon at y 
■ grefydd a gamgyhudda yw yr achos o’r cwbl. Hamdden felys i ddial 
oedd hyn, yn enwedig gan y gwyddai fod eich hopren cbwi yn agored i’r 
fath sothach, ac nad yw yn agored i ddim am^diffyniad. A adewch 
cbwi i’ch gwesyn enllihns a pberyglus hwn ymlechu yn ddirgelaidd rbag 
y cyhoedd yn hwy ? Paham na chyhoeddasecb ei enw i’r byd, fel y 


ritOPHWYD Y JUBILI. 


187 


gweler pwy yw’r mad dog ?” Yr hwn a ddywedo Duw yn rbwydd 
wrtho sydd gyfranog o’i weithredoedd drwg ef, cofiwch ; ac efallai nad 
anfuddiol fyddai rhoi i chwi ddost o’ch pills eicli liun gan mai chwychwi 
•yw y mwyaf clwyfus a adwaenom. Nid yw y dose ond bach ! dim ond 
tair pilsen o’cli eiddo eich bun ; i'e, yn yr un rhifyn, a dim ond trwch y 
papur rhyngddynt a gwreiddyn eich clwyf. Dyma hwy, Sir, — “ Cyn 
siarad yn ddrwg am neb dylem ofyn i ni ein hnnain dri chwestiwn. 1. 
A ydyw yn wirionedd ? 2. A ydyw yn garedig ? 3. A ydyw yn 
anghenrheidiol ?” Cynghorion da iawn ! Trueni na buasech wedi 
cofio gwneyd un o honynt ei?h bun, canys pe felly ni chyhoeddasech yr 
hanes uchod. Gan nid yw yn wirionedd , a phe buasai yn wirionedd, 
nid yw yn garedig, llawer llai anghenrheidiol. Y “ meddyg iacha dy 
hun” sydd gynghor mo*- ddyddorol i chwi hefyd. 

O fel y chwarddech yn wawdus, medd} r liaf, pan welech yn eich col- 
ofnau, “ fod Sant yu ngharchar yn dioddef erledigaeth.” Ond diolchwn 
i Dduw y Saint fod ei angyliou ef yn cadw y Saint rhag myned i 
garchar oddieithr am eu crefydd, a hyny nid yw yu ormod ganddynt i’w 
ddioddef mad faint eich gwawd gahleddus chwi fel eiddo plant y fall 
gynt dan y cyffelyb amgylchiadau. Oni wyddech chwi, Syr, nad yw 
ein rheolau eglwysig ni yn caniaiau i wraig bregethu ? Dylasech wy- 
bod hyny cyn ymosod i drin am danom, canys y mae wedi ei gyhoeddi 
fwy nag nnwaith yn eich iaith, “nad y’m yn cydnabod offeiriadaeth 
feuywaidd.” Ond, uid yw.yr hyn a ddywedwn ni yn deilwng o’ch sy!w 
chwi, canys cymmaint a allwch chwi wneyd yw chwilio am gyhuddiadau 
a chelwyddau i’n herbyn, bid siwr. Ie, gwr unochrog hollol ydycli 
chwi, a’ch hoff waith yw “ cyhuddo y brodyr.” Wei druan, ewch yn 
mlaen fel y mynoch yn awr, ond coiiwch, pe baech cyn rhydded a'r asen 
wyllt, v daw “mis” yn yr hwn eich dofir chwithau, ac y bydd eich llyf- 
etlir mor fyred a’r eiddo rhyw asyn arall. Daw, daw dydd cyn hir a 
cbwytha ymaith noddtaau celwydd — pan y caiffpawb y gwir. 

YCHWANEG O EISIN CORN YN EI HOPREN ETTO ! ETTO ! ! ETTO ! ! I 

Pan yn ysgrifenu yr amddiffyniad blaenorol taflwyd y rhifyn can- 
lynol o’r Amserau , sef, am Tachwedd 18ed, o’n blaen, a’r peth cyntaf 
braidd a dynodd ein sylw, yn lie atndditfyniad i’r cyhuddiad blaenorol, 
oedd yr hyn a ganlyna : — 

“ Y mae William Smith, y proffwyd nen v patriarch Mormonaidd, yn 
awr argael ei brofi am anfoesrwydd gwrthun.” 

Yn awr, Mr. enllibwr, a’i “ caredig” yw cyhoeddi hyn hyd y nod pe 
gwir? Ai “anghenrheidiol” yw traflyncu crefydd anwyl eich cyd- 
ddynion drwy ransackio'r hyd am feiau personau ? Ai caredig fyddai i 
ni neu arall gyhoeddi pechodau ysgeler ac anlladrwydd pregethwyr In- 
dependia , a chodiji’r gwynt pa nifer a garcharwyd, a ddienyddiwyd, 
ac a alltudiwyd allan o gyffiniau gwlad Gristionogol ; heb son am y rhai 
na dderbyniasant etto eti teilyngdod ! Pe gwnelid hyn yn ol eich 
rhesymeg chwi, drewai Independia yn ffroenau y cyhoedd saith gwaeth 
nag yw Mormoniaeth yn eich ffroenau chwi. 

O barthed i’r “William Smith” y soniwch, oni ddywedasoch eich 
hunan wrtliym drwy’r Amserau, ei fod ef wedi gadael y Mormoniaid er’s 
tua dwy flynedd yn ol ? Do, do 1 a’i fod ef ar amlygu i’r byd rhyw' 



PRQPHWYD Y JUBIU. 


188 

fvoci bw anghepfrlai Id o barthed iddi, &c. Ni soniasoch air am el ym- 
upiad’a hwynt wed'yn, hyd nes y oewch ryw betb drwg — drycach, dryg- 
pf : — gwarthus, gwarthusaf, ie, “ gwrthun” i ddweyd am dano ; ac yna, 
syndod! wele efe yn 44 brophwyd neu batriarch Mormonaidd” yn y fan 1 
O’r fath brofion a geir ganddo yn erbyn Mormoniaetli 1 

Baw yn ei gwd heb un gemmae eisin 
Yn gysswllt mewn hylldrem. 

Nid ystyriwn ein bod yn dweyd un newydd i obwi wrtb ddyweyd nad 
yw y W. S. uchod yn Formoniad drwy un math o gyssyUtfad, llawer 
]lai yn “brophwyd neu batriarch ac o ganlyniad nad yw ei rinweddau 
pa’i ffaeleddau, yn ffrwythau Mormoniaeth, mwy nag yn eidda Indepen- 
diaeth, neu ryw aeth arall. 

Ni wyddom am we\\ pills i gartbn eich clwyf enllibus chwi o’ch cylla, 
ac o’ch esgyrn (os y w yn feddyginiaethol hefyd) na’ch pills eich hun 
etto, pa rai a gewch yn yr un gongl o’r hanes blaenorol ; — 

“ Nid oes un gair a leferir dros wirionedd, yn syrthioyn ofer, Dywed 
wirionedd ; gweithia allan wirionedd ; tystia dros wirionedd, — a gad y 
canlyniad i Dduw. 

*•' Ein dyledswydd gyntaf at wirionedd ydyw ei gredu; y ddyledswydd 
pesaf ydyw ymostwng iddo.” 

Ac er tystio o hyd, ni roddwch chwi le byth i dystiolaethau gwir*. 
ioneddol y rhai a gyhuddwch. Er hyny, “ tystiwn” lie y caffora ; ao 
yn ol eich cynghor “ gadnwn y canlyniad i Dduw.” Gan eich bod 
chwithau yn caru celwydd yn hytrach na’r “ gwirionedd,” nid allwch 
feio arnom am eich gadael yn llaw y Duw hwnvv ag yr yraleddwch 
mor ystyfnig yn ei erbyn, — ei 44 wirionedd” a'i $iddo : canys, — 

Dyn a gwarsyth ddiarswyd — coledd'vr 
Celwyddau y’th brofwyd ; 

Ow syrthiaist, rhedaist i’r rhwyd 
O’th ddwlni blin y’th ddaliwyd. 

Byddwch chwithau o hyn allan raor gysson a chwi eich hun, a’n 
gadael ninnau a’n crefydd yn Haw yr un Duw ; canys iddo ef y cref. 
yddwn, ac i’w frawdle ef yr y’m yn gyfrifol, diolch am hyny, ac nid i 
frawdlys yr Amserau unochrog ac erlidgar. Clywsoin lawep o son 
am rhyw “ weinidog” a bregethai “ ufyddhewch i’m gorchymynion i 
bnd nid i’m esiamplau.” Eithr ni wyddem raor siwr raai 44 ti yu> y 
gtvr ” hyd nes darllenasom y cynghorion a rowch, a’n cymharn a’ch 
gweithredoedd enllibus. Gwiria eioh caragyhuddiadau parhaus a 
chynyddol eich arwyddair eich hun, a ganlyna: — - 

“ Gall yr hwn sydd yn dda, ddysgwyl rayned yn well; aV hwn sydd 
yn ddrwg, ofni myned yn waeth; canys nid ydyw drygioni, rhinwedd, 
ac amser, byth yn sefyll yn yr unman.” 

Gwiriwch hefyd yr hyn a ddywed y Pregethwr, pen. xviii, adn. 11. 
“ Oherwydd na wueir barn yn erbyn gweithred ddrwg yn fuan, am 
hyny calon plant dynion sydd yn llawn ynddynt i wneuthur drygioni.” 
Pa ddrwg mwy a allwch wneyd na chamgyhuddo crefydd, ac erlid 
plant Duw? 44 Yr.Iiwn sydd yn eyffwrdd a chwi sydd yn cyffwrdd a 
chanwyll ei lygad Ef,” a hrofir yn wirionedd yn eich tynged chwithau 



PROPHWYD Y JUBILJ. 


189 


Onid edifarhewch, mor sicr ag mai y cyfryw raewn gwirionedd yw y 
phai a gamgyhuddwch. Caniataed y Daw graslawn i chwi amser i 
edifarhau, yw ein gweddi, os yn eich anwybodaeth y gwnewah. hyn 
oil; os nade, gwnaed fel y bo da yn ei olwg. 


Y SEREN GOMER A’l CHABLDRAETH GREFYDDOL! 

Mae bon hefyd wedi dysgu yr hen dric braidd cystal a’r Amserau , 
a*i cholofnau yn dylifo rhyw lysnafedd gwarthus ar ei chymmydogion 
beunydd oherwydd eu crefydd. Ond y mae hi yn gymmaint cyfrwys- 
ach nk’r Amserau ag yw hi yn henach. Y mae hi wedi gollwng anibelh 
dipyn bach allan niewn amddiifyniad i’w chyhuddiadau arnom, fel y 
gallai honi rhyw fath o liawl i fod yn ddwy-ochrog; pan, yr un pryd, 
meddylia ladd dau aderyn ag un ergyd drwy hyny ; ac nid oedd pan. 
yn gwneyd hyny ond yn llwytho tucefn i> curtain ei magael&u tryni- 
ach i ymosod arnom. Tegwch Seryddol iawn oedd cyhoeddi beiddiad, 
megys H. Tegai i J. D., i ddod i’r maes, sef inaes y Seren, ac yna 
gwrthod lie i’r amddiffyniad I ! ! Pwv arall o blant Gomer a driniwyd, 
fel hyn niewn cyhoeddi ad a broffesa fod yn rhydd ? Etto, nid dyna y 
tro cyntaf iddi hi chwarae yr Yankee trie a’r Mormoniaid. Yn yr un 
rhifyn addefa iddi adael allan bethau dyddorol iawn yn bwrpasol er 
fhoi lie i ereill ein blagardio a’n camddarlunio yn hollol ddiachos, sef 
banes anwireddus am “Ddarlithoedd Dowlais,” &c. Chwi olygvddion 
Cymru! beth yw yr achos fod y folwst amoch oil braidd ar unwaith ? 
Paham cyfarth cymmajnt am grefydd inor anadnabyddus i chwi ? 
Beth a wnaeth neb o honom i’ch cynhyrfu fel bleiddiaid o’ch tyllau ? 
Dywedwch, os gallwoli, beth yw yr achos ? Os ydym yn euog, jjaham 
nu chyhoeddwcli hyny, vnte, yn lie cyhoeddi celwyddau arnom o flwy- 
ddyn bwy gilydd ? Ai tybied na chyhoeddech ryw drosedd arnom, pe 
gwyddech am un ? Profaeich awydd i gyhoeddi camgyliuddiadau, na 
allwch gael pethau gwirioneddol i’n niweidio. 

Pa ddyn rhesymol a all gael geiriau teilwng i ddangos ysgelerder, 
enllib, a phechadurusrwydd yr ysgrif hono a ymddangosodd yn y 
Seren Gomer am fis Tachwedd, dau yr enw o il Anerchiad Scinttau y 
Vyddiau Diweddaf at eu Cydwladwyr /” Onid digon drwg oedd cy- 
hoeddi anwireddau arnom dan ffugenwau, a dim enwau yn y byd, 
heb y weithred olaf ac annuwiolaf hon o forgio ein henwad? Cym- 
meryd yr hyfdra i gyhoeddi y fath sothach enllibaidd ar ein henwau 
ni ein hunain ! ! Dvina ei gwneyd hi yn iawn. Dyma waeth na chy- 
hoeddi y “ Gyffes Ffydd” hono ychydig yn ol. Pe eiddo y Saint: 
rhyw anerchiad, ai tybied y caffai ymddangos ? 0 na chawsai. Wei, 

yn enw rheswm, ai gwell o ran dylanwad ar y cyhoedd, ynte ai melys- 
ach gan ch waeth y cyhoedd wr, yw ffug-anerchiad brwnt, dan forgio 
enw plaid gyfan o grefyddwyr ! Beth pe coeliai y werin fod yr nn- 
erchiad hwnw yr hyn a broflesa fod, sef yn eiddo y “ Seintiau ?" pwy 
a ddeuai i’w gwrando ? aphwy a ddeuai i wrando y Bedyddwyr hefyd, 
pe ffugiai rhyw ddyn drwg enw eu plaid i’w camddarlunio hwy gvm- 
maint ag a wna yr anerchiad hwn arnom ni ? Paham nad ystyrir fod 
ein crefydd ni mor dda ac mor anwyl yn ein golwg ni, ag yw yr eidcU 



PROPPrWVD Y'JT/BILI. 


^90 

t)ch chwithau i chwi ? Etto, rneddwn, gwnewch a fynoch, nid gwnefch 
-genym, canys y mae Duw o’n plaid er hyll tloedcl yr holl fleiddiaidl 


Y SAINT YN CALIFORNIA. 

, [ Alien o'r “ Millennial : £7<zr.”] 

' “ Yndditceddar- oddiwrth y Mormoniaid. — Deallwn drwy gyfrwng llyth- 
.^yrau diwedilar oddiwrth wersyll hlaenaf y Mormoniaid, eu hod hwy 
v wedi cyrhaedd yn ddiogel a 1 chysurus i gyffiniau y Llyn Halen mawr, 
Ule yr ymsefydlant am ysphid, rtc y mae eu gwartheg a'u diadelloedd 
>yn gwledda ar y horfa frrs, a’r dyfroedd puraidd, ag sydd mer nodedig 
. yn y paithau hvny. Gwnaethant ffordd newydd oddiwrth lwyth Ind- 
iaidd Omaha hyd i odrau y mynyddoedd creiglyd, yr bon fydd yn 
rliwyddineb mdwr yn ddiau i ymfudwyr ereill a ddeuant ar eu hoi o’r 
Unol Daleiihiau. Mae hon i’r gogledd i ffordd Oregon — ac yn ; fwy 
<*uniongyrcliol — adeiladasaht bontydd cedyrn dros y prif-afonydd. Ar- 

* ddengys hyn eu bod hwy wedi llafurio yn galed, a dyoddef llawer 
wrth ei hagoryd. *\Vcdi cyrhaedd tulnvnt i Grand Island, cawsant eu 

*gwala o wartheg gwylltion,'--er cryfhau -giau y gwrolion hyn. Daeth- 

* ant i blith oddeutu deng milar irnwaith, «eu fel y cyfrifa un hanes- 
. ydd, fod yndtuag wytli neu ddeg mrliwn o bwysau o beef.” [march- 

inuJ lied lawn a rhad'i alltudiedig hlant Duw yn y goedwig!] Pan y 
. gwneir rheilllyrdd o Missouri i’r Mor Tawdd, diau y caiff y Uywodr- 
» aeth, neu -pwy bynag a’u gwnelo, well goruchwylwyr a gweithwyr o 
blith y Mormoniaid, nag a allant gael o blith neb ereill — cedyrn feib- 
lion erlidigaeth barhaus, v rhai-a ddiystyrant ac a orchfygant bob 
l rhwystrau a pheryglon fel pethau dyddiin. Y mae argraffwasg new- 
>ydd etto ar y ffordibyn myued atyut yno. 

• “0. B. H.” 

Newyddion melys iawn yw hyn i hlant Seion drwy’r byd, ac i’r 
‘Cymry hefyd. tDiolchwn i’w cynnaliwr am ei diriondeb mawr tuag 
atyut hwy, Wele y blaenflrwyth wedi cyrhaedd i’r ysgubor ; beth a 
■all luddias y enwd mawr? Dim daearol, na than-ddaearol, rneddwn, 
itra y cadwant gyfraith Seion ! Na feddylied y^Cymry ychwaith eu 
bod hwy wedi cyrhaedd allan o eisieu cymhorth. 0 na, ond yu awr 
vpan y niaent yn dechreu ymsefydlu mewn gvvlad mor newydd, dan 
gymmaint o anrghyfleusderau, ar gost traul eu heiddo^eu harian, a’u 

* dillad, &c. Yn awr, rneddwn, y mae mwyaf angheu s cynnorthwy er 
; adgyweirio, er cael defnyddiau adeiladau, gwisgoedd, had i roi yn y 

ddaear, a’r pethau anghenrheidiol er llafurio y ddaear, a chario ,yn 
-mlaen y gwahanol gelfyddydau anghenrheidiol i fod yn gydfynedol a’u 
fgilydd. Ystyrier mor sfcnteisiol a hyfryd fydd cyrhaedd i wlad lie y 
bo pob petb anghenrheidiol i’w gael, rhagor myned fel y maent hwy i 
Je nad oes dim ‘o’r cyfryw ond a sefydlant eu hunain. Pared hyn 
vnom gydymdeimlad a hwynt, nes y gwnelom oil y "long pull a strong 
.pull, and a pull altogether yn awr, er eu mwyn hwy-r— y gwaith a 
wnant, ac er mwyn'y lies a ddysgwyliwn ninnau oddiwrth ftrwyth eu 
^llafur caled eu dyoddefiadan hwynt. Hyderwu yn fawr y byddwn yn 



F'ROPHWYD'Y JUBtLl. 


101 


; afluog i gyflawni ein liadduned iddynt yn y Gymmanfa nesaf. Beth 

* meddwch, blaut Seiou ? Os vdych oil o’r un feddwl, ni’m siorair 

Deallwn fod miloedd lnwer yn ychwanegol o Saint ar eu taith o’r 
’ taleithiau tua California, fel colonienod yn ehedeg i\v ffenestri. Mae 
! rhyw ymchwiliad mwy awyddus a llwyddiannus i egwyddorion Mor- 
moniaeth drwy’r taleithiau yn awr nagerioed. Mae ydystiolaeth olaf 
hon, sef ymadawiad y ‘Saint o’u plith, yn ychwanegol at lais “ gwaed 
5 prophwytii ac apostolion santaidd a saint/’ yn dylanwadu yn rliyfedd. 
drwy’r wlad, ac yn arddangos fod Duw o ddifrif am “ wneuthur ei 
waith, ei ddyeithr-waith,” ac am gasglu ei hlant ynghyd “i’w hystafell- 
’ oedd am envd fechan, hyd onid elo yr aflwydd heibio*” Nid pawb 
sydd yn deall arwyddion yr ainserau yn yr oes oleu lion, fwy nag yr 
1 oeddynt yn nvddiau Noa, neu ddinystr Jerusalem, cany^ nid yw pawb 
x yn myned i'r fan a ddarparodd Duw i fod yn waredigaeth rliag bamau 
‘ y dvddiau diweddaf, mwy nag yr elai pawb i’r arch — neu yr elai pawb 

* o Jerusalem i’r mynyddoedd. O na, dim neb ond y saint hyny a dde- 
allent drwy Ysbryd y dadguddiad iddynt eu hunain pa le y byddai 

1 eu gwaredigaeth. Wrth hyn hefyd gwelir y fendith fawr yw caei, Ve, 

* yr anghenrheidrwydd anhebgorol sydd am gael dadguddiadan dwyfol 

* ac ychwanegol yn ein hoes ni, fel yn mhob oes arall ag y mae Duw 
y» gwneUthur gwaith. “ Canys ni wna yr Arglwwdd Dduw ddim [yn 
yr oes hon fwy na chvnt] a’r na ddangosa ei gyfrinabh’ i’w weision y 

1 prophwydi.” Gwrandawer eu llais, ac ufyddhaer i’w galwad, fel yr 
etifeddom nid yn unig waredigaeth dymhorol, a gorphwysfa hyfrydol 
oddiwrth bob gormes a newyn, ond hefyd, fel y*der yniom ein cyn- 
nysgaeddiad dwyfol yn nhemlau ein lor, fel ein haddaser drwy ber- 
ffeithiad ein deallwriaeth a’n santeiddrwydd i fwynhau ei gymdeithas 
ddaionus Ef — patriarchiaid a phrophwydi, ynghyd a’r dedwydd deulu 
nefol ; ac y cafiom fynedfa helaeth i mewn 1 i lawenydd ein Harglwydd 
pan ddelo efe i’w ogoneddu yn ei saint. Dyma’r ffordd i gyrhaedd y 
nod. Saint anwyl, rhedwch yr yrfa hon yn gyflym, a chwi a fwyn- 
hewch, o gam i gam, “daledigaeth y gwobrwy.” 

Dysgwylivvn yn awyddus o hyn i ddiwedd y flwyddyn hon am y 
newyddion daionus oddiwrth ein llywyddion am agoriad y ffordd, a 
chyfarwyddiadau i ninnau ei theithio tuag atynthwy; canys, diau eu 
bod hwy yn gofalu drosom ninnau hefyd. .Henffych ! Ye, .galwad, 
meddwn a’n holl galon. 


\Y TRYSOR GOREU. 

'YN.gyntaf ceisiwch deyrnas'Dduw, 
Nacheisiwch olud byd ; 

Y trysor goreu ceisiwch chwi ; 
Mae’r lleill i’w cael o hyd. 

'Mae’n fwy o les i enaid dyn, 

K Na‘r byd a’i olud mawr, 

’I rvngu bodd ei nefol Dad, 

A gwneyd ei gais bo b uwr. 



192 


PROPHWYD Y JUBILF. 


Bydd hyn yn olud o barhad, 

Nas gwyr y byd ei faint — 

Cael etifeddu Seion Duw, 

A thrigo gyda'i saint. 

Caniadau Moses ac Oen Duwv 
Fydd vno’n boddio’r glust; 

Ceir drachtio’n lion o’r newydd wm> 

Yn neithior Iesu Grist. J. Dt 

HYNT YR EGLWYSI. 

Da genym bysbysu fod pob hanesion a’n cyrhaedda, nid yn unig O' 
bob parth o Gymru, ond hefyd a Loegr, Scotland, vr America, a phob- 
man lie mae yr efengyl yn cael ei phregethu, yn arddangos fod cyn- 
tiydd cyflym a pharliaus ar y gwaith dwyfol hwn ; a bod, nid yn unig 
lluosogiad mawr mewn rliifedi, ond hefyd fod cvnnydd mewn undeb, 
sel, a santeiddrtvydd, yn amlwgyn mhlith y Saint, ac mewn mwynhad 
cyfiawnach o ddoniau yr Ysbryd Gian yn barhaus. Ni ddarllenwn am 
gymmaint o erlid a gwrthwynebu yn un man ag sydd yn ein gwlad<ni 
yn y dyddiau hyn. Er hvny, na ddigalonwn, frodyr a chwiorvdd 
hvnaws, canys y mae ein Duw galluog o’n plaid, ac yn goruwch-lyw- 
vddu y cyfan i fod er cyflawni ein gwaith, o rybuddio ein cenedl, a’u 
gwahodid o afael dinystr mewn byr amser. Diolch i’n Duw ein bod 
ni yn gwybod beth yr ydym yn ei gy$ch, ac y gwyddom y coronir evn 
Ilafur a llwyddiant, i'e, a buddugoliaeth drwyadl, os daliwn hyder ein 
proffes yn wrol am eny$ fechan etto. Dyrchefwch eich penau, ac ed- 
rychwch ar “ arwyddion yr amserau!” Clustymwrandewch ar y new- 
yddion ! Swn rhyfeloedd yraa, a thywalU gwaed dynion wrth y mil- 
oedd a *glywir“oddidraw ! Newynau, heintiau, a chJefydau, a gylch- 
redant draws y byd ; — masnachau y byd, a’u* marsiandwyr cyfoethocaf 
vn cael eu hunain yn waeth na gwerth dim heb neraawr oriau o ry- 
bydd ; — a chalonau mawrion y byd yn crynu ac yn arswydo rhag ofn 1 
yr hyn a ddysgwyliant arnynt ; — yr ymborth yn eodii mewn pris, aV 
cyflogau yn gostwngr, yngliyd a Mawer o betftau ereill ydynt oil yn ar- 
ddangos fo<t ein hyd mewn dyryswch — fod barnau Duw yn prysur 
ddilyn sodlau ei weision a’u cenadwri ddwyfol am y tro diweddaf ; ac 
t ll,|meddwn, yn dystiolaethau i’rrhai y “rhoddwyd i adnabod arwydd- 
> n yr amserau,” fod amser eu “ hymwared' yn agosau.” Diolchwn i’m 
^waredwr am ein bod yn gwybod am y ddiddosfan, 11<8 y trefna Duw 
aredigaetli lawn i’w blant rliag pob drwg; ac ymdrechwn gwblhau 
'n gwaithi ar frys, fel y byddom barod i fyned pan y swnir y gwa- 
lddiad pwysig yn ein clustiau ninnau, sef “ Deuwch allan o honi hi* 
mhobl L acnafyddwch gyfranogion o'i phechodau, fel na dderbyn- 
*h ei phlaau.” Cofiwn mai dyeithriaid a phererinion ydym yma, at 
i ai sydd’yn ceisio gwlad well, ac ymgysurwn. 

Merthyr.— Y mae yn ormod gorchwjd i ni allu hysbysu pa nifera fedyddiwyd yma 
J y mis diweddaf, oherwydd bedyddir Uawer nos a dvdd, uc weithiau gynnifer a deg 
; yr wythnos; ond hyn a ddywedwn, nad ydym yn cofio am nemawr gwrdd Saint er 
J calm k'r na dderbynid rhai i mewn. Ac yn mhellach dywedwn, fod nifer y ganghen 
] i yn awr yn, os Jiad dros, 600 o aelodau ffyddlon a selog, a mawr y LLawenydd sydd, 
J 1 eujplith, a’r cyunydd yn nlhob gweithredoedd da. Dylem ddiolck. i?n herlidwyiv 



P.KOPHWYD Y JUBILI. 


193 


'(p*£ylem hefyd) am achosi yn mhlith pethau ereill rhyw gvffroad anarferol yma, ac 
achosi ymcliwiliad mwy nag erioed i’r athrawiaeth a hregethwn ; ac y mae nid yn unig 
pobl ddibroffes, ond proffeswyr hefyd, Ye, a’r rhai a fU yn flaenoriaid a phregethwvr' 
parchus yn nesu, jn gwrando, yncredu, ac yn ufyddhau, ac yn dweyd na chymmerent 
y byd am y cyfnewidiad. Bryaio wnelo ychwaneg, «>eddwn. 

Dowlais.— Mae y gwirionedd ar ei gynnydd yma • ac y mae v dwndwr wedi dys- 
‘tewri fel tyrfuu haf, ac yn dwyn cawodydd peraidd ar eu hul, er llawcnydd i’r Saint 
ac vchwanegiad at eu rhifedi braidd bob wythnos. Mae hvn, fel pob peth arall yn 
profi mai gaubrophwydi yw y rhai a brophwydeni fod y Morrooniaid wedi cael yr 
home stroke, &c., canys sicrhawn >ed hod hi yn fwy byw a gogoneddus nag erioed. 
Diolchwn i’w hawdwr am dani. 


Casrdyf.— Bedyddiwyd wyth yma yn ystod y mis diweddaf, ac argoelion da am 
ychwaneg; a da iawn genym glywed fod y Saint yn unfrydol yn fwy egniol nag y bu- 
ont. Gobeithiwn y gwyliant fel pe o flaen dannedd y llew. 

Abebdar.- Mae y ganghen hon yn ysgythrw y mwswgl oddiami, a dvBgwyliwn oi 
gweled yn fuan yn hlodeuo etto fel canghen iraidd yn yr haf. Ychwanegwyd dau at 
eu rhifedi yr wythnos hon. Daw lluoedd, eanys etto y mae lie. 

Abebsychan.— Wedi hirguro ar y gareg adamantaidd hon,y raaeo’r diwedd wedi 
tori yn ysgyrion. Bedyddiwyd 19 yma yn yr un wythnos, a 24 mewn llai na hvny o 
ddyddiau, ac yn ol pob fcrwyddion, y maeiluoedd ar y drws ; ac y mae y Saint yn 11a- 
wen fwynhau bendithioif plant Duw yn ol addewidion lesn Grist, ac yn cael tystiol- 
.aethau cedyrn a lliosog o.fod Duw a’i waitlr yr un ag yr uedd yn y dyddiau gynt. Yn 
mhlith ereill a fedyddiwyd yma, y maetafarnwr a’i deukx, yr hwn aroddodd enghraifft 
-o’i onestrwydd a’i awydd i wasanaethu Daw, drwy dynu ei sign i lawr ya y fan, gan 
ddywedyd, na cheisiai efe wasanaethu Duw a Bacchus y a bod crefydd mor ogoueddus 
& hon yn teilyngu pob aberth er ei mwyn. Dyma un enghraifft i brofi fod yn ei gref- 
ydd rym a dylanwad, er nad o’r un natur ag y dywed em.cyhuddwyr. Er nad yw ein 
rheolau eglwysig yn pendant orchymyn byn, etto y mae y» esiampl deihvng o efelvch- 
iad pan y mae hyn neu unrhyw fasnach arall yn rhwystro dvn i addoli Duw. Talert 
yr Arglwydd i’r brawd hwn ar ei ganfed, mcddwn. Yn mhlith y lluaws o offerynau a 
oddefa Duw i gael bodolaeth er puro a pherffeithio amvnedd ei blant, y mae gerllaw 
yma rhyw hen daeliwr sarug a Phariseaidd, yr hwn sy’n brysur iawn, je, yn ami cyn 
gorphen gwisgo yn y horeu yn dilyn ar ol y rhai gweiniaid newvdd eu bedyddio, yn 
enwedig y benywod, ganeu herio i wneyd gwyrthiau, &c. Ond o’r diwedd, cafodd 
yr hen daeliwr eifatch yn bert iawn ! Ymwthiodd ei hun fel hyn i dy un fenyw afed- 
yddiasid y dydd blaenorol, a gofynodd iddi hi fwrw y cythraul allan o hono ef ! Ond 
gofynai dyn arall ag oedd yn dygwydd bodyno ar y pryd i’rhen daeliwr, a oedd efe yn 
horn bod yn blentyn 1 Dduw ? “ Ydwyf siwr,” ebe y taeliwr yn warsyth iawn, “ er’s 

dros 17 0 flynyddau.” “Wei,” ebe’r Hall, a mwy rhesymol o lawer, “ rhyfedd iawn 
fod hen blentyn i Dduw fel chwychwi yn ceisio y faih beth gan blentyn nad yw yn 
gynuifer 0 oriau 0 oed ag ydych chwi \o flynyddau, onide !” Y peth nesaf a welwvd 
o’r hen daeliwr oedd ei gwt ya lluego ar ei ol i’w dwll. Ac os clvwir ei ddyfod all*an‘ 
etto ar yr un fusnes, cewch wybod pwy yw, ac ychwaneg o’i hanes,' Syodod naddyseai 
ei frodyr iddo well moesan ! ° 


Blaenau Gwent. — Bedyddiwyd 5 yma yn ddiweddar, ac y mae yn myned yn y 
blaen yn lied lwyddiannus. Bu yma rhyw d<fyn, a bu yr un dyn mewn canghenau 
ereill, yn proffesu bod yn aelod gyda’r Saint yn Scotland, ac yn ymlusgo i’r cvrddat 
nc idai y Saint, gan holi cwestiynmi dichellgar, a cheisio eu rhwydo i roddi rhvw des! 
tynau iddo ef i gael yBgrifenu celwyddau arnynt i’r byd; ond daliwyd ef yn 'ei frad 
Na choelier pob yBbryd a ymrithio i’eh plith, serch eu dyfod yn wenieithus iawn 
weithiau fel hwn ; ond profwch hwy yn iawn cyn y caffont ran yn eich cariad-wlcdd- 
oedd. Brychau a meflau ydyni, yn dyfod i mewn i ysplo eich rhyddid, fel y gallont 
eich traflyncu yn nzwydd y byd. Na roddwch bethau santaidd i’r cwn. Nid oes 
rhyddid i neb ddyfod i eglwys Dduw ond trwy y drws, sef bedydd, a’r rhai a ddeuaut 
jyw ffordd arall, lladron ac yspeilwyr eu hystyrir yn awr fel cynt. 


Nant-y-glo. — Bedyddiwyd pump yma yn ddiweddar, ac y mae v chwaer hon eis- 
oes wedi magu bronau, a chaei yr anrhydedd ofagu meibion gwroi a defnyddiol pa 
Tai a aethant a’u had da i amry^ barthau o'rwlad, ac y mae yn egino yn hyfryd, ’can 
addaw cynauaf toreithiog. Yn mlaen yr elont. 0 


Pen-y-cae.— B edyddiwyd dau .vn ddiweddar, un o ha rai a fu yn ddi^con parchus 
ac 0 ddylunwad mawr gyda’r Bedyddwyr am flynyddau; ac ni bydd terfyn ar ci dcU- 
olch, oLerwydd iddo ddewis y rban dda, oa parjia yn flyddlon ynddi. 



194 ' 


PROPHWYD -Y JUBILI. . 


Victoria.— Bedyddiwyd chwech yma er y Gymmanfa, dau o ba rai oeddynt oddi-'- 
wrth y Bedyddwyr etto ! un gyda’r Wesleyaid, heblaw ychwaneg yn credu. 

Tredegar. — Bedyddiwyd dau yma yr wythnos ddiweddaf, a gobeithiwn nad vw y 
rhai hyn ond blaenffrwyth o’r ail gnwd yn y lle.poblogaidd hwn. Chwi Saint, gwyl-_ 
iwch ar eicli ymarweddiad, na bo ynoch ddim irwvstro y rhaigoncst eu calon i ddyfod 
i deulu Du w, canya “gwae y rbai hyny. trwy ba ru’i y .delo rhwystrau.” 

Blaenafo.n. — Bedyddiwyd dau, ac>y mae amryw ar y drws yma, a phe caeut y.- 
manteision a geir mewn munau ereill, deuent i mewn. Hyderwm y gallo. llywydd y 
Gymmanfa Iwyddo i gael henuriad selog a diwyd i fyned yma cyn hir, yr lnvn a alio 
iawn gyfranugair y gwirionedd i’r rhai sy’n marw o eisieu gwybodaeth am drefn Dmv 
i achub dyn. 

Pont-y-bersm — Ychwanegwyd pedwar at rlfedi y Saint yma yn ddiweddur,* un o 
ba rai oedd yn 91 o flwyddl o oedran. Canmola yr henuriad H. Williams, a’r pregeth-- 
wyr ereill, foneddigeiddrwydd a gonestrwydd ymchwiliadol trigolion v cylchoedd hyn 
yn fawr iawn. , Nid yn unig deuant i wrando yn astud, ond muuwl-chwiliant yr ys- 
prythyrau eu hunain, a mawr yw eu llawenydd pan ganfyddant fod addewidion lesu 
Grist ar eu rhan hwytbau i gael mvrynhan y doniau ysbrydol, a chymdeithas ddaionus, 
ei Lan Ysbryd ef fel cynt. Mae amryw ereill wedi addaw ufydahau i ammodau yr 
efengyl cyn hir. Mawr ddiolcha y Saint i feistci a gorucliwylwyr .y gweithlaau hyn 
am eu tiriondeb tuag atynt, a’u rhyddid iddynt i addoli.Duw, fel ag y mae ereill yn 
cael. ac am r.ad ydynt, fel y mae rhai, yh credu pob chwedlau a ddygir.iddynt gau wyr • 
y decs, i’r dybeu o’n herlid o’r wlud. Gweddiwu ar i D.duw y Saint ad-dalu iddynt. 
ar eu cenfed am eu tiriondeh tuag at dhlant ef. 

Cwmam AU,---T aer erfynia yr hennriaid J. Griffiths a R. Davies am gynnorthwy i 
bregethu yn y cylchoedd hyn* Mae y gal wad ruor fawr a thaer fel na wyddani braidd 
pa le i fyned. gvn taf„-. ac yn cynnyddu fwy-fwy. Er na ledyddiwyd yno ond dau yn y 
mis diweddaf,.etto yn ol yr -arwyddion pTesennol, nid yw y rhai hyny ond blaenffrwyth 
o gynauaf tQreithiog.o en’eidiftU i eglwys Dduw. . Caninolir y meistri a’r goruchwylwyr 
hyn hefyd yn fawr gan y S.iiut. . 

Llanelli.— -Hysbysir ni yn.bArbaus o fedyddiadau yma, acy mae 41 wedi eu bed- 
yddio er y Gymmanfa. Trhal hyn oil braidd ydynt wedi bod yn manwl ymchwilioyn 
mhlith crefyddau yr oes am y wir grefydd, a buont, gan imvyaf, yn aclodau gyda’r 
Bedyddwyr a’r Annibynwrr am flynvddau,. acheb braidd byth frychcuyn ar eu cym- 
meriad ; er hyny, can gynted ag y delont yn ddysgyblion gwinoncddol i’r hwn a ddy- 
wedodd, Chwi a fvddwch gas gan bawb er mwyn fy enw i,” gwiria hyd yn nod cu 
brodyr yj)roph»vydoliaeth hou dtWy cu herlid, yn enwedig eu cyn-fugciliaid, pa rai a 
ymborthent arnynt hwy yn He en porthi ac yn enwedig ceisia gweinidog y Bedydd- 
wyr, o’r enw James Spencer*. Jut-pio y rhai a’i porthent ef yn fras ! Gweled y mae na 
chaiff yqbwaneg ganddynt ,o gnu, onide ni fyddai mor awyddus am larpio eu croen : 
ond nid oes neb yn ofni.hyd ei ddannedd, caitys y maent.wedi pydru. Onid yw yn ar- . 
wydd eglpr, o ddallineh rhyfeddol dynion fel hyn, eu bod yn meddwl cadw dynion go- 
nest a rbesvmol dan eu crafangau yn y tywyllwch, rliwy ddifenwi y rhai a’u dygant 
ipleuni, yntau yn cael ffeithiau mor luosog i brofi mai holiol groes y w yr effaith ag 
y mae ei erlidigaeth yn ei gael? Mynych iawn y gofynir i ni, “ Yn enw rheswm, pa, 
beth ywuyr achos fod y Bedyddwyr yn rnbob man mcr nadedig o waedlyd tuag at y 
Saint| yn^nnad pawb arall, ac yn mynujiod yn liaenoriaid yn mhob erlidigaeth ?” Y % 
mae genym ateb i roddi i hyny cyn hir, ond byddai yn rhy faith yma. 

Da genym hysbysu fod yr holl Saint ynunfrydol ery cwbl, mewn eariad gwresog at 
eu Duw.a’i waith, ac yn.Jlawen fwynliau o “fara.y plant,” ucs y mae eu cynnyild mor 
faw'r mewn doethineb ddwyfol, a phob duwiolueb. Dywedwn wrth Saint Llanelli, cr 
cu cyswr, fod eu “Balaam ” hwy wedi dychwelyd i’w hen regfa, ond nid yw yn gallu 
melldigo Israel un dim. Y mae yntau druan wedi darfod, fel y darfyddodd ac y der- 
fvdd pobiser gwibiog a dorant ar draws cylchoedd y plunedau ; ni welir ei wrcichion, 
ac y mae ei saw^yr wedi cael ei cbwythu ymaitli. Gwir a glywsoch fod asgwrn ci gclu,. 
wedi dan fortlrwl y beili.I 

Cwmbycuan a’r Bryn.— CI yw T som gan amryw fod rhyw liaws mawr wedi cael 
eu bedyddio yma yn ddiweddar, a’r holl bregethwyr yn brysur iawn wrth eu gwaith. 
Efallai mai dyma yr achos na chafodd y llywydd gyminaint o amser ag i’n hysbysu er 
ys talm eu nifcr na’n hynt. 

Caerfyrddin.-— i\Iae y ganghen hon yn blodcuo o’r newydd, a rhifedi y Saint 
wedi cynnyddu trwy fedydd yn y ddwy wytlmos ddiweddaf bedwar. Hysbysa yr hen- 
uriad B. Jones oddiyno fod yno ugeiniau ereill yn credu yr efengyl hon, ac argoelion ■ 
obeUhiol ain liosogjad buan, yn cuwedigyn y cylchoedd am amryw filldiroedd, lie y* 



PROPHWYD Y' JUBILI.*, 


193 


galvVad mawr am brcgethu, a gwrandawiad astud- Mncnt wadi cael neuadd gyf- 
leus yn y dref, He y pregethir yn gyssun i dorf o wramkiuwyr boneddiguidd. Dy» 
inunant am ran yn ngvieddiau y Saint, yn emvedig eu mam ganghen vn Merthyr, a 
dywedaf finnan Amen. 

Sir Benfro.— Mae y gw'aitb ar gynnydd parhaus drwy* y Sir hon. Hysbysa yr 
henuriad J. Morris, ci fod yn cael gwrthwynebiad anfoncddigaidd a chas yn ami, yn-» 
Onwedig pan yn bedyddio. Hyd yn riod pan yn gweinydrlu yr ordinhad ddwyfol bon 
ymosodid ar ei berson, a theflid cerigatynt i’r dwfr, &e,, Ye. gwneid hyn pan Imiffes- 
wyy crefydd, yn mysg pa rai yr oedd o’ri cyfeillion v Bedyddwyr fy.th ! Ac oni bae tir- 
iondeb dynion dibroftes, buasai yn wueth ar y Saint ! Dymuna y Saint gydnabod ain- 
ddiffyniad boneddwyr y wind, yn flaenaf Mr. Owens, vn ddiolchgjpr. A pjuvy na ddi- 
olcbai am rvddid i addoli i)uw, pan y inae proffeswyr crefydd yn ceisio eu rhwystro, 
ac yn eu gorfodi weithiau i fyned filldiroedd o ffordd yn v nos yn ddirgelaidd er inwyn- 
cael Uonyddwch i weinyddu un oordinhadau tyDduwl. Yn m fra \vl ad began aid d y 
ceir cyffelyb i hyn, heb son am fo.d yn mhlith “ Cristionogion ” Cymru rdeu ? Mawr 
yw amynedd ein Duw, diolchwn-mai dan ei ofal ef y mae pob peth, ac y try y cyfan er 
daioni yn y diwedct. 

Llanybyddar-a Beechfa.— Mae amryw wedi cael.eu bedyddio yn v manaubyn 
yn ddiweddar, yn enwedig yn yr olaf ; ac yn mhlith ereill, rhai o ddiaconiaid y Bed- 
yddwyr, aao flaenoriaid y Calfiniaid, nes y mueyno ynawr 25 oil wedi, ac yn parhau i 
gael tystiolaethau adeila iol gan Dduw o’u cyinmcradwyaeth ger ei from Mae galwad 
mawr am ychwaneg o bregethu yn y cylchoedd, ao- ainryw wedi penderfvnu i godi cu 
croes, a dilyn Iesu drwy bob gwawd a rhwystrau. Mae eiu Jmnwyl frawd, henuriad 
T. Jeremy, wedi bod yn selog a llwyddiannns iawn, ynghyd A henuriad T. Harris, ac 
ereill, a Duw yn bendithio eu Uafur, er cysur ac adeiladacth i’r Saint, a dwyn goleuni 
dwyfol ger gwydd y byd. Maent .wedi achosi ymchwillad rhyfeddol o’r newydd i’r' 
ysgrythvrau drwy’r cylchoedd hyny. Dywetl T, H., er prawf o hyn, fod yn anhawdd 
cael tai glan, medd y bobl, lie yr elo y Seintiau, oherwyda fod yr hen Feiblau llychiog 
ag oeddynt wedi bod yn gauedig ar hyd eu tai. am hir amscr yn cael eu troi a’u trafod 
yn brysur, “er gweled a oes ynddynt yr ysgrythvrau dyeithr a rhvfedd a ddarllena y 
Seintiau o’u beiblau hwy !” Wfel, nid pobl mor ddrwg'yw. y rhai a achosant chwilio 
yr ysgrvthyrau, serch eu bod yn “Seintiau !” Cynnydded yr ymchwil, ac nid ofnwn 
o.barthed i gynnydd v Seintiau lie. y mae gonestrwydd. Mae y cyffroad yn mhlith yr 
hen yn gystal ag ereill, er enghraifft darllencr yr hyn a ganlyn : “ Yr oedd rhyw ddyn 
yn gwerthu spectacles ffordd hynv, acannogid ef i fynedi’r manau lie yroedd v Seint- 
iau yn pregcthu, am nad oedd nemiiwr eisieu spectacles ond lie yr oedd v bobl yn 
cliwilio i’w beihlau yn ol eu cynhyrfiad hwy,”‘ Da er ei les eihunfyddai i’rgwerthwr 
frysio, rhag y bydd Saintyddiaeth yn goleoo eu Hygaid i allu darllen heb spectacles , os 
ufyddhant iddi. Cofus am yr hyn a wnaeth i “Daniel Dywyll ” yn ol ei dystiolaeth ei 
hun, sef ddarfod iddo weled y ganwyll ar y ford yn cglur v tro cyntufy gweinyddwvd 
yr ordinhad iddod A byfUed ei ddiwedd truenus ef yn rhybudd i bawb beidio cell- 
wair a chamddartunio gwaith Duw ! 

Drwg genym glvwert am y ddaimvain alarus a ddygwyddodd i’r brawd Jeremy drwy 
ddivlliad dryll, yr’hwn a glwyfodd ei ben mor anafus. nes y dywedai v presennolion ei. 
fod tuhwnt i fedrTvginiaeth. Llawen iawn oedd genym glvwed hefty d ei fod mor ffydd- 
iog ac ymddiriedoryn ei Dad nefol a’i feddyginiaeth, fcl na fynai ddnn arall, ac niui 
yr unig alwad a geid o’i enau oedd am hcnuriaid yr eghVvs. Dyma ffuith i brofi dwy- 
fokleh ei grefydd pan mcwn amgylchiad cyfyng a pheryglus; a wnaetnai efe hyny, 
oni hae ei-fod vn credu y cai iechyd drwy yr olcw a’r ardduriiad dwylaw ? Nid dyma 
y tro cvntaf iddo weled fod Duw yn un a’i addewid. Gweiuyddwyd iddo yn ngwydd 
torf can henuriad Thomas Harris , ac er nad i gyd ar unwaith, ac er yn groes i ddys- 
gwvliad yr edrychwyr, etto derbvniodd iechyd i rnddau helaeth, ac y maeyn gwellayn, 
gyflym er hyny. l/iolchwn i’n Tad nefol, a gweddiwn yn barhaus drosto. 

Siroedd Y Gogleud. — Hysbysa ein hanwyl a’n Ilafurus Frawd henuriad A. Evans 
fwy o neuyddion.dyddanus o barthed i gynnydd y gwaith dwyfol hwn drwy’r Gogledd 
nag a allwn gncl He i’w cyhoeddi yma. Er nad nes rhyw gynnydd gwyrthiol yn eu 
plith, etto y mae rhai yn cael eu bedyddio yn fynycb. Bedyddiwyd amryw yn ddi- 
weddar mewii manau newydd liefyd. Mae y Saint yn hyuod o Ifyddlon a phenderfynol 
i fyned yn y blacn drwy bob dirmvg a rlnvystrau, nes cyrhaedd y gamp uchel yn 
Nghrist iesu. Dvsgwyliwn y byddvvn alluog i gynnortliwyo ein brodyr Gogleddol nr 
ol y Gymmanfa hon, drwy anfon mintai o hregethwyr doniol y Deheubarth 1 blanu 
cu gwinllanoedd. 



196 


rROrttWYl) Y JUBILt. 


HYSBYSIADAU. 


AT &1N DOSPARTH'WYR. 

Gan nad oes un rhifyn arall o’r Prophwyd i ddyfod allan elerti? 
taer ddvmunir ar hob dosharthwr ymbarotoi i settlo.en oyfrifon am y 
ifiwyddyn am y llyfrau ereill, yiugystal a’r Prophwyd, erbyn y Gym- 
tnanfa. v 

D. S. Byddai yn dda genym brynu ein llyfrau ein hunain, sefy rhad 
canlynol, yn ol, a thalu eu cyfiawn bris am danynt, os hyddant yn lan, 
sef yr Hen Grefydd Newydd, yr Atebydd , y Gloriad. yr Anerchiad , y 
Prophwyd rhif. 1, 7, 8. Pw.y by nag sydd yn eu nlcddu, anfoned hwynt 
yraa, a chaitf yr arian, neu lyfrau ereill, yn eu lie. ..Nid pob awdwr a 
wna hyn, ac nid yvv y gofyniad rhyfeddol o gynnyddol liwn am ein 
.llyfrau yn profi adfeiliad yn ein crefydd ddim ! 

*** Mae genym lyfrau Hymnau Cymreig, wedi eu rhwymo, 6c. yrun. 
*** Ymddengys Adolygied arDdarlithy Parch. E. Roberts yny Capel 
Isaf, Merthyr, yn y nesaf, neu yn draethawd cyn gynted agy geilir 
ei argraffu. 

Y sawl a ewyllysio gadl ol-rifynau o’r Prophwyd , neu y Milennial 
Star , anfoned ymayn ddioed. 


,CYMMANFA NESAF MORGANWG. 

’Bwriedir cynnal y Gymmanfa uchod yn Neuadd y Cymreigyddion 
yn Merthyr, dydd Sul a Llun, Rhagfyr y 26ain.a!r27ain, sefy cyntaf 
ar ol dydd Nadolig. „ > 

*** Dysgwylir dyeithrlaid o’r America i’r Gymmanfa, a thaer er- 
fynir ar yr holl Saint i ymdrech^cyflawni yr adduned a wnaethom er 
cynnorthwyoy Saint sydd yn yr auialwch, erbyn yr amser hwnw. 

Dysgwyliwn y bydd i’r gwahanol lywyddion drwy Gymru cifalu am 
hyn. 


CYMNWY SI AD, 


“ Llefarw & Thtdodau” y Testament 
Newydd, a Dlormoniaeth..; . . . 181 
.Yr Amserau, a’i lysnafedd celwyddog 

ar y Saint. ;.... 185 

Y $eren Gq*ier, a’i chabldraeth gref- 
yddol 189 


Y Saint yn California. 190 

Y Trysor Goreu^ 191 

Hynt yr Eglwysi 192 


Hysbysiadau — At ein Dosbartbwyr — 
Cymmanfa 'nesaf Morganwg .... 196 


MERTHYR-TYDFIL ; 

(CYHOEDDWYD AC AR "\VERTH GAN D. JONES, AC AR WERTH 
HEFYD GAN Y SAINT YN GYFFREDJNOL. 


ARGRAFFWYD GAN JOHN JONES, RHYDYBONT. 




PROJPHWI'D Y J II BILI, 

V.'. 

K1U 

SEREN Y SAINT; 


YN CYNNWYB 

EG WY DDORION “ GORUCHW YLIAETH CYFLAWN- 
DER YR AMSEROEDD ” 


MBWN 

TRAETHODAU, LLYTHYRON, HANESION, 
PRYDYDDIAETH, &c. 


YR ABGLWYDD IOK A LBPAKODD, PWT WI PHROPHVYDA? CANTS NI WNA YR 
AEGLWYDD OD1M a’r NA DDAWGOSO II GYPRINACH 
l’W WE1S10N Y PROPHWYDI.” 


CYF. III. 


* 


MERTHYR-TYDFIL: 

CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN D. JONES, AC AR WERTH HEFYI> 
GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL. 


1848 . 



RHAGYMADRODD. 


Anwyl Saint a Chydwladwyr, — Yr ydym yn awr yn 
cyflwyno i chwi y drydedd gyfrol, a’r ddiweddaf hefyd, o’r 
Prophwyd, gan dalu ein diolchgarwch gwresocaf am y gef- 
nogaeth a foddasoch iddo. Nid am na allai ddyfod atoch 
etto, yw yr achos o’i ymattaliad ; ond ystyried yr ydym y 
teilynga erbyn hyn gael myned i’w “ orphwysfa,” gan ei fod 
wedi rhedeg ei yrfa, a chadw y ffydd. O hyn allan yT ydym 
yn meddwl udganu ar eich hoi yn Udgorn Seion, gan 
floeddio bob mis, “Deuwch allan o honi hi, fy mhobl i.” 
Ceir sdn yn fynych am ardderchogrwydd Seion, a’r gyfraith 
a ddaw allan oddi ynd, ynghyd &*r llwybr goreu i bawb fyned 
tua’r wlad. Yn awr, bydded i chwi etto wrandaw ar yr 
Udgorn, fel ag y gwnaethoch ar y Prophwyb ; a pherch- 
wch yr olaf trwy brynu iddo y gwisgoedd lledr goreu, fel y 
3>yddo yn ei gell wedd yn hardcL 

Yr eiddoch yn y gwinonedd, 


Rhagfyr 15, 1848. 


Y Golygydd. 



CYNNWYSIAD. 


TUD. 


Adferiad yr efengyl . . . . 122 

Anerchiad “ Prophwyd y Jubili” .... 71 

a v. J .. i a i 


Anerchiad y Llywydd Pratt at y Saint 

iif 


Arwyddion yr Amserau 154 

At Ddarllenwyr y Prophwyd 113 

Azariah Shadrach yn Formoniad 81 

Bedyddio 1 Sataniaid a Chythreuliaid* 81 

Beth vw’r mater ? 30 

Beth a wneir i Olygydd Seren Gomer? 76 
Beth a wneir i erlidwyr y Saint? .... 106 
Breuddwyd rhyfedd a’i gyflawniad .. 03 

CamnoHaeth i Adolygiacl Capt. Jonea 23 
CAn Newydd 139 


Cnmgyhuddiadau y Bedyddwyr ar y 

Saint etto 83 

Can o Erfyniad 108 

Caethfasgnach y Sectariaid ! . 187 

Cledr-ffordd o Council Bluffs i Ddinas 

Llyn Halen . 185 

Clwyfy Pytatws 150 

Cyfarchiad ar Ddechreu y Flwyddyn 

newydd 1 

Cysur v Saint dan erlidigaeth 139 

Cymmanfa Morganwg 172 

Cynnadiedd Mynwy 74 

Cymmanfa flynyddol Cymru 123 

Cynghorion i Ymfudwyr 151, 165 

Cymmanfa Morganwg. 9, 192 

Cymmanfa Sir Fynwy 186 

Darlith yr Apostol O. Pratt yn Nghym- 


Parganfyddiad o Gloddfa Mwn Aur yn 

California 170 

Desgrifibd o California 97, 129 

Dedfryd gollfarnol Iesu Grist 105 

Dychweliad yr Afradloniaid 37 

Dyfyniad o Lythyr yr Apostol O. Hyde 

at O. Spencer 8 

Edwiciaeth 142 

Enwau y Deuddeg Apostol 100 

Enghraifft arall o greulondeb y Bed- 
yddwvr, a tbirionaeb Daw, tuag at 

y Saint 85 

Eos Ial” a Mormoniaeth 20 

Epistol y Deuddeg Apostol 50 

Ftordd newydd a rhagorol i ledaenu 

gwybodaetb o’r efengyl 49 

Ffarwel y Saint 180 

Galwad ar bechadur 117 

Gofynion, a’u batebion 87, 103 

Gwahoddiad at Dduw 87 

Gwir eglwya Iesu Grist 107 

Gwirionedd yn erbyn Celwydd 183 

Gwyrth Independiaidd 06 

Gwyrth ddeuplyg 07 

“ Gwyrth Formonaidd” 3 


Gwledd y Boneddigpsau Americanaidd 
er cynnorthwy6 y Mormoniaid .... 7 

Helaethiad ein Cyhoeddiad Misol. ... 191 


Henffycb California 158 

Hynt yr Eglwysi 45, 77, 151 

Hanes taith yr Orymdaith Formonaidd 

o Council Bluffs hyd California 29 

Iacb&d rhyfeddol o esgyrn toredig 61 

Iachfld rhyfeddol o losgiad t&n 130 

Iachfidy mud a’rbyddartrwy allu Duw 163 

I rwystro lladradau 143 

I rwystro trais a godineb 154 

Llythyr T. Richards o' r America .... 138 

Llythyr W. Henshaw 165 

Llythyr J. James, Victoria 25 

I lythyr Abednego Williams, Nantyglo 27 
Llythyr y Llywydd Brigham Young . . 90 

Llythyr D. Roberts, LI wyny gel! 107 

Llythyr Hen. W. Morgan 110 

Llythyr oddiwrth William Davies 65 

Llythyr yr Henuriad Abel Evans 70 

Llythyr aty Golygydd 187 

Myfyrdodau ar y Flwyddyn a aeth 

heibio 17 

Nauvoo 59 

Paham yr wyf yn anghredadyn? 133 

Pa fodd i gyfartalu cynnyrch yr elfen- 

au daearol 142 

Pagan yn profl dau o*r Rabbies sect- 

yddol yn gelwyddog 24 

Pennillion D. James, Victoria 72 

Pedr Fardd yn Formon 12 

Profion o’r angben sydd am y ddawn 

iacb&u yn Eglwys y Bedyddwyr 19 

Pregeth Gwrth- Formonaidd 118 

Prophwydoliaeth Sant Thomas, y Mer- 
thyr 33 

Pwy sydd barod i gychwyn adref ?. . . . 29 

Pwy a & ? 190 

Rhoddwch eu Tad i’r amddifaid, &c. . 154 
Sylwadau ar Breg^thynghyleh “Saint 
y Dyddiau Diweddaf a Donian 

Gwyi thiol” 176 

Squint, a’r Slwgiwr, a Siopwr Dowlais 21 

Sylwch, y Dosparthwyr 31 

Sylwch, yr holl Saint 127 

Trancedigaeth Cybydd-dod 135 

“ Trigley Mormoniaid” 9. 

Twyliv Mormoniaid 99 

Tystiofaeth Rees Price, Dowlais 131 

Tystiolaeth Morgan David, Felinfoel. . 9:1 

UdgornSeionl 191 

Y Cholera Morbus 157 

Y Dyn Dali a’i Lyfr l“ft 

Y Gynnadledd Ddwyreiniol Gymreig. . 172 

Y Milflwyddiant 143 

Yr Erlidigaeth yn Nghwmbychan a’r 

Bryn 1 115 

Yr Erlidigaeth yn Sir Benfro 60 

Y Rhvddid mwyaf. 135 

Yr adduned Gymreig i’r Saint Ameri- 
canaidd 11 

Y Sant allan o’r carchar, a’i ddiffyniad 72 

Y Sectariaid yn credu gwyrthiau 143 

Ysgymundod Phillip Seix, Blaenau . . 43 



PROPHWYD Y JUBILI, 

! NEU 

SEEEN Y SAINT. 


Rhif. 19.] IONAWR, 1848. [Pris 2 g. 


CY r FARCHIAD AR DDECHREU Y FLWYDDYN NEWYDD. 

Dywenydd mawr yw genym gyfarch ein darllenwyr drw y Prophwyd 
ar ddechreu y flwyddyn 1848. Ac nid Uai fydd ein hawydd, ein hyin*- 
road, na’n sel i’w llesoli, ae ni flinwn yn erfyn ar y cyfranwr o bob 
rhoddion daionus i’w dedwyddoli yn dymmorol ac yn ysbvydol yn y 
flwyddyn hon, nag o’r blaen. Mae pob blwyddyn fel y dilyna sodlau y 
11 all yn gyflawnach o hynodrwydd a chyfnewidiadau er sefydliad yr 
eglwys yn y flwyddyn 1830. Mawr y cynwrf a’r cyfnewidiadau a fa 
yn rohlith teymasoedd y byd ! — y daeargrynfaau moesol a ysgydwasant 
gymdeithasau, ac a lwyr ddymcliwelasant gyfundraethau sylfaenedig ar 
ddoetbineb ddynol. A dysga ysbryd y brophwydoliaetb ni maidechreu- 
ad gofidiau a chyflafan yn unig yw hyn oil, ac y cynnydda, ac y dilyna 
heintiau, newynau, a chwyldroadau, ar ol sodlau cenadon “ goruchwyl- 
iaeth cyflawnder yr efengyl,” hyd oni sengo Mab y Dyn ei draed ar 
Fynydd yr Olewwydd. 

Yr araser goreu i drysori gwybodaetli banesyddol yw,pan y byddo y 
cyfryw bethau yn cael eu cyflawni. O anghenrbaid, cynnwysa banes yr 
eglwys am y flwyddyn ddyfodol lawer o ffeithiau pwysig, llesiol, a di- 
fyms, os nad angbydmarol. Sefyllfa y “ deuddeg” arweinyddion, yr 
‘eglwys yn yr anialwcb, a sefydliad y “ faner’’ i’r holl genedloedd ydynt 
ya mhlith rhyfeddodau yr oesoedd mynedol. Seion, wedi bod yn 
.gwaedu drwy ei holl chwysdyllau, ac wedi bod am dros ddwy flynedd ar 
,bymtlieg yn mron boddi yn y genllif o ormes a tbrallod, syddo’r diwedd 
wedi planu baneri rhyddid ar benau y mynyddoedd, ac anfon ei cheu- 
»don drwy’r byd i wahodd truenusion y cenedloedd i lawnder a ded- 
wyddwch. Y mae sylfaen yr amherodraeth gadarnaf a fu erioed ar ein 
'daear we#li ei osod yn y f;n lie y rhagwelodd propbwydi santaidd, er’^ 
caurifoedd. Ni wawriodd un flwyddyn mor obeitbiol ar yr eglwys a’r 
flwyddyn 1848. Bu yr eglwys yn crwydro mewn gwlad ddyeithr yn bir 
Dyeitbriaid, estroniaid, a gelynion, a’i liamgylchasant ar bob flaw. 

▲ [Cyf. HI,- 



2 


PKOPHWTD T JTJBILr. 


Swyddwyr gwladol a didrugaredd a’i fflangelLasant i foddio ett nwydaa. 
Offeiriaid penboethlyd Babilon, a golygy ddfen enllibus y cenedloedd, 
a’i herlidiasant a’u llysnafedtt a’u cas, fel j dilynai y Spanish blood- 
bounds ar sodlau brodorion diniwed y goedwig. Ond, dioich i Ben yr 
eglwys, yr hwn sydd yn ei cbysuro, daeth ei hytnwared o’r diwedd; ya 
ddiogel y maent wadi yingaaglu i ddiddosfan, o’r hwn nis hymlidia holl 
fyddinoedd y fall, nac awdurdodau, na thywysogarethau y tywyllwch. Ya 
eofn, croniclwn y brophwydoliaeth hon inewu colofnau cyhoeddus, sef 
na wna yr eglwys byth mwyacli adael ei thrigle yn nyffryn y mynydd- 
oedd, pe gwersyllai byd ac ufFern yn erbyn ei muriau. Beth bynag a 
ddygwydda yn mysg y cenedloedd, nad faint o amherodraethau a beidiant 
a bodoli — nad faint o’r elfenau a ymgynddeiriogant inegys ben-ben i 
ddifetha eu gilydd, na pheth. a fo ; y mae amddiffynfeydd cedyrn merch 
Seion wedi eu dewis gan yshrydoliaeth ; ac fe ffba yr ynysoedd, fe neidia 
y mynyddoedd — fe lama y bryniau fel tfryn — cwympa y ser, a gwibia y 
teulu wvbrenol draws eu cylchoedd, cyn y dyrachwetir gedyrn dyrau 
Seion. 

Dysgwylir weithian y fath ymgyrch tua Seion a’r na welwydei gyffelyb 
ar ein daear ni. Mae y cyfoethogion yn gystal a’r tylodion o bob cenedl, 
gwlad, a hinsawdd, yn awyddus i gyfareh gwlad waredol, He y jnae 
baneri gwirionedd a rhyddid yn chwifio yn faddugoliaethus a hyfryd 
uwchben pobl heddychol, dedwydd, a santaidd. 

Cynnwysa yr ymgasgliad, ac adeiladu Seion, fee* digon eang i eel> 
gwroldeb, a rhinweddau y rawyaf haelionus i weithredu, Dealla rhag- 
orolion a dewrion daeth yr oes o blith pob cenedl a gwlad, fod Duw y 
nefoedd wedi dynodi o’r diwedd iddynt wlad a chartreile ddedwydd n. 
pharhaus. Etifeddiaeth yr addfwyn, a noddfa i’r gorthrymedig yw hi. 

Tyttia sefyllfa decfysglyd, a dyoddefus, 'ie, truenus a bygy thiol y byd 
yn awr, mai dyma yn unig a ddichon fod yn Jubili i’r holl rai pur a 
galon. Nid dim llai nag a ddug iachawdwriaeth dymmorol, ie, bresen- 
nol ac ysbrydol, a ddichon ddiwallu angheuion presenol truenus ion dirif 
ein byd ! Am chwe m»lf o flwyddi mynedol, diau ni chwifiodd y fath 
faneri a hyn ym awyrgyleh halogedig ein byd ni o’r blaeru Mae yr 
yrfa i ogoniant a dedwyddwch diderfyn wedi cael ei hagoryd a’i phal- 
mantu gan ddwyfoldeb. Gwahoddir pawb i’w rhedeg — a diau y cyr- 
haedda mileedd dirif y gamp uchel a thabdigaeth y gwobrwy. Coronal* 
anniflanedig a yroddysglaeriant yn y pellder. Nid alcana mwy a dwylla’r 
UygaicL Nage, ond sylwedd mawr yr holl gysgodau pryd hyn a deimla 
pob nn o.’r teulu dedwydd *r ea ben. Pobl brofiedig a ffyddlon a red as - 
ant yr yrfa — a ennillasant y gamp, ao a ddychwelasant at eu brodyr 
daearol mewn cerbydau dwyfof, wedi eu gwisgo raewn gwisgoedd dim- 
glaer, ac anfarwoldeb, i wahedd meibion dynion i’r ymgyrch gogoneddus. 
Rhagorolion nefolaidd eisots a feddianasant, pryd hyn, y goron, ac “etto 
y mae lie l" 

Mae muriau Babilon eisoes yn cryim byd ei sefliau, ac- y mae calon- 
an ei breninoedd a’u deiliaid yn llesgau gan ofu a dychryn y petbau 
ly’n hongian uwch eu penau, ae heb obokfo am ymwared. Chid befyil 
elywir swn Uyfetheiriau toredig eu hudolmn yuaa a tliraw yn 5»wnio fel 
clycbau auraidd y Jubili fawr sydd ar eu liol. Mae y rhai pur o galoia 
yg ymgasglu. Mae eu cartrefle wedi ei ddyuodi gan fy s Duw. Angyt- 
, , 


prophwyd y jubim. 


3 


ion ▼ nef a anfonwyd i gasglu y ryfiawn, ac i fedi y ddaear yr lion avdd 
yn bryjur addfedn i farnau a phlaau Bam>dd yr 1 V.l ddaear. Gorfol- 
edded y nefoedd. a bydd lawen, O ddaear, canys y doethiou a ddeallant 
ac a yinbarotoant i’w bystafeUoedd hyd oni elo y Hid heibio. Eitbr y 
drygionus ni ddeallant, ond a»t wacth-waeth i ddrygioni, fel yr yell i’r 
lladdfa, neu’r aderyn i’r rhwyd. Dysga lianesyddiaeth yr amseroedd 
hyn, o ba rai y mae 1848 yn gauolbwynt, bruftad a doethineb i’roesoedcl 
dyfodol Yr hwn a wnelo hyn ac a ddeailo, a fwynba ddaioni yr Ar- 
glwydd, ac a harha ar ei yrfa i gylcboedd uwch mewn bydoedd dyfodol. 

Wele Bmphv’tfd y Jubib , neu Seren y Saint, yn ymddangoa etto yn 
avryrgylch Cymru, ar ddechren v flwyddyn 1 8-48, ac yn cynnyg ei 
belydr o wawl y Jubili ddyfodol i ofeuo camrau ei ddarllenwyr ymlaen 
tua'r ffynnondl o oleuni, sef Haul y Oyfiaumder. Ynddo ceir banes 
mawrion weithredoedd Duw drwy ei blant yn y dyddiau rhyfeddol hyn 
yn Seioo a’i changhenau drwy’r byd, pethau ag y mae caionau y Saint 
yn sychedu am eu clywed — pethau a berffeithia eu hundeb, ac a gyn- 
nydda eu gwybodaeth. Mae cynnydd rbyfeddol y Saint yn Nghymru, 
pan y mae braidd bob sect yn adfeilio a lleiliau, yn teilyngu, ac yn ein 
calonogi i ymegnio i’w dysgu yn yr egwyddorion gogoneddus, er yn 
newydd a dieithr. a bertbyna i deulu Seion. Trwy gymmorth y Saint, 
trwy eu fFydd a’u gweddiau, hyderwn y cynnwyaa y Prophwyd am 1848, 
fwy o bethau newydd a hen i’w llesoli nag o’i blaen, a hyderwn y caiff, 
trwy eu hymdrech hwy, gannoedd yehwanegol ei ddarllen, a derby n y 
lies a amcana wneyd i bawb. Mae y cynnydd ar ei ledaeniad eisoea yn 
ngwyneb cynnifer o rwystrau, ynghyd a’r tystiolaethau dirifedi a gawsoni 
o wahanol fanau o’i ddefnyddioldeb, yn ein gwroli i’w gyhoeddi, ac i 
weddio am iddo fod yn gyfrwug dan fendith ein lor i ddedwyddoli ein, 
cydgenedl anwyl. 


u GWYRTH FORMON AIDD.” 

Dan y teitl hwn, gofalodd Golygydd “ Parcbedig” y Diwygiwr , am 
gael lie yn rbifyn Rhagfyr, i’r hyn a ganlyna ; a diau fod ei spectacle a 
ef drwy liir ymarferiad a chwaeth gref, yn dwyn ei sylw yn gyntaf am 
bob hanesyn hryntaf a mwyaf anwireddus yn mhob papyryn yn eibyn 
u Monnoniaeth,” 

44 Rhvdd yr Ottoway Free Trader yr banes oanlynol gyda sicrkad a'i 
mirtonedd : — 1 Ymddengys bod eisieu ty ar y propliwyd Strang, a phen- 
derfynodd Pw ganlynwyr gael ei adeiladu; ac wedi eu gaiw ynghyd, dy- 
wedodd, os buasai iddynt adeiladu ty iddo, bod yr Arglwydd wedi "ei 
awdurdodi i addaw dawn aaghyilredinol iddynt. Adeiladwyd y ty yn 
union, a gofynwyd am y dawn : cymmerodd y prophwyd hwynt i’r eg* 
Iwys, ac wedi myned trwy amryw seremoniau, o olcbi traed, eneinio y 
pen ag olew a aroglai yn ysmala, cymmerai hwynt i ystafell dywyll, ac 
erbyn eu bod yoo, yr oedd eu penau oil yn dysgleiri© inegys gan ddys- 
gleirdeb haul, a mawr oedd eu llawenydd ; ond y prophwyd William a 
dybiai fod y.,o yatranc dwyllodrus, a chyinmerodd beth o’r olew, a 
chafodd allan nad oedd ond olew a defnydd fferyllaidd (phosphorus) 
eymmysgedig. Cymmerodd afael yn y cyfleusdra cyntaf i ddynoethi y 
twyll gerhron yr boll frawdoliaetb. Strang ni wadodd, ond addefadd yr 



4 


PRO^WYD Y JUBILI. 


holl dwyll, a phregethodd bregeth i gyfiawnhau y twyll, ac i brofi fod 
holl wjpthiuu Moses a Iesu Grist wedi eu cyfhiwni yr un moddj trwv 
foddion naturiol. Torodd William bob perthynas ag ef, ond yr oedd 
Strang yn snug yn ei dy sen’ll hyny.’” 

Yn awr, Mr. Rees, paham na ddywedasech betb oedd y “ sicrbad” a 
roddodd eich hanesydd o wirionedd yr hanes uchod ? Eich haeriad 
chwi yw hyny. Cofiwch, er fod unrhyw haeriad o unrhyw ftrogod yn 
erbyn y Saint yn ddigon “ o sicrbad” o lioni i achosi i cbwi ei cboelio 
a’i chyhoeddi, etto nid felly pawb o’ch darllemvyr; na neb vchwaith 
ond y cyfryw ag sydd fel eich hunan yn caru celwydd yn hvtrach lia'r 
gwirionedd. Y petb nesal* a ddysgwylir oddiar eich llaw vdyw, naill a’i 
prof! fod cyssylltiad rhwng y twyll cyfeiriedig a Mormoniaeth, lieu dys- 
gwyliwn i chwi gyfaddef, os oes yn aros un gronyn o onestrwydd yn 
eich mynwes hyd yn hyn, mai cenfigen at grefydd eich cymydogion a 
barodd i chwi ei chamgyhuddo y tro hwn etto, a hyny oherwydd fod 
eich dyscyblion chwi wrth y degau bvaidd yn su riled i ar eich cihau 
gweigion a’ch crocldefain chwi, ac yn cofleidio “ Mormoniaeth.” Ow ! 
ow, mae “ y peth bach disvlw a diniwed hwnw” ag y dywedai y Golyg- 
ydd doeth hwn “ nad raid ond peidio cymmeryd arno ei gweled a’r na 
hyddai farw o honi ei hun y mae hyd y nod y peth “ anllythyrenog’' 
libno yn fath anghenfiles fygy thiol i grpft , a phoblogrwydd y Parchedig, 
lies y meddylia nid yn unig yn beryglus iddo ef gvhoeddi ei hamdditf- 
yniadau, ond fod yn ddyledus iddo gyhoeddi pob celwyddau ami a ddel 
i’w afael o bell ac agos 1 Tybied nad drwy y pen chwitli i’ch magni- 
fiers y tarawsech eicli trem .ami pan ymddangosodd mor/ae^ a diniwed 
i’ch synagog chwi, Mr. Rees? Tehyg mai oherwydd troi eich gwyd- 
rau y pen arall atoch y cyfnewidiasoch eich barn am dani, a’ch yniddyg- 
iad ati mor fyrbwyll a thrwyadl. Wei, gwyliweh ar fod eicli gw yd rau 
yn yr iawn faens y tro hwn, ynte ; onide meddylia eich darllenwyr mai 
“ ceiliog y mwg" ydych chwi, neu mai Camelion ydyw wiw priodol yr 
hyr» a goda y fath folwst arnoch 5 ac nad Mormoniaeth. Os felly, 
collwch chwithau eich diben dialgar. 

Etto, beth pe gwadem ni yn bendant nad “ gwyrth Formonaidd” oedd 
yr uchod, ac nad oes fwy 0 gyssylltiad rhwng y “ Strang,” na’r “Wil- 
liam” cyfeiriedig a Mormoniaeth, nag y sydd rhwng Mr. Rees a Mor- 
moniaeth ; — nag sydd rhwng gwyrth “Newmarket” a ftlormoniaeth ! 
Beth, medclech, Syr, pe dywedem eich hod chwi yn gwybod nad yw y 
personau uchod mewn un math 0 gyssylltiad a Saint y Dyddiau Di- 
weddaf ? Oni chyhoeddwyd hyny drwy Gymru er’s mwy nablwyddyn, 
o gwr bwy gilydd, a pha fodd na wyddech ? Beth pe heriem chwi i 
brofi fod i Formoniaeth ddim a wnelo a’r uchod, fwy nac sydd gan In- 
dependiaeth ? Beth a ddywedech ? Myned mor fud a fyddai raid i 
chwi ag yr aetli y gwr hwnw oedd yu amddifaid o’r “ wisg briodas,” 
'Kerch dynoethi eich gwarth chwi. 

Er mor dwyllodrus ac annuwiol yw eneiniad y “Strang” hwn (os 
gwir yr hanes) nid llawer anghysonach ei endowment ef nac eiddo y 
Sectaiiaid! Derbynia yr olaf eu cynnysgaeddiad yn eu hathrofeydd yn 
ddieneiniad a dihawl (ddwyr'ol), a’r Hall drwy eneinio agolew fferyllaidd 
yn y tywyllwch. Query! Pa un o’r ddau yw y dysglaeriaf? Dyma 
beth yw y “ pot yn galw y kettle yn dinddu !” 

Gelwir Strang a William Smith yn Formoniaid, gan sectariaid, ar yr 



PROPHWYD Y JUpBILI. 


5 


un ystyriaeth a g y galwa y Twrciaid bawb yn Gristionogion ag a. driga 
o fewn terfynau gwlad Gi istionogol. Un sail arall nid oes ganddynt 
i’w cwplesu a “ Saint y Dyddiau Diweddaf/' 

Gan fod Mr. Rees yn ransackio Newyddiaduron y byd mor ddyfal 
am, ac mor flasus ganddo gael banes am “ wyrth Fortnonaidd," telmlwn 
dipyn o ysfa i’w foddio [canys boddlon iawn a fydd i glywed fod 
gwyrthiau yn cael eu cyflawni, wrth gwrs !] drwy gyfieithu yr hanes 
canlynol fel ycbydig o laweroedd a allein ddifynu a thraethu o nerthol 
weitlirediadau Ysbryd Duw yn mhlitli ei bobl; ac gyflawniad o 
addewidion ei Fab Ef, lesu Grist Bid siwr y bydd mor hawdd “ sicr- 
hau” geirwiredd yr hanesion canlynol i’r Golygydd Parchedig ag oedd 
vr uchod ; heblaw, ni raid myned inor belled i ymofyn yr olaf a’r blaenaf ; 
ac felly nid oes perygl iddynt gyfnewid cymmaint yn eu treigliad. 
Dyma i chwi hanesion, Mr. Rees, o lygad y fFynnon, o ben llygaid 
dystion, a pha rai sydd yn gyhoeddedig yn y fan a’r lie, ac yn ddiwrth- 
brawf. Ie, dytna i chwi wyrthiau cyhoeddus ar ol hir waeddi ar eu hoi. 

“tLYTHYR W. ATHOLL, MC. MASTER AT ORSON SPENCER.'* 

(Dyfynwyd o’r Milienial Star , Rhag. 1, 1847.) 

“Wood Mill Street, Dunfermline, Tach. 8, 1847. 

“ Anwyl Frawd Spencer, — 

“ Drwy gyfrwng y llvthyr hwn hysbysaf chwi y modd ag y 
mae yr Arglwydd yn cydweithio gyda ni yma tfwy gadamhau y gair 
trwy arwvddion, pa rai sydd yn canlyn y credinwyr. 

“ Ar y 29ain dydd o Fedi, daeth ataf mewn cyfarfod gweddio, 
frawd, yr hwn a losgasai ei fraich yn dost, wrth helpu diffodd t n, tua 
12 mlynedd yn ol ; yr oedd mewn poen dirfawr, — dymunodd arnaf 
weinyddu iddo yr ordinhad o eneinio ag olew, ac arddodi dwylaw yn 
enw yr Arglwydd. Gwel Iago v, 14, &c. Yn y gweinyddiad ymad- 
awodd y poen yn hollol, an y mae ei frnich yn holl-iach er y pryd 
hyny. Etto, ar y 6ed o Hydref, dygodd ei wraig ataf, yr hon, er’s 
tua deg mis yn ol a gafodd fit o'r pakty, drwy yr hyn collasai ei 
llefariad yn gwbl. Eneiniais hi, ac arddodais ddwylaw ami yn enw 
yr Arglwydd, gan weddio arno ; a’r wraig a gafodd ei llefariad yn y 
fan ; ac er hyny y mae hi yn llefaru mor groew a dealladwy ag er- 
ioed, ac yn gorfoleddn yn ugwaith yr Arglwydd. Etto, ar yr 1 leg o’r 
un mis, galwyd arnaf i ymweled a brawd a gy*tuddiasid ag afiechyd 
hlin, ac a dallineb. Yr oedd efe yn byw yn nhref Oakley, o4ii> 
milltir o Dunfermline. Hysbvswyd ft gyntaf am dano gan y brawd- 
Brown, a darfod i'r afiechyd ymtuiael ag ef oil braidd pan wein- 
yddodd efe iddo, oddieitlir ei fod yn parhau yn ddall. Daeth y 
brawd Brown a mab y brawd Mackinley. (canys dyna enw y claf) 
gyda ni i’w dy ef ; pan welodd y mab ddallineb ei dad, dywedodd 
wrtho, gan fedclwl ei gvsuro, “ wel, fv nhad, nid ellwch braidd erfyu 
yn amgen na bod yn ddall gan eich bod mor hen.” (Ei oedran yw 
73.) Atehnis ef nad oeddwn i yn credu y fath athrawiaeth a hona; 
ac na chredwn mo honi o leiaf hyd nes y caffwn weled beth oedd gan 
yr Arglwydd yn ei ystord ar ei ran ef. Gofynais i’r claf a oedd efe 
yn credu y dichon Duw fendithio y moddion apwyntiedig hyd nes 



6 


Ptifet'HWYD Y JUBtLI. 


adferyd iddo el olwg? Atebod i ei fod vn eredu. Yna myfi a enein- 
iais ei lygaid og olew, ac arddodnis ddwylaw arno gan weddio yn enw 
yr Arglwydd ; a'r canlyniud a fu, ddaifod iddo y nes hono cyn i mi 
ymadael o’r ty, gael ei olwg. A padewais ef yn mawr lawenhau yn 
iachawdwriaetli Duw ar ei ran. Etto, Tach, 8ed, galwyd fi i > m weled 
a hrawd arall, yr hwn a darewsid a dallineb hollol. Pan gyrhaed dais 
ei drigle, yr oedd y ty yn Hawn o hobl, ac yntau yn ei wely. Ym- 
wthiais yn niluen at erchwyn ei wely, a gofynais iddo, a ewyllysiai 
efe i mi weinyddu yr ordinhad eglwysig iddo ? Atehodd ei fod. Yna 
troais at yr edrychwyr, a dvwedais, “ Pan y byddo-y Saint yn ufydd- 
hau i orciiymynion Mab Duw yn y gweinyddiad o’i ordinhadau, cy- 
liuddir hwynt o geisio gwneyd gwyrthiau. Dangosais mai ein dy- 
ledswydd yw gweddio yn ol y drefn a osodwyd gan Iesu Grist ar ran 
y cleifion • ac uad Hai dyledswydd oedd hvny arnynt hwy nag ereill, 
yr hyn os cydunaut i wneyd nes Tr Arglwydd ein hateh drwv iuchau 
y claf, y byddai yn fendith fawr iddo cf, ac yn ogoniant i Dduw t ac 
nid i neb dyn. Yr hyn yn untg vw’n dybenion.” Cyd-benlinasant 
oil i weddio, ac wedi cyfodi uiyti a aneiniais lygaid y dall ag olew, ac 
yna ei ben; arddododd yr lieuuriad Huggar ei ddwvlaw gyda mi ar 
ei ben, a chyn gynted ag y gorphenasom weinyddu a thynu ein dwy- 
law oddiar ei ben, efe a gafodd ei olwg megys cynt. Ar hyn troais 
a t y dyrfa a chyfarchais hwynt yn bwysig a sobr ; galwais hwynt i 
weled, ac i ystyried, a chydnubod gallu Duw yn ddiolebgar am ei 
ddaioni. Dywedais, ** Wele allu Duw, a pbwy o honocli a all ei 
wadu, na’i amau.” A pliawh a synasant heb wrthwynebu gair. Yn 
awr, bysbyser hyn i genedloedd y ddacar, — Vft. tr aether ef i freninoedd 
a mawrion yr 19 ganrif, — i’e, dealled offeiriaid oyflogedig yr “ oes 
oleu hon,” a gwyhvddant hyn yn ddiau fod Joseph Smith yn broph. 
wyd i’r gorucbaf Dduw, a darfod i Dduw mewn gwirionedd ei an- 
rbegu ef, ac ereill drwyddo ef, a'r offeiriadaeth ddwvfol, ac ar hawl 
gyfreithlon i iawn weinyddu ordinhadau ei deyrnas Ef, a bod gallu 
Duw yn gydfynedol a’i weision yn mblith cenedloedd y byd, a’i fod 
yn prysur ddwyn y rhai gonest eu hegwyddor o blith gwahanol deu- 
luoedd y Babilon fawr i’w eglwys ei bun. 

“ Ydwyf, eich brawd yn y cyfammod tragwyddol, 

“William Atholl Me. Mastbr.” 

Yn awr, Mr. Rees l Ie, yn awr Olygyddion Cymru; chwi y rhai 
ydych mor awyddus am gyhoeddi “ gwyrthiau Mormonaidd,” fel y 
galwch bob trash anwireddus ; dyma i chwi bethau gwirioneddol i 
oreuro eich colofnau ! Chwi, y rhai a fynwch i Dduw gacl ei ogon- 
eddu, cyhoeddwrh hyn er ei ogoniant Ef. a chydnabyddwch ei fFydd* 
londeb i gyttawni addewidion ei anwyl Fab i'w eiddo, a dychwelwch 
ato & chalon ddrylliog ac ag ysbryd cystuddiedig, a’ch Uygaid chwith- 
au a gant weled, & chwithau a ddeallwch fwy o amlygrwydd o'i allu 
na hyn. Ie, cewch chwithau fod y cyfryngau eich hunain. a bydd yn 
felysach genych fod yn oflerynau i fendithio nng i gamgybuddo eich 
cydddynion, gobeithiwu. 



VAOPHWfD T JT7BILI. 


7 


GWLEDD Y BONEDDIGBSAU AMERICANAIDD ER CYN- 
NORTH WYO Y MORMONIAID. 

** CrmiERODD v wledd uchod Ic yn Carurit Saloon , yn ninas Wash- 
ington, U.D., itydref J8, a gwledd ardderrhog ydoedd hihefyd. Bydd 
genym amryw sylwadau canmolUethol ami y fory. Yn bresennol 
hysbyawn yn unig fod boneddigesau yr boll wahanol enwadau drwy’r 
holl ddinas wedi ymgasglu yno, a’n blaenu gan y nsaer a’r offeiriaid, 
Haw yn Haw. Yn tnhlith y boneddigesau yr oedd yr hybarch Mrs* 
Madison, gwraig y diweddar Lywydd Madison, Mrs. Polk, (gwraig y 
LlyWydd preienol dros yr Uno< Daleithiau), gwraig y Tywysog M. 
Comb, a lluoedd ereill o’r rhai mwyaf eu dylanwad, parchusaf, a 
gwychaf y brif-ddinas, oil yn cyduno yn egtiiol yn y gwaith haelionus 
a chanmoladwy hwn ; a phan amlygir ymdrechiadau diwyd y bonedd- 
igesau hyn i fanyfrwydd, ynghyd a'u cyfraniadau a’u haelioni i’r Mor- 
moniaid ag sydd yn alltudion ya yr anialwch gorllewinol ; diau mai 
He y bo ctdoa deimladwy a chydnabyddiaeth o wir gariad a haelioni, 
yno y bydd eu coffadwriaeth hwythau am y peth hwn mor gymmer- 
adwy ag yw goleuni yr haul ar foreuddydd haf .” — New York Herald. 

•* Ystyriwn y wledd uchod yn un o’r pethau mwyaf canmoladwy, ae 
yn arwydd fwyaf gobeithiol i’r Saint, a gymmerodd Ie ar y cyfandir 
o gwbl. Gwragedd dau Lywydd y Taleithiau Unot yn gweithredu 
mor selog a Uwyddiannus ar ran y Saint, serch fod deiliaid yr un 
llywodraeth wedi eu halltudio yn greulon o’u gwlad i’r goedwig, yn 
hollol ddiachos! Y rhai hyn, ynghyd a gxveddw y diweddar enwog 
Macomb, yr hwn oetki brif-gadfridog ar holl fyddinoedd y wlad, a 
ffurfiant diroedd clodwiw, enwau pa rai a geir raewn pa le bynag y 
pregethir yrefengyl hon. Meiddiasant hwy, er cymmaint y rhwyst- 
rau, ddod i’r maes yn eofn ac efeithiol i arddangos eu cydymdeimlad 
a'r gorthrymus, nid naewn gair yn unig, ond hefvd drwy eu eyfran- 
iadau haelionus i’r Saint, erlidigaethau anghydiaar, pa rai sydd yn 
pryaur dynu sylw a chydymdeimlad dyngarwyr drwy’r byd. Nid yw 
dylanwad yr esiampl glodwiw hon i ddarfod gyda y wledd hon ych- 
waith ; ond eisoes gwelir arwyddiou gobeithiol ei bod hi, ynghyd fi 
phethau ereill, yn dylanwadu ar foneddigesau ereill yn y dinaaoedd 
mwyaf yn y wlad ; ac fe ddylifa y ffrydiau melyt hyn o bob dines, a 
thref, athalaeth, hyderwn, er diwallu rheidiau y bobl hyny ag y bn 
adar y nefoedd with y miloedd yn cynnyg eu hunain yn ymborth 
iddynt, ynghyd ag anifeiliaid gwylltion y goedwig, drwy orchymyn 
dwyfol: pan nad oedd braich ddynol, na Raw neb yn agored i’w di- 
wallu na’o gwaredu rhag angau newynllyd. Boddlon iawn ydyra i 
gyfenwi y weithred hon yn toir ehuengarwck, er y dygwyd y Saint i’r 
cyflwr dyoddefua hwn gan derfysglu anynol ? ac er y dylasai y dy wod- 
r&eth eu cospi, ac adferyd y Saint i’w meddiannau ; etto, drwy y 
ffaith uchod, arddengys y boneddigesau hyn, ynghyd &’u cydweith- 
redwyr, fel y dangosodd Pontius Pilat drwy olchi ei ddwylaw, ar an- 
nogaetb ei wraig. nad oes iddynt hwythau ran na chyfran yn y gormei 
gwaedlyd hyn ar y Saint Hyderwn nad yw yr araser yn mhell pan 
yr arddengys y boneddigesau Prydeinig — ei Mawrhydi yn eu harwain 
— eu haughymmeradwyaeth o’r erlidigaethau ysgeler hyn drwy ffeith- 



g FBOPHWYD Y JUBIL1. 

jau, pa rai a fyddont fel perlau yn eu coronau. Nid heb seiliau ced- 
yrn yr ydym wedi ffurfio barn barchus ac uchel am gymmeriad haet- 
ionus ac elusengarwch ei Mawrhydi. ’Pan y delo awdurdodau ein 
gwlad i iawn ystyried dylanwad cynnyddol y miloedd Saint Prydeinig 
gy da golwg ar Oregon ; diau y bydd i’w hamddiffyniad a’u haelioni 
hwythau roddi sen farwol i’r erlidigaethau brwdfrydig a dirinweddol a 
ddylifa yn awr ac eilwaith o ysgrifellau awduron rhagfarnllyd, ac 
ofleiriaid cy fl oge di g. ' Millennia U Star. 


DYFYNIAB O LTTHYR YR APOSTOL O. HYDE AT 
O SPENCER. 

u Hyde Park , Council Bluffs , Llwyth 
“ Potawalmte t Hyd. 7, 1847. 

“Anwttl Frawi> Spencer, — Y r wyf fi a'm teulu yn mwynhau iechyd 
rhagorot. Nid oes braidd un claf yn y gwersyll yn bresennol, nac 
ychwaith braidd drwy ein holl sefydliadau lliosog. Mae ein cnydau 
yn ffrwythlonaeh nag erioed. Ni bu yma ddira rhew hyd yn hyn ; ac 
addfeda ein f d India, a'n Buckwheat , cyn y delo yn ol yr argoelion. 
Meddwn lawnder mawr o’r amrywiaeth o lysiau. Mae ein diadell- 
oedd a'n hanifeiliaid oil yn dew ; ac y mae heddwch ac undeb yn 
teyrnasu yn ddieithriad yn ein plith yn dufewnol ac yn amgylchot 
Diolch i Dduw yr hwn sydd yn rhoddi y foddugoliaeth i ni drwy ein 
Hnrglwydd Iesu Grist. 

“ Dysgwyliwn ddychweliad y Llywydd Brigam Youngs &c., yn 
feunyddiol. Sefydlasant eu trigle yn nghyffiniau y Llyn Halen, a 
Llyn Utah, ar yr ochr ddwyreiniol. O leiaf dyna a glywais i. Ond, 
pan ddychwelant hwy yma, cewch yr hanes yn awdnrdodol a chyf- 
lawnaeh ; ac hefyd o barthed i’r ymfudiad. Nid wyf yn teimlo i 
hyfforddi dim hyd oni welaf hwynt. 

M Meddyliaf weithiau yr anfona y cynghor fyfi yn ol i Frydain, ond 
ty meddyliau i y’nt, efallai mai arall a ddaw, neu yr aroswch chwi. 

“ Mae y ‘ fyddin Formonaidd’ yn dychwelyd o California. Cyr- 
haeddodd rbyw niter, a’r gwedditl ar eu taith. 

“ Llaw alluog y Goruchaf a’ch cynnalio chwi a’r holl eglwysi yn 
Mrydain er daioni, yw gweddi eich brawd yn y Cvfammod New- 
ydd, O. Hyde.” 1 ( Millennial StarJ . 

Yn awr, chwi Saint hoff drwy Gymru, dyma newyddiou ag y dys- 
gwyliasoch lawer am eu clywed ! Wele y fan, ie, y diddosfan waredol 
wedi ei gael, yr hwn fydd o hyn allan yn ganolbwynt i holl blant 
Sejon o bob llwyth, iaith, a gwlad, i dynu tuag ato — pwy aydd barod 
i gychwyn yno ? Nid pwy sydd yn awyddus yw'r gofyniod, ond pwy 
yw y rhai dedwydd hyny ag a fuont nior gyfiawn a thalu eu dyledion 
i’r byd? Pwy a fu ffyddlon i rybuddio pawb a allasai; i'e, pwy sydd 
ddieuog oddiwrth waed pawb oil ? Y rhai hyny a allant ddysgwyl 
taledigaeth y gwobrvvy. Defffown, ac ymbarotown ar frys. 



mOPHWYD Y JUB2LT. 


9 


"TRIGLE Y MORMONIAID.” 

** Ddob cawsora y fantais 6 ymddyddan a pherson a ddaethai yn 
uniongvrchol o Council Bluffs, yr hwn a’n hyshvsodd diriad yno, ar y 
dydd yr yraadawodd efe, o genad a anfonasid o flaen y deuddeg Mor- 
monaidd \ pa rai oeddynt ar eu taith yn o! yno oddiwrth y Llyn Halm. 
Anfonasent osgordd fechan o’u blaen hwy i’r Bluff er’s ugain niwrnod, 
i’r dyben o anfon cerbydau a lluniaeth i’w cyfarfod .hwynt, oherwydd 
eu bod yn gadael pob peth a allent wrth y Llyn Hulen. Dyweda ein 
hysbysydd fod y Mormoninid wedi nodt eu prif ymgyrchfnn oddeutu 
haulier y fl'ordd rhwng y Llyn Halen a Llyn Eutah f yn .California, ar 
hmtu afon ag sydd yn cyssylltu y dyfroedd uchod. Y pellder rhwng 
y Uynau hyn sydd tua 60 milliir — dyffryn tra ffrwythlon a hyfryd yn 
eyrhaedd yr holl ffordd. Yno gosodasant seiliau dinas, a dechreu- 
asant ei hadeitadu eisoes. Maent yn nghanol y llwythau Indiaidd, 
sef y Blackfetl , Utah* a’r Crows, pa rai ydynt yn hcddychol ac yn 
ffafri.d iawn i’r sefydliud Mormonaidd yn eu plith. Cyrbaeddodd j 
prif wersyll Motmonaidd a gychwynasant o’r Bluffs yn mis Mehefin, 
hyd i’r Green River, tros 200 o filltiroedd tuhwnt i’r South Pos9 t 
drwy’r Mynyddoedd Creiglyd, erbvn diwedd mis Gorphenaf. Teith- 
iasent yn rhwydd a dirwvstr hyd yno, a gvrent yn mloen yn gyflym 
tua eu trigle newydd.” — St. Louis Republican. 

Mae cariad rhyfeddol yr Indiaid anwaraidd. yn enwedig y llwythau 
uchod, aty Saint, ynevflawni y brophwydoliaeth a ddywed,“ Cenligen 
Ephraim [sef yr Indiaid hyn] a ymedy,” pan y dygid “eyHawnder yr 
efengyl” [sef Llyfr Mormon] i’w plith. Gelwid y Blackfeet yn “ ar- 
abiaid yr America,’’ oherwydd eu creulondeb at bawb, ond weithian 
ystyria y Saint hwythau yn gystal a’r Neill, nid yn gaethion, ond yn 
frodyr, ie, yn etifeddion o’r cyfammodau a’r cynnysgaeddiadau. 


CYMMANFA MORGANWG. * 

Cynnaliwyd y Gymmanfa hon yn Merthyr, Sul a Llun. y 26ain a’r 
27aip o fis Rhagfyr. Boren y dydd cyntaf yr oedd y Neuadd yn orlawn 
o wrandawwyr, amryw wedi dyfod o wuhanol Sirocdd y Deau a’r 
Gogledd i’r Gymmanfa. Dewiswyd Cnpt. Jones yn Llywydd ; W. 
Davies o Rvmny, ac E. Edwards, Merthyr, yn Ysgrifenvddion. Wedi 
dechreu y cyfarfod fel arferol gan y Llywydd, gosododd allan oruch- 
wylion y Gymmanfa, ac wedi cvfmchiad gwresog ar amryw futerion 
perthyol i’r gwahanol ddosparthiadau o’r eglwys, galwodd ar Lywydd- 
ion y gwahanol ganghenau i’w eynnrychioli, yr hyn a wnaed fel y 
canlyn : — 


Rhif y Cang. Llywydd. 

1. Merthyr, W. Phillips 

2. Pendarran, T. Griffiths. 

3. Dowlais, Alfred Clark. 

4. Rymny, William Davies. 

5. Cwmbaeh, John Price. 


Rhif Ren. 

Off. 

Ath. 

Dia. 

Bed. er tror. 

Crf. 

IS .. 

20 . 

. 16 

. 3 

.. 110 .. 

606 

3 .. 

3 . 

. 2 

. 1 

4 .. 

53 

4 .. 

10 . 

. 7 . 

. 2 

.. 36 .. 

145 

4 .. 

6 . 

. 4 . 

. 1 

2 . . 

58 

1 .. 

1 . 

. 2 . 

. 1 

.. 8 .. 




PROPITWYD T JV BILt. 


n 

WufyCsng. Llywyad. Bhif Hen. Off. Ath. l>1a. Bad.efGor. Cyf. 


6. Aberdare, J. Davies. 3.. 1.. 1.. 1.. 4.. 30 

7. Hirwacn, Daniel Davies. 1 .. ” . . I .. " . . 9 .. 22 

8. Diewyd, J. Richards. 1 .. 2 .. 1 .. ” .. 2 .. IS 

9. Caerdydd. W. Jenkins. 1 .. 2 .. 2 .. I .. 18 .. 38* 

10. LI wyni, Samuel Davies 3 .. 4 .. I .. 1 ,* 14 . . 28 

XI. Cvrmbvohan ar Brvn.T.Pugh 1 .. 6 .. 4 .. I .. SO .. 6S 

12. Treboth, J. Matthews. 2 .. 1 .. ” .. H 1 .. 21 

IX. Cyfyng, Wm. Davies 1 5.. I .. 1 ,, 3.. 17 

14. Cwmaman, J. Griffiths. 2 .. 1 ., M .. ** ., 2 .. 12 

15. Pontvates, H. Williams 2.. 2., 33.. 39 

16. Llanelly, Wm Hughes 2 .. 10 .. 4 .. 1 .. 62 .. 103 

17. Caerfyrddin, Ben. Jones 1 .. 4 .. 2 .. M 5 .. 37 

38. Llanvbyddar, T. Jeremy. 2 .. 1 .. 2 .. I .. 11 .. 29 

19. Breeiifn, David Jeremy. ” . . 1 .. 1 .. * 9 .. 22 . . 30 

Cyn. Sir Pynwy, W. Phillips. 11 .. 29 .. 14 .. 6 .. 96 .. 262 

Etto Sir Benfro, J. Morris. 1.. 5.. 2 11.. 40 

Drwy’r Gogiedd 9 5 .. 3 .. 19 .. 109 

'■ Garaway, W. Henshaw. 6 .. 7 20 .. 145 


Cyfanrif a gynrychiotwyd . . 74 

Rhif yn y gynuuanfa ddiwe- 

ddaf, sef iiorph. 13. .... 45 

LIuosogiad yn y pum mis a — 

banner diweddaf. 29 

Cyd-dystiai yr holl Gynrychiolwyr fod yt holl Saint yn ddieithriad 
mewo undeh, ran ad hrawdol, yn selog a ffyddlon ; a f n bod nid yn 
unig wedi lluosogi milh cant ac un ar bymtheg a thriuyam, yn y pump 
mi» diweddaf, ond eu bod yn cynnyddu mewn doniau, gweithredoedd 
da, a phoh Uuwioldeb yn rhagorol, ac y fod gwell gobeitliion ganddynt 
am Iwvddiant ar yr efengyl yn yr amser dyfodol nag erioed. Nid 
oedd o blith y ryfun nn cyhuddiad yn erbyn neb, nac un mater an* 
nihleserus i’w ddwyn i’r gyinmanfa o un man. Diolch i Dduw am y 
fath undeb a ffyddlon deb. Yn mhlith pwy ereill y ceir y fath yn ein 
gwlad, nac yn y byd, yr amser terfvsglyd hwn ? Sefydlwyd y manau 
cantynol yn ganghenau o’r gynnadledd, aV personau canlynol i lyw- 
yddu arnynt : — Bryn, Thomas Pugh ; Cyfyng. William Davies ; Cwm- 
aman, John Griffiths ; Pontyates, Howell Williams; Brechfa, David 
Jeremy. Galwyd amryw i wahanol swyddau yr offeiriadaeth, yn neill- 
duol yn y canghenau pelleuig. * 

Ymwelodd y Llywydd Orson Spencer, diweddar o*r America, 6’r 
Gymmanfa, a dysgodd vn y gwahanol gyfarfodydd drwy y ddau ddydd 
Uweroedd o egwyddorion uefolaidd, cynghorion dvddorol o barthed i 
wahanol ddyledswyddau y gwahanol ddosparthiadau drwy’r eglwys, 
yn neillduol am yr anghenrheidrwydd o ufyddhau i’r offeiriadaeth ; 
raai drwy hyny y ceid mwyaf o Ysbryd Duw i’n nerthu a’n diddanu 
ar ein taith, ac mai felly ein galluogid i lesoli ein cydgenedl fwyaf. 
Hrlaethodd gyda deheurwydd ar ogoneddusrwydd yr ymgasgliad yn 
nghyd i Seiou rhag y pethau sy’n dod ar yr annuwiol, ac er cad 


133 

72 

20 

S42 

1933 

79 

50 

20 

142 

1157 

54 

22 

6 

400 

776 



PROPBWYD T JUBILt. 


11 


breintiau cyflawnach teyrnas Dduw. Perswariiai y Saint i ymbwyllo 
etto am hyn, gan fod dytgwyliad dyddiol braidd am wybodaeth fanyl- 
ach am dano, ynghyd a’r dull a’r ffordd, ynghyd a’r amser goreu i ym- 
fudo. Profodd yn eglur ragoroldeb efengyl yn dwyn datguddiaduu 
dwyfol i'w hufyddion ar y ffurf o grefydd heb ei gryra, a llawer o eg- 
wyddprion llesiol a daionus ereill a eglurwyd gan y Llywydd Spencer, 
pa rai ni chaniata maintioli ein Prophwyd bycban le iddynt yn bre- 
sennol. 

^thoddodd y Llywydd Jones gyfrif manwl am swm yr arian a gaf- 
wyd er cynnortliwvo y Saint sydd yn alltudion yn y goedwig Aineri- 
canaidd, a’r modd ei haufonodd iddynt, ac fod dangosiad yn y Millen- 
nial Star , ynghyd a thrwy lythyrau yn ei feddiant ef, fod pobceiniog 
wedi eu cyflwyno i’r dybenion cytiawn a theilwug byny. Dangos- 
odd ei fod ef wedi cyhoeddi 22 o gyfrolau o wahanol faintioli, a chyu- 
nwysiad, yr oil yn rvnnwys 850,000 o dudalenau, 12 plvg, ac y fod 
dros ganpunt o’r arian dyledus am danynt yn awr yn aros yn ddy- 
Jedus iddo yn mhlith y gwahanol gauglienati, a thaer annogasai efe a*r 
Llywydd Spencer yr boll Saint i ffyddlondeb yn lledaenu y cyhoedd- 
iadau ac i dalu am danynt. Casglwyd miwn an cy farfod er cwhlhau 
ein hadduned i’r Saint sydd yn yr aniulwch, dros £22, a’r byn a 
wnaeth i fyny y swm gofynol. 

Rhaid i ni adael allan ddarlithoedd hyawdl a buddiol Henuriaid A. 
Evans, Thomas Pugh, Robert Evans, Ac., Ac., ocisiau lie, er mor felys 
y'nt Yn ystod y gymmanfa dysgwyd fwy o egwyddorion, a gogon- 
eddasach hefyd nag erioed o’r blaen ; ac yn ol gwraudawiad astud yr 
boll dorfeydd drwy'r cyfarfodydd meithion a gorluwn, canfvddid 
llawenydd ac awydd am ddoethineb ddwyfol am betiiau Duw, yn 
siriol wenu yn mhob wyneb byd ddiwedd y gymmanfa. Diddadl yw 
fod Ysbryd y Duw a bia’r gwaith yn orphwysedig ar ei blant yno yn 
belaeth, ac eu bod yn myned ymaitb gan ddywedyd mai da oedd 
ganddynt fod yno. 

Y bydd i’r argraffiadau daionus a wnaeth boll waith y gymmanfa 
hyfryd bon ddwyn ffrwyth ar ol llawer o ddyddiau, ac esgor ar eu 
ffrwythau priodol, sef bywyd tragwyddol i’r Saint, a goironiant i 
Dduw, ydyw gweddi eich gwasanaethwyr yn yr efengyl dragwyddol, 


YR ADDUNED CYMREIG I’R SAINT AMERICANAIDD. 

Dtwbnydd mawr genym liysbysu y Saint drwy Gymru, y fod yr 
adduned gyfeiriedig er cynnorthwyo ein brodyr a’n chwiorydd alltutl- 
iedig ag sydd yn yr aniahvch gorllewinol, wedi ei gwhlhau yn y gym- 
manfa ddiweddaf yma. Nis gallwn gael geiriau i ddatgan ein diolcli- 
garwch am au liaelioni, eu cydymdeimlad, a’u cariad at blant trallod- 
edig Seion. Mawr fydd diolcltgarwch y dioddefyddion pan yn 
mwynh&u y cysuron a weiniasocli iddynt — mawr fydtl eich gwobr yn 
nbeyrnas Dduw yn ddTau, pan y dywed y Breniu — ‘ Yu gyiumaint 


12 


PROPHWYD Y JUB1LI. 


a’i wneuthur o honoch i un o’r Thai bychain hyn fy mrodyr, Yn wir i 
mi y gwnaethoch." 

Anfonwyd yr anrheg oil gyda y Llywydd Spencer, a gwelir gydna- 
byddiaeth cyhoeddus o hyny drwy y Millenial Star. Anfona efe hwy 
i’r gwersvll y cyfle cyntaf, a diau y ceir cyduahyddiaeth o hono gan y 
Llywydd Young yn brydlon, fel y gwelo yr oil fod cyfraith cyfiawnder 
yn llywyddu yn holl gylchoedd y Saint. Etto, diolchwn dros ein 
brodyr anwyl, i'r Saint Cymreig, am eu ffyddlondeb mawr; a .thaer 
erfyniwn ar i i.duw y 6aint eu bendithio ar eu canfed am byny. # 


PEDR FARDD YN FORMON ! 

Anadnabyddus gydwladwr, er yn adnabyddus a’ch enw fel dyn, a’r 
cymmeriad ydych yn ei gael fel proffeswr ac amddilfynwr trefn 
aughyfnewidiol Mab Dnw er cadwedigaeth dynolryw, sef twyllwr, gau 
brophwyd, ac un o lyffantod y pwll diwaelod, &c. Hyderu yr wyf na 
bydd i chwi gymmervd yn angharedig tuag ataf oblegid i mi gym- 
meryd fy hyfdra i’ch cyfarch a’r ychydig linellau hyn. Yr wyf yn 
ddarllenwr cvsson ar eich misolyn byehan a elwir Prophwyd y Jubili , 
neu Seven y Saint. 

Yr oeddwn yn tybied fy mod wedi oyrhaeddyd y grefydd oreu yn y 
byd, hyd oni ddechreuais wrando ar, ac ymddiddan a rhai o'ch brodyr, 
ynghyd a darllen eich amrywiol gyhoeddiadau. Ond yn awr yr wyf 
heb yr un. Mae y Beibl wedi ei ddwyn yn hollawl oddiarnaf, yr unig 
safon oeddwn yn dybied oedd genyf a ddadytnchwelai holl noddfeydd 
y Sectarians ereill yn chwilfriw man. Ond er fy mawr syndod, yr 
wyf wedi dyfod i weled fy nghamsyniad, ac i gan fod hefyd wrth ddar- 
lleu eich cvhceddind chwi ac ereill o’r Sectarians, fod rhai o svlfaen- 
wyr y Sectarians, megys John Wesley, ac ereill, o’r un fam alien sect 
y Nnsareniaid, am Eglwys Dduvv, ei doniau, a’i swyddwyr, yr hon yr 
oedd, ac y inae yn liiiiob man ddywedyd yn ei herbyn. Am hyny, 
tybied yr wyf fod rhoddi gwybodaeth o hyny i’w hen frodyr sydd yn 
caru eu hegwyddorion, o duedd i leihau eu rhagfarn, yn hytrach na’i 
gynnyddu, am hyny tueddwyd fi i anfon at eich gwasauaeth dystiol- 
aetli arall, diweddarach na John Wesley am devrnas Crist o ran ei 
doniau a'i swyddogion, sef 1‘eter Jones, o Llynlleifiaid (Pedr .fardd), 
yn ei gywydd ar undeb corfFyr eglwvs, yr hwn a gymmeradwyir gan 
bawb, yn enwedig y Beirdd a ganasant ei glod. 

“ Trwyddo mewn awvdd treiddiwch ; 

Mel i gyd sy’ y’ mol ei gweh.” 

Rban o hon sydd fel y canlyn : — 

u Mae gan Dduw Eglw s lwys, l&n ; 

Oes, wir Eglwys rywioglan 

Yn y byd (nid un heb iau) 


D.S. M£l Awen yw enw y llrfr, a« ni chlywais fod neb hyd yn hyn, yn cwyno dim 
ddarfod iddyut archwaethu dim chwerwdod wrth draflyacu y Mfil . 



PROPHWTD Y JTTBILI. 


13 


A gweledig aelodau. 

Corff Crist drwy gred a hedydd; 
Brodyr, cyffeswyr un ffydd. 

Hoff waith galwad effeithinwl 
A’u dug hwynt i wiwdeg bawl. 

Un Ysbryd Gliin, ddyddanydd, 

Yn y saint i’w hunaw sydd. 

Rhoes iddynt amryw swyddau, 

Er eu lies i’w gwir wellhau. 

Un sy o fraint is ei fri, 

Ac arall sy ’ll rhagori. 

Mae rhai a gwaith rawy ar g’oedd, 
A rhai yn llai eu lleoedd, 

Doniau, swyddau sy iddynt, 
Buddiol, o wahanol hynt : 

Ond un corff er doniau cant, 

O ryfeddol wyr, fyddant 
Un Crist yn mhob rhyw dristyd, 

Un Arglwydd hylwydd o hyd,' 

O wiwlon afon yfant, 

Un Ysbryd i gvd a gant. 

Mae nerthol, ddoniol ddynion, 

A gloew saint yn Eghvys Ion. 

Pyst teilwng, Apostolion, 

Mewn entrych, a’u llewyrch lion ; 
Prophwydi a’u difri’ d6n, 

O goeth ryw, ac Athrawon ; 

Dinych wedd, dawn i iachau, 

A difudion dafodau ; 

Lly wodraethwyr, gwyr gwroi ; 

Ni chaid Henuriaid yn 61. 

Gweis ydynt a’u gosodiad* 

Gwiw yn y t£ gan y Tad. 

Nid yw pawb nodau pybyr, 
Ardderchog ac enwog wyr. 

Pawb a’u gwaith, ond nid pob gwr, 
A gweithydd sy ’n bregethwr, 
'Sgatfydd nid llywydd y Hall, 

Nid henuriad un arall ; 

Er hyny oil rhauau $nt, 

Aelodau anuryl ydynt, 

O gorff Crist fu ’n drist drostyn’ 

O gur a breg-ar y bryu." 


Nid wyf yn araau na bydd yn ddywenydd gan amryw o’r Saint 
weled y llinellau hyn yn y Prophwyd , a chan amryw ereill hefyd nad 
ydynt hyd yn hyn wedi ymuno a c^wi ; ond pa un bynag am hyny, 
"wele hwynt at eieh gwasanaeth i wneyd a hwynt yn ol eich doethineb. 
Llawer o Iwyddiant i chwi a’r holl Saint ffyddlon yn Nghrist Iesu. 

Wyf, eich ewyllysiwr da, 

Harlech , Hydref 26, 1847. William Pugh. 



14 


PROPHWYD Y JUBILl. 


Melys i wefusnn y Saint yn ddiau fydd sugno met Pedr Fardd drwy 
y Prophwyd , serch iddo ffrydio drwy bihellau ein cyfeillion Calfin- 
aidd : canys y mae y Saint fel y wenynen ddiwyd yn sugno mel o 
bob defnyddion, ie, hyd y nod o’r graig weithiau, gwirionedd yw en 
mel hwy, deued o ba le y delo. Er hyny arehwaetha eid<lo Pedr 
Fardd yn fwy blasus oherwydd yr adnabyddioetli bersonol a feddent 
ag ef er’s llawer dydd ; a phwy o’i frodyr Calfinnidd a ddyweda fod ei 
fel ef yn chwerwi yn nghwch Mormoniaeth ? Pwy o ddarUenwyr y 
bardd ar na wel mai Mormonaidd oedd ei awen ? Pwy a alia brofi 
fod gwir awen, os caiff ei rhyddid, byth yn aragen ? 

Nid yw yn syndod genvm fod dyn o bmfiad. synwyr, a deallwr- 
roeth ein gohebydd yn canfod cvssondeb, ac yn ddigon dynol a rhydd 
i addef ei gariad at wirioneddau Ag sydd mor hunaneglur ag yweiddo 
Mormoniaeth ; ond, y rhyfeddod’fwyaf yw fod neb, yn enwedig o'i 
hen frodyr ef, pa rai o bawb a honant fod yn rhedegwyr blaenaf i gyr- 
haedd y gwir, yn methu canfod. neu yn oedi coileidio cyfundrefn ag 
•ydd mor gyflawn o wirioneddau benditblawn ag yw yr eiddo Saint y 
Dyddiau Diweddaf. — Got. 


HYSBYSI AD. 


Ybgtmunwyd Henuriad Thomas Harries o eglwys y Saint, drwy 
gydsyniad Pwyllgor Cynnadledd Morganwg, yr hon a gynnaliwyd 
Ion. 11 eg, yn Merthyr. 

Policeman ger llaw i Aberaeron a gymmerodd Thomas Harries i fyny, 
pan ar sefyll uwchben torf luosog i bregethu, ar y cyhuddtad o lad rata 
Geirlvfr Cymraeg a Saesonaeg : ac yna carcharwyd ef. Ion. 4 ydd, 
dedfrydwyd ef i ddioddef dau fis o garchar, lieb lafur caled. Mae 
rheolau dyscyblaeth y Saint yn ysgymmuno pob troseddwr o'r cyf- 
reithiau gwladol o’u cyfundeb, yn y geirian pendant a ganlyna: — 
11 Yr hwn a ladrato, ysgymuner ef, a thraddoder ef i’rgyfraith wladol.” 

Dygwyd yn mlaen laweroedd o dystiolaetbau ar yr arholiad i brofi 
cymmeriad rliagorol y carcharor; hyd nes y dywedodd y Barn ydd 
wrth y jury, nad oedd yn cydnabod y trosedd yn ladrad oddieithr ei 
fod yn fwriadol. Helaethodd crym lawer ar gymmeriad rhagorol y 
carcharor ; a phan, ar ol hir aros a thaeru, tra y parhaodd amryw ar- 
holiadau ereill, y dywedodd y jury ei fod yn euog, gofynodd y Barn* 
ydd drachefn, aoeddynt yn siwr eu bod oil o'r fern hono ? Parodd y 
ddedfryd annysgwyliadwy cryn ayndod a chydymdeimlad drwy’r lie. 

Nid y’m yn dywedyd fod y ddedfryd yn angbyfiawn. yn ol a wyddai 
y jury ; etto, ar ol chwilio yn fanwl drwy holl gyssylltiadau y petb, 
credwn mai amryfusedd ydoedd. Hawdd iawn y gallasai fod wedi 
rboddi y llyfr yn ei logell mewn camsynied yn lie ei Feibl, pan yr 
oedd y ddau ar y ford i derfynu dadl a ddvgodd ei wrthwynebwyr i'w 
erbvn ; a Hawn mor hawdd oedd i ryvr ddrygddyn roddi y llyfr yn ei 




PROPliWTD T JUBILI. 


u 

logeU heb ei wybodaeth ef. Mae y ffaith a brnfwyd yn yr or hob ad, 
0 fod T. If. heb wybod fod y Ilyfr yu ei logell hyd nes cyrhaeddyd tv, 
tua lhair niilltir oddi) no u’i syndod addefedig yn tvmi geirlvfr o‘i 
log^ll wrth feddwl tynu allun ei Feibl, ynghyd a’r fl'aith o’i fod wedi 
hysbysu ar y pryd nad ei eiddo ef oedd, a thalu i fenyw am ei ddych- 
welyd i’w herchenog ar y pryd. Mae hyn oil. a llawer yet wan eg a 
ellir ddywedyd, yn ein dysgu ni i gredu nad ynfwriadol y cyinmerodd 
efe y Ilyfr. Dywedir iddo wadu y Ilyfr, u gwir iddo wadu mi ladratiodd 
mo bono; etto, ni wadodd, ond cyfaddefodd fod y Ilyfr yn ei feddiaut. 
Nid ar gais y perchenog yr aeth y polictmon ar ei ol ef, canys nid 
oedd efe wedi dweyd fed y peth yn fwriudol; eitlir rhyw erlidivrr 
protfestdig i‘r athrawiacth a bregethai Harries, o’r enw Morgans, a 
ddaeth i’r tv yn foan wedi i Harris fyned ymaith, ac a ofynodd am 
weled y geirlvfr, a tbyn kldynt cliwibo nemawr am dano — “ O !'* ebe 
efe, “gattwch feu tro mni y Sati t a’i Iladratodd, Ac.'* Aeth y Mor- 
gans hwn allan i yroofyn am y policeman ar fry*, uc wedi iddo ddych- 
welycl gydug ef, a hir gwestiyno y perehenog. cafodd rhyw ben gair o 
gyfaddefiad fod y Ilyfr wedi colli, a’i fod yn go debyg i ladrad. Ar 
hyu rhuthvodd y policeman allan, er fod yr hull dealu ya begio arno 
betdio a chymmeryd Hurries i fyny, oherwydd y dysgwyFieut ei fod yn 
.dyfod a’r Ilyfr yn ol yn siwr. Ond, bu > gyd yn ofer : aeth y police- 
man ar ol Harries, ae a’i carcharodd ef yn y modd uiwyaf cyhoeddus. 
Nid oedd ond byr amser er pan yr adferasid y poticemmn hwn i’r 
swydd, o’r h.on yr ymddifadasid ef am rywh^th ; a dyina yr ysglyf- 
aeth gyntaf a gafodd o’r natur hyn, i broii ei tfyddlondeb i’r llywod- 
raeth, ae i ennill enwogrwydd. Pahaia yn y hyd y dueth y Morgans 
hwnw i fewn i boll am y Ilyfr yn y fan ? Pwy na wel fod Harris wedi 
ymdtfwyn drwy y eyfan, yw liottof fel 1 v gwnaethai dyn a gawsai y Ilyfr 
yn ei logell yn ddiddysgwyl > eitbr nid ynackdengys fod yinddygiad f 
dyn a nodwyd, na’r poJtcetmtr t, yu tebygu llawer i tkltynkm sydd a’n 
b turned & yn unig am *ael allan y gwir, a chospi yr euog yn deg a dk 
drictau. Mae pob canmoliaeth yn deilwng i’r prif ynad' am ei ym- 
gais drwy bob tfbrdd alluadwy i gael y careharor yn rhydd oddiwrth y 
condemniad ofieriad yn y gorchwyl ; eithr dyna a all pregethwr di- 
eithr ddysgwyl pan eisteddo dynion rhagfamllyd at ei grefydd yn 
farnwyr arno. 

Dealler nad am ladrad bwriadol yr yagvmunir Thomas Harris.; ond 
oherwydd ei esgeulusdra o anrhydedd ei grefydd dan yr amgylchtadau 
peryglus hyn, ag oeddynt hysbys iddo. Dylasai droi yn ol y fynyd y 
cafodd efe fod eiddo dyn arull yn ei feddiant, ac nid godael i’w elyn- 
ion gael He i’w gyhuddo ef o ladrad. tra yr oedd efe wedi gadaei y 
Ilyfr yn Haw y wraig hono i’w ddychwelyd yn ol. Mae efe wedi 
syrthio i brofedigaeth lem, nod drwy hwy na pha fodd y bu; ac am- 
lwg yw ei fod wedi arddangos diofhlwch o anrhydedd y weinidogaeth 
a ymddirLedwyd iddo drwy yr amgylchiad, braidd. Cymmered pob 
vn o honorn wers oddiwrth yr hanes galarus hwn, i fod ar wyliadwr- 
iaeth dros eu llogellau a\i cymmeriadau, bob cam o’u taith trwy y 
genedlaeth drofaus hon. Diau fod cannoedd o bethau tebycach i 
ladrad gwirfoddol un’r uchod wedi cael eu pasio yn ddiaylw yn ein 
gw lad, eitlrr na feddylicd y Saint mai cyffelyb y dr^garedd a gant 



16 


prophwyd y jubili. 


hwy i ereill. Dyma y trosedd cyntaf & brofwyd mewn un racdd vn 
erbyn neb o’r Saint, er pan yrydym ni yn y wlad, a gobeithiwn mai 
dyma y diweddaf. Mae llawcr o wylio ar ein camraui gael ein maglu, 
}tyd nes na alia neb o Saint farw a’r nad ymegnia i geisio profi fod 
rliyw beth yn y grefydd yn acliosi eu lladd. Cynnaliwyd post mortem 
examination ar ddyn yma yu ddiweddar, yr-hwn ocdd wedi bod dan v 
liver complaint am ddwy flynedd. Yr oedd y Saint, mewn ufydd-dod 
i orchvinynion ysgrythyrol (gwel Iago v, 14) wedi bod vn gweinvddu 
ordinhad ddwyfol o eneinio ag olew a gweddio drosto; oc v mae gcl- 
yniaeth rhai mor fawr at grefydd Crist, fel y ceisiasunt broti ei liuf- 
yddion yn fwrddwyr; ie, ar y broffes o’u hufydd-dod iddo ; felly yma, 
a diolchwn i’r meddygon am addef nad yr ordinhad ddwyfol ocdd 
wedi achosi ei farwolaeth; onid wyddis na fytldai y bobl enllibus hyn 
am gyhuddo Mab Duw ei hun o lofruddiaeth yn ngosodiad y fatli 
ordinhadau ? Yn ddiweddar meiddiodd Golvgydd y Carmarthen 
Journal , gyhoeddi am un lien wr a fu farw ei fod yn “ victim i’rt ricked 
faith ;' } sef, am ufyddhau i orchymyuiou Iesu Grist yn ffvddiog. Y n 
dtliWeddarach etto, bu farw chwaer ger Brecbfa, o’r frech wen; pan 
y tystiai ar wely angau ei heddwch a Duw, a’i hawydd i fyned at ei 
Thad nefol, a’i diolnhgarwch am gael crefydd iawn, &c. Chwalwyd 
drwy'r wlad ar adenydd yr awel ei bod yn edifarhau am ufyddhau l 
athrawiaeth y Saint, ac yn eu gadael, &c., yn hollol groes i'r gwir at 
addefiad ei mam. Yma hefyd, dangosodd rhai y fath elyniaeth at 
grefydd Crist a dweyd mai yr ordinhad ddwyfol fu yr aclios o’i mar- 
wolaeth. Daeth policeman busy fyth yn ralaen, a cheisiodd ei waethaf 
godi ei hun i’r gwynt, drwy haeru fod yr olew yn wenwynig, ond 
methodd yn hollol y tro hyn, nad beth a wnant nesaf. Saint anwyl, 
gwyliwch. 


CYNNWYSIAD. 


Cyf&rchi&d ar ddechreu y flwyddyn 


Newydd 1 

Gwyrth Formonaidd 3 

Gwledd y Boueddigesau Americanaidd 

ar ran y Saint 7 

Dyfyniad o Lythyr O. Hyde 8 


Trigle y Mormoniaid 9 

Cymmanfa Morganwg 9 

Yr adduned Cymreig i'r Saint Ame- 
ricanaidd 11 

Pedr Fardd yn Formon 12 

Hysbysiad 14 


MERTHYR-TYDFIL : 

CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN D. JONES, AC AR WERTH 
HEFYD GAN Y 8AINT YN GYFFREDINOL. 


AEORAFFWYD GAN JOHN JONES, RHYDYBONT. 



PROPHWYD Y JUBILI, 

NEU 

SEJIEN Y SAINT. 


Rhif. 20.] CHWEFROR, 1848. [Put* 2 g. 


MYFYRDODAU AR Y FLWYDDYN A AETH HEIBIO. 

Mab y flwyddyn un fil a wyth dant a saith a deugain wedi ei rhifo 
gyda y rhai a fu. Darfu ei gobeithion, a’i hofnau, ei phleserau, a’i 
thristwch, ie, darfuant am byth 1’ Mae y croniclydd anffaeledig ag 
sydd yn cofrestru pethau amserol erbyn tragwyddoldeb wedi rhoddi 
un gyfrol yn ychwanegol i gadw yn ddiogel yn y cofgelloedd fry 
erbyn dydd yr arholiad, o hanes gweitbredoedd blynyddol poh perchen 
rheswm, da a drwg. Yno yr arbosant raewn lliwiau#digyfnewid, ar 
ddefnyddiau annhreuliadol, fel nas gellir na thynu ytnaith na chyf- 
newid un frawddeg nac un iot o’r cofrestiad gwirioneddol. Gormes, 
rhyfdoedd, ac anghyfiawnder cenedloedd at eu gilydd — balchder,. 
afrodlonrwydd, a thrais breninoedd, tywysogion, a llywiawdwyr-*— 
rhagrith, twyll, ac annyngarwch y rhai a honant y teitl o Beirch ., ac a 
broffesant fod yn arweinyddion y werin, pechodau yr hull bobloedd,. 
ac yn neillduol celwyddau y penboetlnaid crefyddol, pa rai a ddyfeis- 
iasant, a draethasant, ac a gyhocddasaut ar y Saint druain, y 
xnaent oil yn argraffedig ar groniclau anghyfnewidiol, yn aros i’w 
darllen etto yn eu wynebau, yn nglilywedigaeth y myrddiynau dirif, H 
yn nydd yr ymweliad. O feddylddrych sobr ! Etto, oil yn tfaith 1 . 
Pa le, pryd hyny, yr yraguddia yr annuwiolion ? Pa greigiau anferth, 
ar eu galwad, a neidiant ar y cclwyddwyr a’r erlidwyr i’w cuddio rhag 
wvnebu y gwir ? Diau nad ystyrient mftngloddiau’r byd ond bych- 
ain i’w rhoddi am gyfnewid un frawddeg, neu ddileu un gair! Etto, 
heb obaith am hyny. 

Mae gruddfanau y caethion dan eu beichiau pan y mae eu gormes- 
wyr yn cysgu, pa rai sydd yn newynu t a mae yr olaf yn gwledda — 
ochenaid y trallodedig, a chystudd yr augbenus, y weddw, a’r amddi-- 
faid, wedi esgyn i glustiau ArgltoydcLSftbaoth, ac yn tystio yn erbyn 

<innuwioldcb mc.vn lleoedd irhel, pan r mne hefyd ddagrau, a gwaed,. 
a lludJed y Saint, a.ddyocUefusant o berwydd tvstiolaeth yr Iesu -cu* 
s. * [CiV. m. 




18 


PROPHWTD Y JUBILI. 


cenadwri ryfedd, yn cydwaeddi yn un chorus uchel, u Pa bryd Ar- 
glwydd cyfiawn oni ddiali, &c. ?”’ O’r ochr arall, mae amynedd, rhin- 
weddau, gweithredoedd, addfwynder, brawdgarwrh, cariad, sel, di- 
wydrwydd, a ffydd Saint y Goruchaf, wedi eu cofrestru hefyd, ac a 
barhant yn gofladwriaeth hyd nes y delo y dedwydd ddydd hwnwpan 
y dywedir wrthynt, “ Deuwch chwi fendigedig blant fy nhad, &c.” 

Dedwydd yn wir yw’r gwr a all ddweyd wrth ddarllen ei banes ei 
bun am flwyddyn, ei fod oil megys ag y dymuna. Pwy (hyd y nod 
yn mlilith y rhai a ddymunant wneuthur daioni) a all ddarllen ei 
hanesyddiaeth am y flwyddyn 1847, llinell ar ol llinell, a’r naill fraw- 
ddeg ar ol y Hall, heb ewyllysio cyfnewid llawer o honynt, pe gallai ? 
Ond ni ellir gwneyd hyny — pasiodd yr liyn a basiodd am byth, ac, 
“ yr hyn a ysgrifenwyd a ysgrifenwyd.” 

Dysga hyn oil i ni un wers neillduol a llesiol ; sef, gofalwn ar fod 
ein lianes yn 1848, yn gyfryw ag y bydd yn hoflf genym ei ddarllen yn 
y dydd a ddaw, ac felly hanes pob blwyddyn a ganiateir i ni hyd j 
gair “ diwedd.” 

Bu 1847 yn flwyddyn nodedig yn ei chyssylltiad a hanes y Saint yn 
Nghyraru. Mae cenadon y Goruchaf wedi bod yn selog gan ddyrchafu 
eu llais yn eofn i draethu eu cenadwri o hedd i glywedigaeth miloedd 
yn adnewyddol duvy wahanol siroedd ein gwlad ; ac er tyned y llyff- 
ytheiriau oedd am ein brodyr unwaed — er amled y camgyhuddiadau 
a draethwyd ac a gyhoeddwyd ar blant Duw a’u cenadwri — ac er Hid- 
iogrwydd tywysog y tywyllwch a’i blant, y mae cannoedd o'r rhai 
gonest eu calon wedi cofleidio y gwirionedd fel ag y mae ynyrlesu — 
wedi dyfod i weled goleuni mawr, ac y mae genym fwy o destynau 
diolchgarwch i’r hwn a bia y gwaith, oherwydd ei barodrwydd cyn- 
nyddol i selio cymmaint bendith ar y genadwri — am gadarnhau y gair 
gyda y fath luaws o dystiolaethau dwyfol, o arwyddion rhyfeddol, ac 
o omlygiadau parhaus o'i allu ei hun. Hefyd, diolchwn iddo am yr 
iechyd a’r bendithion tymmorol a gyfrana Efe mor helaeth i ni, yn 
nghyd ag am yr uhdeb, y curiad rhyfeddol, a’r gobeithion ychwanegol 
ag sydd yn meddiant ei holl blant drwy’n gwlad. Diau na bu y Saint 
crioed yma yn y fath sefyllfa flodeuog, cariadus, a llwyddiannus, ag 
ydynt yn bresennol ; ie, nis gallwn braidd ddwyn i’n cof nemawr 
eithriad unigol. Diolchwn am hyn. Ond, ar yr un pryd, er cym- 
maint a wmaed, pwy o’r Saint — pwy o’r swyddwyr, a’r na allasent ar- 
gyhoeddi rhyw bechadur yn ychwanegol ? Pwy yw y person ded- 
wydd hwnw yn ein plith ag y tystia Ysbryd y gwirionedd i’w gydwy- 
bod ef, “ Yr hyn oil a ellaist, ti a’i gwnaethost ?” Mae lluoedd, ie, 
ardaloedd cyfain, drwy ein gwlad fach ni etto heb glywed ein cenadwri, 
ac y mae gwerthfawrogrwydd eu heneidiau anfarwol, a gogoniant ein 
Drw, yn galw yn uchel ar y rhai a dderbyniasant y trysor dwyfol i 
yruegnio fwy fwy yn y flwyddyn ddyfodol nag o’r blaen, yn gymraaint 
a bod y dyddiau hi in yn agosAu, yn mha rai ni ellir hau yr had da 
yma. Yn gymmaint ;tg mai i ni yr yinddiriedwyd y winllan fach hon, 
THnegniwn i iawn ddot’nyddio ein talentau, ac felly y oawn ni, a’r rhai 
a gredant cin tystiohieth, fynedfa helaethach a buanach i mewn i 
dragwyddol orph^ys-i v (fyddloniaid 

iiithr nid yn Ngh> ,ni yn unig y bu hynodrwydd y flwyddyn 1847 



rtlOlPHWYl) Y JUBlLt. 


19 


0 b&rtbed i lwyddiant yr efengyl ; ond hyd y nod ar y cyfandir Am#- 
ricanaidd. Er creuloned y naill ran, mae miloedd o’r rhan arall o’r 
trigolion hyny wedi ufuddhau i'r efengyl, a lluoedd wedi codi eu peb* 
yll fel Abraham gynt a’r alwad Duw i yraadael o Babilon rhag derbyn 
o’i phlaau, gan ddewis yn hytrach fel Moses gynt, yr anialwch erchyll 
gyda phobl Dduw, na thrigo yn mhebyll erlidwyr creulon. Ac y mas 
mwy o alwad am bregethu, lluosocach gwrandawiad, a gwell gobeith- 
Son drwy’r Taleithiau yn awf nag erioed. 

Ar y cyfandir hwn y ceir nid yn unig un o brif hynodion y flwyddyn, 
ond yr oes ; Ve, yr oesoedd diweddaf, sef alltudiaeth miloedd o Saint 
y Goruehaf i’r goedwig orllewinol. Yno ceir gwyrthian eu Duwmegys 
cynt, yn estyn ei law haelionus i borthi cannoedd o honynt ag ehed- 
iaid y nefoedd, ac a gwyllt anifeiliaid y goedwig, ynghyd a'i fraich 
gadarn yn eu cynnal rhag pob gelynion, er eu lluosored — i ddringo 
dros bob rhwystrau, serch iddynt dderehafb eu penau cyn uched a 
chapan cymylawg y mynyddoedd creiglyd. Dofodd gynddaredd y 
bwystfilod, a Hid angliydmarol hyd y nod y “ Blackfeet" (arabiaid y 
goedwig) er eu mwyn ; ac achosodd i’r anwariaid eu serchu a chariad 
brawdol, ‘ie, tywysodd hwynt gerfydd eu deheulaw, hes cyrhaedd o 
honynt wrth y miloedd c>n hyn i’w cartrefle de wise dig ; acynoportha 
hwynt fi’i ddaioni, fel bugail ei braidd. Eu Duw a’u lluosogo ac a’u 
flfyno ! 

Mae rhyw filoedd o drigolion ynysoedd M6r y Dehau wedi dyfod yn 
ddeiliaid o deyrnas Dduw yn y flwyddyn ddiweddaf hefyd, ac yn ym- 
gasglu yn lluoedd i gwrdd &’u brodyr o bob lliw yn Seion. 

Mawr y cyffroad a fu trwy wersylloedd y gelyn trwy Frydain, a 
miloedd, gynnifer braidd, wedi listio dan faneri Seion yn y flwyddyn 
a aeth heibio, ag a leihaodd sectau yr oes, er bod ambell un o’r rhai 
hyny wedi lleihau 5000 y llynedd ! Mewn gair, nid llai hynod a fu 
lluosogiad y Saint drwy'r byd y llynedd nag a fu eu cynnydd mewn 
duwioldeb a gweithredoedd da ; ac nid hynotach y naill a’r llall na’r 
caragyhuddiadau, yr erlidigaeth, ar elyniaetb, a achosa gau grefyddwyr 

1 gerdded gam am gam a’n cynnydd. Diolchwn i’n Duw am y budd- 
ugoliaethau enwog a gawsom yn y flwyddyn 1847 ; ac vmddiriedwn 
yn yr un fraich gadarn am rai mwy yn y flwyddyn ddyfodol. Diau 
mai “ byr waith a wna Efe ar y ddaear” trwom, os ymwrolwn erddo. 
Y Duw cadarn, yr hwn a’n llwyddodd gyda ei waith yn 1847, a’n 
tywyso a’i Ysbryd, ac a roddo i ni fwy o lwyddiant yn y flwyddyn 
ddyfodol i gasglu ei wenith i’w ysgubor. Amen. 


PROFION O’R ANGHEN SYDD AM Y “DDAWN IACHAU’' 
YN EGLWtfS Y BEDYDDWYR. 

Er sefydliad cenadiaeth y Bedyddwyr yn China hyd yr amser pre- 
aenol, bu farw 26 o’u benywod cenadol ; cyfartalwch oes genadol y 
rhai oedd ond yn unig pedair blynedd a phedwar mis. O’r gwrywod 
bu farw 13 ; cyfartalwch ystod eu milwriaeth genadol hwynt oeddsaith 
mlynedd a chwe mis. Gorfodwyd 26 o genadon i adael eu maes 
llafuriol i chwilio am iechyd yn rhyw awyrgylchoedd ereill ; cyfartal- 



20 


FROPHWVD Y JUBTLI. 


wch eu hamser hwynt ar y maes oedd pum mlynedd a phedwar mi*. 

Mae hyn yn wahanol iawn i gyfartalwch einioes y cenadon liyny a 
anfonodd Iesu Grist gynt; ac yn profi. y gwerthfawrogrwydd o’i 
addewid Ef iddynt, 4 * Wele yr ydwyf fi gvda chwi boh amser hyd 
ddiwedd y byd.” Pan y buasai rhai o honynt hwy yn glaf, galwasent 
am henuriaid yr eglwys i’w heneinio ag olew yn enw eu Meistr, a 
buasai gweddi y ffydd yn iachau y claf, oddieithr fod eu milwriaeth 
eisoes wedi ei gwblhau. Credasent hwy addewid eu Meistr ar eu 
rhan, sef “ ar y cleifion y rhoddant ddwylaw, a hwy a fyddant iach,” 
yn hytrach na ffoi i wind arall, a gadael eu corlan yn agored i fleidd- 
iaid. Pwy a all ddarllen yr aflwyddiant uchod ? pwy a all gyfranu 
cymmaint o arian i’w danfon mor bell, a'u cynnal yno ar y fath gost ? 
pwy a ddywed fod achubiaeth eneidiau y paganiaid yn dibynu ar 
glywed a ehredu eu cenadaeth? ie, gofynwn pwy yn eu synwyrau a 
ddichon feddwl fod y cenadau uchod wedi eu hanfon gan Dduw, a 
meddwl hefyd ar yr un pryd nad y w “ dawn iachau ,” drwy arddodiad 
dwylaw, eneinio ag olew, &c., (Iago v, 14), yn anhebgorol anghen- 
rheidiol? Etto, gofynwn, pwy a ddywed “ mai er sefydlu yr efengyl 
yn unig yr oedd y doniau hyny, ac nad oes eu heisiau yn awr ?*' 
Atebed dyoddefiadau y dyoddefyddion uchod druain a oes eisiau y 
“ ddawn iachau” yn eglwys Dduw, ie, yn mhlith cenadon yn yr oea 
hon. Tystied yr boll filoedd o bunnau ag a ddenir oddiar amddifaid 
a gweddwon, a thylodion, a phlant ysgolion Suliol Cymru, o flwyddyn 
bwygilydd, er talu costau y cleifion uchod o gwr bwy gilydd i’r byd* 
ac o’r naill hinsawdd i awyrgylch arall i chwilio am iechyd; — tystied 
hyn oil y gwir, ac yna dyweder gwerth y *• ddawn iachau,” neu os 
deliri wadu yr anghen o honi yn ngwyneb y ffeithiau eglur hyn, dar- 
fydded y easglu arian ag sydd yn substitute yn ei lie rhag cywilydd. 
Ac etto, os addefir yr anghen am ddawn iachau, rhagwela ei gwadivyr 
y gofynir iddynt yn ol yr un resymeg, pahara nad oes eisiau yr boll 
ddoniau ag a addawodd Crist i’r eglwys ? Ac yna rhagwela y Bed- 
yddwyr mai unpeth fyddai hyny ag uddef y tFaith, sef fod ymddifad- 
rwydd eu heglwys hwy o'r doniau, ag addef nad eglwys Crist, namvn 
eglwys Simon Menno, yw eu heglwys hwynt ! A phe felly, byddai yr 
holl gasgliadau, ac o ganlyniad livings miloedd o honynt ar dranc. 
Och ! rhag y fath dynged 1 

Mae y truenusrwydd a welsom ni ein cydwladwyr yn ddyoddef 
roewn gwledydd estronol ; mae ein hadnabyddiaeth bersonol a’r gor- 
snfoedd cenadol yn ngwahanol wledydd pellenig, yn creuynom gydym- 
deimlad a’i dyoddefyddion, ond etto y mae ein rheawm, ynghyd ag 
ysgrythyr, a’r ffeithiau hyn ac ereil!, yn profi i ni na ddylasai yr olaf 
fyned yno ar y fath negesan nes i Dduw eu danfon, yr hyn pe 
gwnaethent, diau yr anfonasai y “ ddawn iachau,” a’r doniau ereill 
gyda hwy. Syndod y dyoddefiadau a achosa sel heb wybodaetli 1 
Hefvd, os er sefydlu Cristionogaeth y rhoddwvd v doninu yvhrvdcl*, 
ayndod na roddai yr un Dmv hwynt yn awr er sefyuiu yr un (Jrist- 
ionogaeth (os yr un hefyd) yn mhlith paganiaid ; neu y rnue yn syndod, 
qs Duw a ddanfonodd y cenadau hyn i’w sefydlu ! Diau pe yr aethai 
gwas i Dduw at y cleifion hyn, a chynnyg iddynt yr ordinhad o arw 
ddodiad dw 7 law, yr ysgymunasent ef am dwhlwe o'r herwvdd l 


RROPIIWYD Y JUBILt. 


21 


SQUINT A’R SLWGIWR, A SIOPWR DOWLAIS. 

(A scene from real life behind the curtain !) 

Nib brwdach Hengist * Horsa ar ddydd 4 ‘ brad y cyllill hurion,” nag 
yr ymddangosai y Parchedigion uchod yn ol eu gallu yn yr olygfa 
ddnwiolfrydig a ganlyn ; a thrwy y drych bach hwn bawdd yw canfod 
pwy yw cdyn, brig, a gwreiddyn, a phwy biai y ftrwythau danteithiol a 
Ian want frigau harddaf Caersalem ! 

Ar ryw ddydd hyfryd a hafaidd yn ddiweddar, fel yr oedd Slwgtwr 
Indeptndia yn yndwybro yn mlaen yn bendrist rhwng arteithiau y fol- 
wst a cbur yn ei ben, oherwydd rbegu cymmaint ar y Saint y nosweith- 
iau blaenerol, pan ddaetb o fewn i tna chanllath i ger y bant, gwelid 
rhyw Siopwr “Parchedig,” coch a boliog, yn bras gamu tuag ato mor 
gyflym ag yr ymlusgai u Tobit" gynt ar ol yr aderyn a dynodd un o'i 
lygaid pan orweddai yn feddw ar yr heol ; o«d dacw siglodwylaw ! O ! 
y fatb lygaid lion ! Nid aethant braidd ganllath tua’r un lie, fel y 
cyrcha pob adar o’r un lliw, a’r na ddeallwyd mai rbai o’r cigfranod 
Dafisyddol oeddynt, nid yn unig wrtb eu henv.au, end drwy en bod o’r 
un chwaeth am furgyn. 

Siopwr. — ** Wei, bartner hofF, pa sut yr & y fusness o erlid yr hen 
Sataniaid yn mlaen y dyddiau hyn. ?” 

Slwffiwr. — “ Yn siwr nis gwn i yn iawn pa sut, end digon lledcbwyth 
rywfodd; a dwtyd y gwir i chwi, yr wyf fi braidd a digaloni, canys 
cynnyddu y maent hwy pa fwyaf eu gwrthwynebir, serch ein bod ni oil 
yn gwaeddi nerth ein penau eu bod hwy yn darfod* 

Siopwr . [Gan fcoltio yn fyrbwyli a brawychus ar yr beol, a waedd- 
odd] “Beth! digaloni a tUPwed’socli ! O! na ’dyw wiw digaloni na 
llaesu dwylaw ; yn mlaen a hi, dilynwch hwynti bob cwrdd, dywedwcli 
'wrth bawb am waeddi Sataniaid ar eu hoi hyd yr beolydd, a hwy fydd- 
*ant yn siwr o ddantio cyn hir. Mae’r Sataniaid yn pregethu aryr heol 
heno, ar bwys Caetsilem ; ydynt, y maent yn chwytbu eu hen gyrn 
hyrddod •wrth ein muriau. Ewch yno, ac aflonyddwch eu cwrdd, ac 
anfonaf finnau rai o’m bechgyn tafodog yno, i'cb cheerio t nad beth a 
ddywedwch. Rhaid, O rhaid i ni ymroi i'w herlid, onide dynoethant 
•odrau ein Duwies fawr, a bydd gobaith erch elw chwitbau yn patlu fel 
yr eiddom ninnau, ac aiff holl Dowlais ar eu hoi. Ac hefyd, gwran- 
dewch frawd [a chan edrycb o’i ddeutu rhoes ei ben wrth ei glust efl, 
dyna ffordd ragorol i chwi ennill enwogrwydd, a phwy a wyr na ennill- 
wch un o demlau godidog ein Duwies os byddwch ffyddlon am enyd. 
Gwelwch fod pob crotyn ay’n erlid y Sataniaid hyn yn ennill parch 
drwy’r cyhoeddiadau, ac yn tael living yn fuan. Dyna fel y dringaswn 
i fyny i ben pwlpud yu rbywk, ond gallaf fi gydweitbio yn fwy llwydd- 
iannus o’r tu ol i’r screen f chwi wyddoch, a cbael ambell ddarlith yn y 
capeli, a’r cyhoeddiadau Pw herbyu, canys felly ni chant hwy byth 
ddweyd gair yn ol.” 

SIwgiwr.— [ A ledodd ei glust, ac a lbnodd o’i goryn Pw sawdl pan 
glywodd sou am y synagog a’r enwogrwydd] 44 O ! yr wyf yn teimlo fy 
Ughas yn enyn at yr hen Sataniaid, dan bwys eich cyn^horion, ac ond i 
■chwi addaw ysgrifenu hanes ambell ddadl i’r cyhoeddiadau, a’m henw 
innau wrthi yn fuddugoliaethus, wrth gwrs mi a benderfynwn i’w herlid 



22 


PROPHWYD Y JUBILI. 


a’m holl allu, canys gwyddoch chwi pa sut i’w trwsio. Ie, dyna blam 
nohle i ddringo i fyny ; yn mlaen a hi. Ond pa bwac, neu ysgrythyr,yw’r 
goreu i'w tori i lawr V 9 

Siopunr. — “Pwnc ! peidiwch a phyneio gyda hwy, onide trechant chwi 
yn siwr, ac am yEgrythyr na ynganweb air, canys troant y rhainy oil 
o’u plaid eu hunain. Y ffordd oreu a welais i oedd gwaeddi fod gwyrth- 
iau wedi darfod — a dweyd pob hen chwedlau yn erbyn y personal, ac y 
xnae genyf fi loned ffetan am Joe Smith a allwn gael am ddim. Dyma’r 
ffordd oreu, a’r unig ffordd i’w gwrthwynebu.” 

Slwgiwr.—^Xr wyf y f un fern a chwi yn hollo), frawd ; ac O ! wrth 
gofio [dan rwhio ei siol], y mae genyf stori newydd a phert iawm am 
ianynt hwy yn awr.” 

Siopwr. — [Gan sefyll etto rhag eolli gair] “ Wei, beth yw hono ? 
Dywedwch ar frys, canys nid af gam pellach nes ei chlywed.” 

Stwfiwr. — “Na, dowch ya mlaen, yr wyf fi ar fry a, fel y gallwyf 
fyned i’w cwrdd hwy heno, a dechrca eyn y delont hwy yno ; ac felly 
byddaf siwr o siawns i le&ira. Wei, [dan gerdded yn mlaen yn araf]* 
dywedodd un o hregoihwyr y Seintiau yn Llanelli.” 

Sioptcr. — [A’i eroesodd yn ddigofus} M Nage, na alwch hwynt yn 
Seintiau ; oni wyddoeh chwi ddarfbd i mi eu cyfenwi yn Sataniaid, a 
fy mod a’m holl egni yn dysgu pawb i*w galw ar yr enw hwnw ? enw 
mwy priodol iddynt o lawer, ond ewch yn mlaen gyda’r stori,” 

Siwgiurr. — “O’r goreu. Sataniaid gant fod ynte. Wei, dywedodd y 
pregethwr hwnw fod angel i ddod i’w cwrdd hwy ryw noson, a gwa- 
hoddodd bawb i ddyfod yno i’w weled. Mawr y eynwrf a’r cyrchu a 
fu i’r fan ; ac wedi dyfod yr araaer apwyntiedig, a’r bobl yn dysgwyl 
yn awyddus, dacw yr angel yn rbuthro i’w canol o ryw ystafel) arall, a 
gwisg wen am dano, a dyna y benywod yn yagrechain, ac yn diane 
mewn dychryn, a’r lleill yn ilewygu, a'r angel yn swayo ! Ond fel yr 
oedd y gwaethaf iddo ef, yr oeidd rfcai ofechgyn call Llanelli wedi 
dyfod yno, gan ddysgwyl mai rhyw gastiau fyddai yno fyth, a hwy a 
gydiasant yn yr angel, ac a’i llusgaaant aWan, ac a ddechreuasant ei 
gicio, a dyna’r angel yn dechreu lleisio, ac yn begian am ei fywyd l 
Ond rhoisant g9t dda i’r Satan mawr am alw ei hun yn angel, ac yna 
gadawsant ef. Ac y mae yr ychydig benwemiaid a’u credent wedi eu 
g adael o’r herwydd.” 

Siopwr. — [A’i fola yn aiglo fel me gin gof, gan chwerthin] “ Da 
iawn, dyna stori bert ; gyrwch hi yn mlaen.” 

Skvgivrr. — “Ond y mae hi braidd yn rhy btaen i neb ei ehoelio fel 
yna ; onid gwel) fuasai ei thrwsio hi dipyn \ ac ni allof finnan gan fy 
nghydwybod ei gwirio.” 

Siopwr. — Beth ! coelio yn wir 1 coeliant o’ch geneu chwi yn hawdd. 
Oni wyddoeh chwi fod y teitl o barchedig wrth gynffon y stori yn ei 
santeiddio yn ngolwg y werin, nad beth a fo. Dywedwch fod rhyw 
weinidog oddiyno wedi ei hysgrifenu atoch am wir. Beth" waeth os 
celwydd yw, os ateb hi ddyben da. Y mae pob arfau yn gyfreithlon 
mewn rhyfel. O ydyw, mi wn fbd hyna yn ddigon gwir, canys y mae 
yn debyg iawn i ystranciau y Sataniaid. Yr wyf fi wedi ei chlywed, 
o’r blaen, ac wedi ei hysgrifenu i lawr, ac am ei chyhoeddi am wir 
d JCfry bob cyhoeddiad a’i derbypia, a’r rhai a’i ammheuant gynt a'i* 


PR0FHWYD Y JUBILI. 


23 


•oeliant hi oddiyno, chwi wyddoch. Fel yna y gwnaethum i o’r blaen- 
Oni ddarllenasoch ystoriau y henywod hyny o Bendaran, a banes eu 
cyrddau, yn y Bedyddiwr , a banes y gwr a dorodd ei goes, a llawer o 
bethau ereill, y rhai a wnaent ddrwg mawr i’n crefftau ni pe eaffai y 
werin ddeall y gwir o bonynt; a rhaid lliwio tipyn o leiaf, er rhwystro 
y bobl i'w dilyn ar eu penau i uffern. Er fod llawer o bethau rbyfedd 
wedi cymmeryd lie yn eu plith hwy, etto ni chredaf fi pe gwnaent y 
wyrth fwyaf erioed. Yr wyf fi wedi penderfynu eu herlid hyd eitbaf 
fy ngallu tra b’wyf byw ; eanyi yr wyf wedi gwneyd gormod eisoea i 
roi i fynu yn awr." 

Slwgiwr. — “Yn siwr 'rwyf finnan yn teimlo fy ben sel yn ail gyneu 
with eich cynghorion, ond rhaid i mi fyned flfordd byn yn awr ; caf 
eicb gweled etto heno.” Ac wedi siglo dwylaw exit y Siopwr dan 
chwerthin yn ei lawea am ben y sport a gaffai argost ei “gat* paw." 
A’r Slwgiwr yntau a fras gamai ffordd arall, gan gnoi ei gil wrth 
feddwl am y ffordd newydd bon i enwogrwydd, a sisial wrtho ei bun, 
44 Synagoge “ living" Sfe. Yr olygfa nesaf a welwyd ar y Slwgiwr 
oedd ar ben y fan lie yr oedd cyhoeddiad y Saint i bregethu. Yr oedd 
efe yn ol ei air wedi achub y blaen, ac yn prysur floeddio yr 44 ystori 
o gerdded ar y dwfr,” &c., &c. A’r Siopwr parehedig yntau yn y 
dorf, a phibell hir yn smokio ac yn chwerthin ar yn ail, hyd nes i'r 
ddunos daenu ei mantell, a’u gorchuddio o wyddfod dynion rhag cy- 
wilydd 1 

Os hapia it’ gwrdd a'r 44 Siopwr ” — gochel 
Ei gichiau, mae’n fradwr ; 

Rhag gw art h anrhega y gwr, 

Ei sledge at ben y Slwdgiwr. 

Y “ Slwgiwr ” yntau sledgia, — ar ryw un 
Oer hynod yw’r ddalfa ; 

Mae’n rhy aaalwg gwg a ga’ 

Coleddwyr pob ceiwyddau. 


CANMOLIAETH I ADOLYGIAD CAPT. JONES 

AR 

DdarRthoedd y Parch. E. Roberts, Rymnt, «’i gefnogwyr , yn erbyn 
Mormoniaeth . 

Cyd ei ben nid Cadben mwy — llawen 
Benllywydd — clodadwy ; 

Er mar gerth eu rhyferthwy, 

Cawr oedd o nerth, cur odd hwy. 

Dy loewgall AnoLYGrAD — mwyn hyddoetb, 

Mae’n haeddu derbyniad ; 

Yn ddios rhydd ddangosiad 
9 Allu dyn yn llaw ei Dad. 


PEWHWYD Y JVVtl.l. 


24 


Ll)wyddu mnl Hew addas — yn hyfwyn 
Oen hefyd i bwrpas; 

Lion wr yw vn Hawn o ras, 

Diwyrni dros ei deyruas. 

Yyllaist eu holl gastelti— bydroii, 

Heb adrodd direidi ; 

Amlygaist a thynaist 
I warth hynod eu gwrthuni. 

Crafant wirbroffeswvr crefydd — utbr egr, 

Na thrigont yn lionyrtd. 

Hfeb os, a’u dangos liw dydd, 

Mai gwelont eu moel g’wilydd. 

Dyweda Mr. Roberts, yn y Tyst Apostolaidd, ei bod y n or rood w 
gompliment i’r diawl i ymyraeth llawer a’r Seiutiau, inewu ffordd » 
ysgrifenu nac areithio. A dywedaf finnau, — 

Ni ’myraeth y gelyn rooiwawl — a Seintigu, 

Os yw’n Tyst yn fuddiawl ; 

Robert-*, roae'n ddiarebawS, 

Aeth yn ei dwyll yn waeth na d L 

IV wrando ni cheir undyn — a fyddo 
'N ei feddiant synwyryn ; 

I ddynion a 'menydd enwyn, 

Llwyr ddwl, mue'u llawer o ddyn. 

Chwydu mae’r gwyr parchedig — yn ofer, 

Lysnafedd gwenwynig ; 

Er elw mae rhai eythreulig 
Dihafal yn dal eu dig. 

Ystyriaeth ddiduedd o ytnddygiadan gwartbus rhai o bregethwyr 
yr oes (yn enwedigy Bedyddwyr) tuag at Saint y Dyddiau Diweddaf, 
a’m cymhellodd i gyfansoddi yr urhod, ac i’w gynnyg i'ch gwasanaeth 
cyhoeddus, a gobeithiaf y bydd yn argyhoeddiadol i lawer o budded* 
igion yr erlidwyr cyfeiriedig, fel na chymmerant eu caraarwain gan eu 
chwedlau gwneutbur hwynt. Pa beth ond Satan sydd yn eu eynbyrfu 
fel na adawont i*w eymmydogion, diniwed a chydwybodol lonydd i 
addoli Duw fel y dewisont ? Etto, ni chlywais fod cymmaint ag un 
o'r ymosodwyr duwiolfrydig a pharchedig hyn wedi cynnyg gwrthbrofi 
dim o egwyddorion y Saint; ond eu difenwi, adrodd chwedlau disail 
eu gelynion proffesedig am gymmeriadau personau ag sydd wedi 
marw, ac ereill ag sydd flloedd o filltiroedd oddiwrthym ; — eu difenwi 
yn Sataniaid, iwyllwyr, gaubrophwydi , witches, fyc., Sfc. Pa un sydd 
waethaf, ai y difenwr rhydd, ynte y eelwyddwr gwlrfbddol, sydd 
gwestiwn anhawdd ei benderfynu. canys dau frawd undad ydvnt; oed- 
ran y naill yw chwech, ac oedran y Hall yw hanner dwsiu. Diau fod 
yr hwn sydd ddigon aflau ei dafod i ddifenwi ei gyd-ddyn, o foiais yn 


fROFHWYD T JUBftLl. 


^fbyn ei grefydd, yn ddigon drwg ei galon brfyd i lunio celwyddau, 
•a’u traethu hyd yn nod o bwlpud am wirionedd, er dial arno v ffordd 
hbno hefyd ! Gwael hyd yn nod yn eu meddyliau eu hunain yw ffug- 
grefyddau y rhai a’r nad oes ganddynt well ffordd na hyn i’w hain- 
tldiffyn, ac i gadw eu budolron odditan eu pawenau. Ond chwi ddi- 
niwed braidd yr Iesu, nac ofnwch ysgyrnygiad dannedd yr holl fleidri- 
iaid, na chabldraethau holl offeiriaid Babel fawr, canys y mae y nef- 
oedd yn llawenhau wrth eich gwroldeb anghydmharol, ac yn gwenu 
arnoch, gan eich lliosogi fwy-tfwy ; adiau fodcannoedd, os nad mil* 
oedd, fel fy hunan, wedi ein hargyhoeddi y rhaid eich bod chwi o 
Dduw, cyn yrymunai yr holl hen erlidwyra fuont bob amser ben-ben 
fi'u gilydd, i'ch erlid chwi mor selog ag y gwnant yn awr. Diau am 
eich crefydd, maiy nerthol weithrediadan ag a ddug Ysbryd Duw i 
•chwi drwyddi, sy’n cynliyrfu teymas y gelyn, ac yn hrawychu ei weis- 
ion i’ch erbyn. Ewch yn mlaen, y mae hir hoedl a gwynfyd oYh 
blaen, a lluoedd aneirif braidd ar gychwyn rhedeg ar eich hoi yn yr 
yrfa Formonaidd am y gamp uchel. 

Hwylus yn mlaen yr eled — drwy*r oesau, 

Tra’r Iesu yn nodded ; 

Tae' holl ddoethion cryfion cred 
I’ch herbyn, pwy a’ch gwared ? 

Ydwyf eich ewyllysiwr da, 

Rymnt. Daniel ab I ago. 


•L1YTHYR J. JAMES, VICTORIA, 

Anwyl Frawd Jones, — Mae yn llawen genyf eich hysbysu fod ein 
canghen yn myned yn mlaen yn Hwyddiannus, a rhai yn ufyddhau yn 
barhaus i ordinhadau yr efengyl, ac arwyddion amlwg a Hwyddiannus 
trwy y gynnadledd yn gyffreriinol o ddaioni parhaus ein Duw tuag 
atom yn ei waith yn cyframi ei amrywiol ddoniau ysbrydol yn ein 
plith. Y mae genyf un enghraifft neillduol a rbyfedd iawn i’ch hys- 
bysu yn ei chylch, a meddyliafei bod yn deilwng o'i chroniclo yn y 
Prophwyd. Nos Sabboth diweddaf, ar ol darfod ein gwasanaeth 
hwyrol, aethum gyda brawd ag sydd newydd ei fedyddio, merch yr 
hwn oedd yn gorwedd yn glaf. Eihoedran sydd oddeutu 16eg, ac yr 
oedd yn hollol anadnabyddus o’n hegwvddorion ; ac y mae ei mam 
a holl dylwyth ereill y ty yn yr un sefyllfa beryglus hyd yn hyn. 
Yr oedd y ferch gyfeiriedig yn dyoddef dan arteithiau llym, a phoenau 
yn trywanu drwy ei holl gyfansoddind, nes yr oeddynt dan yr anghen- 
rheidrwydd o’i dal yn y gwely. Aethum i a brawd arall i'r ystafell 
lie yr oedd yn gorwedd, a thrwy ein gweddiau ar, a’n fl’ydd yn, y 
G wared wr, cafodd ryddhad uniongyrchol o’i phoen. Yr oedd yno 
chwech o ddynion anmhroffesedig yn llygaid-dystion o allu Duw yn 
ei hiachad hi, a rhyfedd oedd yn eu golwg hwynt. Hefyd, yr oedd 
hi yn amser rhyfedd yma ddoe ; yr oedd gallu Duw yn cael ei am- 
lygu mewn modd amlwg jawn yn mhregethiad yr efengyl gan ein han- 
wyl frawd John Pugh o'r Coed-duon. Cafodd rhyw gymhorth anar- 
ferol i bregethu yn ein cyfarfod am chwech, a chafodd yr hyfrydwch 



26 


PROrHWYD Y JUBILf. 


© weled dtu wedi eu dwysbigo yn eu calonau, ac 3m ytoofyn rhau 
newn Ceidwad j ac yn ganlynol gwnaetbant broffes o Fab Duw trwy 
reddi ufydd-dod i’r gorchymyn sydd yn dywedyd, 14 Edifarhewch, a 
bedyddier pob un o honoch.” Y mae yma luoedd etto yn addaw eu 
dilyn ; bydded] i’r Arglwydd grasol eu nerthu, fel y byddo ,i Seion 
ddod yn Haven fam plant, a cbannoedd o hil Gomer fod yu mhlitb y 
cyfryw. Yr eiddoch a’ch gostyngedig Frawd yn Efengyl Crist, 

James James. 

P. S. Y mae saith wedi eu bedyddio yr wythnos ddiweddaf, yr hya 
sydd i'w chwanegu at y cyfrif sydd gan y brawd W. Phillips. — 
J. James. 


“EOS IAL” A MORMONIAETH, 

Mr. Golygydd, — Yn ddiweddar dygwyddodd i mi gyfarfod a rhyw 
fardd a eilw ei bun yn “ Eos Ial,” a chefais achlysur i egluro iddo 
ychydig o*r egwyddorion a gredir yn ein plith, yr hyn ni wrthwyneb- 
odd ; ond clywais ei fod yntau druan ar ol hyny, fel y gwna Uawer, ya 
diyttyrn pethau dwyfol, ac yn defnvddio ei dalent i warthruddo .a 
chamgyhuddo y Saint, fel y eanlyn, yn ol a glywais, — 

u Seintiau y Dyddian Diweddaf — deallais, 

Dwyllwyd i'r eithaf, 

Gan ddieflig wenwynig gnaf, 

Peli aswy o’r pwll isaf.” 

Minnau a ysgrifensis yr hyn a ganlyn mewn atebiad iddo 

Aflawen yw rhoi flaenrhahh— y damniol 
Gondemniad ar unwaith ; 

Y prif i'r gwr yw profi'r gwaith, 

Ac afraid heb hyn yw cyfraith. 

Yr u Eos” mwyn aros am ennyd — gwylia’n awr, 

A galw’n ol dy ddedryd ; 

Heriwn y beirdd a goreuon y byd 
l'n chwilio a’n dadymchwelyd. 

Atebwch chwi, nid tyb ’chwaith — hyn ydyw, 

' Newidiwyd y gyfraith ? 

Naddo, ai do, yw dy iaith, 

Ateba — nid mewn tybiaith. 

Os do yr “ Eos ** dy waid— yn nesaf 
Danghosa y wirblaid ; 

Un wir oedd yna o raid, 

'Nawr un ydyw ni ftyrnewidiad. 

*R ail Adda yw ein rheoleiddiwr — hwnw 
Honwn ni'n ddiwiwr ; 

A wyro o’i ddysg un radd wr, 

Didduw yw'r ffol gordeddwt* 



FROPHWYD T JUBILI. 


27 


Athraw i ni na thry yn ol — dysg 
Nadysgog mo*i reol, 

Nid yw ein ffydd, adyn ffol, 

O Fod sy'n gyfnewidiol. 

Nodwch gamsyniadau — yrawdwr 
Yn nghredo y Seintiau; 

41 Eos ” gwych, os oes gau, 

Eglurwch & rhigl eiriau. 

Yn ei oes 'E roes yr Iesu — addewid 
Ddiffael i'w deulu ; 

Daliwn, y Saint dilin y sy, 

A newidiwch chwi a nadu ? 

Ai addef hyn a ddifenweh — yn dwyll* 

I'n dallu, arosweh, 

“ O’r pwll isaf,” arafwch, 

Mae y trais yn ormod trwch. 

Od oes gabl yn y dysgyblion — hyn, 

Am hdni’r arwyddion, 

'N gwbl iach o’r gabl hon 
Nis dianc yr apostolion. 

O hyd yr y’m ni yn parhau — i rodio 
Ar hyd yz hen lwybrau ; 

Mewn un oes a yw hi yn au, 

I’r oes arall yn wers orau ? 

Hwyu-y-gelL Dafydd Roberts. 


LLYTHYR ABEDNEGO WILLIAMS, NANTYGLO. 

Barohus Olygydd, — Un o'm prif ddybenion yn y llythyr hwn, yw 
hysbysu eich darllenwyr mai myfi a gyhoeddais y gin ag sydd yn cael 
ei chanu yn erbyn Saint y Goruchaf drwy’r ffeiriau, y raarchnadoedti, 
ac ar hyd yr heolydd ; sef, y gerdd hono a argraffwyd yn Brynmawr, 
yr hon sydd yn difenwi y Saint anwyl yn “ Suiithiaid,” &c. Ie. myfi, 
gyda galar dwys y dywedaf, a fum mor ddrwg a hyny ; ac 0 ! pe 
gallwn ddileu hyny oil, a dadwneyd y dylanwadau niweidiol a ddichon 
fod wedi achosi ; ie, pe gallwn ond symud y rhwystrau a roddais ar 
ffordd, gweiniaid i chwilio am y gwir, parai i mi laweaydd ag y mae fy 
nghydwybod yn awr yn ommedd i ml Wele fi yn gwneyd un ym- 
drech etto i alw y sothach hyny yn ol, a thaer erfyniaf le yn eich col- 
ofnau i’m cyffesiad gofidus, fel y byddaf rydd oddiwrth y canlyniadau 
o ddylanwad y gan hono o leiaf yn ngolwg eich darllenwyr. Yr unig 
esgusawd sydagenyfdros fod wedi cvhoeddi y fath beth yvr, oherwydd 
fy mod yn y tywyllwch, ac wedi ei rhyfansoddi dan ddylanwad rhag^ 
farnllyd y ddysgeidiaeth a gefais o hwlpudau. cyhoeddiadau, ac o ben- 
an crefyddwyr a ddylasent wybod gwell. Ond yn awr, deallaf nad yw 
tqrny yn ddigon o esgusawd yma ^ ond 0, beth am fod yn ddigon o, 



28 


'PKOF'HWYfc Y JlT&IL*. 


flaen brawdlys y gwirionedd y dydd a ddu<H Da chwi, maddetiwch 
i mi, a gadewch i mi drwy eich colofnau fegioyn ostyngedig ar yrhoH 
Saint am faddeu i mi. Yr ydwyf yn gweddio llawer ar i Dduw y 
Saint a erlidiais, er mwyn Iesu Grist, faddeu i mi hefyd. Y modd yr 
agorwyd fy llygnid cauedig o’r diwedd, ac y deallais mai pobl Dduw 
mewn gwirionedd y w y rhai a wnwdiwn, oedd fel y canlyn : — Cyfadd- 
efais fy mod yn ddrtll, ac yr oeddwn wedi meddwi yn ysbiydol, i'e, 
wedi pen-feddwi, tra yn y cvfiwr hwn y gwnaethum y raawrddrwg 
hwn i’ch herbyn, ac oherwydd hyn trugarhewch wrthyf. Saint anwyl. 

byddai i ddyn meddw, yn enwedig pe bai yn*ddaU befyd, aathru 
ar eich troed, gwn yr esgusodech ef, ond iddo ei dynu ymaith, a gofyn 
maddeuant i chwi. Felly y ceisiaf finnan eich maddeuant. Fel y dy- 
lunwada ambell air yn ddwysach na’rllall ar ddyn meddw, felly y den- 
wvd fy ystyriaeth innau at y gair sy’n dweyd, “Frofwch bob peth, a 
delwch yrhyn sydd dda,” ynghyd a gair arall a ddy wed, “Edifarhewch, 
a bedyddicr pob un o honcch yn enw Iesu Grist er maddeuant peeh- 
odau, n chwi a dderbyniwch ddawn yr Ysbryd Gian.” Aethurn i 
wrando a addawai y Saint y ddawn werthfawt hon, ynte a ddywedent 
hwy fel seetau ereill, “nad yw y fath beth i’w gael yn awr, nad oes eu 
heisieu,” &c. Ac er fy svndod mawr, clywn ganddynt efengyl Mab 
Duw, ac addawent fel Pedr gynt y cuffwn imtau, y gwaethaf oil, fadd- 
euant, ac y cyfranai Duw yr Ysbryd Gian yn ei ddoniau i mfinnau, ar 
yr ammodau rhag-grybwylledig. Yr oedd hyn yn gynnyg rhy deg 
i’w wrthod, nc ni alloi ddim Uni nag ufyddhau dawelu fy nghydwybod 
gyffrous. Bedvddiwyd fi, athrwy arddodiad dwylaw gweisron Duw, 
diolch iddo byth, minnnu a dderbyniais o ddylanwadau y Dyddanydd 
nefol, ac o gymdeithas ei Lan Ysbryd Ef. Etto, diolch af am fy arbed 
nes cael cyfle i ddod i deyrnas Dduw. Gwnawn wawd cas yn y gan 
hono oherwydd tystiolaet.b y Saint; ond erbyn hyn tystiaf finnau yn 
ostyngedig a sobr, fy mod wedi derbyn llawer o dystiolaethau gor- 
uwchnaturiol i brofi mai Eglwys Dduw yw eglWys Saint y Dyddiau 
Diwcddaf ; a chan fod genyf y wybodaeth hon, yr wyt yn hollol fodd- 
lon i ddyoddef, trwy gymhorth fy Nhad nefol, hob peth crddi, ac fw 
phroffesu yn ngwydd fy nghydgenedl, fel y ca'ffbnt hwythau hefyd 
glywed am y ffordd i etifeddu teyrnas Dduw a’i hendithion. Awgrym- 
ais hefyd yn y gerdd hono, mai marsiandiaeth a wnaech chwi o For- 
monineth, gan hudo arian eich hudoledigion ; ond yn awr gwn fod 
hyny mor hollol groes i’r gwir a dim a gyhoeddais. Gwn mai yn rhad 
y derbyrtiais i, a phawb o’r Saint a’r a adwaen, y gyfundrefn ogoneddus 
hon, a’i doniau nefolaidd. 

O na welwn luoedd o’m cyfoedion anwyl yn dod i mewn, fel y der- 
byniont ac yr etifeddont gyflawniad o addewidion Mab Duw, yna 
caent wybod ei fod ef yn eirwir ac yn anghyfnewidiol, a chaent o’i 
Ysbrvd ef i gyd dystio a’u hysbrydoedd hwy, eu bod wed’yn yn blant 
i Dduw ; ac os plant, etifeddion hefyd, sef etifeddion i Dduw, a chyd- 
etifeddion ag Iesu Grist. Taer erfyniaf ran yn ngweddiau y Saint, fel 
na byddo i'rgelyn fy llitlno byth mwyach i ddwyn gwarth ar yr enw 
sautaidd hwn, ac fel y cyrhaeddom oil y gamp uobel yn Nghrist Iesu. 

Seintiau v Dyddiau Diweddaf— mae achos 
Yn fy muchedd, mi welaf, 



PRm’I*WYT> r J4JBI LI*. 


29 - 


Gad fy miuv goleuni y Naf, 

Gwir uchel Dtiuw Goruehaf. 

Kich.gostyngedig frawd yn Nghrist. 

Kmt~y±glQ. Aukdnkgo Williams. 

PWY SYDD BAROD I GYCHWYN ADREF? 

Sain.t hynaws,— Wedi hir ddysgwyl, wele y mae yr amser dymunol 
eisoes wedi dod i’r neb a ewyllysia i gychwyn ei tf'nrdd tua gwrthddrych 
ei sercli. Wedi mynych ofyu — “ Pa bryd y cawn fy, ned tua Seion,” 
dyma atebiad yn gyflawn. A pliwy sydd yu b:irod i gychwyn ? Mae 
miloedd o n brodyr cyn hyn wedi cyriiaedd drwy bob riiwystrau i’r fan 
a ddynododd eu Tad yn ymgu.ddfa iddynt — “ hyd onid elo y Hid heibio." 
Mae miloedd ereill ar eu Ifordri yn yr anialwcii, a’r taleithiau gorllew- 
inol ; mae oddeutu tri chant ar gychwyn o Lynlleifiad, a ebynnifer i’w 
dilyn hwytliau yn mis Mawrth, &c. Ac y mae y libvdd yn agored i’r 
hwn sydd barod i’w dilyn hwythau tnor gyflym a g y caniata amgylch- 
iadau, mewn cyftawnder a threfn. Mae’r amser dysgwyliedig wedi dod 
j’r Cymru hynaws hefyd gael gwarcdigaeth dymmorol rhag gormes, 
trais, erlidigaeth, newyn, a barnau dynystriol, Pwy sydd yn barod, 
gofynwn ? Canolbwynt yr ymgnsgliad yw dyfFryn y niynyddoedd ger- 
llaw y 44 Llyn listen," yn California. Y ffordd a gymmeradwyir yw, 
trwy Orleans Newydd, i fyny yr afon Mississippi, a’r Missouri, hyd i 
Council Bluffs, oddiyno dros y tir mewn pedrolfeni, hvd i ben y daith. 
Y rhai 11a feddaut foddion digonol i’w carlo yn mbellach na Council 
Bluffs , again yno dai wedi eu hadeiladu ar eu evler gan eu brodyr, a 
thyddynod yn rbad. pa rai a baratoodd y Saint ereill a aethant yn y 
blaen ; ac yn. nilia le y gaila pawb godi digon o vmbortb, &c., yn hawdd 
iawn er eu cyuuorthwyo i lyned yn mbellach ; ac felly cant sefydliadau, 
sef anneddau, tyddynod parod i’w llafurio, melinau, a pliob petb at eu 
gwasanaeth anghenrherdiol. Yn mbellach, drachcfn, a thracbefn, cSnt 
yn gyffelyb nes cyriiaedd pen eu taith ; felly, ni raid i neb oddef newyn 
na llawer o ludded mewn cymhariaeth i’r hyn ddyoddefodd y pioneers 
Idaenaf. Gwelir yn y trefniadnu a’r darparindau daionus, a haelionus 
hyn, y cariad a’r undeb ag sydd rhw.ng y Saint a’u brodyr drwy’r byd, 
eu hymdrecbion i’w llesoli, a’u gofal am danynt yn dymmorol, ac yn 
ysbrydol. A gweler y ddoethineb fawr ag sydd yn llywyddu eu holl 
symudiadau ! Dysgwyliwn mewn amser dyfodol allu manylu am banes 
y wlad hyfryd lie y trigay Saint, ynghyd &’r gost o fyned oddiymayno, 
&c., &c. Ond i ddod yn nes adref yn bresennol, ymholwn etto, pwy 
sydd barod i gychwyn? Nid prwy sy’n dvniuno myned yw’r gofyniad, 
cauys gwyddom mai i’r graddau ag y derbynia y Saint o Ysbryd *Duw, 
yr agorir eu llygaid i ddeall yr anghenrheidrwyud anhehgorol ag sydd 
amvnt am y waredigaeth dymmorol hon yn gystal ag am yr un ysbryd- 
oi * A’r sawl a’r nad yw yn gweled hyn yn awr, ymbwylled, arosed Hey 
inue ; cud, os gwcddia ar Dduw am yr Ysbryd Gian, bydd yr Ysbryd 
hwnw raor sicr o sugno ei fryd tua Seion, ag mai ei hofF waith yw tywys 
i undeb y ffydd. Y neb na chydwelo am yr ymfudiad hwn yn awr, daw 
yr amser pryd y tystia arwydtlion yr amser au iddo yn rhy eglur i’w cam- 
ddeall, mai “ Yn Mynydd Seion” y bydd iddo yipwared yn unig~ 



30 


PROPHWYD Y JUBILI, 


Etto, meddwn, a dymunem i bawb sylwi, nad oes unrhyw orfodaeth ar 
tteb am hyn, fwy nag o barthed i un egwyddor arall a berthyna i deyrnas 
Dduw, ond ewyllys rydd hollo], a chaiff pob un ddewis ei amser i fyned 
ns dewisa ; nid ar frys, ond inewn t^efn. Etto, rhagwelwn ni fod mwjr 
o ddoethineb yn anghenrheidiol er cario yn inlaen yr ymfudiad hwn yn 
rheolaidd ac yn fanteisiol, nag y sydd gyda dim arall yn awr. Ac wrth 
fyfyrio am y dull goreu, rbataf, rbwyddaf, a sicraf ar lea pawb a elo, nis 
gallwn lai na gweddio yn fynych — “ 0 ! Tydi yr hwn a ddechreuaiat y 
gwaith da hwn, dyro gyfran helaeth o’th Ysbryd i’th blant, yn ddoeth- 
ineb, cariad, ac ysbryd gostyngedig i'w cyfarwyddo yn lawn/' Diau j 
ceir ychwaneg o brofiad o flfydd rhai yn hyn nag a gawsant erioed. Na 
ddysgwylied ueb gael cymmeradwyaeth genym ni i fyned, ond ar eg- 
wyddor gyfiawn. Gorfoda cyfiawnder, a'r parch a feddwn i’r enw a 
broffeswn, ynghyd & llwyddiant y gwaith yma, a chyimneriad y Saint a 
arosant ar ol yma am ysbaid ; gorfoda hyn oil ni, meddwn, i ymchwilio 
pwy sydd yn rliydd o ddyled y byd. Canys, dealled pawb hyn yn ddiau, 
nas gallwn gymmeradwyo ymfudiad neb tra mewn dyled i'r byd, oddi- 
eithr iddo allu cyduno a’i wrthwytiebwr cynt Ac yn mhellach etto am 
hyn, yn gymmaint a’n bod yn myned i'r fan “ lie y mae cyfiawnder yn 
cartrefu," ni ellir dysgwyl iddynt hwy yno, ac ni wnant, oddef anghyf- 
iawnder a neb drwy’r byd ; gwyddom am rai a anfonwyd yr holl ffordd 

0 Nauvoo. yn ol i Loegr, yn unig i dalu eu dyledion i’r byd, neu i fyned 
allan o’reglwys. Ond er annogaeth i’r Saint, dywedwn, Yn mhob petb, 
ymddygwch yn gyfiawn at bawb, a thalwcb a allwch, ac ond odid eich 
bod wedi talu eich arian cyhyd yn flaenorol i ddynion dyngarol, a chyf- 
iawn, a haelionus, y rhai yr agora yr Arglwydd eu calonau ar eich cais, 

1 faddeu i chwi yr hyn na allwch dalu (os felly y bydd ar ol pob ym- 
drech a diwydrwydd;; ond na fydded i neb waradwyddo yr enw santaidd 
a broffesa trwy gejsio gwneyd anghyfiawnder. Gyda golwg ar hyn etto, 
gofynwn, Pwy sydd barod i gychwyn f 

Dysgwylia Duw onestrwydd gan ei Saint yn hyn hefyd, sef mewn 
rhybuddio ein cydgenedl anwyl o’r perygl o aros yn Sodom. Yn gym- 
maint ag iddo o'i dd&ioni gyfranu goruchwyliaeth yr efengyl i ni ; diau 
y gofyna ein cenedl oddiar ein dwylaw; a gwybydded y neb o’r Saint, 
yn neillduol yr offeiriadaeth, ag a esgeulusa gyfleusderau i rybuddio ei 
gyd-ddyn, ac i’w gwabodd i ddiddosrwydd mewn pryd, ei fod yn ym- 
ddwyn, nid yn unig yn angbyfiawn, ond hefyd yn angharedig at y cyf- 
ryw, ac y bydd och yn ei gydwybod, a gofid yn ei galon oberwydd 
hyny, hyd y nod wedi cyrhaedd tua Seion, ac awydd yn ei enaid am 
ddychwelyd dracbefn, efallai, i gwblbau yr hyn a esgeulusodd o’i ddy- 
ledswyddau cyn cycbwyn oddiyma. Gyda golwg ar hyn etto, gofynwn, 
Pnj o honoch chwi Saint sydd yn barod i gychwyn ? 

Diau y bydd llawer o rwystrau, a rhai go fawrion, neu a ystyrir 
felly, yn cael eu taflu i ffordd rhai pan ar gychwyn ; megys, plant rhai 
rhieni yn llusgo yn ol, neu rieni yn llefain yn llygaid eu plant ; eu 
hen gymmydogion yn wrthwynebwyr creulonaf, neu yn berswadwyr 
taeraf arnynt i aros ar ol. Diau y daw y mil hen chwedlau a ddyfeis- 
iodd tad y celwydd, ac a gyhoeddodd ei weision ef, am yr ymftidiad, 
Ac., i'r cof yn eglur; Ye, y mae yn ddiddadl yr ymdreclia diafol a’i 
holl blant, gymmaint, os nad mwy, i rwystro y Saint i gael y waredig- 
aelh hon, ag a ymdrechodd y cyfry w i rwystro Lot i fyned allan o 



PROPHWYD Y JUBILI. 


31 


Sodom, neu Noa a'i deulu i fyned i'r arch ; ac mewn pryd cofied y 
cyfryw o’r Saint mai galwad Duw yw tuag atynt, gan ddywedyd, — 
“ Deuwch allan o honi hi (Babilon), fy mhobl i,” Ac. Ac hefyd, cofier 
ddywedyd o Ieau Grist, “ Y neb a garo dad, neu fam, neu berthynas- 
au, neu dai, neu diroedd, yn fwy na myfi, nid yw deilwng o honof fi." 
Etto , — “ Trwy lawer o orthrymderau yr eir i mewn i deyrnas Dduw.” 
Ac hefyd, “ Y neb a barhao hyd y diwedd a fydd cadwedig.” 

Gweddied y tylodion ar i Dduw, eu Tad, agoryd calonau eu brodyr 
a'u chwiorydd crefyddol cyfoethog i’w cynnorthwyo i dalu eu traul i 
Seion, ac yno gallant hwythau dalu iddynt yn ol gyda Hog. Dyna fel 
y gwnaeth y Saint Americanaidd — dyna fel y gwnaeth ac y gwna y 
Saint yn Lloegr — a gobeithiwn na bydd y Saint Cymreig yn ol i’w 
parodrwydd a’u haelioni hwythau yn hyn. Er fod yn rhydd i bob un 
o’r Saint, fel ereill, wneuthur a fynont fi’u meddiannau, o ran dim 
gorfodaeth eglwysig; etto, ni phetruswn ddweyd, y teilynga y rhai a 
wnant hyn er mwyn y Saint tylodion a ftyddlon, fwy o ffrwyth, ben- 
dith, a llog, oddiwrth eu harian, nag a gant drwy un ffordd arall a’r a 
wyddom am dani ; canys yno, mwy gwerthfawr fydd Uafurwaith nag 
arian. Y gorchymyn a gawsom ni yw, gwasanaethu ein cenedl am 
un flwyddyn etto, a boddlon y’m, er mai hyfrydach lawer fuasai my- 
ned, goreu po cyntaf. Ac hefyd, cynghorwn bawb a’r a allant, i ym- 
barotoi erbyn tua’r araser hwnw, ac efallai y caniateir i ninnau y plesar 
o'u cwmni i fyned allau o’r cacthiwed bliu hwn ! 


SYLWCH, Y DOSBARTHWYR ! 

Taer erfyniwn eich hymdrechiadau i ledaenu y Prophwyd y flwyddyn 
hon etto ; a gobeithiwn na foddlona neb i adael i nifer ei dderbynwyr 
leihau, ond yn hytrach i gynnyddu, megys y cynnydda yr anghen am 
dano, ac y cynnydda y newyddion dyddorol a ddaw o anghenrhaid 
drwyddo. Gofynwn i bob dosbarthwr chwilio yn fanwl, ac yn fuan, 
pa nifer a all werthu am y flwyddyn hon, a rhag ein bod yn anfon 
gormod i unlle, i orphwys ar law y dosparthwr pan y gwnaent fwy o 
lies yn rhywle arall. Danfoner, ynte, gyda'r cyfle cyntaf, pa nifer o’r 
Prophwyd sy’n eiaieu, sef pa nifer a allant werthu ; a dysgwylir y bydd 
iddynt barhau at yr un nifer drwy'r gyfrol, onide bydd y gweddill a 
erys ar ein llaw yn dyrysu y cyfrolau. 

Y mae mwy na holl bris gwerthiad y Prophwyd am flwyddyn gyfan 
o arian yn ddyledus i ni am lyfrau, pa rai a gafwyd y flwyddyn ddi- 
weddaf ; naill ai oddiwrth y derbynwyr, neu y dosbarthwyr, neu fe 
allai y ddaul Oes, Saint anwyl; ystyriwch, canys y mae cymmaint 
a hyny yn eich dwylaw o arian a ddylent yn gyfiawn fod yn cynnorth- 
wyo i gario y gwaith hwn yn mlaen yn gyflymach ! Gofynwn i chwi, 
Beth, mewn sobrwydd, yw hyn yn well na rhwymo ein dwylaw rhag 
cyhoeddi ? Nid ydych yn ystyried, efallai, tra oud ychydig ar un, ac 
ychydig ar arall yn ddyledus, fod hyny yn llawer; tra y gorphwys ar 
un bach fel ni i sefyll o dan y cwbl ; ac hefyd, hwnw yn talu yn mlaen 
am bob peth a gaiff ei orgraffu ! Ni bu eyhoeddiad erioed, meddyliwn, 
yn cael ei gario yn mlaen drwy gynnifer o rwyBtrau a’r Prophwyd , a 



32 


PttO-PHWYD Y JWBiLI*. 


gobeitliiwn nad ei ddeabynwvr a fyddant euog o'i newynu i farwol- 
aeth, drwy ommedd talu am dano. 

Hefyd, gan ein bod yn hwriuclu gadael y wlad hon cyn hir iawn am 
ysbaid, galwn sylw yr holl fyd cyn belled ag y gallwn, Saint a phawb, 
at hy»), sef,-^Os oes arnom ddyled i rywrai yn rhywle, deuant un, a 
deuant oil a hwynt yn mlaen i ni, a thalwn iddynt ! Craffer ar hyu, a 
thawed y gelynion cnoaidd ag sydd yn chwalu eu cableddauam danom 
ni, a chauwn eu ffordd i fyny rliag hyn cyn cychwyn ; a heriwn yr 
holl wlad i brofi ddarfod i ni ommedd talu un geiniog ag sydd ddv- 
ledus arnom pan y myuont. Patrwned ein gelynion ar ol y gonest- 
rwydd hwn cyn dweyd gair wrth arall ; ac ymdreched pob un o’r Saint 
ein hefelychu yn hyn, pe nad teilwng un esiampl arall, Gan ein bod 
yn cyhoeddi beiddiad rnor eofn i’r byd, yr ydymyn eofn hefydi aunog 
ein dyledwyr i dalu i ninnau mor gynted og y bo modd. 


HYSBYSIAD. 


Mae genym gyfrolau o “Capt. Jones ar Formoniaeth, yn 1846/' 
am o 3s. hvd 4s. 6c. Etto, cyfrolau o’r Traethodau a gyhoeddas- 
ora yn 1847, am o 3s. 6c. hyd 5s. 6c. Hefyd, y ddwy gyfrol o’r 
Prjphwyd vvedi eu rhvvymo yn un, am o 4s. hyd 6s., yn ol eu 
rhwymiad. Gall y dosharthwyr gael y rhai uchod gyda’r Pro- 
pawyb, os anfonant yr arian. Mae genym hefyd ainrywiaeth o 
Ivfrau Saesonaeg a , f Milennial Star, yn ddwyvvythnosol, am 3c. y 
rhifyn. 

*** Cyfarwydder Uyfhyrau , wedi eu rhagdalu, i Capi. Jones, Wei-. 
Jington Street, Merthyr. Na ddyxgwylier atebiad yn ol, os nafyddt 
stamp yn y llythyr . Yr ydym wedi blino o'r diwedd yn talu post* 
aye dros bawb / 


CYN N WY S LA D*, 


Myfyrdodftu ar y Flwyddyn a aeth 

heibio *17 

Profion o’r angheu sydd am y dduwn 
iachAu yn Eglwvs y Bedyddwvr., 19 
Squint, a’rSlwgiwr, a SiopvrrDowiais 21 
C&nmoliaeth i Adolygiad Capt. Jones 23 


Llythyr J. James, Victoria 25 

** Eos Ial ” a Momvmiaeth 26 

Llythyr Abed(iegoWilliacn6,Nantyglo 27 
Pwy sydd barod i gychwyn adref ? ... 20 

Sylwch, y Dosbarthwyr 31 

Hysbysiad 3t 


MEKTHYR-TYDFIL : 

CYHOEDDWYD A € AR WEBTH GAN D. JONES, AC AR WKRTK 
HEFYD GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL. 


*RGRA*FWY GAN JOHN JONES, RHYO . liONT. 


PROPHWYD Y JUEILT, 

NEU 

S E-REN Y SAINT. 


Rhif. 21.] MAWRTH, 1848. [Pris 2 g. 


PROPHWYDOLIAETH SANT THOMAS, Y MERTHYR. 

AT Y CAPT. D. JONES. 

Syr, — A fyddwch cyn ddaed a rhoddi He i’r hyn a ganlyn yn eich 
Prophwyd cywir a defnyddiol. Yr aphos o'i ddanfoniad yw, oherwydd 
ddarfod i mi, wedi ymholi a llawer o ddynion a gymnlerant arnynt 
wybod llawer, fethu achael boddlonrwydd. A chan eich bod chwiyn 
arddel y grefydd hono sydd yn amain i bob gwirionedd, hyderwn y 
cawn ddeongliad cywir o honi, yr hyn a foddlona amrai lieblaw eich 
ewyllysiwr da, Daniel ab Iago. 


Cyfieithedig oV Llailin , ac a ddyfynwyd or 11 Cylchgrawn” 179 A 

“ Y Lili ffl/a driga yn y parthau goreu, ac aoresgyn wlad y Llew (b) 
digymhorth ; a chreaduriaid ei deyrnas ei hun a rwygant ei groen a’u 
dannedd ( c ), ac efe a saif yn y tir, i’r dyben o orehfygu yn mysg drain 
ei deyrnas. Mab y dyn (d) a ddaw gyda 11a mawr (e)> gan fyned 
dros y dyfroedd<j$, gan ddwyn y bwystfilod yn ei freiohiau Cg), a i 
lywodraeth fydd yn ngwlad y gwlan ( h ) , ac yn ddychryn i’r holl fytL 
Yr eryr (i) a ddaw o du y dwyrain dan Iedu ei adenydd dros yr haul, 
a chydag ef iu mawr o bobl i gynnorthwyo Mab y dyn (k). Yn y 
flwyddyn hono y gwersyll a adewir yn wag, ac ofn mawr fydd yn y 
byd fl), ac yn un parth o deyrnas y llew, fe fydd rhyfel rhwng llawer 
o freninoedd, a diluw o waed ( m ) . Y lili a gyll ei choron, a pha un 
y coronir Mab y dyn fn). A thros y pedair blvnedd canlynol bydd 
rhyfeloedd rhwng canlynwyr y ffydd foj. Y parth mwyaf o’r byd a 
ddinystrir — Pen y byd a ddaw i’r ddaear — Mab y dyn a’rer. ral ydd- 
ant, ac yna y bydd heddwch yn yr holl fyd (pj t ac wedi hyny Mab y 

dyn a wel ryfeddod fuwr, ac a ai mewn i wlad yr addewid frj. * 

C [Cyf, III. 



34 


PROPHWVD Y JUBILf, 


Y DEONGLIAD. 

A ganlyn yw'r deongliad cywiraf a allwn ni feddwl am dano yn 
bresennol. Serch ein bod, o drugaredd, wed} cael “y grefydd hono 
agsydd yu arwain i bob gwirionedd," etto pell ydym o feddu ei han- 
ffaeledigrwydd hi hyd yn hyn, a boddlon iawn ydym i’r neb a alio 
wella ein deongliad. 

(a) Yr “Hen ddiher.vdd,” Dan. vii, 9 10. (b) Y “bwystfil.” Pan. 

vii, 7. (ej Dan. vii, 12 fdj Adn. 13, (e) Adn. 10. (fj Zeeh. x, 

5 — 18. (g) Esay xl, 6 — 9; a lxv, 25. (hj Cyfandir yr Atnericfc: 

gwel hanes y Peruvian Sheep, fij Ty Dafydd y rhai a ant o Jerusa- 
lem tua Seion, Esay xviii ; Jer. iv, 6, 7. (k) Jerusalem. (1) Rhyfel 

Armagedon, Zeeli. iii, 8 ; Ezec. xxxviii. (m) Dun. vii, 13, 14,25. 
CnJ Y peth tebyeaf i hyn yw ystod prophwydolineth y “ ddau dvst.” 
Dat. xi, os rhifir eu dyddiau yn ol 360 yn y Hwyddyn, ceir fod y 1260 
« ddyddiau yn gwneyd o dair i bedair blynedd. (o) Dan. vii, 18, 27. 
(p) Zeeh. xiv, 9. Cr) Dat. xi, 15. — Gol. 


PAGAN YN PROFI DAU O’R RABBIES 8ECTYDDOL YN 
GELWYDDOG. 

“A thafodau newyddton y lief ar ant," ebe lesu Grist. Nid ein dyben 
yn vr hyn a ganlvn yw profi athrawiaeth ag sydd mor hugan-eglur ug 
yw fod dawn “llefaru a thafodau dyeithr'’ i barhau yn eglwys Crist 
tra y parha unrliyw ddatvn arall; ond enghraifft yw yr hanesyn gwir- 
ioneddol a ganlyn i brofi mor debyg y cyflawna y plant fesur eu tadau 
yn awr i’r hyn a wnaent yn uniser Crist; a phrofa hefyd mai yr un 
jdosparth o grelftwyr, sef rabbiniaid a doctoriaid sectyddol, yw gelyn- 
ioa creulonaf, ac erlidwyr haerllucaf, yr nn grefydd ddwyfol yn awr 
ag yn nyddiau yr apostolion, nad beth fo eu profies ragrithiol. 

Ychydig ddyddiau yn ol, daeth un o Rahbies erlidgerr Jndependia 
fraich yn mraich ag un o ucheldrem students Trefeeca, i mewn i dy 
un o’r saint, yr hwn a fuasai yn bregethwr sectyddol fel hwythau, 
hyd nes y gwelodd ac y blinodd ar eu twyll, a chofleidio y gwir, yn 
nghyda’i wraig. Wedi synu a bwlio cryn lawer ar y saut ohervrydd 
iddo “fod mor ffol a chyuimeryd ei hudo i’r fath dwyll amnhoblog- 
aidd ac wedi anobeithio ei hudo yn ol i’w twyll hwy, haerasaut nad 
yw y Saint yn llefaru ieithoedd drwy yr Ysbryd, ond mai rhyw ffiloreg 
lieu gibberish oedd y cyfan. Ac ar hyn cymmerodd yr ymddyddan 
eanlynol le : — 

5 ant. — Pa brawf a gynnygiwch chwi o hvny. sef mai rhyw ffiloreg 
neu gibberish j w y tafod dyeithr ag y mae y Saint ya ei lefaru yn eu 

li eglwys ? 

Rab. — O, yr ydym ni yn credu hyny. 

Sant . — Ond yr wyf fi yn gwybod eu bod vn llefaru ieithoedd deall- 
adwy trwy Ysbryd Duw, canys y mae genyf dystion a’uclywodd. Dy- 
wedodd un wrthyf ddarfod iddo ef glywed y Saint yn llefaru mewn 
ehweeh o w'abanol ieithoedd a ddeallai efe, a hyny mewn un cwrdd ; 
ac hefyd tystia ddarfod i treill eu cyfieithu, cyn helled ag eu cy6eith- 
wyd yn Saesonneg yn gvwir, pun na ddeallai y llefarwyr na’r cyfieith* 
wyr uu gui:* o’i ieithoedd hyny o lionynt eu liunain. 



PftOPttWYD Y JUfilLt. 


35 


Rab. — Ni choeliwn ni mo hyna ; ac os gwir yw, dywedwch i ni pa 
le y cawn afael ar y dyn hwnw ; canys chwiliem ni Frydain drosti, Had 
beth a fyddai y gost, er cael y gwlr ; ac os gwir hyna, byddwn ninnau 
yn Formoniaid yn y fan. 

Sant . — Wei, cofiwch eich adduned, Ond cewch ef yn gynt, ac yn 
hawddach na’ch dysgwyliad, efallai ; o’r hynlleiaf, niraid ichwi fyned 
allan o gvffiniau Cymru i'w gael ef. 

Rab. — Goreu oil; dewch ag ef yn mlaen, a chredwn yn y fan. 

Sant. — Peidiwcli ag anghofio eich adduned, vote, pan y delo. 

Rab. — Os gallwch, dywedwch pwy yw, a pha le y ceir ef, onide ni 
choeliwn ni chwithau. 

Sant. — Ymbwyllwch; ni raid i chwi aros ddyddiau, oriau, na my- 
nydau lawer, na myned allan o bentref Aberdar, nach ychwaith o’r 
ty hwn, er cael prawf o’r peth. 

Ac yna, gan agoryd drws a afweiniai i ystafell arall, dywedodd yn 
Saesonaeg, “John Shack Mamoth, dyinuna y boneddigion hyn eich 
holi.” Ac ar y galwad wele Hindw mawr, du, a siriol, yn ngvrisgoedd 
y gwledydd dwyreiniol, a’r turban am ei ben, yn aefyll o’u blaen yn 
gynt na'u dysgwyliad. ac yn syllu yn graff yn eu llygaid. Edrychent 
fel dau hurtyn wedi colli eu ffordd mewn niwl. Ni wyddent yn y byd 
beth i wneyd yn awr, canys gwelent eu bod erbyn hyn ar gwympo i'r 
ffos a gloddiasent i’r geirwir a’r diniwed. Os profay dyn ei fod yn 
deall y tafod dyeithr, vf oeddynt hwy wedi ymrwymoi fod ynFormon* 
iaid ar gost eu poblogrwydd, a’u holl farsiandiaeth i gyd, neu dori eu 
hammod, a thrwy hyny addef eu bunain yn gelwyddwyr gwirfoddol. 
Magi lied dyn i’w dala ! Drycn cywir i ddangos pa un ai gwir ai cel- 
wydd a garent fwyaf. Yr holl amser ag y synent, ac y syllent ar eu 
gilydd, wele y tyst by w yn sefyll o’u blaen yn barod i ateb drosto ei 
bun. O'r diwedd, yn mlaen a’r holiad i yspio am ddiangfa o’r ddalfa. 
Gofynodd y Peirch i’r pagan yr hyn a ganlyn : — 

Rab . — Pa sawl iaith a ddeallwch chwi ? 

Pagan. — Un-ar-bymtheg [ac enwodd amrai o honynt]. 

Rab.— A ddeallwch chwi Arabaeg ? 

Pagan. — A ydych chwi yn deall Arabaeg ? 

Rab. — Ydym, a llawer iaith aralh 

Pagan. — [Gan dynu llyfr o’i logell, ac ynddo Arabaeg, a'l estyn idcU 
ynt] Profwch eich bod yn dweyd y gwir, trwy ddarllen hwn [ond aeth 
y ddau yn fud !], neu gofynwch i mi rywbeth yn Arabaeg, ac mi a’ch 
atebaf yn yr un iaith ; neu ynte, atebwch chwi fi. 

Ond dim ateb. Profodd y pagan ei fod yn well ieithydd, ac yn fwy 
doctor na*r rabbies dysgedig a beilchion, a phrofodd hefyd y gallai ef 
ddweyd y gwir yn well na hwy, yr hyn hefyd nid oedd nemawr or- 
chest. Gwingai y rabbies yn arw, drwy geisio osgoi y fagl, drwy droi 
y stori at rywbeth arall, ond daliodd y pagan eu trwyn ar y celwydd 
nes iddynt tfromi yn aruthr, ac ymollwng i nwydau annyuol, ac yn y 
gyndrtarprid yr h' n a ganlyn allan 

Rab.— Pa sawl iaith a ddeallasoch chwi y Saint yn llefaru drwy yr 
Yshr .d yn eu cvrciaau ? 

Pagan — f ea-'ais fwy neu hi yn mhob cwrdd braidd, a chynnifer a 
chwech mewn un cwrdd. 



36 


PROPHVVYD Y JUBILf. 


Bab . — Celwydd haerllug (!) yw pob gair a ddy wedwch, ac nid ydych 
yD deail gair a ddywedant. 

A'j'e l Ai dyma y dynion oeddynt mor awyddus am gael y gwir 
ychydig fynydau yn ol l Ai dyma y rhai a addaweut fyned i gwr 
eithaf y wlad i’w ymofyn, ac i\v geisio ur gost pob peth? A dyma 
efe yn syllu yn eu gwyuebau yn y fan yu anwrthwynebol, a’r derbyu- 
iad a gaiffyw haeru mai ceLaiydd haerllug yr oedd yn ei ddweyd. tra yr 
oedd eu eelwyddau hwy eu hunain etto braidd heb ddarfod adleisio 
ar y muriau. Gwirir y ddiareb addywed mai “y celwyddwr huerllucaf 
a waedda celwydd gvntar ar y geirwir.” Ai dynla y polish goreu sydd 
i’w gael yn yr uthrofeydd, tybied ? Wedi i’wdailwrdd hwy ddystewi 
ychydig, unuldiffynodd y pagan ei eirwiredd yn wrol a diwrthbrawf, a 
heriodd hwvnt i’w brofi tf o tiaen ieithwyr pun y mynent. A chyda 
Haw rhoddodd sen deilwng i’r hunan-ddoethiou cecrus, drwy eu hys- 
Jbysu “nad ystyriai paganiaid ei wlad ef yu fooeddigeiddrwydd i ddy- 
fod i dy dyeithr heb eu gwahodd, a chyhuddo neb o dan y gronglwyd 
hono o ddweyd celwydd. Yr ydych chwi yn ormod blagards genyf fi 
i siarad a chwi ; ond cyn eich gadael tystiaf etto mai gwir yw fod y 
saint yn llefaru gwahanol ieithoedd drwy Ysbryd Duw, pan na ddeall- 
ant air o’r ieithoedd hyny o honyut eu hunain. Ond chwychwi a’ch 
cyffelyb ydych yn adeiladu synagogau gwychion ag ariau y tylodion* 
ac yn bwyta bara yr amddifad a’r weddw, am ddringo i’ch pwlpudan i 
draethu eelwyddau iddynt, ac i’w dysgu i wrthod y wir efengyl, ac i 
erlid plant Duw. Ac nid digon geuyeh wneyd felly yn eich gwlad 
eich hun, ond anfonwch eich brodyr aros y mor mawr i’n gwlad nin- 
nau, i geisio proselytio fy nghydgeuedl eirwireddus i’ch gaugrefyddau, 
gan eu dysgu i ddweyd auuiredd felchwi eich hunain. Dynion drwg y 
profwyd chwi yarn ; ac ni aliwch wadu. ,r 

Yna y pagan a’u gadawodd, ac a aeth i’r ystafell arall. Ceisiasant 
esgusodi eu hunain am eu hanfoneddigeiddrwydd. Ond gorfu i wr y 
ty roddi iddynt ychydig lessons on ethics , er eu haddasu i ymddwyn yn 
addas yn nghwmni pagan y tro nesaf, ac aethant ymaith yn eu cywii- 
ydd, gan wrthod y gwir ar ol y cwbl, fel y gwna pob ceiswyr gwyrth- 
iau, er eu holl addunedau. A digon tebyg nmiyr olygfa nesaf a welir 
arnynt fydd wedi driiigo i ben rhyw bwlpud, uwebben torf o’u cyd- 
fforddolion tuabarn, ac yno ynrhegu ac yn melldigo Saint y Goruchaf^ 
ac yn gwyrdroi efengyl Iesu Grist, dan y ifug-broffes o’i phregethu. 
Y Duw grasol a dosturio wrth eu hudoledigion truenus, ac a ddryllio 
eu llyffeitheiriau traddodiadol ac andwyol ar frys. 

Argyhoeddwyd yr Hindw cyfeiriedig i gredu yr efengyl, drwy glyw- 
ed yn ein cyfarfododd “fawrion weithredoedd Dnw yn >r iaith yr hon 
ti ganwyd ynddi,” er’s ychydig fisoedd yn ol. Bedyddivvyd ef, ac ruae 
yntau, druan, er dued ei groen, yn mawr lawenhau yn yr efengvl dra- 
gwyddol. Oni ddylai y Cymry selog wrido wrth glywed y pagan hwn 
\n ainddiffvn gwdr grefydd Crist yn ngwyneb eu holl gyfeiliomadau 
hwy ! Pwy arall a all ddwyn cymmaint a hyn o brawf o ddwyfoldeb 
eu plaid? Os nad gwir y doniau ysbrydol sydd gan y Saint, pa fodd 
y dealla yr Hindw hwynt ? Ac nid efe yw yr unig un a’u.dealla. Os 
i.ad gwir y doniau h n pa fodd y dyry efe yr un cyheithiad yn Saes- 
onacg o’r Uefariad ag a ddyry ereill drvvy’r Ysbryd yn Gymraegj pan 



FR0PHWYD Y JUBILI. 


37 


na ddenl'a yr olaf Saesonaeg, nac ynt.au Gymraeg ? Oferedd yw i’r 
Peirch. waeddi rani co’wy.ld \w hyn, cauys y mae cam oe Id o dvstion 
o’i eirwiredd yn Ngliyniru ! Gunned yr arwyddgeisw v r iawn ddefi 
ydd o’r ffaith hon ynte, neu tawant a gofyn ychwaneg. 


DYCHWELIAD YR AFRADLONIAID. 

Yn mhlith ereill a fuatit anffyddlon, ac a ddyclnvelasant yn edifeiriol, 
daeth Herbert Walters, o Ddowhiis. Dynia y dyn ag y bu cymmaint 
o ddwndwr drwy’r Seren Guwr t a rliai cyhoeddiadivu ereill yn ei 
gylch. Dyma yr hwu a alwai Mr. Davies yn — *• ddau o brif flaenor- 
teid y Mormoniaid (!) wedi eu gadael, ac yn llefaru a thafodau, nc yn 
dynoethi gwnrth y system, &e.” Dvnm’r unig un a fedrasant demtio 
drwy holl ddarlithoedd Mr. Roberts, yn y cvlchoedd hyn o gwbl. Ie, 
dyma efe druan yr unig un a droes atynt o hlith yr holl Saint, ac 0 ! 
pe clywent ef yn awr yn adrodd ei brotiad chwerw; o ddioddefiadau 
cydwybod euog ddydd a nos oherwydd yr hyn a wnaeth ; a phe deall- 
ent ei awydd inawr a thaer am ddvchwelyd, diau yr addefent eirwiredd 
dvwediad Crist ar y pwnc hwn, sef mai *» gwell fuasai fod maen melin 
o amgylch eu gwddf, a’u suddo yn eigion v raor, nac iddynt rwystro 
un o’r rhai bychain hyn.” Taer ddymuna faddeuont y Saint am yr 
hyn a wnaeth i\v herbyn, a rhun yn eu gweddiau ar i Dduw faddeu 
iddo a’i gndw yn ngwyueh pob terntasiynau byth mwy. Pa le yn awr 
y mae buddygoliaetliau hotiedig eio herlidwyr Dowlasaidd ? Pa le 
y mae y rhai a haerant “ fod Mormoniueth wedi cael home stroke ci 
bod yn felldith a rheg, &c M &c. Darllenant gyfrifon ein cymmanfr, 
heblaw Rawer a fedyddiwyd yn Dowlais er hyny, ac y mae gwell ai- 
goelion nac erioed am gynnydd : Ye, agorant eu clustiau neu eu llyg- 
aid t ac yna gwelant a ehlywant ffeithiau i brofi, nid adfeiliad Mor- 
moniaeth, ond i brofi yn eglur mai ein herlidwyr yw y gau-brophwydi 
sydd yn prophwydo celwydd yn ein herbyn. Mae amryw ereill o’r 
pen-wrthgilwyr mwyaf erlidgar, yn taer erfyn am gael dod yn ol i’r 
eglwys ffordd hyn. 


BETH YW’R MATER? 

Mae y dywysogaeth ar dan — ei thrawsfeddiannydd yn euro i fyny am 
volunteers — offeiriaid Babel fawr ar ei thyrau yn chwythu eu cyra, yn 
hir ac yn uchel i gcsjlu eu holl fgddinoedd i ryfel santaidd sectgddol yn 
erbyn y Saint — mae eu seiliau yn siglo — eu byddinoedd yn ffoi o faen 
magnelau y gw'riqnedd — ei chewri yn cwympo o jiaen cleddyf daufiniog 
yr Ysbryd, a'r lleill yn cynddeiriogi yn mhangau angau — y diafol yn colli 
deiliaid yn mhob brwydr — godrau y ddmvies faicr yn cael eu dynoethi 
— ei haddolwyr yn cilio o'i themlau mewn cywilydd , ac yn listio dan 
faneri y Brenin lesu — mae dichellion bradwrus pnf lywyddion y traits - 
feddiannydd gn dod i wyneb haul a llygad goleuni — ei goron ef, a gobaith 
elw ei offeiriaid ar ballu ! ! 



38 


PROrHWYD Y JDBILI. 


Syndod y fath ryfeloedd, a son am ryfeloedd, sydd drwy ein gwlad 
ni yn y dyddinu hyn ! Gellid meddwl wrth ddarpariadau a dwndwr 
eu gelynion fod y Seintiau ar droi y dywysogaeth y tu arall i fyny, a 
bod y cyffrowyr hyn yn ofni y cwympa hi ar fysedd eu traed, i ddoluno 
eu cyrn, neu rywbeth gwaeth ! O gwr bwy gilydd i’r dywysogaeth 
braidd, y mae bugeiliaid geifr Babilon wedi dychrynu fel y dychryna 
hyrddod y mynyddoedd wrth adleisiad taranau yn eu cyrn ceimion eu 
hunain ; a gwibiant draws broydd a bryniau, dan chwythu eu cym 
y^grechiog yn erbyn eu cymmydogion diniwed, fel yr a y ser gwibiog i 
eigion yr aflesg, ac ni cheir eu lie hwynt. Beth sy’n bod ? ^Paham yr 
boll ddwndwr, y debar, y darlitbio, y cyhoeddi celwyddau, a’r twchw 
fawr ag sy’n merwino clustiau de a gogledd yn. y dyddiau hyn ? Paham 
y gwelir pob coegddyn, o’r athraw ysgol hyd y golvgydd, ac oddiyno 
hyd feinciau uchaf y Colegau, yn scwrio eu hen arfau, a phob un a’i hen 
gleddyf rhydlyd ar faen llifo tnalais? Mae rhyw beth yn bod yn siwr J 
Onid oes rhywarchelyn peryglus i’w holl grefftau newydd dirio ar ororau 
ein gwlad ? Rhaid fod rhywbeth yn bygwth eu diddymiad, cyn yr ym- 
barotoent mor brysur i ryfel? Beth yw yr aehos o’r hoU gynhyrfiadt 
Pwy a all ddweyd ? Atebed cadfridogion y fyddin ymosodol y cwestiwn 
eu hunain. Deweh Mr. Amserau, eich corn chwi sydd am fod uchaf ei 
swn yn yr ymgyrch aruthrol hwn. Atebwch rhag pwy yr arswydwch 
gymmaint ? “ Joe Smith a Mormoniaeth ,f yw nod eich saethau brwyn 

o hyd, onide? Rhyw 44 dwyll Mormonaidd,” “Sant yn Ngharchar. 1 * 
neu “olew fferyllaidd,” sy’n staenio eich colofnau yn barhaus. Fel y 
profa ysgogiad y gwelltyn gwrs yr awel, felly yr arddengys eioh gweitli- 
redoedd chwithau yn mha fyddin yr ydyeh. 

Yn nesaf, Mr. Diwyyiwr , dangosasocb chwithau eich bochr yn y 
frwydr. Do siwr, rhoisoch faint a fynai gelynion Mormoniaeth o’ch 
colofnau i’w chablu, a belpiweh dipyn eich hunan weithiau, medd eich 
siboleth. Wedi i bawb eich wfftio, a dim cynt, rhoisoch gic, mae’n wir, 
o’cli ol i’r “ Cftsawr Twyll o’r Coed-duon ac felly i ereill. ar ol cael 
yr holl ddefnyddiau enllib a feddai eu calonau dyfeisddrwg. Ai yr ych- 
ydig “ddynionach anllythyrenog a gwael” hyny sydd yn eich dychrynu 
yn awr ? Ai “y peth bach mwyaf disylw a diniwed” hwnw sydd wedi 
hudo erbyn hyn lawer o'r bobl gallaf a goreu a feddoch at Formoniaeth ? 
Ai oherwydd hyn y clustfeiniwch am bob ystori afluniaidd i’w chyhoeddi 
i’w herbyn ? ac wedi methu oael dim arall, wele fresh edition o’r stori 
“cerdded ar y dwfr;” yr ail edition wedi y ganfed o’r Spaulding Rom - 
once am Lyfr Mormon ; ac yn olaf, ao mor wired a rhesytnol a dim 
arall o’cli bragald, cyhoeddwoh stori hir am ryw “golomen gymmaint a 
chejfyl!'* “ A'r xm wisg achejfyl!" Pw, ddyn, pa le yr aetli eich 
synwyr? Hawdd yw canfod mai poor Joe, er ei fbd wedi inarw, yw 
common foe y Peirch. Reesaidd a golygyddol hyn. 

Y Seren Gomer hefyd, a’i mil tafodau fforchog ac enllibaidd, a brofa 
udgorn pa fydd : n yw hi. Mae hi fbl megin yn chwythu lie bynag y 
caiflT wreiohlonen o dan malais, ac hwi ag ef nes gyru yr holl dalaeth ar 
dan hyd eithaf ei gallu. Dyma ei hotf waith ; a dealla meibion Gomer, 
yn enwedig y rhai sydd o’r un chwaeth, y caiff eu benllibau llysnaf tidd 
roesaw yma beth bynag. a hyny os by;ld yn rhywbeth hawlyd i ddwtuo 
poor Joe a Mormoniaeth. 


PROPHWYD Y JUBILI. 


39 


Y Tyst Apoxtolaidd. Mer i’th esgyrn, a mel i’th enau ditliau dan 
ffugenw, fel poh gau apostol, a gan angel, yw dangos hyd dy dafod 
brwnt yn erbvn Mormoniaeth fyth ; pe na bae gwell. ceir gwaith 
“chwertlun” genyt ti am ben y dyhirvn anwireddus hwnw yn Mach- 
ynlleth. yr hwn, er ei fod yn proffesu gvda’th dduwies fawr yn selog, a 
dystiai ei fod yn dyimmo cael ei fedyddio, pan nad oedd ond cellwair 
ag un o ordinhadau pivysig ty Dduw, ac wedi hyshvsti ei frad i’w bart- 
neriaid cableddus, pa rat a grynhoisanfc yn ddirgelaidd i’r man, a 
eheisiasant foddi ypregethwrl! Ie, dyma yr hyn a eihv yr infidel 
rhyfygus yn destyn “ chwerthinyar Dyna ddigon i brofi “ Tyst” i 
bwy, ac o ha beth, ydwyt ti. 

A’r Dysgedydd , yr hwn yw un o brif udgyrn Independia fawr, yntau 
a ddengys ei ochr weithiau, a rhua ei fagnelau nes svfrdanu bugeiliaid 
a geifr Cader Idris, a’u gyru dros y clogwyni. Nid digon cadarn twr 
vw Cader Idris, debygid, i’th g&dw dithau rhag arswyd ac ofn y “dyn- 
ionach anlly thy renog a ffol " hyny a elwir yn Fortnoniaid. Rhaid eu 
bod yn fwy anfarwol, serch hyny, na “llanciau yr Eryri,” onide buasai 
rhai o’ch cewri wedi eu Uadd cyu hyn yn siwr. Ond y mae rhuad eich 
magnelau yn addefiad eu bod hwy yn fyw, a’cli crefft chwithau tnewn 
perygl. Heblaw y golygyddion, cydier yn ngwaith yr awdwr di. 
weddar a fyner, a gwelir mai yr unpeth yw nod eu saethau. 

Y diweddaf, a’r bryntuf hefyd, a ddaw dan svlw, yw Mr. Bedyddiwr , 
a’i ystoriau blasus, am “y Santyn lleidr.” Ond ni chlywsom mohono 
yn cyhoeddl gair am bregethwr y Bedyddwyr hwnw o Bethesda, yr 
hwn a alltudiwyd i Botany Bay yn ddiweddar am ladrata wholesale , 
nac ychwaith am yr hwn a dorodd i mewn i eglwys Llanelwy nos Sul 
ar ol darfod preget hu, ac a ladrataodd werth ei wddf braid d ! Naddo 
air am ladradau na llofruddiuethau neb o’r Bedyddwyr bid siwr ; eithr 
deil i’r gwynt bob brycheuyn dychymmygoi yn y Mormon iaid, ond 
cuddia y trawstiau anferth ag avdd yn llvgaid ei bartneriaid. Eich 
camsyniad chwi, Syr, yw dweyd fod y T. H. hwnw wedi “crafu enw y 
perchenog oddiar y llvfr,” 11a chvfaddef ychwaith iddo ei ladruta. Pa 
fodd yn y byd y cewch chwi hyd i bob anwiredd, a inethu byth cael 
y gwir o bethau ? Ar ddalen rydd yr oedd yr enw, a cholli a wnaeth 
hdno. Cyfaddef fod y llyfr gaiuldo, ond gwadu iddo ei ladrata a 
w naeth, ac has gwyddai pa fodd y daeth i’w feddiant. Dyna a hrofwyd 
ar yr arholiad. Nid oes i hyn ddim a wnelo a Mormoniaeth, mwy 
nag yr addefweh chwi fod yr hoi I Fedyddwyr yn Hadron oherw r ydd 
fod y rhAi a nodwyd, ac ereill lawer, felly. Pe buasech chwi vn gyd- 
oeswr a Judas, cawsai darlletiwyr y Bedyddiwr 'hligon o hrofion geri- 
ych, a rhai mor gadarn a’r nchod hefyd, i brofi Mab Duw yn dwvllwr, 
a’i grofvdd cyn waetbed a Mormoniaeth ! Dvlai v rhai sy’n by w mewn 
tai gwydr beidio dechreu taflu ceri* at ereill. Cofus genyin am hen 
chw^dlau bryntion hwn er’s talmam y menywod diwair hyny yn Pen- 
daran. Rymni, &c., pethau ag y eywilyddiasai neh arall eu cvlioeddi, 
o barch i’r rliyw fenywaidd; ond o’rcalonau niwyaf anllad y dylifn yr 
anlladrwydd aflanaf; ac at furgyn y mae sugndod aderyn aflan ; — felly 
yma, vspia, elustfeinia, a chwilia hwn bob papyryn bryntaf, o’r “ War- 
saw Sign at' hyd ol-rifvnau y Bedyddiwr am ystoriau anllad, nes o’r 
diuedd y cafodd damaid rnelys 0 ryw b.apuryn Atnericanaidd yn son 



40 


PROPHWYD Y JUBtl.I. 


am ryw fnth n wragedd a eilw vn “wragedd vsbrydol !” Wei. ai tybie 
y gwadu efe nad vsbrydol yw pob gwrui-r! 'Clywch wragedd, amheu a 
hwn fodoli.ieth rich ysbrwloedd ehwi, dcbygid ! Gwyhwch feuywod 
rhag i ch gwyr ymuno a’r Bcdyddwyr, onide wyddys n vstyriant chwi 
yn well na’u haTiSfeiliahl. le. ar yn ol rhesvmeir v Bedydditer , rhy- 
bvddiwn y guyr hefyd, Gwyliwch rha* i bregethwyr y Bedyddwyr 
tfdwyn eich g wragedd yn Nghviuni. heb son am America! Yn siwr, 
mae yn beryglus, ac aid oes nemaur ridyddiau er pan hudwyd gwraig 
dyn gan un o’r cyfryw o’i aelodau ; a gwaeth fyth, lladratodd hi ei 
Brian, a’r oil o’i gel fi ag y gnllai afael arnynt, a’r oil yn ttrig oher- 
wydd ffangiau givenwynol Bedyddiaeth at grefydd v gwr. Rhyw ang- 
henhles liervglus i gymdeitlm* deuiuol yw bon. Llawer a gyhuddwyd 
ar J. S. oherwvdd ei auiddiilyniad tadol i’r “llestr gwanaf” pan nan 
ormes gwr penboethaidd, a’r diololi a gafthi oedd cacl ei gyhuddo o 
anllctdrwydd gan rai anllad : nc f<*lly y cyhnddir pob dyngarwr a ach- 
nba fywyd benyw drwy ei hysgdrio yn ol y cvfreithiuii gwladol. Tru- 
ehi na allent ddweyd rhyw ystori ddrwg bcllach, ar ol treio cyhyd ! 

Amlwg yw mai Mormoniaeth vw target yr holl gmsaders hyn, a’r 
oil o Fenni i Fon, nc o Gaerdydd, Abercanaid, Dowlais, Llanelli, &c. t 
&c., hyd gvffiniau Cymru. Fahatn hyn ? Atehwn inni cyflawniad 
eglur yw o’r brophwydoliaeth a ddywed, “ Chwi a fydriwch gas gan 
bewb er mvryn fy enw i.” Profa fod y Mormoninid yn ddeiliaid o’r 
naill deyrnas, a bod yr holl rai ereill yn ddeiliaid o deyrnas arall. 
Eithr o’r boll goeg ddynion a fu ar y maes yn erbyn eu common foe, j 
dwlaf, yr haerbumf, a’r niwyaf digywilvdd, yw yr hwn sy’n ohwythuei 
gorn ysgrechiog o gwm Rymni. Haera hwn, nad heth fu aflwyddiant 
yr holl gewri a fu yn bloeddio eu bod wedi lladd Mormoniaeth, &c., 
mai efe yw y champion mawr ag sydd yn inyned i roi diwedd ami yn 
siwr — mai ganddo ef y mne y “ffon dafl,” neu 4 ‘yr asgwm gen asyn," 
ac y cladda efe ei ysgerbwd hi yn nghwm Rymni, yradeilada arno gof- 
adail uchel i nnfarwoli ei enw, ac y cerfia arno, “ Y fi fox fatcr a fuom 
yn dranc i Furmoniaeth.” Ac allan ag ef i’r frwydr fel dwlyn, a’i ga- 
well yn Hawn o saethau brwyn. Darlithodd ei lysnafedd yn Dowlais 
nes gwneyd ugeiniau o’i wrandawyr, ie, a rhai o aelodau Davies Caer- 
salem ei hun yn Formoniaid, pa rai a dystiant hyd heddyw mai wrth 
glywed y cbwecllau nnwireddus hvny y tueddwyd eu nieddyliau i’w 
chwilio. Nid dyno’r Jibrdd i ladd Mormoniaeth 1 Drachefn arllwys- 
odd ei grmnbiliad alinch yn Merthyr; a mnwr y chwysu a’rgwaeddi, 
4 ‘i lawr a Mormoniaeth,” yr oedd efe yma. Ond nid oedd waeth beth 
i fynu yr oedd hi yn myned wrth v deg yn vr wytlinos hdno, ac mor 
ddihidio o hono ef ag yr elai y lloervn ei chylch, sereh i’r corgi bach, 
ei rhyfarth ncs crackio ei lais. Yr oedd ei gynddaredd yn bervi 
boethnch-bdetlmcli. Clywsoni ei fod yn addaw lladd Mormoniaeth 
yn Rymni rldydd Nadolig. a’i cliladdu dranoeth ; ond erbyn dod y 
dydd iddi drengu, yr oedd ei llofruddiwr hdnedig wedi ei rwymo 
rhwng erchwynion ei wely gan reftyuau yr hwn sydd a nerth marwol- 
aeth ganddo, de’nygid. Gorfuwvd yraofyn arall i lanw ei bwlpud am 
y tro hwnw. Drachefn, enuiataodd v Duw grasol iddo irael codi, a 
gallesid dysgwyl ei fod ^edi gwingo digon yn erbyn symbylau dwy- 
fol, ond yn mlaen a’r frwydr yn erbyn y Saint fyth ; ac aid yn uuig 



PROPHWYD Y JUBILI. 


41 


cndarnhaodd yr boll saint ag oeddynt ^no yn gwrando, yn Formon- 
iaoth, orid agorodd lyguid ereill lawer i weled ei ddichcllion a'i dwyll. 
Methodd ei lladd na’i dolurio yn un o’r troion yna beth bynag; ond 
doluri© ei hun yr oedd bob tro. Gwrthbrofasom ei chwedlau anwir- 
eddos mewn dau draethawd mor Uwyr, fel nad aniranodd efe wrth- 
brofi dim o henynt hvd heddyw, ac nis gall ychwaith. Gwelodd yr 
oil, ond nid oedd dim yn tvcio, cehvyddau a garai yn hytraeh. Nid 
oedd dim odds canddo ef pu un ai gwir ai peidio, conys yr oedd efe 
vedi dysgu ei un ystori, fel y parrot , a’r hyn a ddywedai gyntaf a 
ddywedui olaf. 

Gan fod M>rmoniaeth yn llwyddo yn Al)erdar, ac un o brif bregeth- 
wvr y Bedyddwyr yno, ynghyd a’i wraitr, nc.amryw ereill, wedi vmuno 
a hi yn ddiweddar, yr oedd hyny yn gyfie da iawn iddo ef ddangos ei 
bun. a boddio ei nwvd; ac yna ag ef mor wancus ag yr h y blaidd ar 
ol yr wvn diniwed. Dychymmvgwn ei weled yn olustfeinio cyn cvr- 
haedd am dineian y locyns, canys nid oedd neb i gael clywed y secrets, 
siwr. heb dalu ohweeheiniog ! Druain o'r tylodion ; o ddiffyg y 
chwecheiniog, gadmvai iiidyn- “gael eu hudo gan Forrnordaetli ar eu 
penau i ufferr..” Gwnue h v Pcirch hyn i’r policeman lusgo allan un 
dyn parchus, fel ci gerfydd ei wddf. o’i eisteddle ci lmn, am yr hon y 
talai yn gysson, ac yr oedd gwrnig hum hefyd yn aelod yn y capel 
hwnw. Mawr v frwydr a fu rhwng y Peirch. a liitbau wrth y drws. 
Cyhoeddodd v wraig dwyll eu crefft, a gorfu iddvnt hwythau ffoi i’w 
hymguddfa, lie na chai neb yhganu gair ond hwy eu hunain. Nid 
v ddau hyn yyr yr unig rai o aeloduu v Bedvddwyr a bendertyna^ant 
rad elent yn agos atvnt wed’vn, ond dvna oedd y darogan cyffredinol 
a glvwid drwy’r gwrandawwyr ar y ddarlith ddwl ; ac y mae y Saint 
wedi bedyddio ychwaneg yno er’s ychydig wythnosau, nag a wnaent 
mewn misoedd cyn y ddarlith hono, 

Wedi cael yr holl chwecheiniogau a allai am draddodi ei sothach, y 
mae efe ar gefn speculation arall yn awr, fel y gwnaeth ei dadmaeth 
o'r un chwaeth o Dowlais, sef eu cyhoeddi yn draethodyn. A mawr 
y placardio y gwaliau, a’r pvffi o sydd gamidynt urno, ac wed’yn yn 
methu cael pass iddo heb ei gorio o dy i dy gan rai a gyunygiont eu 
tylodi yn esgusawd tiros ei werthu ! Dyna esgusawd y llofrudd vn 
ami. Ond drewi y mae ei draethawd o flaen firoennu pawb a'r a ad- 
waenora yn ddieithrind ; er hyny, puff ar ol puff i fyny y gwaliau y 
gwelir liwn. Gallesid dysgwyl y gallai affordio tain yr argraffydd heb 
hyn, a rhoi ychwaweg na 24ain o dudalenau am chwecheiniog, ac yn- 
tau wecli cael cynnifer o chwecheiniogau yma a thravv am ei davlitbio, 
heblaw yr w\th punt y mis ag y mae yn gael am use ei dafod gartref 
ar yr un pryd ; neu ynte, druain o’r Mormoniuid, pa rai nid ydynt yn 
codi wyth ceiniog, nac wvth dinmi, yn y ihvyddvn am bregethu, ac 
yn talu chwecheiniog hefyd i’rrhai a ddeuent i wrando ei ddarlithoedd 
ef yn cael eu dirdynu. Ffeithiau fel hyn a tidangosant pwy sydd yn 
gwnevd marsiandiaeth o eneidiau y bobl ar gost eu llogellau! Ac 
etto, dyma yr hwn, yn ei dyh ei. hun, a rivbia y gall, ac a fygythia, 
rwystro lhvyddiant Mormoninelh. Poor fellow ! amser a brawf: 
gwnaed ei waethaf, nad v\v vsgyrnygiad ei ddnnnadd yn dvchrynu y 
lleiaf, ond yn cadurnhau yr ieuunguf o’r Mormoniuid yn mhob man. 



42 


PROPHWYD Y JUBILI. 


Ie d^uan,er mai o’i anfodd ef, bywiogi a dwyn gwrandawwyr at For- 
moniaeth y mae efe yn lie ei lladd. Nid oes gyminaint ag un wedi 
troi yn ol er ei holl fragaldio ; ond y niae cannoedd wedi ymuno a’r 
Saint yn y cylolioedd hyn er pan dderhreuodd efe ei grusade creulon. 
Aed yn mlaen, a gwinged a fyno ; nid yw ond splash in a wash hand 
basin ! 

Rhaid fod yr olaf hwn, fel ei frodyr o’i flaen, yn hollo! anwybodus 
o ddwyfol nerthoedd Mormoniaeth, cyn y dysgwyliant alia rliwystro 
ei cherddediad. Qnd pw ! pa les adolygu na svlwi ar eu traethodau 
na'u darlithoedd dwl. Mae ein hadolygiaduu eisoes ar hvd y wlad 
wrth v miloedd, ac yn rhoi yr home stroke i’w sothach yn bl&en ; — a 
dywedwn hyn etto, ar ol ysgrifenu mwy o lawer hag a feddvliasom 
wario gyda’u bathau, pe deuai holl ofteiriaid Babel fel renfaint, at eu 
boll droellau, i wau celwyddau mor gyflym a’r awel, a phe caentgym- 
horth eu holl bartneriaid erlidgar, o Pharao, Maximus, a Nero, hyd 
i’w brodyr Americanaidd ; ie, gwnant a fvnont, y maent wedi cysgu 
yn rhy hwyr, ac y inae yn ormod o ddydd i adar y nos adychrynu neb 
sydd a llygaid yn ei ben. Llwyddo a wua Mormoniaeth nes dwyn 
carwyr y gwir allan o Babilon. Ac wedi y cleddir ein holl erlidwyr 
yn y bedduu a gloddiasant i Formouiueth, cana y Mormoniaid wrth y 
miloedd, — 

Pringaf drwy yr erlidigaeth, fry mae’r Brenin yn fy ngvra’dd; 

Er creuloned fy ngelytiion. nid wyf etto wedi’m lladd. 

Nad pa rwystrau sv ar fy llwybr, nid yn ol bydd hyth fv nhaith ; 

Nid gwiw gwaed ond er tystiolaeth, ennill, ond yr un peth chwaith. 

Gwir fod rhagfarn yn llabvddio, gwir fod hyd yn edrych draw 

Etto pe baent oil yn uno, Sunt nid hyth yn ol a ddaw. 

Pe bai mil am un o honynt. pe bai’r rhwvstrau fyrdd am uu f 

Etto ar alwadau’r Brenin, myn’d yn mlaen wi a’r Sant ei hun. 

Geilw’r hyd ar dde ac aswy, * mod i'n ynfvd. ’ mod i’n ffol ; 

Geilw pechod arna’i sefyll, geilw uflern arnai’n ol : 

Geilw’r gelyn am ei athrod — galwed ef, ac.am ei dan ! 

Tra bo Brenin nef yn galw, rhaid i’r sant yw myn’d yn mla’n. 

Doed pob mawr. erfawr, a’i nrfaeth— yn.chwerw, 

A chured Formonine tli ; 

Ceisio ein briw, pa wiw, pa waeth, 

Nes delio a'n tystiolaeth ? 

Aflwydd wna’i waith yn gvflvm. — a rhwyfa; 

Ond rhyfedd mor ddiryin ! 

Godi croes yr oes yr y’m — 

Rliedeg a llwyddo’r ydym. 



PROPHW Y D Y JCBTLI. 


43 


YSGYMUNDOD PHILLIP SIEX. BLAENAU, GWENT, O’R 
EGLWYS. 

Drwg genym hysbysu fod y person hwn wedi ymollwng i’? fath radd- 
au i ddylanwadau y diafol, nes y gorfododd ein rheolau dysgyblaeth 
ni i’w ysgymuno o’r eglwvs, a’i fod yn awr wedi ei ddwyn gan swydd- 
wyr gwladol i’r Lunatic Asylum. 

Yn ol a ddeallwn, drwy ymchwiliad manwl i’ramgylchiad gofidus, 
a thystiolaethau llygad-dystion geirwireddus, cymmerodd le fel y can- 

jyn : — 

Yr oedd y claf o dymher pur addfwyn a llaith, ar yn naturiol du- 
eddol i iselder ysbryd. Oddeutu tri mis yn ol, credodd ei fod wedi 
pechu yn fawr drwy anufyddbau i gyngborion a gawsai, a thrwy es- 
geuluso ei ddyledswyddau crefvddol. O'r diwedd, ymneillduodd i’r 
dirgel, i weddio ar i Dduw anfon eenadydd i’w hysbysu a oedd madd- 
euant ar ei ran ; a phan yno, ymritbiodd rhyw fod iddo (ebe efe 
wedy’n), ac a ddvwedodd wrtho mai ofer ei holl weddiau, oherwydd 
ei fod wedi pechu yn anfaddeuol. Etfeithiodd hyn waeth-wacth ar ei 
feddwl, nes ei yru i wallgofrwydd braidd. Wedi i’w frodyr crefyddol 
ddeall beth oedd yn ei flino, perswadinsant ef i beidio a choelio dim 
o’r fath beth, mai dylaHwadau y gelyn oedd, er ei niweidio. Yn cd 
gorchymvnion Iesu Grist yn y fath amgylchiad (edr. Marc xvi, 18, 
&c.), ceryddasant yr ysbryd drwg hwnw oddiwrtho drwv arddodiad 
dvvvlaw a gweddi’r ffvdd, a gwrondawodd l)uw eu gweddi drwy ad- 
feru y claf i'w gynnefinol bwyll. Wedi dilyn ei alwedigneth am ys- 
paid, cwympodd careg sr ei ben yn y gwaith, ac a’i doluriodd yn 
fawr. Cyu hollol wella oddiwrth effeithian hon, ymollvngodd i’r cyff- 
elyb ddylanwadau ag o’r blaen. Cafodd wared igaeth drachefn drwy 
yr un modd A chynt. ac felly laweroedd o weithiau wed’yn. Wedi 
dyfod i’w bwyll. cyfaddefai mai arno ef yr oedd y iiai, oherwydd na 
wrthwynebasai ddylanwadau y diafol yn wrolach, ac addawai wnevd 
felly o livny allan, &c. Eithr drachefn, a thrachefn. meddiannwyd ef 
gan yr un rhyw. neu waeth ysbrydion, wed’yn. O’r diwedd. vmwel- 
odd yr henuriaid W. Phillips, ac A. Evans, ag ef, a thrwy eu gwein- 
yddiad hwy o’r ordinhndau uchod, adferwyd ef i feddiant o'i gyiluwn 
synwvrau. ac aeth gyda hwvnt i Nnntvglo. Cynghorasant ef i aros 
yno yspaid, byd oni ehryfhaai o’i nvchdod corfforol, ac addawodd y 
Saint yno ei gynal yn rhad ; eithr dranoeth, mynodd efe ddychwelyd 
yn erbvn eu hewvllvs hwy oil. Rhvbyddiwyd ef. os elai, y meddien- 
nid ef drachefn gan waeth ysbryd, hvd nes v byddai yn rhwym draed 
a dwylaw, ac o dan ofal v police cyn pen nemawr amser ; ond nid oedd 
dim yn tvcio — yn ol yr aeth. Parhaodd yn ei gyfiawn bwyll byd 
brydnawn dranoeth ar ol dychwelyd. Y pryd hyn galwvd ef i dy cy- 
mydog, a gwahoddwyd ef at y ford i yfed lea gydag ereill. Cvhuddai 
v rhai hyn v grefydd a broffesai o fod wedi acliosi ei anhwyldeb ; a 
pherswadient ef i’w gadael, &c. Cynhvrfodd hyn ei deimlndau mor 
bell, nes y cyfododd ar ei draed vn eu gwydd hwy oil, ac a dystiolaeth- 
odd nad ar y grefydd yr oedd v hai, ond arno ef — mai gwir grefydd 
Mab Duw yw yr hon a hroff’esa y Saint, ac oherwydd hvny y cawsai 
efe iachad drwyddi gynmfer o weithiuu. Achosodd y gwrthwyuebiud 



44 


PROPHWYD Y JDBILI. 


hwn y fath gynhyrfiad yn ei feddwl, ties eu casau o eiddigedd dros ei 
grefydd, a phechu dnvy hyny. Ar hyn medi isnnwyd ef yn waeiu m.g 
oil, nes y rhedodd pawb o’r tv mewn dychrvn, acyntau ar eu hoi dun 
whan a mahi ewyn, ac ere.ill ar eu hoi hwythau drwy’r heolydd. nes 
achosi cryri gynwrf drwy’rlle. O’r diwedd. cafwvd ef i dy, a rhwym- 
wyd ef. Pan yn y sefylifa lion, ymwelodd W. Phillips ag ef drachefn, 
a cliyn nemawr fynydau, adferwyd ef i’w hwvll gystal ag erioed. Cy- 
fododd, yniolchodd, bwytaodd. ar ymgysurodd, gan ddiolch i Dduw 
yn fawr am ei ryddhad ; a hebrvngodd ei ymwelydd tua banner mill- 
dir, a dywedai yr elai i’r gwaith drauoeth. Yr ail ddydd ymollyng- 
odd o dan y demtasiwn drachefn, gan ruo fel llew, malu ewvn, a 
cheisio niweidio a allai. Erbyn hyn daeth y police, a llu o bobl yn 
nghyd, a rhwymasant ef. gin ei ddwvn yn funn wed’yn i’r fan a nod- 
wyd. G rfuwyd hwvut i'w gnrio tua thair miildir o’r ftordd cyn rael 
cerbyd ; a’r boll ftordd. nes iddynt gnu ei ben, tystiai nad ar y Saint 
na’u erefydd yr oedd y bai, ond mai ei esgeulusdod ef oedd yr achos 
o’r cyfan, a begiai arnynt yn daer i adael rhyngddo ef a’r Saint, gan 
ddweyd y cai waredigacth ciraebefn yn siwr, ond yn ofer. Fel hyn vr 
aeth y cyntaf un erioed o’r Soint, yn ol a glywsom ni, i’r fath le, a diau 
mai ei fai ef ydoedd ; canys eyflawnodd y brophwydoliaeth uchod er ein 
gwaethaf, ac oherwvdd y trosedd hwn a’i ganlyniatl.iii yr ysgvmunir ef. 
Dvsged y Saint oddiwrth yr amgylohiad galarus hwn, ftyddlondeb, gwr- 
oldeb, ac ufydd-dod i'r cyngborion a gant, fel tm oddiwedder hwythau 
gan y cyffelyb au-ysbrydion, pa rai sydd yn gorlifo ein byd, gan geisio 
y neb a ailaut ei lyncu. Ein gweddi barhaus yw, ar i Ysbryd Duw fod 
yn gylcii oddiaingylch ei blant. \ 

Parodd yr amgylchiad hv.n i’r Saint greu penderfyniad e’r ne*vydd 
lynu wrth eu Duw, ac i gyflawni eu dyledswyddau. Credodd amryw 
o’r rliai gnnest yr efetigyl pan welsant fawr allu Duw yn y peth, ac y 
mae ainrvw wedi cael eu bedvddio yn y eylchoedd hyny wed’yn o’r her- 
wydd. Ond am y rluin arall o’r hobl, ya enwedig y gau-grefyddwyr 
mwyaf selog a phenboethaidd, deallwn fod eu tafodau fel troell uflemol, 
yn nyddu a cliordeddu pob lliw, llun, a rhywogaetli o gelwyddau, er 
drygu cymmeradau y Saint. Ie. cvlwyddau meddwn, ag sydd braidd 
yn rhy warthus genym eu liadrodd ; ae y mae eu traethwyr yn euog o 
gabldraeth wrth eu saethu. serch eu bod mor felys i’w chwaeth aflan 
hwy, heb son am yr ysgelerder o ddyfeisio y fath gelwyddau er gwarad- 
wyddo plant a phohl Dduw yn ddiachos. Mae ei air a ddywed. — “ Y 
neb a gyffyrddo a cliwi, sydd yn cyffwrdd a chamvyll ei lygad ef,” mor 
wired yn awr a cliynt. Ac y mae yr enllibwyr hyn yn profi eu bod hwy 
dan ddylanwad gwaeth cythreuliaid na’r truan uchod. Yr ydyin ni a’n 
brodyr wedi hi r ddyoddef yn dawel hob math o gelwyddau i’n herbyn o 
herwydd ein erefydd, hyd nes na chredwn y gofyna ein Duw genym i ni 
ddyoddef fel llofruddion neu ladron . tra fo cyfraith i’w chael yn y wlad, 
a riyn a’i gweinyddo. Hysbyswn ein pendeifvniad ynte, a thaer erfyn- 
iwn ar y Saint, a phawb ag a fedda un radd o deimlad dros ei enw da ei 
hun, dros ddynoHaeth, os nad dros ein erefydd anwyl, i’n helpn i ddwyn 
y dyhirod dihafal hyny i ddalfa o tlaen brawdlys gwladol, sef y neb a 
ddywedaein bod ni. neu W. Phillips, wedi yspeilio y Phillips Seix ucho 1 
o’i ariau, uac o werth ceiniog yehwaith ! i Nid ces sail i’r fath haeriad- 



PROl’HWTD Y JTJBILT. 


45 


an ond yn uni" yn ymenvddion eu dyfeiswy* enllibus. Heriwn un dyn 
i sefyll ynein hwynebi tiaern ein bod ni wet.i c»el un gciniog. na gwerth 
ceiniog ganddo, na cheisio dim erioed ; oml vn bollol "roes i hyny, mae 
efe yn ddyledus i ni, ac i W. Phillips, ac v mae grnym dvstion u’i clyw- 
odd ef yn dweyd, nad oedd neb o’r Saint yn ei ddyled ef. ond ei fod ef 
yn eu dyled hwy. Ni cho>tiodd iddo geiniog am fwyd eri< ed pan v daeth 
ffordd hyn, a’r wobr a gawn am ein haelioni iddo yw, cael ein cyhuddo 
gan elynion iddo ef, ac i bob peth da, o fod weui yspeilio ei eiudo, aie! 
Ond ni ddyoddefivn yn hwy. 


IIYNT YIl EGLWYSI, A’R BED YDDIADAU. 


Canghen Merthyr. — Bedyddiwyd yma 35 yn y rliwech wytbnos di- 
weddaf, amryw o barai oeddvut gynt yn aelodau gyda’r enwuriau sect- 
yddol. Mae yr boll Suint perthynol i'r gangheu hon yn ilyddlon yn 
ddieithriad braidd, ac yn cynnyddu mwy fwy mcwii pob doniuu a hen- 
dithion ; ac os parha y Saint yn flyddiog a fiyddlon, credwn, wrth yr 
argoelion gobeithiol a welir, ynghyd a’r gwramlawiad lliosog ac astud 
sydd yma, y daw lluoedd etto yn fuan yn ddeiliaid o deyrnas yr Im- 
manuel. 

Dowlais . — Mae yma gymmaint cynnydd ar y gwrandawiad er y 
mwstwr nmwr a wnaeth Messrs Roberts, Davies, Lewis, &c., nes yr 
Beth y Neuadd oedd gan v Saint y pryd hyny yn rhy gyfvng; ac y 
maent yn prrgetbu yn nwr yn Neuadd gyfieus y Marquis of Bute , yr 
hon sydd oriawn o wraudnwwyr boneddrgaidd ar y Sul. Dyma fel yr 
aeth Moruioniaeth “ yn feildith ac yn rheg” yn Dowlais. Bedydd- 
iwyd n aw yno erdechreu Ionawr di weddaf, un o ha rui oedd yn right 
hand man i’r Parch. \V. R. Davies l Y’r oedd yn ysgrifenydd ei dy 
cwrdd, yn un o’r trustees , Ac., ac yn stanch iawn yn eu gclwg hwy. 
Eu herlid a’u ceUvyddau didaw hwy a barodd iddo chwilio i Formon- 
iaeth ; a'r gonestrwydd a’r cariad a feddai at wirionedd a barodd iddo 
ei chofleidio fel trysory trysorau ; ac yn awr prism y grefvdd Formon- 
cidd yn fivy na’r byd a’i g\flawnder. Bedyddiwyd dau ereill o aelod- 
au Mr. Davies ar ei ol yntau, ac amryw cyn hyny, serch i Mr. Davies 
haeru nad aeth ond un hen fenyw oddiwrtho ef at y Saint. Daw ycli- 
waneg etto cyn hir, ‘ie, yr oil ag y mae cariad at y gwirionedd ynddynt. 
Diau fod yn eu plith hefvd anil un ag sy’u chwilio am y gwir, a thru- 
eni eu bod yn colli eu hamscr, ac yn amddifadu eu hunain o gynnifer 
o fendithion, a goleuni dwyfol, drwy adael i neb dynu cuddlen y ga- 
ddug dros eu llygaid ar gosteu llogellau a'u heneidian. Do, hedydd- 
iodd y Saint y gwr a’r wraig ag oeddynt yn byw yn un o dai Mr. D. t 
i‘e, yn y drws nesaf at ei ddrws ef ei hun, ac uwchben ei siop ef ! Ac 
etto, dynia’r cawr oedd yn rnyned i ladd Monnoniaeth ar un ergyd. er 
ys ychydig yn ol. 0 na. ruled yw gwingo yn erbyn symbylau Mor- 
moniaeth, Syr. Nid bai Mr. Davies yw fod ei aelodau yn ymuno a’r 
Saint, oherwydd gwna ef ei waethaf yn sdog i’w herbyn, nid yn y 
cyrddau yn uuig, ond cerdday tai tra fyddo y gwyr yn y gwaith, ac er- 



46 


taOPttWYD V JufilLt. 


bvn y dychwelant bydd eu haelwyd heddychol gvnt o hyny allatl ytl 
nffern iddynt, fel ei fynwes ei hun. Yn awr daw ei gastiau i’r golwg ! 
Yn awr dealla ami un heth a phwy oedd gwreiddyn eu hannghydfod 
teuluaidd; ac wedi cael gwared o’r drwg trigant yn ddedwydd. 

Tredegar . — Bedyddiwyd pump, dau o ba rai oeddynt yn ddiaconiaid 
parchus gyda<r anwadau ereill am tlvnyddau — un gyda’r Bedyddwyr, 
a dau gyda’r Wesleyaid, a gair da iddynt gan bawb. tin arall, yrhvva 
oedd o ddylanwad mawr yn mhlith, ac yn brif athraw ar ysgol Suliol, 
y Weslevaid, a fedvddiesid vchvdig cyn hyny. Daeth un arall oddi- 
wrth y Trefuyddion Calfinaidd^ heblaw ereill dlbroffes. A mawr y 
llawenydd a gant oherwydd cvfnewid eu crefydd er gwell. Ac wedi 
bod yn hir chwilio am grefvdd Crist, dywedant yn awr, wedi ei chael, 
na chymmerent y byd am ddychwrlvd yn ol at gibau gweigion. 

Penycae. — Dau. Ychydig cyn hyny bedyddiwyd un o ddiaconiaid 
y Bedyddwyr, a’i wraig, pa rai ydynt beunydd yn gorfoleddu yn lla- 
wenydd yr Ysbryd Gian, ac yn diolch am eu dwyn o’r gaddug dywyll 
i ryddid a goleuni plant Dnw. Eu hen frodyr fyth yw eu herlidwyr 
a'u camgyhuddwyr gwaethaf hwythau fel arferol. 

Victoria. — Naw, braidd oil oddiwrth y Bedyddwyr, heblaw llawer a 
ddaethent oddiwrth y Bedyddwyr er’s ychydig yn ol. Yn mhlith 
ereill, daeth gweinidog i ymweled ag un o’r benywod a ymunasai a'r 
Saint o'i eglwys ef. Wedi iddo hir berswadio ami i ddychwelvd yn 
ol, ond yn ofer, tystiolaethodd hithau wrtho bod yn well ganddi na’r 
byd ddarfod iddi ei adael ef a’i eglwys, a dyfod at y Saint; canys yn 
nwr, ebe hi, y gwn mewn gwirionedd a sicrwydd fy mod wedi cael y 
fraint o ddyfodi eglwys Dduw, yn raha le y mae efe yn cyfranu ei Y s- 
bryd yn ei amrywiol ddoniau, yr hyn ni chefais tra y bum gyda chwi. 
Ffromodd y dywediad diragrith hwn y parchedig hwn yn aruthrol, ac 
ebe efe, “Wei, eich anffyddlondeb chwi oedd yr achos os na chawsoch 
ef.” “Nage yn sfWr,” ebe y wraig, “ can vs bum mor ffyddion, ac yu 
gweddio cymmaint ag a allwn, am flyoyddau, ac er hyny id feddien- 
nais erioed, ac nid wyf yn credu ddarfod i chwithau, na neb o’ch ael- 
odau, feddu dim yn debyg i'r cariad, y llawenydd, na'r goleuni, ag 
Sydd i’w gael drwy’r Ysbryd Gian ag sydd gyda’r Saint.” Dyna ddi- 
gon i’r Parch,, gwelodd ei bod ar ben gydag ef, a diwedd ei ystori 
oedd gwaeddi, a’i ddwylaw i’r lan, wrth fyned drwy y drws, “ O ! yr 
ydych wedi pechu yn erbyn yr Ysbryd Gian.” A’r olygfa nesaf a 
gaed arno oedd yn ei bwlpud dydd Sul yn cyhoeddl ei anathemau 
uwchben y fenyw druan yn annynol a digywilydd, pan yn ei hysgv- 
inuno oherwydd, meddai efe, ‘ pechu yn erbyn yr Yshryd Gian.” Ar- 
feriad gysefin y tylwyth hwn o hobl yw y castiau hyn. Y mae yn 
llawn bryd bellach gwneyd siampl o honynt, gan nad oes dim arall 
a’u cywilyddia. Gan fod y diafol ei hun yn ymrithio fel angel y go- 
leuni, ai rhyfedd yw fod ei weision cyflogedig yn ei efelychu ? Onid 
yw yr ysgrythyr yn ein rhyhuddio eu bod i ddyfod mewn crwyn defaiu. 
gan lefaru chwyddedig eiriau gorwagedd, i geisio llithio yn ol y rh. i 
gonest eu calon a ddiangasai oddiwrth eu cyfeiiiomadau hwy, baru- 
edigaeth y rhai, am eu geiriau caledion yn erbyn ei blant ef, nid y w 
yn bepian. 


PROPHWYD y jubili. 


4; 


Nantyglo — Wyth, gan mwyafynrhai dihroffes, ac y mae y ganghen 
hon vn Hodeuog mewn cariad a doniau yabrydol hefvd. 

Blaenau. — Dau. Mae v Saint yma yn fwy penderfynol nag erioed 
i gyflawni eu dyledswyddau. 

Abersychan. — Naw, dau o ha rni oeddynt aelodau gyda r r Bedydd- 
wyr, a'r lieill oeddynt rai dihroffes. Mae y gwreichion dwyfol wedi 
agoryd llygaid y rhai gonest 1 gael cipolwg ar eglwys DUuw, a’i rha- 
goroldeb ar yr eiddynt hwy, nes y mae amryw o honynt fel crochan 
berwedig, ac yn mron rhedeg dros yr ytnylon. 

Caerdydd . — Bedyddiwyd 28 er dechreu mis lonawr, ac ereill yn 
addaw yn feunyddiol braidd. Daeth atnryw o’r uchod oddiwrth y 
Bedyddwyr, ac enwadau ereill, a dyma’r peth a goda y folwst ar y 
Bedyddiwr brwnt i saethu ei ystoriau aflan ar y Saint, gan feddwl 
cadw y gwerldill dan ei bawenau ; ond y mae y rhai a ddaethant wedi 
ennill cymmaint drwy gyfnewid eu crefydd, fel nad celwydd a geidw 
y lieill yn ol yn hir. 

Lltoyni . — Bedyddiwvd saith yn yr un wvthnos, a llawer (ni wyddom 
eu rhif yn gywir) cyn hyny, ac wed'yn. Mae y bobl hyny yn dechreu 
dod i’w pwvll ar ol yr erlidigaeth greulon a fu yno. 

Bryn . — Mae llawer (dywedir i ni) wedi caei eu bedyddio yno wedi 
y Gymmanfa. 

Abertawe . — Bedyddiodd yr henuriad Joseph Matthews ddau y mis 
diweddaf. 

Llanelli . — Oedodd y lly wydd ein hysbysu trwy lytbvr pa nifer a fed- 
yddiwyd ymayn mis lonawr, ond clywsorn fod tua dwsin o leiaf, trwy 
gymhorth 'erchyll Mr. Spencer, gweinidog y Bedyddwyr, ac ereill. 
Aed yn y blaen yn llwyddiannus, a phroselytied ychwaneg o’i braidd 
at Formoniaeth. 

Pont Yates . — Bedyddiodd y Saint yma, ac yn y gymmydogaeth, 19 
er y Gymmanfa, ac y maent oil yn mawr lawenhau yn eu breintiau 
a’u gobeithion. 

Llanybyddar . — Bedyddiwyd yma wyth yn ddiweddar — dau oddiwrth 
y Bedyddwyr. 

Brechfa . — Bedyddiwyd pedwar er y Gymmanfa, ac argoelion am 
lawer ychwaneg. 

Clywsorn am ereill a fedyddiwyd mewn gwahanol fanau ; ond nid 
yw y llywyddion hyny wedi anfon y rhif i ni. Dysgwyliwn y gwna 
pob llywydd hyn yn gysson bob mis. 

Wele dros gant a hanner o gynnydd ar y Saint yn y manau a nod- 
wyd yn unig mewn oddeutu mis ! Dyma fel y mae hi yn darfod ! 
Diolch i’r hwn svdd yn ei chynm^ a gweddiwn am fwy- fwy o lwydd- 
i ant arni yn wastadol. Amen. 


*** • Cyfarwydder llythyrau , wedi eu rhagdalu , i Capt. Jones, ^ el- 
Jington Street, Merthyr. Na ddyxgwylier atebiad yn ol, os nafydd 
stamp yn y llythyr . Yr ydym wedi blino o’r diwedd yn talu post- 
aye dros bawb ! 




48 


PROPHWYD Y JUBILT. 


HYSBYSIADAU. 

Bwriedir cvnnal Cymmaufa Mynwy yn Nantyglo, ar y Sul diweddaf 

0 tis Ebrill. 

Dvsgwylir gweled yno gyrinifer o’r Saint a allant ddyfod, ac yn en- 
wedig y swyddwyr, a holl lvwvddion y cunghenau, wedi ymbarotoi i 
gynnrychioli y canghenau, eu rhif, pa nifer a fedyddiwyd er y Gym- 
inanfa flaenorol, rhif y gwahanol swyddwyr, ynghyd asefyllfa ysbryd- 

01 y Saint, &c. 

*** Rhifyddiwn y Saint i ochelyd rhag gorm°sivyr a thwyllwyr . Bu 
bengw y ffordd Hyn yn ddiweddar yn projfesu bod yn un o Saint 
Llanelli , gan ddweyd a gwneyd llawer o dwyll , pan mewn ywirion- 
edd nid oedd y pry d hyny, nac crioed wedi bod yu yr eglwys. JYict 
oes ond yohydig amser er pan y bu rhai yn kbni eu bod yn bregeth - 
wyr yydu'r Saint yn Lloegr , neu Scotland , ac yn dysgtvyl cael 
croesaw y cyfryw yma. Gofaled y Saint a'r swyddiryr am gael 
• tocynau gan lywyddion eu canghenau , neu ynte na dderbydier hwy i 
fan arall , addieithr eu bod yn adnabyddus. 

*** Mae yr kenuriad Jacob Watkins wedi ei amddifadu o'i swydd hyd 
oni foddlona y pwyllgor yn Merthyr am ei ymddygiad . 

LLYFRAU. 

Mae genym gyfrolau o “Capt. Jones ar Formoniaeth/yn 1846 , 99 
am o 3s.- hyd 4s. 6c. Etto, cyfrolau o’r Traethodau a gyboeridas- 
om yn 1847, am o 3s. 6c. hyd 5s. 6c. Hefyd, y ddwy gyfrol o’r 
Prophwyd wedi eu rhwvmo yn un, am o 4s. hyd 6s., yn ol eu. 
rinvymiad. Gail y dosbartlnvyr gael y rhai uchod gvda’r Pro- 
paw yd, os anibuant yr arian. Mae genym hefyd amrywiaeth u 
lyfrau Saesonaeg a’r Milennial Star, yn ddwywythnosol, am 3c. y 
rhifyn. 


CYNNWYSIAD. 

Prophwydeliceth Sant Thoruaa, y j Beth yw’r mater ? 37 

Merthyr 33 I Ysgymundod Phillip Seix, Blaenau, 

Y deongiiad 34 I Gwent, o’r eglwys 43 

Pagan yn profi dau o’r Rabbies sect- I Hynt yr Eglwysi, a’r bedyddiadau. . 45 

yddol yn gelwyddog 31 a Hysbysiaduit 48 

Dychweliad yr Afradloniaid 3/W 


MERTHYR-TYDFIL ; 

CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN D. JONES, AC AR WEftTH 
HEFYD GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL. 


ARGRAFFWYD GAN JOHN JONES, REI YJDYBON T, 




PROPHWYD Y JUBILI, 

NEU 

SEREN Y SAINT. 


Rhif. 22.] EBRILL, 1848. [Phis 2 g. 


FFORDD NEWYDI) A RHAGOROL I LEDAENU GWV- 
BODAETH O’R EFENGYL. 

Axnogwn y Saint i ddoabarthu y trefydd a'r cylchoedd lie y trigant, 
fel y caffo y sawl a alio, gynnifer o dai yn ei gylch ag a all yrawcled a 
hwynt bob Sul. Pryned ychydig o wahanol draethodau y Saint, a 
rhodded fenthyg un i bob ty a’i cymmero, gan ddymuno arnynt eu 
darllen, a’u cadw yn lan, ac y galwir y Sul canlynol i’w newid am un 
arall. Ewch a hwnw i’r ty neaaf, ac ewch a'r hwn a gewch yno un 
drws yn mlaen ; ac felly hyd onid eloch oddiaragylch y cyfan. Yna 
ceir yr un oedd yn y ty diweddaf un Sul, i fyned i’r ty cyntaf y Sul 
nesaf; ac felly yn mlaen hyd nes y bo pob ty wedi cacl cynnyg ar bob 
un o'r ararywiaeth. Bvdd ol-rifynau y Prophwyd yn ddefnyddiol 
iawn i fenthyca yn y cylch gyda’r lleill, ac tr dyben hyn ceir hwynt 
am geiniog yr un! Ceir y traethodau ereill hefyd, i’r dyben daionus 
hyn, am cyn rhated ag y gellir eu hargraflu ! Nid elwa yw ein ham- 
can ; ond Iledaenu y gwirioneddau dwyfol a ymddiriedwyd i’n gofaE 
Yn ol y cynllun hwn, caiff pob traethawd ychwaneg o ddarlleniad o 
lawer nag un ffordd arall, ac heb ond ychydig gost i’r dosparthwr, a 
dim i’r darllenwr (oddieithr iddo ddewis prynu rhyw un neu rai), a 
chaiff yr oil eu darllen gan bob un. 

Saint anwyl, — Hyderwn nahydd hyn ynormod o gost na thrafferth 
genych ei wneyd er mwyn eich cymmydogion anwyl, pa rai, yn enw- 
edig y cyfryw ag ydynt mor anffortunus a bod dan iau ormesol a sect- 
yddol, ydynt braidd yn hollol anwybodus o barthed i’n crefydd, oddi- 
eithr y chwedlau anwireddus, a’rcamgyhuddiadaugvvarthus, a draethir 
ar a bregethir iddynt o’u pwlpudau, yn eu hysgolion, eu cymdeithas- 
au, a’u cyhoeddiadau. Gwyddoch chwi, trwy Ee.thiau unwadadwy, mai 

dichellion o eiddo tad y celwydd ydyw y cyfryw, a hyny er dallu 
I> CCvy. 111. 



50 'PROPS WY* Y JUBtJ.1. 

meddylian carwyrac ymchwilwyr am y gwirionedd, ac er* llrtliio ea 
heneidiau anfarwol i dywyllwch a cholledigaeth. Cofiwch mai y cvf- 
ryw oeddym ninnau cyn ein goleuo ; ac yn awr, llewyrched eich gol-. 
euni chwithau yn y dull bwn i’ch cymmydogion hynaws. Gwyddooh 
y bygythir hwynt ag ysgymundod tragwyddol gan rai o’u “bugeiliuid,** 
os deuant i wrando pregethu yrefengyi! eithr hyd yn hyn, ni wyddotu 
ei fod yn bechod anfaddeuol iddynt ddarllen ein llyfrau, os cant hwynt 
am ddim; ond prysurwch, wyddys pa mor gyflyru y dilynant eich 
sodlau yn byn hefyd, inor gynted ag y deallant eich bod yn g.wneyd 
daioni. 

Mae Duw wedi llwyddo y cynllun hwn eisoes yn rhaa o'r cylcboedd 
hyp tubwnti ddysgwyHad y dosparthwyr ; ac Efe a goronaeich llafur 
' a llwyddiant cyferbynial i.’ch diwydrwydd, Naddyweded nebnad oes 
ganddo ddimi’w wneyd nes y cyflawno hyn. Os bydd y traethodau 
yn weddoi Up ar ol darfod y nail) gylch, gwecthed y perchenog hwynt 
j arall, a dechreued yntau ei gylch fel y delo ereill yn rhydd. Os nad 
oes gan lywydd y ganghen ddigon ar law i ddechreu, anfoned yma • 
am. rai ; ond defriyddier y rhai sydd ar lawi ddechreu, a dawychwaneg 
drwy’r wasg cyn hir. Digon tebyg y cyfarfyddwch ag ambell Pharis- 
ead a ystyria eich bod yn tori y Sabboth wrth hyn, ond dywed Crist 
ei bod yn rhydd gwneyd daioni ar y Sabboth. Cewch gwrdd ag am- 
hell goegddyn chwerw, cecrus, a balch, yn ddiau, ond na checrwch 
gyda hwy, gadewch hwy o’cli hoi, a byddweh bwyllog. Qnd odid, fe 
ateba y llyfrau eu holl gwestivnau. 

Chwiorycjd selog,— Dyma le i chwithau weithio, fel y’ galioch gael 
eich bendithio, a bod yn fendith i ereill. Cofiwn oil mai byr ytv ein 
hamser i rybyddio ein cenedl, a bod y dyddiau bliu wrth y drws. 


EPISTOL Y DEUDDEG APOSTOL, 

AT 

Eglwgs Iesu Grist, Saint y Dyddiau Dmeddaf, or wasgar drwy'r 
hyd ; yn anerch : — 

Anwyl Fkodyr,— N i hu y Saint un amsei, er pan y sefydlwyd vr 
eglwys, ar y-Ged dydd o Ebrill, yn y flwyddyn 1830, mor wa*garedig, 
na’u manteision i dderhyn dysgeidiaeth o’r lie iuwn mor gyfyngol aJ 
y-maewedi bod er eu halltiidiad o dalaeth' Illinois; eithr vn awr 
ciaeth yr amser ag y nme yn luddiol i chwi gael y cvfrvw wyhodaetb 
trwy gyfrwng ein Hcpistol hwn, ag a ewyllvsia ein Tadei gvflwyno i 
chwi, a’r hyn a amiygodd Efe drwy'r Ysbrvd. 

Gan ein bod ni yn rhagwybod dichtllion ein gelynion, ymfudasom 


prophxvyd y jubili. 


51 


o NauVoo yn Chwefror, 1846. a gosgordd luosog gyda ni. i’r dyben o 
ymsefydlu yn v fan* ag y gallai y Saint ymgasglu iddo, a thrigo yn 
heddychol. Am y rhan flaenaf o'n taith, cawsom wlawogydd raawr- 
ion, a thywydd pur anfanteisiol, yr hyn, ynghyd a phrinder ein llun- 
iaeth, a’r. gorfodOdd i adael rhan o'n gosgordd yn yr anialwch, i ym- 
sefydlu mewn gwlad ffrwythlon a alwasom yn Garden Grove . yn mha 
le y ewnaethom dyddyn mawr yn cyunwys arno 16 o anneddau ; ac 
yn mhelldch yn mlaen, oherwydd y cyffelyb achosion, gwnaethom sef- 
ydliad arall mewn lie a alwnsom yn Mynydd Pisga, gan adael rhan 
arail o’n gosgordd yno i drin y cnydau a hauasom yn y tir. Wedi i 
ni wneyd ffordd, adeiladu pontydd dros luaws oafonydd, am dros dri 
chant o filldiroedd, gan mwyaf dr«y wlad y Pattawatamie Indians, 
cyrhaeddasom )<erllaw i Council Bluffs, nr lan afon Missouri, erbyn 
diwedd mis Mehelin, yn mha le yr ymwelwyd a ni gan Capt. J. Allen 
o Fort Leavmworth, gyda deiseb oddiwrth v llywodraeth am i 500 o’n 
gwyr listio i'r fyddin ag oedd yn myned i Mexico. Pr galwad hwn o 
eiddo ein gwlad ufyddhasom yu ewyllvsgar; a chvn canol mis Gor- 
phenaf, yr oedd 500 o’n brodyr yn “Gatrawd Formonaidd” ar eu taith 
tua California, dan lywyddiaeMi Col. J. Allen, gan adael Cannoedd o 
bedrolfeni, teuluoedd, &c., yn amddifaid o’r cymhorth ag y dibynent 
arno, a hyny yn nghanol y prairies, mewn gwlad anwareidd, yn mhell 
oddiwrth drigfanau, ac yn mhellach oddiwrth y fan ag yr amcanent 
ymsefydlu ynddo. 

Er fod ein gwersyll yn rhagweled y gauaf dyfodd, ynghyd &’i gan- 
lyniadau anocheladwy, sef anghysur, newyn, tylodi, afiechyd, a phob 
peth annymunol; etto, yn ngwyneb y cyfan, ufyddhasom i alwad y 
Llywydd gwladol gyda'r parodrwydd adeilyngatad oddiwrth ei blant; 
ac er fod goreuon a blodau ein gwersyll wedi myned yn y fyddin, etto 
y weddw a’r amddifaid, yrhen a’r methedig, ynllawn gobaith a phen- 
derfyniad ffyddiog, a aethant yn mlaen ar eu taith. Aeth rhyw nifer 
cyn belled i’r Pawnee Mission, yn mha le oherwydd en bod yn rhy ddi- 
weddar ar y tymhor i groesi y mynyddoedd creiglyd, yr arosasant i 
auafu ; ond y rawyrif a arosasant i auafu yn y fan hyn, yr hwn a alwn 
yn Winter Quarters. Mewn llai na tliri mis adeiladasom yraa dros 
700 o dai annedd. Yn. mis Gorphenaf, yr oedd 2000 o bedrolfeni ar 
y ffordd o Nauvoo yn dilyn ar ein hoi. 

Yn Hydref, 1846, ymosododd terfysglu creulon, wedi eu hamwisgo 
6 holl erchylldra rhyfel, ar yr ychydig weddill o’r Saint ag oeddynt 
yn Nauvoo (pa rai, o ddiffyg meddiannau a chyfleusderau, ni allent 
ymfudo), ac a lofruddiasant rai, ac a alltudiasant ylleill yn ddidrugar. 
edd tuhwnt i’r afon Mississippi, yn mha le yr oeddynt yn hollol am- 
ddifaid o dai,peby]l, ymborth, gwisgoedd, arian, na dimo’u meddian- 
nau eu hunain braidd, na dim i gynnal eu bywydau ond ymgeledd 
rhagluniaethol eu Tad, ac ychydig gyfraniadau gan rai dynion dyn- 
garol a haelionus o Quincy, St. Louis, a rhai manaa ereill, enwau a 
charedigrwydd y rhai nid anghofir byth. Pryd hyny gorfodwyd y 
Saint i wasgaru i'r gogledd, i’r deau, i'r dwyrain, ac i’r gorllewin, lie 
bynag ag y gallent gael nodded a bywioliaeth. Ac er mor galed yw 
ei ysgrifenu, etto y mae yn wir, a bydd raid iddo aros yn gofadail ar 
golofnau hanesyddiaeth,— Pan yr oedd blodau a goreuon gwersyll Is* 



32 


PROPHWYD Y JUBILI. 


rael yn perygln eu bywydau i ddala i fyny adenydd yr Eryr American- 
aidd mewn gwlad estronol, gyrwyd eu tadau, eu mamau, eu brodyr, 
a’u chwiorydd, a’u plant hwynt, gan gynddaredd terfysglu, allan o’u 
tai a’u tiroedd, eu dinas, a’u boll feddiannau, ac allan o gyffiniau 
chwaer dalaeth o’r un undeb gwladwriuethol ; ie, gorfodwyd hwy i fl’oi 
o flaen y tan, y cleddyf, y drylliau, a’r magnelau, fel rhag angau. O’r 
amser hwnw hyd yn awr bu Saint y Dyddiau Diweddaf yn erwydro 
heb gartrefle, o Canada hyd New Orleans, ac o’r Mor Werydd hyd y 
Mor Tawel gorllewinol, a llawer a aethant i wledydd dyeithr a phell- 
enig. Nid oedd eu meddiannau yn Swydd Hancock, talaeth Illinois, 
nemawr gwell nag wedi cael eu difrodi. Llosgwyd llawer o’u tai yn 
wenfflam gan derfysglu, a bu raid iddyntadael llawer o’r gweddill heb 
eu gwerthu *, eithr rhai a gawsant rywbeth o ewyllysiai ereill roi idd- 
ynt am eu meddiannau, canysamcanyrymosodwyr oedd dibriiio medd- 
iannau i’r radd iselaf, fel y cadent hwy y cyfan dan yr esgus o dalu 
cost eu rhyfel hunan-gynhyrfiol ; a llawer o’r rhai oeddynt yn trigo 
mewn llawnderac anymddibyniaeth ni chawsant am eu hystadau hardd 
a gwerthfawr braidd ddrgon i’w cynnorthwyo ar eu taith o’r lie ; ac y 
mae miloedd er yr amser hyny wedi bod yn crwydro yma a thraw yn 
amddifaid o’r anghenrheidiau er eynnal natur, llawer oba rai, a’u teu- 
luoedd, trwy eu bod yn analluog i ddyoddef y fath galedi, a glafych- 
asant, ac a fuant feirw, tra y mae teml yr Arglwydd wedi cael ei gad- 
ael yn nghanol ein gelynion yn gofadail barhaus, i dystio i nefoedd a 
daear, a phawb a’i gwelant, ffyddlondeb a diwydrwydd y Saint 

Ar y 14eg o Ebrill, cvchwynasom ni, ynghvd a 143 o frodyr, ar ein 
taith tua’r gorllewin. Gwnaethom ffordd newydd am yn agos i fil o 
filldiroedd, nes tirio yn y Great Basin , lie y cyrhaeddasom oddeutu 
diwedd mis Gorphenaf. Cawsora ein hunain yma mewn dyftryn 
harddwyeh rhagorol, oddeutu ugain wrth ddeg-ar-h again o filldiroedd 
ofaintioli. I’r dwyrain y mae rhestr o fynyddoedd uehel, a’u penau 
wedi eu gorchuddio ag eira parhaus. Y mae rhestr o fynyddoedd 
hardd yn y gorllewin, pa rai a wlychir a chawodydd a wlaw cynnyrch- 
iol. Y mae Llyn Utah yn y deau, wedi ei orchuddio o’r golwg gan 
restr o fryniau, ynghyd a golygfa ysplenydd o ddyfroedd y Llyn mawr 
Halen i’r gogledd-orllewin hyd dreiddiad y golwg, ac ynddo amrywiol 
ynysoedd o wahanol faintioli ac ymddangosiad. Cyrhaedda y dyflfryn 
yn mhellach i’r gogledd, ar hyd y glanau dwyreiniol, am oddeutu tri- 
ugain milldir, hyd arllwysiad afon yr Arfch, Ymddengys daear y dyfF- 
ryn yn ffrwythlon rhagorol, ernad digon Uaifch bob amser efallai i gyn- 
nyrchu ambell fath o lysiau. Y mae amrai afonydd yn rhedeg drwy- 
ddo ; ac yn mhliih ereill, rheda yr Iorddonen orllewinol (yr hon sydd 
yn rhedeg o Lyn Utah) ar ei hyd drwy ei ganol o’r deau i’r gogledd. 
Mae yr hinsawdd yn iachus a hyfryd — nid yn rhy boeth, ond yn syih 
a hafaidd. Ceir digonedd o halen wrth y llyn. Y mae yma amry w- 
iaetb o ihdyfroedd-rtwym, poeth, ae oer„ yn tarddu i fyny o’r ddaear- 
mewn amrvw fanau; ac y mae yma fanteisiou rhagorol o ran dyfroedd 
i droi melinau a pheiriannau obob matb a maintioli. Nid yw y coed 
yn helaeth iawn ar hyd y dyffryn ; ond gellir cael digonedd o goed 
box, fir , pine, a’r sugar maple , ar y mynyddoedd, at anghenrheid- 

aupiesennol, hyd nes y tyfa ychwaneg. 



PROPHWYD Y JUBlLt. 


53 


Yn y dyffryn gwych hwn sefvdlasora ddinas, enw yr hon fydd, Prif 
fodinas y Mdr Halen ; ac er cyrteusdra i f r Saint, sefydlasom yraa y 
Post Office perthynol i’r Great Basin. Mesurwyd y ddinas, a dosran- 
wyd hi yn ddeg o erwau yn mhob dosparth, a phob dosparth yn wyth 
o ranau. Bydd yr heolydd yn 45 o latheni o led, ac yn croesi eu gil- 
ydd yn union oil. Cadwyd un dosparth er adeiladu teml arno, ac am- 
ryw ereill yn ngwahanol barthau y ddinas yn lleoedd i adeiladu adeil- 
adau cyhoeddusarnynt. 

Yn fuan wedi ein tiriad yr. y dyffryn, daeth rhan o’r gatrawd, pa rai 
a fuasent yn sefydlog yn Pueblo , ynghyd a gwersyll o’r Saint o dalaeth 
Mississippi, yma, ac a’n cynnorthwyasant i gloddio, planu, a hau 
tua chant erw o dir ag amry vviaeth o hadau ; ac hefyd i adeiladu rhes o 
dai oddiamgylch un ddosran o ddeg erw, ac i braidd gwblhau y rhai 
oedd ar un ochr. Mae defnyddiau er adeiladu, megys meini, pridd- 
feini, &c., yn helaeth iawn, a hawdd eu cael, yma. 

Wedi aros yraa o bedair i bump wythnos, cychwynasom ni (sef y 
pTif gynghor) ein ffordd yn ol, yn amddifaid braidd o luniaeth. Can- 
lynodd rhyw ychydig o’r gatrawd ni, y rhai hefyd oeddynt yn hollol 
amddifaid o luniaeth, oddieithr ychydig beef. Gadawsom ni yr holl 
bobl, a’r lluniaeth a allem yno, i ddarparu lleoedd ac ymborth i ereill 
a ddeuai. Ein hunig ymddibyniaeth ni am luniaeth oedd ar hela an- 
ifeiliaid gwylltion. megys y buffalo, deer, antelope , pa rai oeddynt ar y 
tymhor hwnw o’r flwyddyn yn anaral iawn. Rhwng afonydd y dyfr- 
oedd melys a’r afon werdd, cyfarfuom a 566 o bedrolfeni yn llwythog 

0 Saint ar eu taith i’r dyffryn crybwylledig. Oddiyno daethom heibio 

1 Fort Bridger, South Pass, Fort John, a thros y ganghen ogleddol i’r 
afon Platte i’r Winter Quarters , lie y cyrhaeddasora y dydd diweddaf 
o fis Tachwedd oil yn iach, wedi cyflawni y daith hir faith hon, gydag 
ychain a cheffylau, heb nemawr luniaeth ond cig anifeiliaid gwylltion, 
heb golli un dyn, er fod araryw mor gleifion a nychlyd pan gychwyn- 
asant, fel nad allent gerdded braidd ddim hyd nes y cyrhaeddasant 

. dros hanner y ffordd. 

Rhag. 11, cyrhaeddodd yma unarddeg o’r gatrawd, ynghyd a’u har- 
weinydd, o'r dyffryn, drwy lawer o orthrymderau. Hysbysodd y rhai 
hyn ni fod y gatrawd oil wedi gwasanaethu eu hamser allan, a’u 
rhyddhau yn California, a bod cyfrnn o honynt dan lywyddiaeth Capt. 
Davies wedi ail listio er sefydlu amddiffynfa filwraidd yn y wlad hono 
—fod rhai wedi cyrhaedd Dinas y Llyn Halen, He y cawsant yr yra* 
ftidwyr yn iach a chysurus, oddieithr yn unig tri o farwolaethau a fu 
yn eu mysg. 

Dyoddefa y Saint eu holl adfyd yn amyneddgar a gostyngedig, gan 
wneyd y cyfan yn wasanaethyddol i'w hymfudiad tua’r gorllewin. Y 
m&eeu calonau, eu holl dueddiadau, a’u tynfa tua machlud haul; 
canys ewyllysiant fod mor belled oddiwrth eu herlidwyr, nes ag y bo 
gagenddor tragwyddol rhyngddynt ag erlidigaeth. Er ein bod ni fel 
pobl wedi cael ein helao dalaeth bwy gilydd ; er fod Joseph a Hyrum, 
ein prophwyd a’n patriarch, wedi cael eu merthyru eu dau mewn gwaed 
oer, pan wedi rhoddi eu hunain i fyny i afael a nodded y llywodraeth, 
a’r llywydd, yrtghyd a’i lywyddion railwraidd, wedi addunedu y buasai 
iddynt gael nodded, ac arholiad cyfiawn ; etto credwn fod yn y dalaeth 



54 PROPBWYD Y JUBILI. 

hono, acyn y taleithiau ereill, ddynion gonest a.dewr, y rhai a ffieidd- 
iant fod yn euog o dywallt gwaed gwirion ; a phe gallent, golchent 
yuiaith yr ystaeniadau gwaedlyd oddiar eu gwladwriaetb. Os myna y 
cyfryw fod yn ddieuog gerbron Duw a’r cyhoedd, llefarant yn erbyn y 
fath ormes, y fath gyffafan a sychedu am waed saint a phrophwydi ag 
sydd yn y wlad. Rhyngddynt hwy a’u gilydd, a’u gwlad, ac a’u Duw, 
am hyny. Ond ail adroddwn yr hyn a ddywedasom lawer gwaith o'r 
blaen, a’r hyn a ddangosasom drwy ein hymddygiad o'r dechreuad, 
sef ein bpd ni fel pobl, er maint ein dyoddefiadau a'n herlidigaethau, 
yn ffyddlonach deiliaid, ae yn barotach na neb arall i amddiffyn cyf- 
reithiau a sefydliadau ein mam-wlad, a gwnawn ein goreu erddynt,os 
eaniatant i ni ; ae annogwn yr holl Saint drwy’ir byd i fod yn ufydd 
i'r, a pharchu y, cyfreithiau a amddiffyna eu personau, eu meddian- 
nau, a’u hiawnderau, yn mhob llywodraeth a gw lad lie y maent yn 
preswylio, gan oddef cam, yn hytrach na gwneyd cam a neb. Fel hyn 
y gwnaethom ni bob amser, a dyma a wnawn. Bwriadwn anfon dei- 
seb at y llywodraeth mor gynted ag y caniata amgylchiadau r i geisio 
bawl i wneyd sefvdliad llywodraetfiol yh y Great Basin. 

Weithian, frodyr, traethasom i chwi grynodeb o’r pethau hynotaf a 
gymmerasant le yn ein plith er pan alltudiwyd ni o Nauvoo, ansawdd 
y Saint yn y cylchoedd hyn, a'n golygiadau ninuau yn gyflredinol, yn 
rhagddarpariadol i ateb eich cwestitfn pwysfawr chwithau, yr hwn a 
ofynir i ni yn gysson o bob parth o’r byd, sef, Pa beth sydd raid a ni 
eiwneuthur? 

Atebwn, — Ymgasglwch ynghyd mor fuan ag y gallwch i’r fan hon, 
ac os bydd yn bosibl byddwch barod i gychwyn oddiyma ar ddechreu 
mis Mai, neu mor gynted agy bo porfa ar y ddaear i’ch anifeiliaid, ae 
i fyned i’r brif ddinas, gan ddwyn cynunairit o luniaeth gyda chwi, os 
bydd yu bosibl, ag a’ch cynnalia nes y cynnyrchweh >chwaneg o’r 
ddaear. Ymgasgled yr holl Saint a wasgarwyd o Nauvoo, a’r taleith- 
iau ereill, yn fuan i’r ochr ddwyreiniol i afon Missouri, gan ddwyn 
gyda hwynt gymmaint o wartheg, ac o anifeiliaid ieuainc ereill, ag a 
allant brynu. Deued yr oil a alio hefyd o’r Saint sydd .yn Canada, 
a’r Unol Daleithiau, mor gyflvm ag y caniata amgylchiadau, ynghyd 
a’u cyfoeth, a’r holl bethau deftiyddiol at wasanaeth i wladychu mewn 
gwlad newydd. Pryned y Saint yr oil a allant o wartheg a cheffylau 
ieuainc ar y fiordd wrtli ddyfod, canys y roae eu mawr anghen yma, a 
chant werthiad parod; ac wedi cyrhaedd yma, canlyned yr all a alio 
yn mlaen dros y mynyddoedd ; a’r rhai na allant gyrhaedd yn mhell- 
ach, llafuriant y ddaear yma, gan gynnyrchu pob amrywiaeth o gnyd&u 
anghetirheidiol er lluniaeth, ac fel y gallont werthu i ereill a ddelo, a 
thrwy hyny ddarparu eu hunain i fyned i ben eu taith. Trwy gyfne- 
wid gwaith a’u brodyr, galluogir liyd yn nod y tylota, nid i gael cynal- 
iaeth i’w deulu yn unig, ond i gael anifeiliaid, ac i adeiladu pedrolfeni. 
Trwy werthu eu gwelliftdau a’u cynnvddiant i’r rhai a ddelo ar eu hoi, 
ac afyddant yn awyddus i brynu, galluogir pawb i ymfudo yn gysurus 
i ben eu taith, a’u cartrefle arosol. Da fyddai i’r holl Saint o bob 
man ddarparu eu hunain hefyd a helaethrwydd o wisgoedd clydion a 
chynhes, yn hytrach nag a rhai rhv ysgafn, gan y teiinlant amrywiol 
fathau o dywydd cyn y croe^ant y mynyddoedd. 



fttO'PHWVD Y JUBtU. 


55 


Nodasrcrai wfad yr Indiaid, Pottowattie , yn lie cyfarfod, oberwydd foil 
y daith mor faith, fel mai nid yn unig dewisol, ond angheurheidiol yw 
cael peth gorphwysfa; a dymtry lie agosaf ag sydd gyfleus i hyny ; a 
ehan fod y wlad yn annhrigiannol, ni byddis yn trawsfeddiannu ar neb 
ymaj ac hefyd, y mae y fan hon yn fwy cytteus oherwydd ei bod mor 
agosi ororau talaeth Missouri, fel na raid teithio neinawr ddyddiau er 
cael masnachu yn mhob peth angheurheidiol. 

Wrth y Saint agsydd yn Lloegr, Ysgottand, yr Iwerddon, a Chymru, 
dywedwn, — Yrafudwch mor gynted ag y b« roodd i'r fan hon, gan 
ofalu edrych at, ac yinddwyn yn ol, y cynghorion a gewch gan y llyw- 
yddiaeth yn Mhrydain ; cymmeryd llongau i New Orleans, ac ager- 
fad&u oddiyno yn uniongyrchol i’r Council Bluffs, yr hyn a arbeda la- 
wer o gost. Y rhai nad oes ganddynt nemawr fddion, na gobaith 
i’w cael, a drenliaiit yr ychydig hyny wrth aros lie y inaent ; o gan- 
lyniad, y raae doethineb yn euhannog i ymfudo yma yn ddioedi, canys 
y ma$ yma helaethrwydd o dir, ar yr hwn, drwy eu llafur yn unig, y 
gallant wellhau eu hamgylchiadau yn fuan iawn. Deued yr oil a alio 
o'r holl Saint o bob parth o’rbyd, adygant gydahwy bob amrywiaeth 
o hadau, llysiau, blodau, a phlanigion o bob math o goedydd; mevrn 
gair, o bob peth a foddia y llygad, a lawenha y galon, ac a Iona enaid 
dyn, ac a dyfa allnn o’r ddaear. Hefyd, yr amrywiaeth oreu o beirian- 
nau celfvddydol at wasanaetli amaethyddol neu gelfyddydol, Ye, pob 
peth a duedda i gysuro, dedwyddoli, a chynnorthwyo i lwyddo unrhyw 
bob! yn y byd. Hyd y gellir, yn hytrach, dyger y darluniau neu y 
portreiadau o'r peifiannau, a gellhr eu gwneyd hwy yn y manau lleeu 
defnyddir, trwy yr hyn yr arbedir lawer o gost cludiad. 

Nac anghofied y brodyr y bydd eu taith o’r fan hon drwy wlad an- 
waraidd, a bod nid yn un diogeiwch yn dibynu i raddau helaeth ar fod 
ganddynt arfau tin da yn helaeth, ynghyd & phylor a phlwm, ond 
byddai hyny yn anghenrheidiol er helwriaeth ar hyd y ffoHd ; onide 
nid oes sicrwydd a’r na ddaw rhy w ddyhirod anwaraidd i geisio Had- 
rata eu hanifeiliaid oddiarnynt 

Darllened llywvddion y canghenau yrepistol hwn i’r rhai a ymddir- 
iedwyd i’w gofal, gan addysgu a chynghori yn helaethach yn ol fel eu 
harweiuier gan yr Ysbryd, gan eu hannog i ymddwyn yn inhob peth 
yn uml a chyfiawnder; a rhodio yn ostyngedig a duwiol yn ofn Duw, 
a gwneuthvir ei ewyllvs ef yn mhob peth, fel y caffont ei Ysbryd efi’w 
tywys ac i’w galluogi i gyrhaedd yn fuan i ymgyrchfan y Saint. Dy- 
ledus i’r holl rieni ddwyn i fyny eu plant yn y ffordd y dvlent eu 
rhodio, gan eu hyfforddi yn mhob egwyddor wirioneddol a defnyddiol 
mor gynted ag y cynnydda eu dealltivriaeth i'w derbyn; ac ymag- 
weddu yn eu gwydd yn gyfryw ag a.deilynga efelychiud ; -canys y mae 
pob rhieni yn gyfrifol dros eu plant hyd nes y cyrhaeddont oedran cyf- 
rifoideb. Dylai mamau ddysgu eu plant i weddio gynted ag y gallant 
siarad. Dylai y llywyddion fod yn fanwl i ddysgu i rieni eu dvled- 
swyddau, a’r uthrawon a’r diuconiaid edrych at eu bod yn eu cyflawni 
yn ffyddlon. 

Da fvddai i’r holl ymfudwyr ddwyn gyda hwy gopi o bob llyfrau 
defnyddiol, hanesyddol, celfyddydol, a phob math arall ug a fyddant 
ddefnyddiol i'r oes ddyfodol. Y mae genyrn argraflwasg ; a’r rhai a 



PKOPHWYD Y JUBILI, 


66 

allant ddwyn papyr ysgrifenu, ac argraffu, gyda hwy, byddai yn llesiol 
iawn. Defuyddiol hefyd fydd pob offerymtu cerddoriaeth, &c. Cud- 
wed pob henuriad gof-lyfr, fel y cuffo )r hanesydd eglwysig bob hanes- 
yddiaeth eglwysig a gwludwrinethol. 

Er pan lofruddiwyd Joseph Smith, cyfododd amryw gaubrophwydi 
a gauathrawon, gan geisio camarw^in llawer; end bob amser yr ydym 
ni wedi parhau gyda chorff yr eglwys, ac yn ddiwyd i ofalu dros, ac 
arwain y Saint i ddiogelwch, gan adael y gaubrophwydi hyny i redeg 
eu gyrfa allan eu hunain, a marw o farwolaeth naturiol. Ac yn awr, 
bvvriadwn cyn hir i adgyweirio yr eglwys yn ol y cynllun cyntefig, dan 
arolygiad prif-lywyddion a phatrieirch. Hyderwn mai braint y deu- 
ddeg, ar ol hyny, fydd cael ymledaenu dros y byd, nid i rwystro, ond 
i gefnogi yr ymgasgliad, i bregethu yr efengyl, ac i gasglu y rhai gori- 
est eu calon o bedwar cwr y byd. Annogwn yr holl henuriaid drwy’r 
byd yn nodedig i gofio ac ymddwyn yn ol dadguddiadau vr “ Athraw- 
iaethau a’r Cyfammoduu,” ac na phregethwch amgen wrth y gened! 
hon nag edifeirwch ; a'r rhai a fo ganddynt flydd i edifarhau, arwein- 
i"ch hwynt i wared i ddyfroedd bedydd, arddodwch ddwylaw* arnynt 
er derby n yr Ysbryd Gian, ac i’w cadarnhau yn eglwys lesu Grist, 
Saint y Dyddiau Diweddaf, cysurwch eu calonau, dysgwch hwynt i ym- 
ddwyn yn gyfiawu tuag at eu cyd ddynion, gweinyddwch iddynt y sa- 
crament er cof am farwolaeth lesu Grist, ac os dymunant ychwaneg o 
wybodaeth genych, dywedwch wrthynt am ffoi i Seion, — yno y mae 
gweision Duw yn barod i’tv gwasanaethu, ac i ddysgu iddynt bob peth 
a berthyna i iachnwdwriaeth ; a phob peth gwabanol i hyn yn eich 
dysgeidiaeth, o’r drwg y mae, ac nid yw yn ofynol oddiar eich Haw, 
ond yn arwain i faglau a themtasiynau. Os gofynir i chwi, Pale y 
mae Seion ? atebwch, mai yn yr America. Os gofynir i chwi, Beth 
} w Seion ? atebwch, mai y rhai pur o galon. 

Dylai y Saint cyfoethogion, yn ol eu gallu, helpu y tylodion i ym- 
fudo ; ac os ewyllysiant, ymgyfammodant a’u gilydd fod iddynt bwy- 
thau dalu yn ol y cytle cyntaf. Dylai y cyfoethogion ymdiechu 
blaenu, yn hytrach nag oedi dyfod, fel y gallont osod i fyny beirian- 
fcau celfyddydoh/ac/orie#, a phobgweithfaau a ddewi^mt, parai a hy- 
fforddiant waith i’r tylodion, a gwneyd pob dilladau a phethau ang- 
henrheidiol er cysur, cynnydd, mwyniant, gogoneddiad, a hapusrwydd 
y Saint ; ac ni raid i neb fod yn anwybodus yn y pethau hyn, os rhod- 
ia yn ddigon gostyr.gedig gerbron Duw, i gadw ac i ddeall lief ddystaw 
fain yr Ysbryd Gian gydag ef bob amser. 

Ymgasgled yr holl Saint ag sydd yn caru Duw yn fwy nag y carant 
eu hunain — ac nid oes neb yn Sant oni wna hyn — yn ddioed i’r lie 
apwyntiedig, gan ddwyn gydahvvy yn ol eu gallu o bob peth. er adeil- 
adu, adduruo, a gogoneddu ty yrArglwydd, ynghyd a phob doethineb 
a medrusrwydd celfyddydol, cerfwaith o bob coed a meteloedd, a phob 
peth a fu, sydd, neu a ddaw, er dyrehafiad, gogoneddiad, ac iaehawd- 
wriaeth byw’ a meirw, yn dymhorol ac yn ysrbydol, am yr amser pre- 
sennol ac i dragwyddoldeb. Deuwcli ynte, gan ymddwyn yn gyflawn 
gi rbron Duw, ac fe gymmeradwyir eich llafur ; breninoedd fyddant 
yu dadmaethod, a breninesuu yn fammaethod i chwi, gogoniant yr 
holl ddaear fydd eiddoch chwi mewn cyssylltiad a’r Loll rai a gad want 



PllOPHWYD Y JUBILI. 


57 


©rchymynion Duw; neu o'r ochr arall, palla y Beibl, vr hen bro- 
phwydi, y rhai y proffesa y genedlaeth hon eu credu, oherwydd daeth 
yr araser i’r Saint fyned i fynydd ty yr Arglwydd, ac enw yr Arglwydd 
fydd yno, — rhagoroldeb yr Arglwydd fydd yno, gogoniant yr Arglwydd 
fydd yno, a gogoneddiad ei Saint fydd yno. Yno rucidia hwy megys 
yn ngheudod ei law, pan eheda ffrewyllau Jehofa drwy’r byd i’w 
wneyd yn wag o drigolion, ac i ddifrodi y cenedloedd olierwydd eu 
hannuwioldeb. ac i lanliau y ddaear o’i haflendid a’i gwaed. 

Yr ydym ni mewn heddwch & phob cenedl, gwlad, Uywodraetb, ac 
awdurdodau odditan yr holl nefoedd, oddieithr yn unig Uywodraeth y 
tywyllwrh, yr hon sydd odili isod ; ac yn burod i estyn ein dwylaw tua 
phedwar cwr y byd, a chyunyg iuchawdwriaeth i bob enaid gonest; 
canys ryrhaedda ein cenadwri ni drwv efengyl Iesu Grist o for hyd 
for, ac o’r afon byd derfvnau’r ddaear ; ac y mae benditliion y nefoedd 
arnom ni ; a phan balla pob braich arall, nerthoedd yr Hollalluog a 
atnlygir o’n plaid, canys ni cheisiwn ni ond cyfiawnder, ni fvnwn oud 
cyfiawnder, ac y mae ein Duw wedi dweyd mai yn ol ein dydd ybydd 
ein nerth ; ac yr ydym yn gwahodd pob llywyddion, ainheraw.dwyr, 
breninoedd, tywysogion, baruwyr, a rheolwvr, o boh cenedl, gwlad, 
tafodiaith, o dan yr holl nefoedd, i cdvfod i’n cynnortbwyo i adeiladu 
ty i enw Duw Jacob, gwlad dangnefeddus, dinas oorphwysfa, cartrotle 
i’r dyoddefus o bob himawdd, ie, i’r rhai sydd yn cam eu cymmydog- 
ion fel hwy eu hunain, ac yn foddlon i wneuthur i ereill fel y dymun- 
ent i ereill wneyd iddynt hwythau. Hyn yr y’m ni yn ei benderfynol 
wneyd, a hyn a wnawn hefyd trwy nerth ein Duw ; ac ni a gefnogwn 
y sawl a gefnoga gyfreithiau iachtis er ineithrin ac amddiffyn diweir- 
deb. rhinwedd, a daioni, ac er cospi drwgweithredwyr. 

Y deyrnas ag yr ydym ni yn ei hadeiladu, nid ydyw hi o’r byd hwn, 
eithr teyrnas y Duw mawr ydyw ; ei flrwyth hi yw cyfiawnder, tang- 
nefedd, ac iachawdwriaeth i bob enaid gonest a’i derby nio, o Adda i 
wared hyd y diweddaf a’i derby nio. Meddwn ewyllys dda at holl 
ddynolryw, ac yr ydym yn awyddus am eu gwisgo hwynt ag iachawd- 
wriaeth dymhorol a thragwydidol ; ac ni a wnawn iddynt ddaioni hyd 
y galluoga ein Duw ni, ac y eaninta dynion i ni wneyd; ni ddrygwn 
ac ni niweidiwn yr un dyn, ond os gwrthryfela dynion yn erhyn yr 
Hollalluog i geisio dymchwelyd ei waith ef, gwybyddnnt hyn yn ddi- 
au, eu bod yn rhedeg yn arbyn tewder tdrau tariaunau y Jehofa, ac 
fel mai byw Duw, hwy a ddinystrir. 

Deuwch ynte, chwychwi Saint; deuwch, chwychwi rai rhagorol y 
ddaear; deuwch ynte, chwychwi ddoethion, dysgedigion, cyfoethog- 
ion, a mawrion. yn ol eich cyfoeth, eich doethineb, a’r wybodaeth a 
feddwch am y Jehofa a’i waith, o blith pob cenedl, llwyth, gw lad, pobl, 
a thafodiaith odditan yr holl nefoedd. acytnunwch o dan faner yr Em- 
manuel ; cynnorthwywoh ni i adeiladu teyrnas Dduw, ac i blanu a 
meithrin egwvddorion gwirionedd, bywyd, hc iachawdwriaeth, a chwi 
a dderbyniwch eich gwobr yn nihlith y rhai a santeiddiwyd, pan ddelo 
ein Harglwydd Iesu Grist i wneuthur i fyny ei briodoledd, ac nid oes 
allu ar y ddiear nac yn ulfern aYh lluddias chwi. 

Y mae teyrnas Dduw yn gynnwvsedig o esrwyddorion uniongred ; 
ac nid yw cymmaint gwahaniaeth genym ni beth a fydilo credo dyn, 



68 PROPHWYD Y JUBILI. 

pa un a fyddo ai Presbyteriad, Methodist/ ai Baptist, ynte Mormonia<f r 
Cainpbelliad, Pabydd. Eglwyswr, Mahometan, neuhyd yn nod pagan, 
nfeu rywbeth arall, os plyga y glin, ac os cyffesa a'i dafod yr Arglwydd 
lesu Grist/ ac os refnoga gyfreithiau iaohu,sa heddychol, cyfarchwn ef 
fel brawd; a safwn wrth ei ochr tra y cefnoga yntau nyni yn y pethan. 
hyn ; canys rhyngddo ef ei 6un ai Dduw y mae ffydd grefyddol dyn 
yn unig ; ond os efe a wada yr lesu, os efe* a felldrga Dduw. os efe a 
ymsercha mewn adendid, a meddwdod, a throseddau, os dyweda gel- 
wydd, os rliega, os Uadrata, os cymmera enw yr Arglwydd yn ofer, gan 
gyliawni pob pechod yn unchwant, ni chaiflf y cyfryw le yn ein plith, 
cany's yr ydym ni wedi hir chwilio am bobl a weithredaut gyfiawnder, 
a welnyddant gyfiawnder yn ddidderbyn wyneb, ac a gydnabyddaqt 
Dduw.yn eu boll ffyrdd, y rhai a barchant oc a ufvddhant i’r ordin- 
hadau a’r cyfreithiau hyny ag ydynt wecji eu cror\ielo yu y llvfr cysegr- 
edig hwuw a elwir y'Beibl, yr hwn mewn gwiridnedd a gredir geuym 
ni, a’r bwn agyhoreddwn hyd derfvnau y ddaear. 

Nid ydym niyn hiSni rhagoriaeth ; ni fynwn dderchafiad; fcnd yq y 
cylck ag y gosododd Duw ni, yno y safwn; a hyny yw, i fod yn bn 
a f ii brodyr, a’n btodyr ni ydyw yr holl rai ag sydd yn cadw gorchy- 
mynion ein Duw ni, pa rai sydd yn gwncuthur ewyllys ein Tad yrhwn 
sydd yn y nefoedd ; a’ti hysgwydd wrth eu hysgwyddau hwy y safwn, 
a chyda hwy y trigwn yn awY acyn dragwyddol. 

. Deuwch ynte, chwi Saint y Dyddiau Diweddaf, a chwi oil fawr a 
bach, boneddig a gwreng, dyrchufedig ac iselradd, llywodraethwyr a 
deiliaid, ag sydd ar wyneb yr holl dilaear, carwyr duwioldeh, a chasa- 
wyr adendid,. a chynnorthwywch ni i wneuthur y gwaith mawr hwn, 
vr hwn a ofynodd yr Arglwydd oddiar ein llaw; ac yn gymraaint ag y 
bydd gogoniant y ty diweddaf hwn yn tra rhagori ar ogoniant yr un 
blaenorol, yna g'wobrwyir chwithau ar eich canfed. aVh gorphwysfa 
f. dd yn ogoneddus. . Ein prif arwyddair ni yw, “ JJeddwch twig mi 
Dduw, ac ewyllys da tnag at holl ddynolryw.” 

Ysgrifenwyd yn Winter Quarters, Omaha Nation, yrochr orltewinol 
i afon Missouri, gef Council Bluffs, gogledd America, ac arwyddwyd 
Rhagfyr 23, 1847, ar tun Quorum y deuddeg apostol, 

Brigham V’ouk<t, Llywydd , * 
Willard Richards, Y syrtfenydd. 

Gorfu i ni, oherwydd byrdrn ein colofnau hychaih/adael allan am- 
ryw bethau o’r Eptstol hirfuith hwn : ond dim serch hyny ag sydd yn 
d vyn cyssylltiad a’r Saint Oyrareig; ond y cyfryw rannu ag sydd yn 
cvfeirio yn uniongyrchol at y rhai ag sydd mewn gwledydd ereill, a 
than wahanol aiugylchiadau. 

Erfyniwn sylw difrifolaf y Saint, ac yn enwedigol y swyddwyr, at y 
pethau pwysig ag sydd yu yr Epistol uchod. Hyderwn y gwna y 
llywyddion ei amlygu yn ddealladwy i’r Saint ag sydd dan eu gofal ; 
ac os bydd rhyw beth annealladwy ynddo. gofyper arn eglurhad, a 
eheir hyny hyd eithaf ein gallu drwy y Prophwyd, \Vele yr amser 
dysgwyliedig wedi dyfod, ac etto trofvnwn, “Pwy sydd yn barodi gych- 
wyu adref ?” Da fyddai genym gly wed oddiwrth y rhai hyny ag sydd 



PROPHWYD T JUBILf. 


59 


yn awyddusi gychwyn yn Chwefror nesaf, mor gynted'ag.y geflir, sef 
beth yw eu haaigylcbiadau, ac a allant hwv feddu saitb neu wyth pUnt 
ar gyfer pob wn o’r teulu ar ol vmlmrotoi yma i gvchwvn ?canys ni 
wna Uawer llai eu cludo oddivma i Council Bluff ». Y rhai addewisant 
fyned y pryd hvny, ac a nliant hyfforddio i gynnorthwyo ereill o’u 
brodyr a'u chwiorydd tylbdion, hysbvsant ni pa nifer, Ac. Gofied y 
Saint mai “byr waith a wna yr Arulwvdd ar y ddaear.” Cofied pawb 
hefyd fod gan bob un ewyllys hollo! rydd i fyned neu i aros, a bod gan 
bob un gvflawn bawl ar ei ryddid, ei iawnderau, a'i fedditmnau eihun, 
fel y llindager tafodau gwenwynig ein gelynion gwyrdrnws ac anwir- 
eddus 6 barthed i’rymgasgliad gogoneddus hwn ; canys diau na chly tv- 
odd Noa na Lot erioed y ganfed ran o’rchwedlau anwireddus a disail, 
pan yn myned i’r arch, neu yn ffoi o Sodotn, ag a ferwina glustiau y 
Saint yn eu hynifudiad, yr hyn. ynghyd a mil o arhosion pwysig er- 
eill, svddyn achosi i ni hiraethu nos a dydd am gael cliunc rywfodd A 
chroen ein daiinedd allaivo syfrdandod, gormcs. a gwrthryfelgarwch y 
genedlaeth drofaus ac anwireddus hon, i wladychu unwaith etto yn y 
fan, ac yn mhlith y bobl ddedwydd hyny, “ lie y mae cyfiawnder yn 
cartrefu/’ Nid vw codi ein clorh yn uchel, na gwneyd Uawer o swn 
ein bod yn myned, yn bwyluso mynediad neb, ae efallai nad goreu fod 
llawer o ddarparmdau, megys gwertbu eu meddiannau, &e., cyn y ca- 
ffer cynghorpersonol ar y pen liyny, yr hvn sydd yn rhy fvrbwyll, nae 
hyd nes treiddio i’r amgylchiadau eyssylltiedig. Diddadl fod eisieu 
doethineb, iawn-drefn, a flyddloudeb, er cnrio yr orymdnith fawr hou 
yn mlaen yn effeithiol a Hesiol i bawb. “ Yn etch amyuedd meddien- 
nwch eich eneidiau,” sydd gynghor dyddorol iawn ar y mater hwn 
hefyd. “Gwneler pob peth yn weddaidd ac mewn trefn,” yw ein har- 
wyddair yn hyn fel yn mhob peth arall. Nid oes ewrthwynebiad i neb 
ddyfod gyda chwi a ewyllysin, os na bydd yn aelod eglwvsig. ond ni 
chaniater i wr adael ei wruig er myned, nad pa mor erlklgar yw. na’r 
wraig fyned heb gen ml y gwr. Y rhai a ieuwyd roor anghydmhanis, 
gweddiant ac ymdrerbantyehwaneg’ar fod eu prioddigred yn cael ei 
argyhoeddi trwyddyut hwy, a chad g.waredigaeth. 


NALVOO. 

Pwy sy'n preswvlio ’nawr 

Yn Nauvoo ? 

Ai Sa : nt y Brenir. mawr ? 

D'wed Nauvoo. 
Bum gan blant Duw'n feddiant, 
Ocd eu gelynion ddaethaitt, 

A’r Saint mewn Hid gyrnsunt,. 

•0 Nauvoo. 

Y Saint y'nt ar eu taith 

0 Nauvoo, 

Ar hyd auialwch maith, 

0 Nuuyocu 



PROPHWYD Y JUBtLT. 


Collasant, do, eu dinas, — 

Ond pan wel Duw yn addas 
Cant feddu’r nefol deyruas, 

A Nauvoo. J. D. 


YR ERL1DIGAETH YN SIR BENFRO. 

Pembroke, Mawrth 17 eg, 1848. 

Anwvl Frawd, — Nid wyf wedi bedyddio ond pedwar er pan welais 
chwi, h. y., er’s deufis; ond yrydym yn dyoddef peth erlidigaeth vina 
hefyd, yn enwedig yn HwlfFordd. Arferiad ein cymmydogioa cref- 
yddol yw atlonyddu ein haddoliad yn y cupel er’s amser maitli ; eithr 
y Sul diweddaf. pan yr o*ddwn yn pregethu, llanwyd y capel a dyn- 
ion a bechgvn. y rhai a ddeehreuasant ysgrechain ac wbaii, nes cyn- 
nyddu yn fonllef fawr o hurrah , a’ro rhwystro i bregethu. Pan y 
daethym allan o’r capel nos Sul, yr oedd yr heol yn Hawn o derfysg- 
wyr yn fy nifenwi a’m bvgwth, a rhai o honynt a’m llychwinasant a 
baw. Yr oedd rhai o honynt yn cau v drws, »c yn ei ddaia yn ngbau- 
ad oddiallan, tra yr oedd Uawer oddifewu ; ceisiasant ddiffbdd y goleu, 
a gallwch farnu i ba ddybenion, ond drwy ymdrech mawr rhwystrais 
hwy i hyny. Gafaelais yn un o’r rhai a ddaliai y drws. gan feddwl 
cael ei enw, ond buan y cipiodd ei blaid ef o’m gafael. Ein harferiad 
ni yw fod i un brawd sefvll wrth y drws i wnrchod na bo y crytiaid 
drygionus hyn yn dod i’n hattonvddu. Nos Lun diweddaf. vmgyfar- 
fuom yn y capel i gynnal addoliad, ac un o’r brodyr a safodd wrth y 
drws ; rhuthrodd y terfysgwyr arno, gwthiasant ef dros ben y grisiau 
i'r heol, ac a’i inaeddasant yn arw ; gwaeddodd allan am ei fywyd, a 
phan gyrhaeddais ato, yr oedd amryw yn ngafael ag ef ar lawr, yn ei 
droedio, &c., ac yntau wedi ei drybaeddu niewn gwaed. Boreu dran- 
oeth. dangosodd ei bun i’r ynad, gan ofyn nodded y gyfraith, yr hwn 
a’i cynghorodd i godi gwaraut ar yr ymosodwyr ; ond er ein syndod 
mawr, pan y dygwyd yr enotjion yn mlaen, ac y profwyd hwy yn euog 
o flaen yr ynad, ni chawsant ddim oosp na cherydd, na’n brawd un 
iawn na nodded, ond ei orfodi i dalu yr holl gostau ei hunan! ! Gan 
ddysgwyl y cynghorai yr ynad hwy i beidio ein haflonyddu mwyach, 
eglurais i iddo ef eu castiau o hvd, ac tnai hwy oedd prif arweinwyr y 
terfysgwyr parhaus. Gofynoi d yr ynad a oedd y capel wedi ei gron- 
iclo, ac atebais innauei fod ; ond ni chredent fi ouid awn at ysgrifen- 
odd v cwrt i gael copi o hyny ; ac heb feio gair ar y terfysgwyr, dy- 
wedodd mai yr unig beth a aliwn wneyd oedd eu gwarantio i ymddang- 
os o flaen y Sessiwn Chwarterol, yr hyn a gostiai i mi oddeutu 204 
meddent hwy. Aethym at ysgrifenydd y swyddfa lie y croniclwyd y 
capel, gan fegio am gopi o’r license ; ond ni thraflerthai i chwilio y 
llyfrau am dani. Fel hyn y mae y cyssylltiad ag sydd rhwng mawr a 
bach, boneddig a gwreng, swyddwyr adeiliaid, crefyddwyr a dibrofles, 
oil yn un yn ein herbyn yn tystio mai plant yr un tad ydynt hwy, ac 
mai oherwydd fod ein crefvdd ninnau yn ddwyfol, ac yn peryglu 
teyruas y diafol, y cynhyrfa efe hawb yn ei herbyn. Ymgryfhaodd y 


PROPH'W Y D Y JUBILI. 


61 


terfysgwyr wrth y cefnogiad hwn o eiddo y swyddwyr gwladol, fel y 
bygythiapt yn fy wyneb y gwnant waeth cyfiatan yn ein capel y Sul 
nesaf nag erioed, a’u bod yn penderfynu ein herlid* nes ein gorchfygu 
rywfodd ! 

Gofynodd un o’r ynadon i mi ar y pryd, beth a feddyliem wrth y 
gair a ddarilenasai efe ar un o’n llythyrau gwahodd, “ awdurdodwyd 
gan Iesu Grist?” Atebais mai anfoniad neu huwliad dwyfol j breg- 
ethu efengyl Iesu Grist ydoedd. Ar hyn dywedodd yn wawdus, y 
byddai yn ddrwg iawn gauddo glywed fod neb o’i berthvnasau ef yn 
cymmeryd eu hucio gan y fath gyfeiliornad ; a hwy a’m troisant allan 
o’rystafell! Fel hyn gwelwch, Anwyl Frawd, y derbynir y sawl a 
broffesa fod a:anddo genadwri oddivvrth Dduw yn yr oes oleu, a’r wlad 
Gristionogoi hon! V niae hyn yn fy adgotfa am eiriau ein Meistr 
bendigedig, sef, “ Yr ydwyf fi yn dyfod yn enw fy Nhad, ac yr ydyrh 
chwi yn ceisio fy lladd i ; eithr arall a ddaw yn ei enw ei bun [yn 
enw rhyw Gyindeithas Genhadol, eglwys, neu barcbedigion], hwnw a 
dderbyniwch ehwi." Go (lebyg, onide ? Ond er y cvvbl, diolchaf fi a’r 
holl Saint am ein cyfrifyn deilwngi ddyoddefychydig ertnwyn geirian 
yr hwn a ddyoddefodd gymrnaint drosom ni, a diolchwn iddo fwy-fwy 
am y dystiolaeth ddwyfol a feddwn o r hyn a wnawn, a’n bod yn fedd- 
iannol ary trysor dwyfol, sef efengyl Mab Duw, rnewn llestri pridd. O 
frodyr, gweddiwch drosom, canys y mae ein Tad yn ein gwrando ni. 

Eich brawd yn yr efengyl, 

John Morris. 


IACHAD RHYFEDDOL O ESGYRN TOREDIG. 

Hybarch Olygydd, — Llawer o waeddi sydd am arwyddion, a herio- 
am gvinmaint ag un enghraifft o allu gornwchnaturiol Duw yn mhlith 
y Saint ; a chyda’ch cenad, hysbysaf am un fendith fawr o blith llawer* 
oedd a welais. ac a dystiaf yn wirioneddol o welliadau goruwchnatur- 
iol ag a dderbynia plant Duw drwy yr ymarferiad ag ordinhadau eg- 
lwys Iesu Grist, yr hon a gymnjerodd le o flaen fy llyguid, odditan fy 
nwylaw, ac yn fy nheulu fy hun er s ychydig ddyddiau yn ol. Etto, 
nid wyf mor anhysbys o ddichellion y diufol, ac o anghrediniaeth yr 
oes, a dysgwyl i’r ffaith amhvg hon fod yn gyfrwng argyhoeddiadol i’r 
rhai o’r oes hon a’i clywant (canys nid yw felly i’r rbai a’u gwelant a'u 
llygaid eu hunain), ddim mwy nag yr argjhoeddai gweithredoedd 
nerthol Mab Duw ei gydoeswyr yntauo’u dwyfoldeb, yr hyn sydd am- 
lwg oddiwrth y fleithiau o'i feiddiad iddynt i’w gredu er mwyn y 
gweithredoedd a wnai ; er hyny, ei labyddio a wnaent po fwyaf ei 
wyrthiau, i’e, a’i groeshoelio o’r diwedd o'r herwydd. Nid wyf yn 
ammau dim nad felly y byddei eu cynddeiriogrwydd yn awr i’r graddau 
y gwelont nerthol weithrediadau Duw drwyei blaut, fel pe cyfodid ua 
oddiwrth y meirw, byddant mor awyddus i’w ladd ef drachefn rhag 
ofn ei ddylanwad, ag oedd y rhai hyny gynt i ladd Lazarus a Christ ar 
ol ei godi o farw yn fyw. 

Fy nyben yn cynnyg yr hanes canlynol i’ch cyhoeddiad, yw fel y 
gallo y Saint gyd-lawenhau, cyd-ddiolch a mi, a chyd-ogoneddu Duw 
ain ei ddaioni, yr hwn yw yr unig Gyfranwr obob bendithion daioaus* 



€2 


PROPHWYD Y JUBILI. 


Efe yn unig a bia y clod. Yr hyn a awgrymaf a gymmerodd le fel y 
canlyn : — 

Er’s dau fis yn ol, gwasgwyd baehgenyn i mi, yr hwn sydd yn 11 eg 
oed, rhwng y trams yn ngvvaith y Gyfarthfa, fel v torwyd esgyrn ei goes 
mewn dau fan. Cariwyd ef i’m ty; ac yn ol rheolau y gwaith dneth y 
meddyg perthynol i’r gwaith vno yn fuan, ac a osododd yr esgyrn yn eu 
lie, ac estyll oddiamgylch i’r goes. Dywedodd y Meddyg fod yr esgyrn 
■wedi tori rnewu dau fan. Yn fuan wedi i’r meddyg fyned ymaitli, 
gweinyddais i’r bachgen yrordinliad ddwyfol ynol yr vsgrythyrau (gwel 
Iago v, 14, 8rc.) t ac esmwythawyd ef o bob poen yn y fan, a thystiai y 
bachgen ei fod yn holliach, a timer fegiai am gael tynu yr estyll a chyf- 
odi o’i wely ; ond gqnuneddsaom hyny iddo, rh'ag ofn y cospid ni g^in y 
rneddygon, fel y bygythiwyd iliac ainvvw ereill o’r Saint a iachesid yu 
ddwyfol. Y trydydd dydd ymweiodd meddyg ag et drachefn ; ac wedi 
edrych ei goes; gyda syndod mawr}' tystiodd fodyr esgyrn wedi cylymu 
eisides. Drachefn addefodd y meddvg doriad yr esgyrn mewn dau fan, 
ac na welsai erioed y fath iacbad o’r blaetr ; eithr ni wyddai am wejnydd- 
iad yr ordiphad. Wedi hyn daeth meddyg arall i’r ty, ac a holodd y 
gwragedd ,oed‘d yn y ty yn sarug iawri am “ yr olew a roisent ar goes y 
bachgen, ei fodef eisieu ei weled,” &c. Atebodd y g.wragedd na roisent 
hwy olew ar ei goes, yr hyn oedd yn wirionedd ynddo ei hun. Begiai 
, y bachgen bob dydd am gael codi a myned allan, gan sicrhau ei fod ef 
yn iach ddigon. Yna caniatasom iddo fyned oddiamgylch, os cymmerai 
ffon yn ei law, a gofalu na welsai y meddyg ef allan ; ac yr oedd mor 
falch o’r rhyddid, fel na allasem braidd ei gael i aros yp y ty nemawr 
fynyd ond pan y dysgwyliai y meddyg yno. Fel hyn elai oddiamgylch 
Merthyr a’r estyll yn hongian wrtb ei goes, ac ni feiddiai eu tynu. Yr 
unfed dydd ar ddeg daeth y meddyg, a gofynodd pa le yr oedd y bach- 
gen. Atebodd fy ngwraig ei fod yn y cae yn chwareu gyda’r crytiaid 
lieb na ffon na dim. Bu raid iddo weled cyn y credai ; yna dywedodd 
ei fod yn gwella mor dda o’r blaen, nes y meddyliasai efe am adael iddo 
gael godi at y tan, a’i goes ar glustogau, heddy w ; ond er ei syndod, 
wele y bachgen o’i flaen ! Dywedodd fy ngwraig wrth y taeddyg fod y 
cymmydogion, wrth weled y bachgen yn cerdded mor fuan, yn dwcyd 
rai obonynt, na thorasid yr esgyrn, ac ereill, “na thorasai ond yr asgtom 
bach” Atebodd y meddyg nad oedd efe yn rhyfeddu cymmaint wrth 
eu hanghrediniaeth, oherwydd ei fod yn ymddangos yn beth mor anhy- 
goel i weled gwelliad o’r esgyrn toredig mor fuan ; ac mai anbawdd fu- 
asai ganddo ef gredu ei hun, oddieithr ei fpd yn gwybod y ffaith, tu- 
hwnt i bob dadl, fod yr esgyrn wedi tori. Gwrthodoad dynu yr estyll 
serch hyny. Dranoeth aeth y bachgen heibio i siop y rneddygon, tiia 
Merthyr, a hwythau yn edrych ar ei ol drwy y ffenestr mewn syndod ; a 
chyn gynted ag y darfu iddynt dynu yr estyll odd.iam ei goes, aeth y 
bachgen i’r gwaith yn hollol iacli, lie y mae yn gWeithio er byny hyd 
heddyw. 

Er’s tua dwy iflynedd yn el, torasai y bachgen bwn ei goes arall yn 
gyffelyb, a chafodd iachad cyffelyb ; ond serch yr boll fygwth a chy- 
menu a wnai y meddyg hwnw, oddiamgylch yr elai y bachgen, ac i’r 
gwaith heb genad y meddyg. Dyweded y neb a fyno yr ystoriau a fyno 
am y peth hyn, fel y dywedent am goes William Hughes, &c., &c., etto 



PR0PHWYD Y JTJBILI. 


63 


r\ feiddia un |dyn s *fyll yn fy rgwyneb i, a gwrthbrofi y gwirioneddau 
vc'iod. Y mae cannoedri ereill a wyddant mai gwir yw ; ac yr y.dwyf 
yn cydnabod y.r HollalluogDduw yn ddiochgar am y fendith. 

Ydwyf, eicl> brawd yn yr efengyl, 

45, Cgfarthfa Row, \ Thomas Rees. 

Georgetown , Mawrth. 1648. / 

Dyma enwau y Thai a glywsant dystiolaeth y meddyg, — • 

David ft John, 

• . Mary John, 

* Margaret Rees. . 


BREUDDWYD RHYFEDD A’ I GYFLAWNIAD. 

. *^Pan mewn trymgwsg un tio&on, cefais fy hunan mewn cae-mawr yn 
mh'litli lyrfa luosog, ac yn gwrando ar ryw ddyeithryh yn pregethu, gan 
son cryn lawer am ryw )yfr a ddaliai yn e» law. Wedi iddo ddiweddii, 
neseais ato, a gofynais iddo pa lyfir oedd hwnw. SylJodd yn graft* yn fy 
llygaid arii enyd; yna, dan estyn llyfr i’m Haw, djwedodd, “Trysora y 
llyfr bwn yn dy .gof, ac argrafla ef ar dy galon ; a tbra y deli dy afael 
ynddo, ni ail holl ysbrydion y llys obry dy niweidio.’’ Cymmerais y 
llyfr, ac aetbym (yn ol cyfarwyddyri .y dvn) i mewn i ddaeardy oedd 
gerlLaw. Parodd i mi guro wrth y drws haiarn cyntaf y deuwn ato, - yr 
hwn, wedi i mi guro, a agorodd ar ei begynau rhydlyd ; a’r cyfarchhad 
cyntaf oedd llew anferth yn neidio tuag ataf, gam mo a tbraflyncu fel pe 
Imnsai am fy-nifodi ar unwaith; ond sylwais ei fod wrth gadwyn fawr, 
•yr hyn a’m caTonogodd i fyned yp.mlaen heibio iddo. Ar hyn yspiodd 

■ y llyfr yn fy ngbesdil, a thrwy la;s fel liaison perswadiai, begiai, begiai 
yn daer, ac erfyniai yn dirioh, ac yn mbob dull, am gae 1 gafael ar y 
llyfj. Addawai ei-roi yn olyn y fan i mi yn siwr. Ond cofiais ycyng- 
hor a gawswn, a .bod fy my wyd yn dibynu ar ddal gafael yn y llyfr. Ac 
wedi ei wasgu yn-nes i’m'mynwes, anturiais yn mlaen ar hyd heol gul, 
fel trwy ganol ffau oedd yn Hawn o bob rhywfwystfilod wrtb gadwyni, a’r 
oil eisieu y llyfr oddiarnaf, ond yn ofer. Wedi cyrhaedd y cwr eithaf, 
.curais wrth ddrws haiarn a pall, yr hwn a agorodd i ystafell go debyg i’r 
llall, ond mai seirff, ysgorpiynau, a’r cyffelyb, oedd ei phreswylyddion. 
Buan ddeallais fod ynddynt hwytbau sugndod cryf at y llyfr i’w ddy- 
fetha ef a minnau, debyg’swn ; ond cydiais ynddo a’m dwylaw nes cyr- 
haedd yn ddiangol drwodd i’r drydedd ystafell, yr lion i’m syndod oedd 
yn Hawn o ddynion, oddieithr yr heol oedd drwy’r canol, gaft mwyaf yn 
noethion, yn seMl i fyny mewn cadwyni ar bob llaw, yn amlwg mewn 
poenau, djrfawr. Weithiau ysgyrnygent ddannedd, ond ni allent gyr- 
haedd i larpio eu gilvdd. Den wyd fy sylw oddiar yr olygfa dorcajorius 
lion at ddyu mawr a ddeliai ar hyd yr heol o’r cwr eithaf tuag ataf yn 
araf; ac er uched oedd dolefau y lleill, gwanai dolefain hwn drwy’m 
calon yn- llymach fyth ^ochenaid bob cam — ei ddwylaw yp mhleth — 
ei wallt gvvyn, a'i w'n dii-a llaes, a’m brawychai fel y nesaai ataf; ond 
pan ar fy nghyfer, ymwrolais, a gofynais iddo beth a allasai acbosi yftath 
boenau ac arteitliiau dirdynawl a byny ? Yna cododd ei ben ychydig, a 
syllod amaf gyda syndod, fel pe na welsai ft cyn hyny ; agorodd ei wisg; 
ac yna gwelais ei fynwes fel tail coeth yn dysgleirio, ac yn y fan cauodd 



G4 


PROI’HWYD Y JUBILI. 


ei wisg drachefn; a’r cyfau a ddywedodd oedd, “Pe cawswn i y llyfr yna, 
ni huaswn yn y poem.u liyn ; yna aeth heibio dan ochain fel cynt. Ond 
myfi a ddewisais droi yn ol ; a thrwy anhawsderau a pberyglon inawrion, 
daetlium o’u plith yn ddiangol. 

Dihuuais, ac wele breuddwyd oedd; ie, breuddwyd a effeithiodd fwy 
arnaf na dim Rrall erioed. Dychymmygais a uteddyliais lawer am ba 
beth a arwyddai, a pha lyfr oedd hwnw, ond i gyd yn ofer, nes yn mhen 
ychydig o fisoedd. pan mewn parth arall o’r wlad, dros 200 o filldiroedd 
oddiyno, i mi fyned gyda’m cvfeiliion ar brydnawn Sul i wrando ar ryvv 
ddyeithryn oedd i brcgethu rhyw bethau nevvydd a rhyfedd mewn cae 
gerllaw. Mor gpitod ag y cyrhaeddais, daetli fy rareuddwyd i’m cof. 
Adnabyddais vr olygfa yn y fan. Wedi iddo ddiweddu, gofynais iddo 
am gael gweled y llyfr a ddaliai efe yn ei law ; ac wedi syllu arnaf a’r 
un llygaid a welswn vn y breuddwyd. ac mewn llais cyffelyb, yi hwn a 
wanai drwy y mer a’r esgyrn,, e^tynodd y llyfr i mi, gan adrodd y geir- 
iau uchod am dano yn gymhwys fel y breuddwydiais. Effeithiodd hyn 
arnaf nes i mi yn mron llewygu ; er hyn ar frys agorais y llyfr, a dar- 
llenais, am y cyntaf erioed, enw “ Llyfr Mormon.’' Cyn gynted ag y 
chwiliais ef, credais, ac ufyddheais iddo, a diolch i’w awdwr dwyfol am 
fwynhad o’i addewidion gwerthfawr. 


HYSB YSI AD. 


Bwriedir cynnal Cymmanfa Mynwy yn Nantyglo , ar y Sul diweddaf 

0 fis Ebrill. ^ 

Dysgwylir gweled yno gynnifer o’r Saint a allant ddyfod, ac yn en- 
wedig y swyddwyr, a holl lywyddion y cunghenau, wedi ynibarotoi i 
gynnrychioli y canghenau, eu rhif, pa nifer a fedyddiwyd er y Gym- 
manfa flaenorol, rhif y gwahanol swyddwyr, yngbyd asefyllfa ysbryd- 

01 y Saint, &c. 


GYNNWY8IAD. 


Ffordd newydd a rhaporol i ledaenu 

gwybodaeth o’r efenpyl 49 

Epiatol y deuddep apostol, at eglwys 
Iesu Grist, Saint y Dyddiau Di- 
weddaf. ar wasgar drwy’r bvd ; 
yn anerch 50 


Nauvoo 59 

Yr Erlidigaeth yn Sir Benfro 60 

Iachad Rhvfednol n easryrn ioredip . . 6l 
Bn uddwyd rhyfedd a’i gyflawniad . . 63 
Hysbyaiadau 4 


MERTHYR-TYDFIL : 


CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN D. JONES, AC AR WERTH 
HEFYD GAN Y SAINT YN GYPFREDINOL. 


ARGRAFFWYD GAN JOHN JONES, RHYDYBONT. 



PROPIIWYI) Y JUBILI. 

NEU 

SEREN Y SAINT. 


Rhip. 23.] MAI* 1848. [Pais 2 g. 


LLYTHYR ODMWRTH WILLIAM DAVIES. 

Llanelli, Sir Gaerfyrddm. 

Anwyl Frawd Jones, — ~ 

Gydag hyfrydwch y defhyddiaf y cyfleusdra hwn i'ch hysbysu o 
fy nheimladau a’m penderfyniad gyda’r grefydd ogoneddus ag yr wyf 
yn ei phroffesa yn bresennol, Sef crefydd Saint y Dyddiau Diweddaf, 
ar ol bod am hir flyayddau yn selog gyda’r Bedyddwyr, crefydd y rhai 
oedd yn dra gwahanol i'r hyn a feddyliaf erbyn heddyw am dani, ac 
yn wahanol i wir grefydd y Testament Newydd. 

Anwyl Frawd, — Nid cynt y clywaisac yr ufyddheais i'r grefydd hon 
nag y deallais rhyw jtohydig mewn pertbynas iddi, ac y gwelwn ei 
gwirioneddau dwyfol ac anghyfnewidiol yn p^ydru eu goleuni drwy ei 
phregethiad, er yr ymddangosai y rhai a’i cyhoeddai i’r byd yn wael 
iawn ; etto, yr oeddynt wrth byny yn dwyn yr un cymmeriadau a'u 
brodyr gynt, y rhai y bu y Mab ei bun yn eu dewis o fysg dynion i 
Tiregethu ei efengyl, sef yr apostolion, a’u cyd-frodyr yr amser byny, 
y rhai oeddynt wrth fodd y nefoedd, ond yn wael yn ngolwg y byd. 
Ond nid oeddWn heb deimladau gyda'r Bedyddwyr, ond eu bod yn 
wahanol iawn i'm teimladau presennol. Dweyd faint yw y gwahan- 
laetb oil nis gallaf ; ond dy wedaf ychydig o hono, sef ei fod yn gym- 
maint o wabaniaeth ag sydd rbwng swn a sylwedd — rbwng goleuni a 
thywyllwcb — rbwng dydd a nos — rhwng gwir a chelwydd — rbwqg 
rbitba grym crefydd; ie, cymmaint o wabaniaeth ag sydd rhwng bod 
yn aelod yn eglwys Iesu Grist 3 bod allan o honi. Hefyd, bawdd y w 
i mi, yn yr eglwys bon, ddeall y Testament Newydd wrth wrando ei 
atbrawiaethau yn cael eu dysgu, ei ordinhadau yn cael eu gweinyddu, 
a’r benditbion addawedig ynddo yn cael eu cyfranu “ibob un o'r 
neilldu, megys y mae Efe yn ewyllysio;” — ond o’r blaen cawn eglwya 

mewn un man, a'r Testament mewn man arall, heb yn bosibl adnabod 
E ICxr. Ill, 



D PROPHWYD T JtJBllIi 

y Testament wrth yr eglwys, na’r eglwys wrth y Testament, heb wyr* 
droi y Testament drwy ei esboniO, &.c. Ond yn, eglwys Iesp Grist, yr- 
hoo sydd yn mysg Saint y Dyddiau Diweddaf, darllen- y Testament 
yw darllen yr eglwys, — myned i'r eglwys yw myned i’r fan lie y roae 
addewidion y Testament yn cael eu egflawni, neu yr ewyllys yn caet 
ei rhoddi i’r etifeddion gan Ben yr eglwys. yr hwn yw U&u Grist. Fy 
mhenderfyniad i yw myned yn mlaen gyda’r grefydd lion, trwy nerth. 
fj Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd, a gwneuthur yr hyn a allaf er ek 
lledaeniad, dyweded dynion faint a fynont, “nad wyf mor selog ag yr 
oeddwn o’r blaen,” yr wyf fi serch hyny yn myned yn mlaen, ac yn 
raeddwl gwffcithur fy ngoreu er cael gau grefyddau’r byd i’r llawr, a, 
ehrefydd yr Oen i!r lan. Ertreio fy ngoreu gyda cbrefydd am oddr 
eutu deuddeg mlynedd, methais a chael un sicrwydd o’m cymmeiad- 
wyaeth gan Dduw; ondofnau ac ammheuon ar y goreu biaidd j eithi- 
wedi i mi gael gafael ar bon, nid oes dim ofpau am y drefn, ond sicr- 
wydd mawr drwy yr Ysbryd Gian rnai bon yw ei eglwys. Llawer o, 
wahanol grefyddau sydd yn y byd ond yn eu mysg hwynt oil, yr hyn, 
4 ddy wedaf fi yw, mai. 

Dyma’r grefydd oren welais* 

Ac a hoffais yn y byd ; 

Honsy’n dwyn i bawb oddynion. 

Ddelo ati q ufydd fryd, 

PoUgwybodaeth, er perfleithiad 
Iddynt ar eu taith i'w gwlad, 

4 chant feddu’r Santaidd Ysbryd, 

Idd eu ty wy* at eu Tad. 

(fr na ddeuai fyhen frodyr gonest oil, a phrofi hon ! Clnt wobr can, 
mil gwell nag sydd ganddynt yn awr, ac yn y diwedd fywyd tragwy- 
ddql, Uyn yw dymuniad a tbaejr a pbarhaus wqddi eu hewyllysiwt da, 

WlJ'UAK Oavims. 


GWYRTH INDEPENDIAIDD IV 

a. Gol. — Tebygwyf y hydd yn dda, osnad yn newydd, genyrh ehwi 
a’chholl ddarllenwyr, glywed am y wyrtb nodedig a achoswyd yma yn 
ddiweddac. Nid “Gwyrth Formonaidd” y w bon* onide dysgwyliasem 
ei darllen yn y fyiwyg}ivr y a’r holl gyhoeddiadau ere ill. drwy’c wlad ; 
ond gwyrth yw hon a tldyry derfyn ary ddadlo barthed i oes gwyrth - 
iau am byth, debygwn, y ffordd y cerddo. Ni ellir haeru ycbwaith 
mai-fcwylhyw'hon oherwydd mai un o’r a’i gwnaeth. © na,. 

un o.udgyrm byrddog Independia fawr yw y gwneuthur gwyrthiatc 
hwu ; a rhyfeddacb etto, Syr, dyma y Stodgiwr a ddilynai y Saint o dy 
bwy gilydd, o’.t naljl heol i’r Hall, drwy’r tymbor diwedd af^braidd, i 


PKOFBWYD Y JUBILr. 


$7 


affonvddu eu cyrddau, a dyfod i’r fan o’u blaen, a chymmeryd eu cy- 
hoeddiad oddiamynt, &c. Ei brif rigwra y prydhyny oedd, “Gwyrtii- 
iau wedi darfod,” “ Dim eisieu gwyrthiau ar ol oes yr npostolion," »>. 
gwaeddai braidd cynuched ci gorn ysgrechiog A Davies arall o Ddow- 
lais, nad oes neb ond y “ Satan iatd'a'r Mahoraetaniaid yn honi gwyrth- 
iau, ac mai yr un peth yw hyny ag Ir»ffideliaeth.” Onci yn awr wele- 
yr un dyn a’r un tafod yn gweddio Duw yn gyhoeddus oh hwlpud, ac 
yn begian arno i symud y -hai oeddynt yn rhwystr i benderfyniad 
beddychol ar lease Dowlais o’r ffordd ; sef allan oY byd hwn drwy far* 
wrth gwTSj a feddylia, parod neu beidio * Daeth y newydd yn ol fod 
y Marquis of Buie wedi marw yn ddisymwth iawn, a mawr y debar 
aydd drwy Ddowlais am Kyn, ei fod yn gyfiawniad o wyrth. “Dyna i 
«hwi Seintiau her i wneyd gwyrth ; dyna beth yw gwyrth,” ebe teulu 
Independia. 

Ond o’m rhan i credaf maicrefft berthynol ac addas i ladron yw 
gwneyd gwyrthiau fri ynal Ai tybied y credai y pregethwr slwdglyd 
hwn yr atebai Duw y fath weddi o’i ben ef ? Yr oedd yn waeth fyth 
ynte am ei badrodd os na chredai hyny ; etto dymunwn wybod beth 
yw y gwahaniaeth rhwng egwyddor y dyn hwnw a weddia ar i Dduw 
ladd ei gyd-ddyn, a’i fod yn gwneyd hyny ei hunan pe gellai ? Yr 
hwn a wnai y naill a wnai y Hall pe caflfki gyfle, debygwn ; neu ynte 
dengys ddwlni mawr yn gofyn i Dduw wneyd yr hyn ni .wna efe ei 
hunan! Hefyd, beth yw y gwahaniaeth rhwng hdni y clod oY wyrth 
hon a h6ni clod y Uofrudd ? Pa faint mwy o wyrth a fyddai iddo ef 
weddio y Marqnis iY byd yn ol nag.oedd iddo ei weddio aflan o’r byd j 
Treied hyny etto, acr ond odid y bydd yn well nag erioed. Esgusod- 
wch fi am ateb yr yntydion yn ol eu hynfydrwydd y tro hwn, canys y 
maeeu gwrthddywediadau tua Dowlais yma yn rhy warthus i’w hateb 
ffordd arall; ond gobeithiwn serch hyny y try y wyrth Independiaidd 
hon hwynt i r w pwyll, ac y cyfaddefant oes y gwyrthiau o hyn allan, er 
mai gwyrthiau gwahanol iY rhai uchod a feddyliwn ni. Wele y Sirp- 
wr aY Slwdgiwr ben-ben, trwyn-drwyn, a dant am ddant, yn y wyrth 
hon hefyd, ac nid tebyg y terfynnnt y ddadl yn fuan. Duw’r nefoedd 
a agoro lygaid dynion Dowlais, i adnabod y gwir oddiwrth y gau, yw 
dymuniad yr eiddoch, &c., 

Lkh. Williams. 


G WYRTH DDEUPLYG ! 

Mr. Gol. — Yn gymmainta bod llawer o wahanol ystorfau yw c«el eu 
taenu drwy y cwm yma a lleoedd ereill, 0 barthed i’r anffawd a ddy- 
gwyddoddi mi yn ddrweddar, ystyriaf yn ddyledus i’r gwirionedd, a’i 
garwyr, ly mod yn. rhochli adroddiad gwirioneddol o’r aragylchiad, a, 
dymunallawerbeHaw fy hunan, ar iddo gael lie i ymddangos ar gol- 
ofnau y Ptopkwyd, agobeithiaf y cydsyniwch chwithau a’n cais, no y 
bydd iY boll Saint ymdrechu rhag ymollwng i’r cyffelyb anghrediiw 
iaetfradyoddef. 

Arforeu dydd Sadwrn, y 18fed o fis Mawrth, llosgwyd fi yn arsrua^. 
yntcnwedi^ fv ngwvneb a’m dwrlaw*. gan v damp yn y g raith f’a fx. 



PftOrttWYD Y JUSTLY. 


S8 

nghydwelthwyr yn deimladwy iawn a’m gorchuddiasant rhagyr 
wedi dod i'r lan, ac a'ra harweiniasant i'm ty, a dodasant fi i orwedd 
ar wellt yn y gongl, ac a wlychasant lieiniau mewn olew llosg tan, yn 
o! yr arferiad cyffredin, ac yr oeddwn innau o hyd mewn poenau dir- 
fawr. Aeth un o’r Saint i Aberdare i ymofyn olew yr eglivys, achaf- 
odd gan yr henuriod W. Howells i ddychwelyd gydag ef, yr hwn wedi 
cvrhaedd, a’m cafodd yn y sefyllfa a nodwyd, ac efe a ddechreuodd 
ddvsgu y rhai oedd yu y ty ei fod nid yn tmig yn fraint ac yn arferiad, 
oud licfyd yn ddyledswydd ar y Saint, i ufyddbau i’r gorcbymvnion 
dwyfol o eneinio ag olew, arddodi dwylaw, a gweddio ar i fiduw 
iachau y claf, yr hyn a wnaeth y brawd gyda mi, a thystiaf yn ddiolch- 
gar i Dduw, i’r poen fy ngadael i yn hollol yn y fan, ar i mi gvfodi 
yn eu gwydd hwy oil, gan foli Duw am y fendith werthfawr hon. Yr 
ocdd amrvw yn y ty ar y pryd, ac a ryfeddasant yn fawr. Cynnallaa- 
om gyfarfod gweddi a diolchgarwch i Dduw am yr iachad, a phawb 
yn gysurus iawn, oud nid neb yn fwy felly na fy hunan. Yn mhen 
oddeutu awr wed’yn, aeth Mr. H. a’r Saint ymaith, a bum innau yn 
hwriadu ar y pryd ddycbwelyd i'r gwaith ; ond gan ei bod yn ddiwedd 
yr wythnos, &c., nid aethura. Erbvn y prydnawn, yr oedd y peth 
wedi uchosi mwstwr rbyfeddol drwy yr ardal, a’r haeriad cyffredin oedd 
gan y rhai ni’m gwelsant, nad oeddwn wedi llosgi, ond mai ffug oedd 
y cyfan er twyllo dynioto. Daetb araryw i'm ty, ac wedi gweled fy 
mod yn iach, a hollol ddiboen, baerasant yn bendant yn fy ngwyneb 
nad oeddwn wedi llosgi. Cyhuddai rhai crefyddwyr fi o fod yn rhy- 
fygu haeru y fatli beth yn bwrpasol i dwyflo'dynion. Llefai rhai yn 
fy llygaid, yn enwedig un fenyw o gymydoges i mi, a begiai arnaf 
beidio dweyd y fath gelwydd a fy mod wedi llosgi. Po fwyaf y dang- 
oswn fy ngbnewd iach iddynt, a'm gwallt ac aeliau fy llygaid wedi 
llosgi. gwaethaf oil yr ymgynddeiriogent yn fy erbyn, gan ysgyrnygn 
dannedd arnaf. Parheais innau yn hollol ddiboen hyd nes y dylan- 
wudodd haeriadau yr anghredinwyr baerllug hyn arnaf, fel ag i achosi 
i mi anghredu y ffaith i raddau helaeth. Oddeutu chwech o’r gloch 
dechreuais deimlo llosgiadau y tan yn adr.ewyddu ychydig, a pharha- 
bdd i gynnyddu, nes yr oedd erbyn bore dydd Llun yn llosgi cy* 
waethed ag yroedd cyn gweinyddu yrordinhad,aphothellodd yn faWY. 
'Wedi i’r rhai a haerent nad oeddwn wedi llosgi weled hyn, ni alien* 
lai na chredu yn groes i’w haeriadau blaenorol, acyna beient fi am es- 
gculuso moddion meddygol. Erbyn hyn yroedd y glebar gyhoeddus, 
nad oeddwn wedi llosgi, wedi troi yn hollol, ac yn awr haerent 
nud 9 e 4 dwn wedi cael iechyd, ond mai celwydd y Saint oedd y cyfan, 
yr hyn a gredir gandawer hyd heddyw, oherwydd fy mod wedi bod 
am oddeutu pythefnos yn methu gweithio oblegid arteithiau y llosg- 
•ma. Nad beth a ddywedir i'r gwrtliwyneb, dyina yn fyr yw y gwirion- 
-tut o’r peth, a chynghoraf yr boll Saint i wylied rhag gwrandow ar y 
wtfftdyb huerwvr cyfeiliornus, a pheehu yn erbyn Duw, a thrwy hyny 
tidw\n gwaitb ar y grefvdd sautaidd hon ; a’m gweddi i yw am gael 
nerti» yn ol v dydd, i barium yudUi-hyd y diwedd. Ydwyf eich br^wd 
>u >r cieugyl, Evan Davus. 

^nuoach, LbrlU 21, 1348. 



FROPHWYD y JUBILIl 


69 - 

Yrwyf finnau yn tystio fod yr bancs nohod yn wirionedd. Yroedd- 
wn yn un yn gweithio gydag E. D. Gwelais ef yn y tan, dilynais ef o’r 
gwaith i’r ty, aruyfi a roddais yr otew llosg tap arno gyntaf. Yr oedd- 
wn yno tra yr eneiniodd Mr. Howells ef, ac y gweddiodd drosto, a’m 
llygaid i a’i gwelsant y.n codi o’r gwellt yny fan, a’m clustiau a’i clyw- 
sant ef yn dweyd ei fod ef ya hollol iach, ac yr oedd yn inoli Duw am 
ei iacliad, ac yn gweddioyn y cwrdd a fu yn y ty wedi hyny. Credais 
i ei fod yn iach; clywais ef yn dweyd ef fod ar fedr dychwelyd i’r 
gwaith ; ac wedi. myned allan drwy’r gymydogaeth* a’i adael ef yn 
iach yn y ty, dywedais wrth bawb a’ra holasant ei fod ef wedi gwella, 
ae y byddai yn y gwaith fel arferol dydd Llun, a’r echos na ddaeth 
oedd yr hyn a ddywedodd efe ei hun. Y mae fy nhystiolaeth i yn wir- 
ionedd, serch i rai fy amraau,; ac er nad wyf vn un o’r Seintiau, nac 
yn credu eu crefydd* etto tystiaf y gwirioned®br mwyn y rhai a ddy- 
munant wybod y gwir oJr banes- rhyfedd hwn. Ydwyf, &c., 

David Morris,. 

Y mae amryw hynodlon yn yr hanea. uahod a deilyngant sylwy 
megvs ; — 

1. Profa yn ddigon amlwg na chreda ddynion>wyrthiau yn awr mwy- 
nag yn oes yr apostolion, serch iddynt eu< gweledta’u llygaid eu hun- 
ain, yr hyn a wrthbrofa y cyfeiliomad poblogaidd a ddywed “ mai ar- 
gyhoeddi anghredinwyr yw dyben gwyrthiau a dengys y ffolineb o 
geisio arwydd i beri i neb gredu, canys hollol groes yw y ffaith yma, fel 
mewn cannoedd o amgylchiadau gwyrthiol ereill a ellid nodi yn raysg 
y Saint, hyd yn nod yn Nghymrm Er hyn, ni chredant felly. Ond 
pan fethant wadu y ffaith yn hollol, gwell ganddynt roddi yr holl 
ogoniant i ddiafol nag i Dduw, yr hyn abrawf yn amlwg ddigon plant 
i ba un o’r ddau ydynt. 

2. Y mae yr hanes uchod yn danger oywreinrwydd y diafol i geisio 
dallu dynion, ac i ddirmygu plant Duw; ac y mae y gwir o’r pafcli-.yn 
rhy anhygoel braidd gen y byd ei gredu. 

3. Profa eirwiredd Iesu Grist pan y dywed, “Yuol dy ffydd bydded 
i fci.” Pwy na wel yma yr anghenrheidrwydd anbebgorol ag sydd am 
ffydd yn mhob creadur rhesymol, er teilyngu bendithion gwyrthiol 
gan Dduw ? Hefyd, dywed yr ysgrythyr, “ Heb ffydd* an mhosibl yw 
rhyngu bodd Duw.” 

4. Gwyliwch chwi Saint, rhag i’r diafol eich temtio chwitbau trwy y 
cyffelyb anghrediniaeth, a dwyn y fendith oddiarnoch; oberwydd, oni 
all eich rixwystro i’w deriiyn, ni fydd yn ol o geisio, trwy bob.diehell, 
ei lladrata oddiarnoch wed’yn ; a plio fwyaf y fendith, mwyaf eLdem? 
tasiynau yntau. 

5. Gwelir y ffolineb, y golled, a’r gwarth mawr, a achosa gwrando. 
ar, a chredu ein gelynion proft'esedig, a’u haeriadau anwireddus. 
“Oddiwrth y cyfryw trowch vmaith eich clustiau.’' 

6. Dysged y Saint brofiad ac amynedd oddiwrth hyn, i ddyoddef 
holl gelwyddau eu gelynion yn ddigyffro, gan edrych yn mlaen yn 
flfyddiog at y frawdle lie y caiff hyd yn nod “ Seintiau ” y gwir, yr hyn 
avdd ofer iddynt ei ddysgwyl yn un man arall. 

" 7. Gwelir mai po fwyaf a wela plant y diafol o allu Duw o flaen eu , 



Vi 


PftOPHWYD Y JtfBILl.' 

Uygaid, trwy nerthol weithrediad yr Ysbryd GfBri, . mwyafoll yr ym- 
gynddeiriogant i’w erbyn, yn gyffelyb i weision haerllucaf Beelzebub 
gyrtt, y rhai, po fwyaf a welent o allu L>uw trwy ei Fab, a waeddent 
ya ei wyneb, — “Y mae cythraul ganddo V 9 “ Mae ffydd yn dyfod 
trwy glywed,” ac nid trwy weled, ar eirwiredd Paul. Y glust yw y 
eyfrwng, ae irid y llygaid — y gair aydd i’w gredu yn argyhoeddiadol, 
ac nid gwyrthiau ; canys “nid ydym ni yn rhodio wrth olwg, ond wrth 
ffydd,’’ fel ag yr hytfbrddia yr lioll ysgrythyr. Sydded genym ffydd 
ddigonol i dderbyn ac i ddala gafael ar bob bendithion tymhorol ac 
.ysbrjrdobag a.fyddo yn anghcn arnom. — Gol. 


LLYTHYR 10L HENURIAD AB.EL EVANS. 

Ffestiniog , EbriU 24am, 1848. 

Anwvl Frawd Jones, — 

Y newyddion goreu aydd gerryf i'ch hy*bysu dfwjry flythyr hwn v 
yw fod rhy w gyffro yn dechreu drwy’r gogledd, a’r bobl yn gyffredinol 
yn gwrando, a rhai yn ufvddhauhefyd. 

Daeth Mr. Parry, o Lerpwl, gyda fi i Mostyn i weithio, ac y mae efe 
a’i feiWon am ddyfod i Gymru etto i fyw ar fyr, i weithiq aphregethu. 
Bedyddiais wyth yr wythnos o flaen y deli weddaf, yn agoa i Newmarket, 
gwr a g'wraigy Slight House, Point of Air , a 5 o Newmarket, acuno 
Llansainl, a John Parry yn llywydd arnVnt oil yno. Darfu i Mr. 
jjavie.H, gweinidog Yr Annibynwyr yno, dreio gwneuthur ymraniad yn 
nheulu John Williams, Coachmnker, trwy fyned yno i ddweyd fod y 
Saint yu dyfod yno i fwyta bwyd ei blant; ond cafodd aen didy am 
byny gan y gwr a’r wraig. Aethum i Rhosllanerchrugog dydd Mer- 
riier diweddaf, ac yr oedd Mr. Jones, (un o Liverpool,) gweinidog J 
Weslevaid, wedi bod yn areithio yn erbyn y Saint nos Fawrth ; ond 
yr oedd yn rhaid talu chweCheiniog am ddyfod i wrando. Dygwydd- 
odd Robert Evans fod yno y noson hdno, ac aeth i wrando ar y ddar- 
lith trwy dalu chwecheiniqg ; gofynodd i’r cadeirydd aaniatad i adol- 
ygu y ddarlith, yr hyn a gafodd; ond rhwystrwyd ef cyn hir, oherwydd 
« fod yn ennill dylanwad ar y bobl i weled celwyddau y ddarlith. - Ar 
ol'cael ei rwystro, cyhoeddodd y byddai nos Fercher yn ei hadolygu 
yn gyflawn^a manwl, bryd y daeth cannoedd i wrando, ac efe a ddara- 
iodd darlith Mr. Jones. yn chwilfriw. 

Bedyddiwyd saith o’r Cefnuiawr yr wythnos o’r blaen, a rhoddodd 
pump addewid i mi dydd Gwener i gaeleu bedyddio yn-.gyhoeddus 
heddyw, sef dydd LIun y pasg : felly, y mae ar dSn tua’r Rhos a’r 
Cefn. Yr ydwyfar fy nhaith yn awr i ymOfyn y Praphwydi . Das- 
fonaf lythyr etto arddiwedd y mis, yn cyunwys hanes cyflawnach. Y 
mae eisieu pregethwyr yn arw iawn yn Bethesda, Sir Gaernarfon. Y 
mae y Saint yn gadarn yn y ffydd. ac yn wresog yn vr ysbryd, yn ddi- 
eithriad braidd drwy y Gogledd, ac yn mwynhau doniau yr Ysbryd 
Gian. Byddweh wych, a chofiwch fi at yr holl Saint yua. Ydwyf, 
e.ch brawd yn y cyfammod newydd. 


Abel Etaks. 


tfROfrfeTWYD Y JURILI. 


It 

'Cawsom amryw lythyrau oddiwrth y brawd ffyddlon bwn o’r black 
yn ddiweddar yn arddangos bedyddiadau mewn amryw f&nau ere ill. 
Da genynl glywed am eu llwyddiant a’u.ffyddlondeb, a bod yr un Y»- 
bryd ag sydd yn lloni calonau Saint y Deheudir, yn tywys ac yn arwaia 
Saint y Gogledd i undeb y ffydd hefyd. 

Saint hynaws, na ddigalonwch oherwydd fod offeiriaid Babilon fawr 
yn rhegu cich crefydd. Ni wna eu rhegfeydd, na’roll a allant ddar- 
iithio a ehyhoeddi yn y Gogledd yna ddim niWed i chwi, na rhwystr i 
Iwyddiint eich; c r efvdd, mwy nag y gwnaeth yr olla alhu£ wneyd a 
dweyd ar hyd y parthau hyn : a'aicr y’m na ddichon iddynt ddweyd 
tlira a rwyatrabob] resymol i ufyddhau i’r efengyl; ac ni fyddai y rhat 
a gredant eu chwedlau ffol hwyyn nemawr o les&diahwi, naco ogon- 
iont i Dduw, pe deuent atoch. Rhaid casghi yr efrau allan o blith y 
gwenith gyda'r fath wintyllauA hyn. Nid yw y celwyddau a draetba 
ein.berlidwyr Vn herbyn yn ddigon oesgusawd i un perchen rhetwm 
dros wrthod ein cenadwri ; oherwydd pe deuent yn ostyngedig i uf- 
yddhau i ammodau yr efengyl, profai ein Duw iddynt tuhwnt i bob 
xladl mai camgybuddiadau thsail yw.y cyfan. Pa reswm eu creda, 
vote ? Pa ddefnydd ymroi Uawer i’w gwrthbrofi ychwaith, gan y gwn& 
Duw hyny drosom, ac yn llawer eglurach na nyni i 

Ymgalonogwn yn ngwyneb y cyfan ynte ; ac fel yn y cythrwfl uehod 
yn y Rhos, felly yn mhob man arall, gwnant les i'r gwir drwy dyna 
'aylw dynion ato, ac yna i'w gofleidio. Gwir yw fod pob peth, yn ea- 
wedig y cyfryw ddarlithoedd, .yn cydweithio er daioni a llwy diant 
Jf ormoniaeth. Darlithant, ysgyrnygant, cablant, gwaeddanta bloedd- 
iant, haerant a chwalarit, a fynont, mae genyra ni fwy o'n plaid nag ya 
. ein herbyn, sef Duw, er hyll floedd yr boll tieiddiaid. Pangau angea- 
oj-eu duwies fawr hwy yw yr oernadau hyn, sef y darlithioa'r cyflilyb 
btthau sydd yn erbyn y Saint — Got. 


AN ERG in AD “PXOPHJVVD Y JUBILL” 

Propkwyd y Jubil gwilia : — rhy galed 
I'r golwg dy redfa; 

A'th anian, yn iaith Noa, 

Elfydd *pe bai'n hwyr-.ddydd ha'. 

Maga ryw wag ddych'mygion ; — nid gair Daw, 
Ond gwyra’th amcanion ; 

A bloeddia ryw gableddion, 

Cei fawr fri o Fenni i Fon. 

•Apwyntio at bethau pendant, — y Beibl, 

I'r bobloedd gy'n siomiant ; 

0$ myni gael oes mwyniant, 

Gochel son am gylch y Sant 

Cu iaith Matthew a Marc weithian ; — a Laa, 
Drwy Iw, megys loan, 


BROPHWYIK Y JtJBfLI. 


Law-law fyn efengyl lan 
Hollawl fel daeth hi allan. 

’0 addaw ’rol yr apostolipn, — i bawb, 

Drwy’r byd, o’i hufyddion, 

Dderbyn doniau — hawliau hon, 

I raddau o qrwyddion. Cethlydd x Don. 


* ?ENNILLION TX JAMES, VICTORIA, 

M. N, 8 a 7. 

Clywais lais telynauV nefoedd, 

Yn dadseinio uwch y nen, — 

“ 0 am nerth i gofio beunydd 
Amy gwr fu ar y pren.” 

Mae’n Hawn bryd i ni ymddeffro, 

Ac i beidio Hwfrhau, 

Can’s mae'r Iesu’n d’wcdyd wrthyn* 
Fod yr amser yn nesau. 

M. N- £a 6. 

Fb ddaw fjr anwyl lesu, 

Dan ganu ’ gwrdd ei Saint ; 

Fe wawria’r hyfryd foreu, # 

A mawriawn fydd ein braint. 

Fe gan yr aur delynau, 

I fyny uwch y nen ; 

Ac yna haleliwia, 

A ganaf byth, Amen. 


Y SANT ALLAN O’B CARCHAR, A’t AMDDIF^YNIAD. 

Y nys-y • bont\ Mawrth 2 bain, 1848v 

Iin Hanwyl Frawd Jones, — 

Yr ydym gyda llawenydd yn eich hysbysu ein bod wedi dyfod 
hyd yma yn llwyddiannus. Pan ar y ffordd, hysbyswyd ni gan wein- 
idog cyfrifol ei fod ef wedi clywed gan ddynion geirwir fod Thomas 
Harris, wedi bod yn ddyn meddw, ysgafn, eelwyddog, ac annuwio), yn 
Aberaeron, Llanddewi Aberarth, Cribyn, Talsarn, &c. Achosodd 
hyny lawer o ofid i mi, W. Evans, a gosodais ar Thomas Harris ynga- 
led i ddweyd y gwir, ac yr oedd efe yn tystio nad oedd yn euog o’r 
fath beth. Yna penderfynasom fyned i'r manau hyny i gael gwybod 
ai gwir y cyhuddiadau hyny. Y Cribyn oedd y lie cyntaf yr aethom 
iddo. Gofynais i, W. Evans, i’r bobl pa fodd yr ymddygodd T. Harris 
pan oedd yn dyfod i bregethu yno ? yr ateb oedd gan bawb, na we!- 
sant neb yn fwy gweddus yn mhob dull na Thomas Harris, ac na 
chly wsant gan neb ei fod yn ddyn meddw, &c., ac nad oedd y bobl yn 
«r«dn ei fod tt$di dwyn y Uyfr yn wjrfoddol Ni dd&eth un tyst i’w 



FROPHWYD Y JOBILK 


73 


erbvn yma, ond yr oedd llawer yn awyddus am ei gly wed yn pregethu 
yn fnan etto. Wedi hyny aethom i Landdewi-Aberarth, lie yr oedd 
percbenog y llyfr cyfeiriedig yn byw. Dywedasora wrth y bobl yn 
fuan pa bptb oedd ein neges, ac ynabwy a aethant &’r newydd i’r pen* 
tref yn y fan, lie y dapth y bobl ynghyd yn llawen i weled Thomaa 
Harris ; ond nkloedd neb.yn fwy llawen na Mr. Davies, percbenog y 
llyfr;, yn rhoddi ei law yn serchog i T. H., gan gyfaddef yn ngwydd y 
dorf yn y geiriau hyn, — “Ni cbredais i erioed, Harries bach, eich bod 
wedi dwyn y llyfr yn wirfoddol ; ac nad faint o ofid sydd wedi bod 
amoch chwi, gallaf ddweyd nad oes fwy nag sydd wedi bod arnom ni 
fel teulu, oherwydd yr amgylchiad.” Yna rhoddorad Thomas Harris, 
adroddiad o’r modd y cafodd y llyfr yn ei logell heb wybod pa fodd y 
daeth yno. Cyffesodd befydei fai am eegeuluso dychwelyd ytyfr yn 
y fan ei hun, yn lie ymddiried i arall wneyd hyny, pryd yropdd| y 
dagrau yn treiglo dros ruddiau Mr. Davies, perchenog y llyfr, o gyd- 
ymdeimlad. 

Ynasefais i, W. Evans, i fyny, gpn ymdrechu dangos i’r dyrfa rai o. 
egwyddorion y Saint, a chymmeriad da T. H. pan gyda'r Annibynwyr, 
ac wedi ei ddyfodiad at y Saint, hyd amgytchiad dygiad y llyfr; ac ar 
pi hyny cyfododd T. H. i fyny drachefn, a gofynodd a oedd yno rywun 
allasai ddweyd ei fod wedi gweled rhyw ymddygiad anaddas ynddo ef 
pan oedd efe yn pregethu yn yr ardal ? Yr ateb oedd t nad oedd neb, 
hyd ddygiad y Dyfr. Gofynais i, W. E., i berchen y llyfr, a oedd efe. 
wedi gweled ryw argoel o ddyn meddw, celwyddog, &c., ar % H. ? a 
dywedaisfy mod wedi clywed hyny gan weinidog perthynol i'r Anni- 
bynwyr. Atehodd Mr. Davies nad oedd dim o’r fath beth. Wed’yn 
aethom i Aberaeron, a rhoddasom chwecheiniog i’r erier am fyned 
oddiamgylch i’r dref i gyhoeddi cwrdd. Daeth yno ugeiniau o bobl 
ynghyd, yn mhlith pa rai yroodd y policeman hwnw a’m cymraeroddu 
fyny, ac yn wawdus iawn ; er hyny parhaodd y cyffredin i wrando yn 
aobr. Aethom yn mlaen yr un modd ag yn Llanddewi; ond nid oedd 
neb a allasai ddweyd yno yn ngwyneb Thomas Ilatris ei fod yn enog 

0 r cymmeriad a soniwyd uchod, er eu cynihell i ateb; ond cafwyd 
tvstiolaethan hollol groes gan v policeman , a phobl y ty lie y huom yn 
fietya. Ajein gwaith yn terfynu, daeth dyn atom, a gofynodd pa 
biyd y deuem i bregethu i’w dy ef, yr hwn oedd oddeutu tair milldir 
oddiyno? Yroeddym yn Llanybythyr nos Ian, pryd y cefais i,T. H., 
fylleyn ol yn yr e^lwys, a phenderfynaf belWh, hyd eithaf fy ngahp, 

1 beidio gadael He 1 elynion y gwirionedd gablu. Yr Arglwvdd grasol 
a roddo i ni nerth, ac a baro fod y broferiigaeth lion erdaioni i garwyr 
y gwir, yw gweddi eich apnheilwng frodyr, William Evans, 

Thomas Harris. 

Wedi i Thomas Harris ddod yn rhydd o’r carchar, bu arholiad ar 
ei fater drachefn o flaen Pwyllgor Cynnadledd Morganwg, He y can- 
iatawyd yn unfrydol iddo gael aetodaeth eglwysig, ar yr anunodau o, 
fod iddo fyned drwy y cvlchoedd We y. buasai yn pregethu pan y cym- 
merodd yr anffawd anghysurus le, ac hyshysu yno, er symud y rhwystr 
o ffordd y gonest ei galon, y gwirionedd o’r boll Aigylchiadau rvfeir- 
iedig. Ar yr arl^oliad daeth yohwanpg o dystiolaetjiau cadarnhaol 


^74 ' T*»opawtD r juftitt. 

hanes a gyhoeddasom eisoe^ yn y Prophwyd am y pethbvfi, *cyn 4r- 
ddangos yn eglurach fyth nad oedd bwriad gan T. H. i ladrata y llyfr 
hwn ; a phan ddeallir fod y dyn y cyfeirir ato yn yr banes blaenoro! 
wedi dyfod i’r ty He y coHwydy llyfr yn bwrpasol i wrthwynebu T. H, 
yn pregethu, ac iddo gyndyn ddadlu ar ol y cwrdd ag ef ,— ddarfod i't 
un dyn ddyfod yno boreu dranoeth, ac yn gyntaf un yngana gair am y 
llyfr, i riw sylw tylwyth y ty ato —iddo ddweyd y gwarantai fod y 
Sant wedi ei ddwyn, ac yna rhedeg. i ymofyn y policeman heb i neb 
geisio ganddo, a llawer o dries drwgdybus ereill a ddeuant i'r gofett 
gan bwvll, deallir yn arulycach etto, meddwn, mai un o ddichellida 
plant y fall oedd yr holl gyfan, a hyny, er gwarthruiddo a duo. gwirion- 
eddau dwyfol nad allent eu gwrthbrofi. Et*o, yr hwn a gloddfa ffos i 
arall a gwympa iddi ei hunan. Pe na bai un prawf arhll o ddwyfol 
darddiad.eincrefydd, raeddylid bod undeb plant ybydhwn igynllunio 
drwg, ac i erlid y Saint, yn ddigon o brawf i bob dyn call ; a phrofa 
Golygyddion Sectaraidd ac enllibus ein gwlad, eu bod hwythau o'r un 
^hwaeth.trwy gyhoeddi pob chwedlan am y Saint, ac nid yn unig cy- 
hoeddi y gwir o'r peth, ond celwyddau noeth, a'r rhai hyny yn groes 
i’w gilydd yn ami ! Erenghraifft, sylwer ar y Bedyddiutr brwnt,' a r i 
grafu enw ymaith,” “ cyfaddef iddo ei ladrata,” &c., See., pan nad 
oes sill o wir ynddyat. 

CYNNADLEDD MVNWY. 

Cynnaliwyd y Gynnadledd hon yn Nantyglo, Ebrill 2, 1848. De- 
xhreuwyd y cyfaurfod boreuol drwy ganu, a gweddiodd yrbenuriad T. 
Pugh. Yna anerchodd Capt, Jones y dyrfa luosog oedd wedi ymgy- 
null, gan arolygu dybenion y cyfarfod, a’r apghenrheidrwydd o undeb 
a chariad yn eglwys Iesu ; Grist, a’r dedwyddwch oedd yn deilliaw 
trwy hyny. Yna cjinnygiodd yr lienuriad tV. Phillips i lywyddu y 
Gymtuanfa, yr hyn a gymmeradwywyd yn unfrydol; a cbynnygiodd 
D. Jones, Penycae, i fod yn ysgrifenydd, yr hyn hefyd a gymmerad- 
vrywyd. Wed'yn anerchodd Capt. Jones y dy.rfa yn SaesPnaeg, gan 
ddangosyr un dyledswyddau i’r brodyr a'rchwiorydd Saesouaeg. Yna 
galwodd y lly wydd ar gynnrychiolwyr y gwahanol ganghenau i roddi y 
eyfrifon o honynt, a chafwyd hwyht oil fel y canlyn : — 



hen. 

off. 

dy«g. 

disc. 

bed. 

ad. 

cyf. 


Kant-y-glo. . 

6 

4 

4 

2 1 

23 

49 

65 

T. Giles 

Pen-y-cae. . 

2 

4 

2 

2 I 

12 

23 

33 

D. Jones 

Coedduon. . 


1 

1 

! 

1 

16 

18 

D. Lewis 

Tredegar. . . . 

1 

3 

2 

1 

11 


27- 

W. Evans 

Cwmcelvn. . 


2 

2 

1 | 

9 j 

27 | 

32 

T. Giles 

Abersychan. . 

2 

7 

5 

2 

65 

82 

98 

J. Jones 

Blaenafon.. ! 

2 

2 



2 


10 

W. Lewis 

Victoria. . . . 

3 

5 

3 

1 

50 


66 

J. James 

Cyfanswm. . 

16 

28 1 

19 | 

9 J. 173 | 

i 

349 


Y Gym. Ddiw. 

12 

r 25 ] 

| 18 1 

8 


1 

209 


Cjnpydd. . . . 

4 

3 1 

‘ 1 \ 

1 

173 

J 

140 




TrtUjrtfWYD Y JUBltt. 


n 

Kysb yai y cynnirrhiolwyr fod y cangbenau oil mewn sefyllfa dda, 
ae mew narwyddion o gynnydd mawr, nid yn*mig mewn lluoaogiad, 
oud hefyd yn mhob doniau, cariad, ffyddlondeb, ac undeb, ac nid 
oedd nemawr eithriad dnvy’r gynrindledd. 

Am hanner awr wedi dau o’r gloch, dcchreuodd cyfarfod y Saint 
■drwy garni, a gwecldiodd D. Jones, Penycae. Yna aneFcliodd y llyw- 
ydd y cyfarfod yn fyr a bywiog: a dilynwyd^f gan Capt Jones, y* 
fywiog a nerthol ar egwyddorion ac ordkihadan crefydd. 

Cadarnhawyd yti. Yna cyfranogwyd.o Swper yr Arglwydd. Wedi 
hyny galwyd wyth o henuriaid, un offeiriad, pedwar-o ddysgawdwyr, 
a dau o ddiaconiaid. 

Ynadangosodd Capt Jones yr anghenrheidrwydd o gynnulliad y 
Saint i Seion, yn Gymraeg a Saesonaeg, a phrofodd yn eglur fod yr 
'Cgwyddor andderchog o yingasglind y Saint ynghyd i Seion, yn gyn- 
*iwysedig yn iachawdwriaeth Daw i’w blant, yn unol ag amcan Duw 
drwy ei holl oruchwyb&ethau blaenorol, ac vn cyflynm yn mlaen yn 
rbyfedd yn yr oes hon, er gwaethaf y byd a'r diafol i'w gwrthsefyll. 
Dangosodd hefyd yn eglur, ac er llaweoydd i’r holl Saint, na fydd i 
<lylodi neb eu hamddifadu o*r waredigaeth Jun, os byddant yn ffydd- 
lon yn y cyflawniad o’ti dyledswyddau yma — y trefna eu Tad nefol eu 
ffyrdd o’u blacn— at y bvdd i’r Hwn a ddechrenodd ynoch y gwaith 
da hwn ei orphen hefyd hyd ddyfodiad leau Grist Llawer o gyng- 
horion ac addysgiadau llesiol ereill a gawspm gan Capt Jones a'r 
brodyr yn y cyfarfod hyfryd hwn, v rhai a fyddent ynrhy faith i’w hys- 
grifesm yn awr; a meddyliwn, oddiwrth yrargoelion o astudrwydd a 
sirioldeb oedd f w gweled ar y gwrandawwyr, eu bod fel y diliau mel 
i’w calonau hwythau, ac y dygant ffrwyth ar ol lfawer o ddjddiau. 

Yn y cyfarfod hwyroh pregetbodd yr henuriaid W. Philips, T. Pugh, 
*W. Davies, Rymny, ynGymraeg, a Capt Jones ynSaesonaeg: ather-' 
fynodd y Gymmanfa hyfryr^on hefyd wedi gwneyd lies mawr i’r 
Saint, a dilea llawer o’r rhagfarn a greasai chwedleu nialeisns yn ngha- 
lonau ein cymraydogion yn ein herbyn ni a’n crefydd ddwyfol. Yr 
oedd Neuadd fawr y Grayhound yn fled lawn o wrandawwyi* boneddig- 
aidd drwy’r Gymmanfa, serch fod llawer o rybuddio wedi bod ar bro- 
iffeawyr i beidio dod i’n gwrando er dim ; er hyny, i'n gwrando y daeth 
j rhai gonest eu calon ; a njawr y rhyfedderrt oherwydd y camgyhudd- 
iadau a gly.wsent arnem. Y Duw doeth a da a ddryllio rwymau tra- 
ddodiadol ein cyd ddyniota hynaws ar frys, fel y delont yn wir ddeil- 
iaidyn eglwys Iesu Grist, yw’xn gweddi barhaus. 

David Jones, Ytgrifenydd. 

D. S.— -Cyhoeddwyd y Cymmanfa tiehod yn y Propkwyd i gael ei 
chynnal ar y Sul diwedriaf o tis Ebriil. Bu y camsyniad drwy i lyw- 
ydd y Gymmanfa gamddeaTl yr amser, a darparu at y Gymmanfa ryn 
i’r Prophwyd ddod oddiamgyich, ac ni wyddem ni am y camsyniad nes 
yr oedd vn rhy ddiweddar f w adgy weirio ; a rhag siomi eynnifer, bam- 
wyd yn ddoethach i’w chynnal ar yr amser uchod. Ond Thag dygwydd 
un camsyniad etto o barthed i amser unrhyw Gymmanfa, craffer ar y 
Prophwyd , canys dyweda efe y gwir, a rhybyddia bawb yn ddigon 
prydlon hefyd, oddieithr bod rhyw achosion neillduol yn galw yn ddi- 



PROPftWYD Y JUBIU. 


T6 

tyrawth y pryd hyny ; ac am y cyfryw bethau* gofelir hysbysu y lly^r- 
yddion drwy lythyrau. 

Dilyrus iawn yw genym gyhoeddi cyfrifon y Gynnadledd hon o flaen 
ein darllenwyr; a diolchwn i’r Hwn a bia y gwaith dwyfol hwn am y 
cynnydd anarferol ag a ddyry amo drwy ein gw] ad. Mae y gaubro - 
phtvydi yn ddiwyd iawn i floeddio. o’u pwfpudau, &c„ fod y Saint yn 
darfod yma, acyn diflanu draw, etto cynn.ydduy maent po fwyaf eu 
herlidir, achynnyddua lluosogi awnanter gwaethafpawb a phob peth 
a’u gwrthwynebo, nes dwyn yr hoU rai goneat eu calon o blith pob 
plaid a diblaid i mewn i deyrnas Dduw, a’u gwaredu oil: yn Seion yn 
fuddugoliaetbus. Prysured y pyfnod dedwydd pryd ag y gwelir hoU 
blant Seion wedi dyfod allan o’r cystudd mawr, ac wedi cyrhaedji ty 
eu Tad i fwynhau golud y ddaear, a bendithion y nefoedd. — G oju 

BETR A WNEIR I OLYGYDD SEREN GOMER t 
At y Parch. Daniel Jones , Felinfoel. 

Barch. Syr, — Gan fod eich parched ig frawd; o Ddowlais yn eicb ys* 
tyried chwi yn weinidog profiadol, a'r un mwyaf cytnhwys. i ddweydS 
pabeth syddoreu i wneyd i’r “Sataniai© ” paji ddebant iymofyn eu 
llededd gyda'r Bedyddwyr; yr wyf finnau yn meddwl mai chwi a all 
ifoi atebiad oreu i’r gofyniad, Beth a wneir i Olygydd Seren Gomer ? 

Efallai eich bod am wybod erbyn hyn pa beth sydd wedi dygwydd 
iddo. Ow! galarus yw adrodd, y mae wedi ei ysgymuno allan o eg^ 
Iwys y Bedyddwyr yn Nghaerfyrddin ; ie, Golygydd y Seren wedi ei 
ysgymuno! Nis gwn yn iawn pa beth oedd]yr aches o hyn. Ni fu la- 
wer vn ol i’r penaf, i wrthwynebu y Sataniaid ; agorodd y Seren yn 
eithaf parod i ysgrifau y Parch. W. R. Davies ; a pheth allai fod ei 
drosedd ? Ond nid hyny yw y pwnc; — Y mae efewedi ei esgymuno ! 
a pha beth a wneir iddo, tv hied ? Er mwyn ei enaid, druan, fe ddylaL 
gael rhyw grefydd etto ; ond pa un, yw y cwestiwn. Gan mai crefydd 
y Sataniaid yw vr un agosaf at v Bedydd%r, a allai efe gael ei le gyd 
a’r rhei’ny, wyddis ? Ond y peth gwaethaf yw, fod amryw o’r Satan- 
iaid yn Iforiaid hefyd; ac fe ddichon na fyddant yn foddlon iddo — y 
byddant am ei droedio allan ! Pain ? A. fu yr Iforiaid yn troedio y 
Golygydd allan pan yr oedd efeyn eu cyfrinfa? Y r Iforiaid sydd yn 
gwybod; gofyner iddyut hwy. Os nad yw y Sataniaid o natur fadd- 
eugar, nid yw yn debyg y derhyniant ef, oherwvdd iddo eu herlid moi*- 
fynych yn y Seren. Ond pa lea siarad fel hyn ? oanvs y mae y Satan- 
iaid yn •* fuan iawn” i ddyfod i ymofyn eu lie gyda'r Bedyddwyr; o 
ganlyniad, pa les i’r Golygydd fVddai y mu no a’r Sataniaid, ac yna gael 
ei ystyried yn annheilwng ^i’w gyd-dderhyn yn ol gyda’r Sataniaid ? 
Wei, y gofyniad ynte yw, Pe beth a wneir i’r Golygydd ? Hyny yr 
wyf am gael gwybod genycli,, A oes.dinvrhyw sect yn is na’r Bedydd- 
wyr a’r Sataniaid ? Gadeweli lonvdd i ofyniadau y Parch. W. R. 
Davies ynghylch y Sataniaid, a dewch at gwestiwn mwy pwy.sig, sef> 
“Beth a wnpir i Olygydd Seren Gomer l Atebiad buau a foddba am- 
o gyf^illion calon yr ysgvmunedig. 

Troisant Sam gam yvSgymun 
Oddi ei le’n lied ddllun ! 

\r eiddoch, Barch. Syr, Benjamin Jones, Caerfyrddin* 



PROPHWYD Y JUBILt. 7? 

ttYNT YR EGLWYSI A’R BEDYDDIADAU. 

tteafiiYii.— Bedyddiwyd yma tua chanter y Gymmanfa ddiweddaf, yr hon a gynnal- 
iwyd ar Nadolig, pa rai a wnant rifedi presennol y ganghen hon dros aaith gant o Saint 
ffyddlon a phenderfynol, agwell gobeithion am luosogiud nag erioed ; erhyny ychydig, 
llai, lleiaf, darfod, a diflanu, y maC y Saint o hyd, ebe y gaubrophwydi J “Ychydig 
bach o wehilion yn yranno, a llawer o’r rhai mwyaf cyfrifol yn eu gadael,”yw rhigwm 
Mr. Davies o Ddowlais, a’i bartneriaid erlidgar o hyd ! Etto, trueni fyddai eu ham- 
ddifadu hwythau, druain, o’r unig bleser ag sydd ganddynt, sef erlid plant Duw. Y 
mafe y mwy-rif o’r rhai uchod wedi bod yn aelodau ffyddlon gydagenwadau ereill y lie, 
a mawr y Hawenydd aydd ganddynt, eu bod wedi cael y fraint o’r diwedd o gael ael- 
odaerth yn ngwir eglwyslesU Grist, a chael o ddyddanwcb yr Ysbryd Glftn. 

Dowlais. — Bedyddiwyd 24 yma er y Gymmanfa ddiweddaf; a degau gyda hyny 
er yr amser «g y bu Mr. R. o Rymny yno “yn lladd Mormoniaeth,’* ac er yr amser jr 
dywedodd ei dadmaeth ei hod hi eisoes “wedi myned yn felldith ac yn rheg, ac wedi 
cael yr Aowte stroke , &c. Pa fodd y dehgys y gaubrophwydi hyn eu gwynebau o flaen 
y cyhoedd yn awr, pan y mae eu hynfydrwydd a’u celwyddau yn dotd mor amlwg i 
bawb, aydd yn destyn syndod i bod djrn a wyr beth ywcywilydd. Etto, yn mhlith yr 
uchod yr oedd un ag oedd yn gyflawn aftlod gyda Mr. Davies ei hun, ac wedi bod yn 
ddifrycheulyd am yn agos i navr mlynedd. Felly fe wel Mr. Davies, os eoelia ei lygaid 
ei hun, nad yw Mormoniaeth wedi cael yr homestroke hyd yn hyn, na dim yn dftbyg. 
Chwi benau teuluoedd, os oes arnoch eisien heddwch yn eich teuluoedd, cadwchy fath 
chwedleuwyr maleisus ag erlidwyr y Saint o’ch tai, onide ofer fydd eich ymdrechiadau 
oil, ie, mor ofer ag a fyddai cariot&n yn eich mynwes heb gredu y llosgwch. Maejf 
ganghen hon yn flodfeuog, er yr holl rwystrau masnaehol a fu ar eu ffordd, ac y maent 
yn mawr lawenhau yn y mwynhad helaeth o amrywiol ddoniau yr Ysbryd Glftn, yn o* 
yr ysgrythyrau, ac yn gyferbyniol i’w ffyddlondeb. 

Rymny.— Aeth yr henuriad W. Howells, Aberdare, drwodd i Rymny un Sul yn 
ddiweddar, i bregethu am y trocyntaf er pan y gadawodd efe bregeth u gyda’r Bedydd- 
wyr, a’r canlyniad afu, ddarfod iddo yn ystod yr ychydig oriau ag y bu yno, fedyddio 
pedwar o dan drwyn prif gampwr ein holl erlidwyr yn y fan lie triga, a’r fan He y bn 
efe er’8 ychydig yn ol “yh Uadd Mormoniaeth, ac yn ei chladdu dranoeth,” ebe efe. 
Ond druan o Mr. R. ; nid ydyw wedi cyflawni ei addewid, a’i lladd, neu ynte pa fodd 
y gwnaeth y Saint un Wyrth o leiaf o dan ei drwyn, a thrwy hyny adgyfodi Mormon- 
iaetb i well bywyd nag erioed ! Pawn a addefir ganddo ? Y mae yn profi ei hun, j 
naidl ffordd a’V Hall, yn aubrophwyd dwl iawn, r a methedig iawn hefyd. Er cael holt 
Saint Rymni i’w wrando yn pregethu pregeth angladdol eu crefydd, ni fedrodd godl 
cymmaint a dolur llygaid ar un o honynt ; ond eu cadarnhau yn y wlr ffydd a wnaeth 
trwy ei hoU chwedlau anwireddus. O’r ochr arall, pan aeth i Aberdare i’w lladd hi, 
am chwecheiniog yr un oddiwrth bob un a ddeuai i wrando, gorfododd rai o aelodau y 
Bedyddwyr, a’u gwrandawwyr, i gredu athrawiaeth y Saint, ac i gyffesu hyny boreu 
dranoeth ar ol ei ddarlith. Nid dynay ffordd i ladd Morpaoniaeth ! Ond y mae ug- 
einiau yn y cylchoedd hyn yndiolch iddo am agbiryd eu llygaid i ganfbd y gwi Honed d 
o Formoniaeth ! Paham y mae efe eisoes wedi dilyn yr hoU ser gwihiog ereftl a fuont 
ar y maes o’i flaen i ymyl y ceugant? Mae ei elynes bfroffesedig *r y maes, a’i baneK 
yn chwifio yn fuddugoliaethus drwy Gymru. Ond y mae rbuad ei fagnelau fcf wedi 
dystewi, oddieithreu hadleisiad yn muriau arabell dwlc mochyn brwnt. A oes ganddo 
ddim un saeth arall ? A ydyw ei gawell yn wag ? Neu, A all efe ddim cynhyrfu rbyw 
uu arall y a- gats paw , i losgi ei baweneu fel yntau, yn lie bod pawb yn cbwerthin am 
ei bea ef. Goreu oil i ni, ac i’r cyhoedd, po fwyaf o’i gelwyddau a draetha, a gwnaed 



n 


PRWHWTD T JUBfU. 


a fym# ; cany* ni all efe, na neb arail, rwystro llwyddiant Mermoniaeth gymmaint ay 
wrth fod yn ftxd am dam. Bloeddied, uded, crechwened, darlithied, a cbyhoedded. 
rywbeth, nad beth a fo ; end peidied a myn’d yn fud ? Ni wyddis pa champion mwr 
arail a’i dilyna; cany* nid yw efe el hunan wedt II add dim ar Formuniaetb etto. 

Abbbtawb.— B edyddiwyd 19 er y Gymmanfa, a llawer yn derbya doniau daionu* 
yr Yabtyd Glfto. 

Llwtbi.— B edyddiwyd IQ, pa rai, er yr boll erlidigaeth a ddyoddefant, ydynt ym 
aaawr lawenbau yn rareintiau eglwys Dduw. 

Llanelli.— C wyna yr henuriad W. Hughes, drain, nad yw efe wedt bedyddio ond 
wyth a deugain er y Gymmanfa, ond fod y rhai hyny, yngljyd A’r Saint ereill, yn rhai 
iawn, acyn awyddus am ddyageidiaeth ddwyfol* yn He traddodiadau dynol, a chi baa 
gweigion. Ewch yn.ralaen, Saint hynaws ; y mae digon o’ch blaen, a Uuoedd etto • 
b^bl onesta’ch dilynant ar hyd yr yrfa ysbrydol hon tua Seion. 

PdNT Yates. t— Ysgrifena yr henuriad FL Williams fod 35 wedi cad eu bedyddio 
yno er y Gymmanfa, ond fod dau o honynt wedi peeha wed’yn, a dwyn gwarth ar y 
grefydd ddwyfol hon. Gal ant* yw hyn etto ; a ffolineb ywiV eymmydogion ddir- 
aaygu y grefydd oberwydd troseddu o ddaucrrheolau, pan y mae tyatiolaethau aflydd- 
loadeb yr ugeiniau ereill yn groea i^dynt hwy. Ni wna un perchcn.rheswm £amw felly. 

Cabbfybddiw.— M ae gwrandawiad Uuosog rhagorol yn y cylchoedd hyn, again, 
aaawr iawn am bregethwyr ; ac y mae gwaith da i’w gael ar y gledrffordd newydd yno- 
Gobeithiwn yr aiffrhalyn fuan oddiyma f gynnorthwyo y chwaer fechan. hon yn erbya 
•ewri Babilon fawr. Mae yr ychydig- bregethwyr syddyma yn ddiwyd iawn i bregetha, 
hyd y gallant; eitbr ni allant hwy lanw ond un man ar unwaitb* Mae pedwar wadi 
•ael eu bedyddio yraa er y Gymmanfa, a chynauaf toreithiog ar addftdu. Mae yr h<dt 
Saint yn bur ffyddlonltefyef; a chyrniyddht ynmhob daioni. 

. Llaktbtddab.— B edyddiwyd 0 yma ac yn y pyleboedd yn ddrweddar n a*r hoi 
ftuighen ya ymarddelwi yngySym ar ddelw, ac yn ol dysgeidiaeth ein ffyddloa frawd 
T. Jeremy. Gaffed ef a’i eiddo fwy-fwy o ddyhtnwadau Ysbryd y gwirionedd, yw eia 
gweddi, serch pofr u Daniel Dywyll,” a phob eoegddyn erlidgar arail. . 

Brechta.— N id oes oftd ychydig amser er pan y brefai hyd yn nod y geifr arbyd 
ddannedd y creigian raegjrs, mewn dirmyg ar ein bol pan bregetbem yno ; ond diolck 
iV Duw a’n danfonodd yno, y mae rhai jugeiniau o fobl gyfrifol y He hwn, a*r ardal- 
oedd, wedi cofletdt© yr efengyl a bregethaaom yno, ac y mae Duw wedi ei phrofi yn 
wirionedd dwyfol iddynt. Mse Duw wedi bendithio llafur a diwvdrwydd yr henuriad 
ffyddlon T. Jeremy yma hefyd, a’i frawd selog D. Jeremy ; ac ni raid i ni an nog y 
Saint i wrando-ar eu cynghorion, canya arweinia Ysbryd Duw hwy i wneyd hyny. 
Bsdyddiwyd lfl yn ychwanegol yma yn jddiweddar. Mae hiraeth ar ein calonam weled 
y Saint fFydcHon yma, a thrwy Gymru, wyneb yn wyneb, canys nid yw papyr yn gyf- 
#wng boddhaol i ni. Gadawn bethau ereill heb eu gwneyd am dipyn, fel y gall* os 
foddio ein bun yn hyn hefyd cyn hir. 

TagGABON. — Mae un o flaenortaid y Calfiniaid wedi dod aty Saint yn dtftweddar, 
• gerllaw i Dregaron. Mae wedi caeli yr henaduriaetb yn awr*. Yr oedd yn pregetfca 
yr efengyl yn selog cyn i’w hen frodyr braidd ddeall nad etrblhenor hwy oedd ar y 
pryd. Mor gynted ag y clywsant ei dystiolaeth, sef & fid yn gwybod mat Saint y 
Dyddiau Diweddkf sydd blant i Dduw, Sec-., gorcfaymynasant i bawb beidio a’i wraa- 
do dan benyd tost. Er hynny, bedyddiodd araryw o honynt yn fuan, nea y mae yn# 
gangben flodeuog yn awT. Mae yr benuriad B. Evans yn ddiwyd yn y cylcboedd 
hgay, ae wedi bedyddio rhai j ac y mae T, Harris yno, ac ya cael gwall dcrbyaiad 



PttOPHWTD T JTTBIfcl. 




T* 


IfcryddUnt ba ebyn i’r dichellwyr drwg hyhy ei rwydo i’r carchar. Kid rw an r ood y * 
pmro yn y tin ; felly ytna. 

Abbbdabb. — Bedyddiwyd IQ yma er y Gytamanfa, a’r mwyrif o honynt er pan At 
Mr. Roberta o Rymny yno yn “lladd Mormoniaeth !” Mae y gnnghen fee h an hon yn ; 
flodeuog a ffyddlon iawn ; ae hefyd y m«e y newyddiaid yn y ffydd yn rierbyn tyatioL. 
aethau cedym, a doniau yr Yabryd Glfin yn nerthol. Mfce y folwst ar y bugeiliaid oher- 
wydd colli «u praidd, ac n ganlyniad eu helw ; a pho fwyaf diwyd y maent hwy i gerdd. 
edy tai i oaod y gwragedd yn mhenau ygdryr, drwy draethu eu chwedlaucelwyddog — 
pb fwyaf y rhegant y Saint o’r pwlpudau, yr ymgynddeiriogant, ac y malant ewyn o 
gynddaredd at y Saint, rowyaf.oll o’u budoliaid sydd yn eu gadael, ac yn gweled y 
“blaidd” yn yagyrnygiad eu dannedd. Mae yr henuriad ffyddlon, W. Howells^ wedi 
bedyddio mwy o rifedi cyn bod yn hanner blwyddoed yn j?r efengyl, nag a fedyddiodd 
fi boll erlidwyr mewn'amryw flynyddau, ac ar y goat i’r werin o filoedd o bunnau. 

Cabbdydd.— Mae yr henuriad W. Jenkins, ac ereitl, yn ffyddlon iawn yma, ac 
wedi llwyddo i fedyddio 50 er y Gymmanfa. Mae yr holl Saint yma yn ffyddlon iiwn, 
b ehawaora lawenydti mawr yn eu plith yn ddiweddar. Maent yn mwynhau y.donia* 
yebrydol yn helaeth. Daeth amryw i’r eglwys oddiwrth y Bedyddwyr, yn mhlith pa 
rai yr oedd un ag oedd wedi. bod yn ddiaconam flynyddau, a diolcha i Dduw am y go- 
leuni dwyfol a gafodd. 

Cwmqyciiatc. — M ae y atewardiaid sectyddol yraa, a’r Bryn, wedi troiy Saint braidd 
oil o’u gwaith oherwydd eu crefydd ; ac y mae yn druenns meddwl fod y rhai a broffes- 
ant sectariaeth waedlyd {Lchrenlon yn chwerthin yn wawdus ac ymflroatgar, oberwydd 
acbosii ugeiniau o?u cymmydogion, o wragedd, ac o blant bychain diniwed, ddyodd*-^ 
•isieu bwyd, heb un achos ond cherwydd fod eu cydwybodau yneu gorfodt i addolj 
Duw yn ol yT ysgrythyrau, yn He yn ol credoau croeahaeriadol Sectariaeth. Dyraa’r 
fath duedd sydd mewn Calfiniaeth waedlyd yn Nghymru tuag atGymru yn yr ocahoa, 
fel yn ei aefydlwr cyntaf, yr hwn oedd ’o’r cbwaeth i loagi dynion wrth j stanciau ! 
Kid oea dim diolch i’r rhai hyn am ua allent loagi Saint Gwmbychan, a’r Bryn, yn yr 
an modd ; canys y dyn a ormesa gydwybod ei gyd-ddyn, ac a ddiata arno yn y nm3^< 
ffordd am ei grefydd, diaramau genyf, ond iddo gael caniatid, y pentyrai y ffagod- 
au i’w losgi. Er y cyfan, y mae y Saint yn benderfynol, ac amryw wedi cael eu bed- 
yddio. Efallaiy cawn hamdden i fanytu arhyn etto, a nodipwy yw y gorrhrymwyr. 
Er cysnr i’r dyoddqfyddion, dywedwn gymmaint A hryn,— Eich Tad chwi ay’n data 
awenau pob awdurdod ; dyrchefwoh. eich penau, a ayllwch ar inchawdwriaetb yr Ar- 
glwydd ar eich rhan ; ayllwch ar dynghed yr annuwiol. Yr Arglwydd a dil i’r gor- 
meawyr ar eu can fed, fel ag y byddo eich enwau chwi mewn anrfaydedd pan y bydd cm 
eoffadwriaeth hwy yn drdwi yn ffroenau poll dyngarwr a’i baroglo. 

Sib Bbnfbo. — M ae yrhenuriadJ'. Morris yn llwyddiaonus yma,. ac wedi bedyddie 
anarywyn ddiweddar, er gwaethaf yrooll erlidigaeth. 

Gogledd.— Deallir aefyllfa ac ansawdd yr rglwyai drwy’r Gogledd, trwy lythyram 
A. Evans, K. Griffiths, &c» Deallwn am Sir Fon, fod llwyddiant yno ar lafur R. K. 

Bedyddiwyd Uawer yn Sir- Fynwy a Sir Henffordd yh ddiweddar. Gwelir fod ejrn- 
Bydd y Saint yn dros gant yh y mis, ac yn fwy na thri am bob dydd, drwy r pedwar 
mis diweddaf, Diolchwn i’r hwn a bia y gwaith, ao ymdrechwn am ychwameg • 
Awyddiant etto yn yr amser dyfodol. Y Duw graaol a’i caniatao. 


Cyfarwydder llythyrau, wedi eu rhagdalu , • Capt. Jones, Wel- 
lington .Street, Merthyr. Na ddysgwylier atebiad yn qI, o* nafydd' 
stamp yn y ttythyr. Yr ydym wedi bUno o’r diwedd yn tain £<*/— 
age droa baichj 



‘fid frophwyd y jubilee. • 

U Y S B Y S I A D . 


AT BIN DOSBA RTHWYR. 

^Crefwn yndaer ar ein holl frodyr ffyddlon hyn i wneydyr oil a allan^ 
i settlo eu holl gyfrifon atn lyfrau erbyn y Gymmanfa nesqf, yr hon a 
gynnelir yn Merthyr tua chanol mis Gorphenhaf. Nodir y diwrnod 
etto mewn pryd. Mae genyralawer o resymau i'w rhoddi dros y cy- 
mhelliail taer hwn ; raegys, ein bod yn dibynu ar gymhorth yr arian 
hyny i dalu ein traul am yspaid, ac i’n «ludo i wlad estronol yn mhell 
oddiyina, i gyflawni cenadiaeth ddwyfol a phwysig a ymddiriedwyd i 
ni ; a chofied pwy bynag o’r Saint na thalo yr hyn sydd ddyledus arno 
erbyn y pryd hyny, ei fod yn rhwymo llyffethair am ein traed rbag 
cyflawni ein dyled i Dduw, ac i ddynion estronol agydynt yn gorwedd 
mewn tywyllwch. Mae tair rhan o bedair o’r arian a dalasom am ar- 
graffu llyfrau i’r Saint yn awr yn ddyledus i ni l Ac nad pa mor galed 
yw yr amser yn awr, mae yr arian sydd ar bob un yn unigol mor 
lleied, fel nad y w yn gofyn nemawr ymdrech i’w talu, ond iawn ystyr- 
ied yr eisieu o honynt. Gobeithiwn yr etyb y cymhelliad byr hwn y 
sdyben i gael gan y Saint ein rhyddhau ninnau o hyn. Hefyd, y mae 
llyfr o faintioli yr Eurgrawn yn gofyn cryn arian i'w ddwyn. drwy y 
'Wasg. Mae y drydedd Ran o hono allan o'r Wasg, a'r bedwaredd a 
ddaw yn fuan. Ymdrechwn ei orphen yn y bummed, o'r un faintioli 
a’r ddwy a nodwyd. Ac yn awr, ymdrechwch i’w lledaenu, eu darHen, 
ac i dalu am danynt. Nid elwa, ond eich perffeithiad'chwiyw em dy- 
ben yn yr oil awnawn. 

At ein Oohebwyr . — Crefwn amynedd tin Gohebwyr am rifyn etlo o'r 
Propfnoyd . Un bach y w. Atebir J. B., T. H., &c., yn y nesaf. 


CYN N WY SI A D, 


Llythyr oddrwrth William Davies 65 

Gwyrth lodependiaidd 66 

Gwyrth ddeuplyg . 6 7 

Ltythyr yr henuriad Abel Emails .... 70 

Aafetichiad ‘’Prophwyd y Jubili” .... 71 
Pcnnillion V. James, Victoria ....... 72 


Y Sant allan o’r carchar, a’i ddiifyniad 72 

Cynnadledd Mynwy 74 

Beth a wneir i Olygydd Serdn Gonoer? 76 

HvM yr eglwysi \ 77 

HyWysiadau 1# 


MERTHYR-TYDFIL : 

CYBOEDDWYD AC AR WERTH GAN D. JONES, AC AR WKRTH 
HEFYD GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL. 


ARGRAFFWYD GAN JOHN JONES, RHYDYBONT, 





PROPHWYD Y JUBILP, 

NEU 

SEREN Y SAINT. 

Riiif. 24.] MEHEFIN, 1848. [Pais 2y. 


AZARIAH SHADRACH YN FORMONIAD ! 

Anwyl Frawd Jones, — 

Un o’m prif ddybenion yn ysgrifenu y llythyr hwn atoch 
yw, er mwyn eich hysbysu am un prawf yn yehwanegol ag a gef- 
ais yn un o golofnau Azariah Shadrach o adferiad yr eglwys yn ol 
Pr cynllun apostolaidd trwy gysgodau, yr hyn y mae efe wedi ei 
i agweled yn eglur. Ei ddull ef o osod y drychfeddwl allan y w, 
tr, v y gymmeryd Zorobabel yn gysgod o Grist; a’r dull a'r modd 
yr adeiladwyd yr ail deml, yn gyfeiriad at adferiad yr eglwys i’r 
cynllun cyntefig. Dywed mai yn yr un dull, ac yn yr un modd 
yr adferasid yr eglwys yn ol i\ sefyllfa ogoneddus ag yr oedd hi 
yn y dechreu, — Te, i’r un sefyllfa ag y sefydlwyd hi hefyd gan Fab 
Duw ei hun ; ac i’r un sefyllfa ag y mae yn rhaid iddi fod cyn y 
bydd hi byth yn eglwys i Dduw ; ac i'r sefyllfa ag y mae yn rhaid 
iddi fod cyn y dichon dyn gael bywyd ynddi. Mewn gair, mae yn 
rbaid iddi fod etto fel y bu gynt, neu ynte ni ddiehon dyn gael e 
berffeithio. Ond diolch i Dduw, y mae hi felly, ac wedi cael ei 
hadferydyn ol ewyllys Duw, ae yn ei amser da ei hunan. Yr lira 
y cyfeiriaf ato sydd fel y canlyn 

“Yr oedd Zorobabel yn gysgod o Grist, Zech. iv, 9. Yn 
“1. Yr oedd Zorobabel wetu ei ddewis a’i apwyntio gan Dduw i ar- 
wain Israel o Babilon i Ganaan : felly mae Crist wedi cael ei apwyntio 
i ddwyn y Saint yn ol o bob erwydriadau, eu gwaredu o bob caethiwed , 
a’u harwain i’r Ganaan nefol. 

“2. Fe adeiladodd Zorobabel yr ail deml yn Jerusalem ; ei ddwylaw 
ef a’i sylfaenodd, a’iddwylaw ef a’i gorphenodd: felly fe adeilada Crist 
ei eglwys, ac fe fydd yn sicr o ddwyn yr boll adeilad i ben, er mai trwy 

foddion gwael, a ilawer o wrthwvnebiadau. Yr oedd yr ail deinl hefyd 
F [Crr, III. 


82 


PBOPHWYD Y JUBIM.] 


yn bortread-neillduo' o adferiad crefydd a’r eglwys yn y mi] blynyddoetH 
yn ol y cynllun -apostolaidd. 

“(1.) Fe gafodd y deml gyntaf ei llychwino, a'i thynu ilawrhefyil 
gan y Babiloniaid : felly fe gafodd y cynllun apostolaidd o grefydd ei 
lycbwino gan y Pabyddion. 

“(2.) Fe gafodd yr ail deml ei hadeiladu mewn amseroedd blinion : 
felly, mewn amseroedd blinion, y caiff yr eglwys ei hadferyd i’r cynllun 
apostolaidd. 

“(3.) Fe gafodd yr ail denil ei hadeiladu gan y rbai a fuont yn hir 
iawn yn y caethiwed: felly fe gaiff yr eglwys ei hadferyd yn ol i’r cyn- 
llun apostolaidd gan y rhai a fu yn hir mewn.oaethiwed o ddynol ddy- 
chymmygion, a dynol draddodiadau. 

“(4). Yr oedd gan y rhai ag oeddynt yn adeiladu -yr ail deml lawer o 
sorod i symud oddiar y ffordd : ffelly, fe fydd yn rhaid symud llawer o 
goelgrefyddau a gweddill Pabyddiaetb, a dynol ddychymmygion, oddiar 
y ffordd, cyn yr adferir yr eglwys i gynllun yr eglwys apostolaidd. 

“(5). Dynion tylodion a diystyrllyd yn ngolwg llawer o ddynion oedd 
y rhai oeddynt yn adeiladu yr ail deml : felly y bydd hi etto wrth adfer- 
yd crefydd Pr cynllun apostolaidd. 

“(6). Yr oedd.llawero ddynion ynfarwaidd a difateriawn yn nghylch 
adeiladu yr ail deml, gan ddywedyd, * Ni ddaeth yr amser etto felly y 
naae llawer etto yn nghylch adeiladu yr eglwys, a’i hadferyd yn ol i’r 
cynllun apostolaidd. 

‘ (7). Yr oedd llawer o wawdio ar y rhai hyny ag oeddynt yn adeiladu 
yr ail deml : felly, y mae llawer o wawdio ar y rhai sydd am adferyd yr 
eglwys i’r cynllun apostolaidd. 

“(8). Er fbd llawer am rwystro Israel y pryd hyny i adeiladu yr ail 
deml; etto yn mlaen yr aeth y gwaitb, er iddo gael ei rwystro dros 
ychydig. 

“(9). Nid trwy sail na gallu dynol yr aeth yr ail deml yn y.blaen; 
Ond trwy Ysbryd y Duw byw : felly, yr un modd yr adferir yr eglwys 
i’r cynllun apostolaidd. Duw a brysuro’r boreu pan elo Seion yn ben 
moliant ary ddaear. A dyweded yr holl bobl Amen/* 

Yrwyfyn hyderu y eyhoeddwch yr ueliod; ac efallai y bydd 
yn fuddiol er dangos i garwyr y gwir un prawf yehwanegol o ad- 
feriad yr eglwys. 

Ydwyf, eich cyd-wasanaethwr yn Nghrist, 

Nantyglo. Abednego Williams. 



FJtOPHWYD Y JUBlfcl. 


83 


^CAM^GYttUDDiADAU Y BEDYDDWYR AR Y SAINT ETTO! 

AIr. Gol.— M ae y Bedyddiwr enllibus wedi bod yn ddyfal iawn, er'i 
blynyddau, fel y gwvddoch, ac fel y g*yr Cymru hefyd, 1 ddrwg-liwro, 
eriid, a chyhoeddi pob peth ond y gwir am y Saint mewn manau <r e iR ; 
-ac o’r diwedd metha ei genfgen a’n gadael ninnau yn llonyddr'yn Pont 
Yates, a’r cylchoedd. Yn y rhifyn diweddaf o’r Bedyddiwr . f geilw rhyw 
“Anthony Chtflreu Teg ” ei gyd-ddynion crefyddol yn ^gethern dwyll- 
odrus,” &c., heb gynnyg dangos dim o’u twyll. Beth afeddylir o’r fath 
v gymmydog dideimlad ? Ac etto, cybudday Sain* 0 anwiredd, heb gyn- 
.= nyg un prawf o hyny ychwaith, yr hyn a brof> nad gwerthfawr ganddo 
ei eirwiredd ei hun. Dywed fod fod “y Sair/t yn dywedyd fod eglwys.y 
Meinciau y rhan fwyaf, os nad oil, wedi dyfod atynt hwy.” 

Yn awr, Mr. “Anthony,” nad pw*y ydych, atebwcb pwy o'r Saint * 
-ddywedodd y fath beth ? Enwcb y person, neu y personau, a ddywedodd 
' yr hyn y cyhuddwch y Saint d* hono, fel y delo y cyfryw o dan gerydd 
eglwysig ; canys methwn ^‘i a chael allan, er chwilio, pwy yw y cel- 
wyddwr yn ein plith ; a< y mae yn rhaid eich bod chwi yn ei adnabcd 

* cyn y meiddiwch gylfbeddi y fath beth i’r byd ; ac os na ddywedwch ei 
enw, pwy na wel, >£r. “Anthony,” mai chwychwi eich hunan yw tad y 
celwydd yna? <j s dymuno lies dynion yr ydych, y mae g well fforci 
i’w diwygio^a thrwy gyhoeddi celwyddau arnynt drwy’r Bedyddiwr . 
A ddywedfcsant hwy hyn yn mhell ac yn agos ? ; Pamor agos ? Os do ; 
yna hawddach i chwieu lipnwi, a mwyafeuog y’ch ystyriros na wnewcb. 
Ac etto, pe euog un o’r Saint o ddweyd hyny ; ai cyfiawnder ynoch chwi 
y w cyhuddo y miloedd sydd o honynt yn y wlad o anwiredd ? Y mae 

>tua phedwar ugain o’ch eymmydogion chwi, y rhai a ystyrir mor eirwir 
£ chwi (a mwy geirwir o hyn allan), yn dibynu am eubywyd ar y gref- 
. ydd a alwch chwi (‘barnwr y byd,” aVe?) yn “gethern dwyllodrus,” 
heb ei pbrbfi gymmaint ag unwaith erioed. Beth, a phwy ydych ? Nid 
rhyfedd i chwi gywilyddio rhoi eich enw priodol wrth y fath wrthuni, 

T yr a wnai pob dyn gonest wrth y gwir. 

' Cyhuddiad arall maleisus iawn o eiddo y difenwr hwn yw fod gan y 
‘ Saint ryw' ingredient ” i efieithio ar ddynion sydd yn dwyllodrus. O 

* ddyn! dywed beth yw yr “ ingredient ” hwnw, neu gad dy gym’dogion yu 
llonydd i addoli Duw yn ol yr ysgrythyrau, rhag cywilydd. Anwiredd 
arall o’i eiddo yw, nad oes ond tri o aelodau y Meinciau wedi dod at y 
Saint. Oes druan, y mae ychwaneg na hyny, a pha fodd na wyddech 
hyny? Rhaid mai anwiredd gwybodus o'ch eiddo chwi yw yr haeriad 

* hwn h^yd. Bethl a allwch chwi wadu, pan y mae y bobl ar gael yn 
dystion byw drosStynt eu hunain ? Ymffrostiwch o’cb lluosogiad yn 
awr; ond ar addefiad rhai b’r cyfryw *fedyddiasoch, y rhai a alwch 

r chwi yn “gathern dwyllodrus” a’u hargyhoeddasant o fedydd trwy 
-drochiad ; ac os ammheuwch hyn, y niae genym ni ffaitb i'w brofi. A 
dywedwcfc a fynoch, y mae llawer etto ar ddyfod oddiwrth eich hudoliaeth 
brofedigi chwi i oleuni y Saint. Amser a brawf hyny er eich gwaetbaf. 
A chyj* gynted ag y daw eich calon chwi eich hunan i garu gwirionedd, 
^welir chwithau yn begian am gael bod yn un o honynt 

Ond ofer i mi, Mr. Gol., fanylu Rawer ar haeriadau y fath ddyn ag 
^Anthony/’ >canys g$yr pawb pwy, a pha fath ddyn, yw efe y ffordd 



84 


PltOPHWYD Y JUBILf. 


yma : ac y mae ei vvaiih yn difenwi ei hen frndyr, ac yn ceisio dirmygu 
eu cynnneriad ar ol iddynt adael yr hen dwyll yr oeddynt yn ei broflfesn 
cyn dyfod at y Saint, yn ei brofi ef vtt eithaf eglur i bawb o ddaillenwyr 
y Jledyddiwr yn annhedwng o’r grediniaeth leiaf. Cyfenwa efe un o'i 
henh'pdyr yn “ Wandering Jew,’’ oherwydd iddo wneyd yr hyn a orchy- 
myna Pajil, sef “Profwch bob peth, a deliwch yr hyn sydd dda.” Pa 
ddrwg yw hy’ny ? Dyna fel y gwna pob carwr y gwir, iyd nes v cafib 
afael ar wir gTefydd. Yr egwyddor ardderchocaf a feda gwirionedd a 
gondemnir am egVyddor ddrwg gan yr “Anthony” hwn, fel y liwynog 
h'.vnw a’r “grawn surma.** Dynion ag ydynt wedi profi erefydd y sectau 
ydyw y rhai mwyafaddas .i farnu erefydd v Saint ; ac y mae eu liymad- 
awiad a’r lleill, a’u hymlymYd wi th hon. yu dweyd yn uchel, inai Inm 
yw y grefvdd sylweddol ag yr vmchwilient am dani. Gwyddai “An- 
thony,” ebe efe, ar dderbyniad y civil hwn i’w heglwys, mai egwvddor 
ddrwg fel hyn a feddai, ac etto gwada “Ysbryd y brophwydoliaeth/’ a 
chyd-gymunai a’r fath ddyn heb un gwrthwynebiad ! Bernir wrth 
hvn na waeth gvdag cf gyda pha fath ddynion yr eistedda efe wrth 
fwrdd yr Arglwydd. Mae ei egwyddor ddrwg yn dyfod i’r golta fwy- 
fwy, a’i enau ei linn sy’n tystio i’w erbyn. Eitjir borstia, a rheda ei 
ymysgaroedd i oleu dydd yn y frawddeg ganlynol ‘ “Ac am y trydydd, 
nid yw dda i ddim end i’r domcn /” Beth ! dyn a luniwyd ar ddelw 
Ian ei Dduw — dyn ag sydd yn feddiannol ar enaid anfarwol — dyn ag 
sydd yn aelod cymdeithas — dyn ag sydd yn ddeiliad gwladwriaethol, ac 
yngymmydog iddo; — 'ie, y dyn yna “yn dda i ddim ond i’r domen /’* 
Cywilyddied y dyn a feiddiodd gylioeddi y fath eiriau o flaen dynion! 
Pwy a ddichon goelio gair a ddywed y dyn a ddywedodd y fath beth ? 
Clod i’r Saint yw drygair y fath ddyn nwy dog, medd pob dyn rhesymoh 
Gadawn ef ar hynyna ynte, i ddyoddef y gwarth a deilynga y dyn ag a 
alio haeru y fath gamgyliuddiadau ar ei gymmydogion, a hyny o gtn- 
fig^n at eu Uwyddiant eyefyddol. 

Mr. Goh, — Da genyf eich h vsbysu fod y gwirior.edd yn ennill tir yma 
yn gyflym, er gwaethaf gwawd a chamgyliuddiadau ei wrthwynebwyr, a 
gwell gobeithion nag erioed. Y mae clustiau pobl y cylchoedd hyn 
wedi bod yn cael e.u inerwino gan y chwedlau maleisus ag a ehedant ar 
adenydd yi awel drwy bulpudau a chyhoeddiadau misol ein gwlad. Y 
maent o un i un yn suro ac yn diftasu, fel y mae y bobl resjmolaf yn 
dyfod yn gvflym iawn i ddeall mai anwirecldau ydynt, ac i’w ffieiddio 
}iwy a’u dyfeiswyr. Yr ydyrn m yma wedi bedyddio 74 er's llai na 
blwyddyn — un a-deugain © honynt er y Gymmanfa ddiweddai^ ac y 
mae aniryw etto wedi addaw ufyddhau vn fuan. Mae y Saint yiWivuod 
o benderlynol a tty dd ion o dan yr boll erlid a’r gwawdio, ac yn cynnyddu 
mewn doethineb ddwyfol, a doniau ysbrydol, nes y mae yn bleser i’m 
calohgael bod yn eu plith; a’m gweddi barhaus y w, ar i’r Hwn a dde- 
chreuodd ynddynt y gwaitli da hwn ei orphen hefyd byd ddydd dvf-d- 
iad ein Harglwydd ltsu Grist Amen. Ydwyf eich bmwd yn yr ef- 
Bgyl dragwyddol, 

Pont Vales, Mai 26, 1848. Howell Williams- 


PftOPJTWYD Y lUBILt. 


85 


ENGHRAIFFT ARALL O GREULONDEB Y BEDYDDWYR, 
AC O DIRIONDEB DUW, TUAG AT Y SAINT. 

Anwyl Frawd. — H off genyf eich hysbysu fod llaosoghd parhaus at 
rifedi y Saint yn y Sir lion, a'u bod yn cynnyddu yn mhob daioni ys- 
brydol yn helaeth ; ac y inaent oil hefyd mewn undeb a cliariad brawdol 
mawr iawn. 

Mae erlidigaeth yn poethi hefyd mewn rlmi parthau o’r wlad hon yn 
gvflym, serch i chwi ddiffodd angerdd tan abrwmstan bunanymgynhvrf- 
iol y Jenkyn Rees hwnw o Victoria, ac ereill. Mae hen chwedlau an- 
wireddus hwnw, sef eich bod chwi yn twyllo arian y Saint, &c., &c., wedi 
acliosi sawyr atiach ar ei enw a’i goffadwriaeth ef yn ffroenau pob dyn 
rhesymol, er yr amser ag y buoch chwi yno uwchben y dorf fawr hono 
yn eu gwrthbrofi yn ei wyneb yntau ; ac yn ei herio ef, a holl hobl Sir 
Fynwy, a’r byd, i brofi eich bod chwi, nac yn nyled neb o swlit; a’r 
amser ag y profasoch nad oeddych erioed wedi cael un math o gasgliad 
o gymmaint a swlit odd iwrth yr holl gannoedd o Saint ag sydd yn Sir 
Fynwy. Da iawn i ni oedd 1 chwi wneyd liyny : canys y raae llawer ag 
oeddynt yn elynion cas i ni, ac yn erlidwyr creulon, o achoseu bod wedi 
clywed y “Gweinidog duwiol” ac an wireddus hwnw yn haeru hyny, 
wedi dod yn ddynion llariaidd a dyngarol er pan v profasoch mai anwir- 
edd oedd y cyfan ; ac y mae y cyhoedd byth wed’yn wedi newid eu 
hymdd\giad tuagatom yn hollol, a llaweroedd hehlaw y Bedyddwyr yn 
gwybod pwy sy’n twyllo arian pobl dan gochl o grefydd — pwy sy’n mvna 
llyfrau siopau ei aelodau, — a phwy oedd y dyn creulon hwnw a fynodd 
lyfr stop yr hen weddw dlawd hbno , i dynu oddiami hi, nes yr oedd hi 
ai phlant by chain yn dyoddef emeu bwyd o’r herwydd ! [Gwel y sylw 
ar ddiwedd y llytliyr yma. — Gol.] Ydynt, y mae pethau yn dod i iawn 
drefn erpan y daeth y gwirionedd i’r amlwg; ac y mae y dyfeisiwr o’r 
celwyddau, a’r difenwr digywilydd, yn dyotidef y gwarth a deilynga ei 
weithredoedd ysgeler. 

Nodaf un enghraifft i ddangos castiau y Bedyddwyr maleisus mewn 
lie arall, sef Llandover: — Pel yr oedd dan o’n pregethwyr ynpregethu 
yno wythnos Pr Sul diweddaf, a channoedd o wrandawwyr wedi ym- 
gasglu, gyda dechreu y bregeth dechreuodd rhyw rai o’r dorf floeddio, 
wban, alleisio fel bleiddiaid braidd, er boddi llais y pregethwr; ac o’r 
diwedd tynasant y ddau i lawr o’r fan lie safent, ac a’u satlirasant dan 
eu traed, gan geisio eu marchogaeth fel pe buasent anifeiliaid ! Caf- 
odd y pregethwyr hamdden i ddarllen eu trwyddedau, pa rai oeddynt 
ynrhoddi iddynt hawl i nodded ac amddiffyniad swyddogion ei Mawr- 
liydi i bregethu ; ond y cwbl yn ofer. Aeth dau bregetbwr arall yno 
y Sul canlynol, a chawsant well gwrandavriad na’r rhai cyntaf a nod- 
wyd; ac yr oedd y frad wedi dod i oleu dydd erbyn hyny, fel y deull- 
wyd mai y Bedyddwyr oeddynt wedi cyflogi y terfysgwyr i wneuthur 
felly. Do, tystiodd rhai o’r rhai a gyflogesid, eu bod wedi derbyn 
arian gan y Bedyddwyr yno am derfysgu ein haddoliad ! ! ond fod y 
meddwon, a’r mwyaf an^brefyddol o gwbl wedi arswydo rhag gormes 
a chreulondeb y crefyddwyr proffesedig hyn. Mae y brodyr yn ben- 
derfynol i gyrchu yno, ac i draethu eu cenadwri, er gwaetbaf v di a fol 
•a’i holl weision, hyd nes y byddo y rhai gonesteu calon wedi cael cyn* 



PHOTHWYD Y JCBILI t 


nyg ar efengyl Mab Duw. Yr ydym wedi gorchfygu y cyffelyb rwysttw^. 
au a chelwyddau y Peirch. a’r crefyddwyr yn Llanelly, Sir Frychein- 
i<*g, ac y mae da* wedi eu bedyddio yno yn ddiweddor, ac arwyddion 
gobeithiol y gweFy bobl y gwabaniaeth yn fuan rhwng traddodiadau . 
dynol yr oes ag efengyl Iesu Grist; 

Dywenydd mawr genyf eich bysbysu am ddaioni - mawr ein Duw 
tuag at y brawd Edward Roberts, Victoria, yr hwn a gafoddei losgi yn - 
anafus yn y gwaith glo. . Nid oedd neb braiddyn credu fod yiubosibl . 
iddo wella ar y cyntaf ; ond daeth yn well drwy fendith Uuwj Daeth 
y doctoriaid i’w weled, a dy wedasant nad allai pymud o’i weiy eyifcpen 
oddeutu pedwar mis o leiaf, yn ol eu tybhwy ; ^>nd danghoswydvgftHiL 
Duw yn fawr arno,fel yroedd wedi eodi cyn peo«mia', ac yrxiaddbyB. 
rhodio oddiamgylch gyda mi dydcb Mawrth diweddaf, a<x VMnae yn 
bwriadu myned i’r cwrdd y Sabbotbrne?af ! * Addefay meddygon, ae ■ 
ereilllaweroedd, na welsant y cyffelybdachad erioetLobr blaea. Achos- 
odd y peth hyn i rai o elyuion y gwirionedd gyffesn mawr allu Duw 
taagat ei blant, ac i ereill. wawdio, megysyn y dyddiau gynt. Ond yr 
wyf fi, adiau y bydd i’r holfr Saint gydnabod daioni Duw yn ddioteh- 
gar og&lon am gyfranu y fendith fawr i’n hanwyl frawd. Ei enw Ef 
yn unig a gaffo y gogoniant. Amen. 

Gallwn eich hysbysu am amryw hynodion ereill o allu Duw yn y 
cylchoedd hyn ; ond arbedaf ar hyn o bryd, rbag meitbder. Mae y 
Saint a’r swyddwyr oil yn Merthyr mewn undeb a chariad. Yr oedd 
v Neuadd mor orlawn o wrandawwyr nos Sul diweddaf ag arferol, a 
derbyniwyd naw i r r eglwys yma y cyfarfod eglwysig cyntaf wedi eich 
mynediad ymaith, a lltioedd ereill ar y drws. Yr Arglwydd grasol a 
brysuro ei waitli i ben, yw gweddi barhaus eich brawd yu efengyl 
Grist, 

Merthyr, Mai 28am, 1848. William Phillips. 

[M^wiLcyfeiriad at y dyn y sonir am dano yn nechre Uythyr ein 
birawd, dy^vedwn ei fod wedi gwirio yr hen ddiareb a dd'wed mai “lleidr 
sy’n gwaeddi lleidr gyntaf,” yn ddiwrthbrawf. Ydyw, a phrofasom 
yn ei wyneb drwy ugeiniau o dystion mai efe “yw y gwr” ag sydd yn 
euog o’r drygau ag y cyhudda y dieuog. Bernid fod yno dros fil 0 
bobl, ac yr oedd yntau ei hunanhefyd, yn einclywed yn gwrthbrofi ei 
holl gelwyddaa arnom ni a’n brodyr, o un i un, ar ni feiddiodd agory d 
ei enaui’w amddiffyn ei hun a’i gyhuddiadau, er ini ei alw a’i feiddio i 
wneyd hyny ; ond yn ofer y galwem, canys gwyddai efe mai anwlr- 
eddau a draethasai am danora yn ein habsenoldeb : ac felly, deallwn,. 
y mae y dyn maleisus bwn wedi bod yn taenu ei lysnafedd hunan- 
ddyfeisiol am danora y. ffordd y cerddai, ar hyd Sir Gaerfyrddin, &c., _ 
gan geisio dadymchwelyd y newyddiaid yn y ffydd. Coded ei gastiau 
yn Cydwely, a chywilyddied am ei ddigywilydd-dra at y benywod di- 
niwed a diamddiffyn hyny, ie, coded fod dydd cyfrif yn dod cyn hir. 
Gwenwyn aspiaid sydd o dan wefusau y cyfryw, medd y gair dwyfol ; 
a theimla pawb eu gwenwyn lie bynag yr ant. Mae i’r gwr hwn lawer 
o frodyr ag ydynt yn ffyddlon i ledaenu celwyddau arnom ni drwy’r 
wlad. yr hyn sy’n glod i ni, ac yn profi eiddigedd y cowards na allant, 
d4pd i’li wyneb i brQfieu cplwyddau. Safwn e$to at ein her. — G ol.] 



PROPHWYD Y JUBILI. 


87 


GOFYNION, A’U HATEBION. 

Mr. Gol., — Beth a awgryma Paul yn Rhuf. xvi, 25, torth y geiriau; 
“ Dadguddiad y dirgelwch yr hwn ni soniwgd am dano er dechreuad y 
byd* y 4*c. Atebiad buan a foddlona amryw heblaw yr-eiddych, — T. H. 

Atebwn mai dilead y lien ag oedd rhwng Iuddewon a Chenedloedd, 
a throsglwyddiad yr efengyl i’r olaf, a awgrymai Paul, debygwn i, 
Ymffrostiai Paul mai apostoby CenedI oedd oedd efe. Gabi, 11, 12, 
16; ii, 7 — 9; iii,* 14, 26 — 29- Galwyd Pawl gan Grist dr wy Ananias 
rfod yn “ llcstr etholedig i mi i ddwyn fy enw gerbron y Cenedloedd.’ » 

Mr. Gol, — Beth a ddealhoch chwi wrtfcy frawddeg hbho yn 1 Cor. 
iv, 9, sef, “ Apostolion diweddaf ?” Ceisiaem cymmydogion sectyddol 
brofi oddberth yr adnod hon nad oedd apostolion ereill i fod yn yr eg - 
keys ar ol y d&uddeg hyny. — J. B; 

Atebwn mai holldl groes y prawf yr adnod i nr. ftid oes yn y 
ftawddeg ond daw air, ac y mae yr olaf o’r ddau naiH ai yn profi ei 
hun yn air segur, neu ynte yn profi fod dau ddosparth o apostolion, 
sef y rhai blaenaf, a’r rhai diweddaf ; ac os oes dau ddosparth, paham 
nad ychwaneg? Mor addas fyddai i’ch cymmydogion sectyddol haeru 
na bydd dynion by th ar eu hoi bwy, oherwydd eu bod hwy yn ddynion 
diweddaf, ag ydyw haeru hyny am yr apostolion. Os nad oes gwell : 
sail na hyna ganddynt i brofi eu pwnc, bydd byth heb ei brofi. Mae 
hyna yn gyffelyb i haeru mai dyddiau Paul oedd y dyddian diweddaf, 
oherwydd iddo ddywedyd yn Heb. i, 1, “ Y dyddiau diweddaf hynP 
At yr un pryd arfera yr apostol y gair olaf “ hyn ” fel yn bwrpasol er 
profi i’r gwrthwyneb : felly y gwna yn yr uchod. Am ychwaneg ar 
hyn, sylwer ar yr Eurgrawn, dan y pen ApostoUon t lie y ceir gweled 
fod ugeiniau o apostolion yn yr eglwys. Gwadu apostolion yw gwadu. 
apostoliaeth, heb yr hon anmhosibl bod eglwys i Dduw. 


GWAHODDIAD AT DOUW. 

Mae Duw yn galw’n awr, 

0 gwrandewch; 
Mae'n cynnyg rhoddion mawr, 

0 gwrandewch r 
Er bod i Dduw’n anufydd, 
Maddeuant gewch trwy fedydd, 

A hawl i freintiau crefydd, 

Os gwrandewch. 

Mae Duw yn galw’n awr, 

Pam na ddowch ? 
Mae’n eynnyg rhoddion mawr, 

Pam na ddowch ? 
Ceweh eglurhad yr Yubryd, 
Ynghyd a’yldoniau hyfryd, 

1’ch tywys*ua’r bywyd, 

Os gwrandewch* 


J* D. 



88 


PROP HW YD Y JITBILI. 


Y BEDYDDWYR YR BEDYDDIO “ SATANIAID A CHYTIT- 
REULIAID ! !” 

Nid ydvm ni yn deal! y gwahaniaeth sydd rhwng sataniaid a cUyth- 
reuliaid ; oud efallai y dealla y Bedyddwyr wabaniaeth, canys dyma yr 
enwau boneddigaidd ddyry y crefyddwyr duwiolfrydig hyny ar eu cyd- 
ddynion. sef ar y Saint! Dyuvi yr enwau parchus a gyhoeddar.t o’u 
puipudau ar eu cymmydogion erefyddol ! Dyma yr enwau a roddir ar 
enwnd o fobl grefyddol, drwy golofnnu y cyhoeddiadau a hdnant eu 
bod yn dysgu yr oes mewn moesoldeb, ac yn eu ty wys i ostyngeidd- 
rwydd, cariad, ac addfwynder Cristionogaeth yr Iesu addfwyn, '* yr 
hwn pan ddifenwodd draehefu.” Y mae y gweinidog duwiol — yr ef- 
engyiwT parchus a cbaruaidd — y llariaidd was Duw hwnw ag sydd vn 
emrylu efengyl tangnefedd y Bedyddwyr yn Dowlais, yn dysgu i blant 
ei Dduw ef waeddi “Sataniaid a chythreuliaid” ar ol eu cymmydogion 
ar hyd yr heolydd ; ie, ar ol dynion a iuniwyd ar lan ddelw Duw, ac 
yn feddiannol ar eneidiau anfarwol — yn dadau a mamau sercbus, a 
phlant anwyl — y rhai a fuont yn aelodau o’r un “ eglwys Dduw ” ag 
yntau — a’r rhai a’i portbasant ef a’i deulu mewn gwychder, &c., o’u 
mawr anghetl ! Ond wedi y cwbl, yr enwau priodolaf iddynt yn awr, 
ebe efe, pan na roddant vchwaneg iddo, ond cofleidio gwir efengyl 
Crist, y\v “Sataniaid a chythreuliaid!” Ac y mae Golygyddion dysg- 
edig y Bed yd diwr\ y Tyst Apostolaidd , y Seren Gomer, <Sfc., o'r un 
feddwl ag yntau yn siwr cvn y cyhoeddentei epistolau ag sydd yn cyf- 
euwi crefvddwyr felly ; canys “ yr hwn a ddywedo Duw yn rhwydd 
wrtho sydd gyfranog o‘i weitbredoedd drwg ef.” 

Ysgrifenodd epistol hirfaith i’r Tyst Apostolaidd i brofi mai “Satan- 
iaid a chythreuliaid” yw yr enwau mwyaf priodol ar ei gymmydogion; 
a chymhella bobly Gogledd i V difenwi felly hefyd ! Ai dyma beth 
yw pregcthu efengyl y Bedyddwyr? Wei, ystyrir ef yn weinidog yr 
efengyl. a’r neb a allant gredu mai Sataniaid a chythreuliaid yw yr 
enwau eymhwvsaf ar ddynion ag sydd yn credu yn Nghrist yn ol yr 
ysgrythvrau, ac yn addoli Duw yn gydwybodol, a allant gredu hefyd 
peth mor anhygoel a bod y dyn hwn yn weinidog i’r Iesu addfwyn, 
serch bod hyny yn groes i bob ffaith. A ydyw yn bosibl i’r gwaethaf 
o ddynion, tra yn y cnawd, deilyngu y cymmeriad o “ Sataniaid a 
rhythrculinid ?” Nac ydyw, medd pob perch e u rheswm ; ac y mae 
tystiolaeth pob dvn rhesvraol am hyn yn profi ar unwaith fod hyd yn 
nod y Gweinidogion parchedig, y- Golygyddion duwiolfrydig, a’r duw- 
iol a’r selog grefvddwyr hyny ag a alwant y Saint yn Sataniaid ac yn 
gythreuliaid, yn ddifenwyr o’r fath waethaf, am y rhai y dywed yr ys- 
grythyr na chant etifeddu teyrnas Dduw. Wei, pa le vr aiflf y difen- 
wyr hyn, drnain ? Nid ydym ni yn barnu neb ; ond tystied eu gweith- 
redoedd hwy eu hunain, wrth eu cydtnharu a gair Duw, pwy sydd vn 
debyg o fod yn cadw cwmpeini i “Sataniaid a chythreuliaid,” onid 
edifarhant. 

Eithr syndod rawv fyth yw parodrwydd y Bedyddwyr , a’u hawydd 
mawr, i gael bedyddio y rhai a alwei.t vn “Sataniaid a chythreuliaid !” 
Ie, ymdrechaut yn mhob dull, drwy ddyn^lyd chwyddedig eiriau gor- 
wagedd, a rhith-ostyngeiddrwydd mewn ewyllys grefydd,. i lithio yn ol 



PROPfiWrO Y JUBttl. 


■ ftmhell fenyw wanaldd a newyddiad yn y ffydd, y rhai o diliangasent 
miwuith oddiwrth eu ryfeiliornadau hwy i ftbrdd v gw irior.edd ; aco’r 
diwedd ysgrechia y Bedyddiwr drwy ei udgorn ysgrechiog y newydd- 
ion buddugoliaethus o fod dwy fenyw a fuasai gyda'r Saint wedi cael 
eu bedyddio gyda’r Bedyddwyr yn Maesteg. sef dwy Satanes neu 
gythreules , with gwrs! Hawyr bach ! dymay Bedyddwyr yn bedyddio 
“Sataniaid a ehythreulinid,” sef y rhai a alwant hwy felly eu hunaitf! 

Syned y byd ! wele ddwy o’r Saint wedi troi yn ol at gibau difenwyr, 
a thyhia'r difenwyr fod hvny yn arwyddo y try yr boll Saint yn funn 
atvnt hwy, a bod y fuddugoliaeth o’u hochr hwy yn siwr; pan, o'r 
ochr arall, y mae cannoedd o’r Bedyddwyr wedi dyfod i eglwys y Saint 
y flwyddyn ddiweddaf — Uawer o gannoe td o gwbl — ychwaneg yn dod 
bob mis, a lluoedd ereill o honynt yn credu yr efengyl a bregetha y 
‘ Sataniaid/’ ac a fvddant cyn waethed “Sataniaid” ar fyrder ag yweu 
brodyr a’u chwiorydd a aeihant o'u hlaen ; ac er hyn oil, darfod mire 
y “Sataniaid,” a diflanu, medd y Bedyddwyr, eu bod wedi cael yr 
home stroke, a bod ychydig yn ymuno £ hwvnt, a Uawer yn eu gadael, 
&c. Wpl, gwelir mai y Bedyddwyr, ac nid y Saint, sy’n proflesu y 
fath wyrthiau a hyn. 

Bedyddio “Sataniaid a chythreuliaid” sydd wyrth arall, ft hollol 
newydd, debygem ni ; oud cofier mai y Bedyddwyr sydd yn hdni y 
Clod o’r wyrth hon hefyd ! D; sga ein Beibl ni fod y cythreuliaid 
wedi eu rhoddi i gadw dan rwyman byd farn y dydd mawr; ond dy- 
wed y Bedyddwyr nad ydynt — mai celwydd yw hyna — bod y “Satan- 
ioid a’r cythreuliaid” yn rhydd yn awr, ac wedi ymgnawdoli — eu bod 
wedi bod yn aelodau gyda hwy, yn ddiaconiaid, ac yn bregethwyr >T 
efensryl iddynt er’s blynyddau, ac ni wyddent mai Sataniaid a chyth- 
reuliaid oeddynt yr holl amser yr eisteddent wrth ford yr Arglwyud 
gyda hwynt, y cyd-weddient gyda hwy, ac y carent hwv ; ond y gwydd- 
antyn awr mai “ Sataniaid a chythreuliaid ” oeddynt o hyd. Hawyr 
bach, meddant, “efallai bod ychwaneg o honom o’r un rbyw; ac ef- 
allai mai y cyfrywydym ni ein hunain.” Atebwn ninnau mai y cyf- 
ryw eu gelwir mor gynted ag yr ufyddhant i efengyl Mab Duw, ac y 
bydd Peirch. y Bedyddwyr yn gweiddi “Sataniaid a chythreuliaid” ar 
eu hoi oddieitbr iddynt droi yn ol atynt hwy; ac os troant, bedydd- 
iant y “Sataniaid” eilwaith, bid siwr. Wele wyrth fwy anhygoel nag 
un a hroffesodd y Saint erioed, can vs nid yw yr efengyl a bregetha «y 
Saint yn boni achub “ Sataniaid a chythreuliaid;” 0 na, efengyl y 
Bedyddwyr sydd yn gwreyd hynv, meddant hwy! Wei, rhaid i hyd 
yn nod y “Sataniaid” roi \ fytiy yn awr, — mae y Bedyddwyr ddigon 
tuhwnt iddynt. canys y mae ganddynt yr efengyl ryfedda ag y clywyd 
son am dani erioed, tehvgaf ! Gallant bregethu nes dwyn “cythreul- 
iaid” i gredu — “Sataniaid” i eaifarhau, — bedyddio “ Sataniaid,” — 
“cythreuliaid” yn cael maddeuant yn rhad gyda’r Bedyddwyr ! Ie, 
cymmerant “Sataniaid” a “Satanesau” yn frodyr ac yn chwiorydd ya 
>ighrist !-r-gweddiant ar i “gythreuliaid” dderbyn yr Ysbryd Gian ! — 
cydfwytant fara, a chvdyfant o’r cwpan, gyda chythreuliaid addefedig 
yn y sacrament santaidd! Wei dyma beth vw.gwneyd “ bord yr Ar- 
glwydd yn ford cythreuliaid,” onide ? Ac yn mhellach etto, nid yn 



90 


PRtJPHWTITY JUBILI7 


unig cydgrefyddant yn anwyl yma, ond cyd-weddiant am gaeTmyned* 
i’r un nefoedd a Sataniaid a chythreuliaid ar ol raarw ! 

A allauthwy wadu un gairo hyn? Na allant ar eu genian ea hun- 
ain ; ac nid oes ddiangfa i’r Bedyddwyr o’r dilemma dost hon ond yn •- 
unig drwy alw yn ol yr enwau drwga roisant'dr y Saint, ac addef na' 
ddichon “Sataniaid a chythreuliaid” fod yn enw priodol arnynt Nid 
oes un iTordd arall o ddiangfa iV'chael; Go dost i’w hueheldrem hwy 
fyddai addef hyn, canys dyna fyddat addef eu hunain yn ddifenwyr 
rhydd a chyhoeddus. Dewisant y canlyniad a fynont;— nid gwaeth 
genyra ni paun. O* dewisant y cyntaf, ynaant iV nefoedd ddychy- 
mygol gyda “Sataniaid a chythreuliaid ond os yr olaf a addefant, - 
ra bydd hyny ond yr hyn a &yr pob dyn call eu bod eisoes,- sef 
vtyr, Wrth eich ffirwythau y’ch bernir fyth. 

Yn awr, Fedyddwyr duwiolfrydig ; yn awr Beirch. a Golygyddfbn* 
nawceddig: beth a wnewoh, a pha beth a ddewiswch ? Cloddiasoch* 
y ffos ddofn honi’-ch^cyd-ddynion diniwed, ond wele chwi eich hunain 
ynddi, ac yn ddigon'bpwnt eich lliw 1 Adeiladasoch y crogbren er* 
ehyll hwn i’r “ Sataniaid a’r cythreuliaid,” ond er hyny ni welir neb* 
ond Bedyddwyr yn nghrog arno, oddieithr dwy “Satanes” neu “gyth- 
reules” fach yn unig, un o bob ochr i Mr. Davies, debygwyf, o glocU 
iddo am ddyfeisio y teitl boneddigaidd hwn. Yn awr gwelir chwryn* 
etch lluniau a’ch lliwiau priodol eich hunain, nes- y cywilyddia Satan* 
ei hun eich arddel, debygwyf. 

Bedyddio “Sataniaid a chythreuliaid,” aie ! Gato pawb ! wyddys- 
pa hyd y bydd uffern ei hun yn dod oil yn Fedyddwyr ! Bidsiwr mai 
Bedyddwyr yr amlygwyd “dirgelwch” iachawdwriaeth cythreuliaid. 
Bwy sy’n pregethu i ysbrydion yn ngharchar ? A ydywy Bedyddwyr 
yn bedyddio dros y meirw ? ynte a ganiateir i’r holl Sataniaid a’r 
cythreuliaid ddod i’r ddaear hon atynt hwy ? Os felly y mae, dya- 
gwyliwn y bydd eigion y llys obry yn w r ag ar fyrder; y bydd naill ai' 
ei holl denantiaid wedi troi yn Fedyddwyr, neu vice versa , wyddis pa 
un ! Ondy inae yn ddrwy genyrn hysbysu^fod Golygydd y Bedyddiwr - 
yn off-ox a’i gorn yn grwca fel arferol ; nid yw efe uerth braich gyda’r 
bedyddio “Sataniaid a chythreuliaid,” debygwn, wrth ei wyut ef; ond 
ei gynllun ef yw bedyddio gwallgofiaid y madhouses yn gyntaf, cyn 
dechreu ar y madhouses diwaelod. Nid yw efe llawn mor drugarog, 
wrth y Sataniaid, druain, ag yw ei frodyr; a phetrusa ef frawd o 
Ddowlais, a’r Hall o’r Felinfoel, pa un Ai i’r madhouses , yute ai at y 
cythreuliaid, yr anfonant eu cenadau gyntaf. Hawyr bach, onid yw y 
rhywogaeth hon o Fedyddwyr wedi srayned yn selog a phoeth iawn i 
gydar unwaith. Pan y maent yn methu cael digon o ddynion i’w- 
bedyddio, rhaid bedyddio rhywrai a geir, er eu bod yn wallgofiaid, a- 
“Sataniaid a chythreuliaid 1” Ond cofiwn eiriau Crist, “Os galwasant 
hwy Arglwyddy tyyn Belzebub, pa faint mwy y galwant ei dylwyth ?” 


LLYTHYR Y.LLYWfDD BRIGHAM YOUNG, 

“ Council Bluffs , Ionawr 23, 1848. 

* -B vaiBDia i’r brawd Orson Pratt, ac amrvwiol lie iu iaid era V, ym- 
welfid.a Piirydain tua dechreu yr haf ueiaf. Arhosa George A. Smith 



moPHwrmr JtfBrai. 


m 

rma i drefnu materion perthynol, ac i gyfarwyddo yr~ymfudwyr a, 
ddeuant yma etto ar eu ffordd ar ein hoi. Arosa Orson Hyde yma •, 
hefyd gydag ef. • 

Yn mis Rhagfyr diweddaf, cynnaliasom Gymmanfa yn y ty hel- 
aethaf ag sydd yn y^cylchoedd hyn ; ond buan iawn yr ymgasglodd 
eynnifer o Saint o’r cylchoedd, fel nad oedd le iddynt, a barn wyd yn ‘ 
ddoethach gohirio y Gymmanfa am dair wythnos, pryd y gellid cael: 
ty helaethach i'w cynnwys. Yn ganlynol i hyny, ar y 24ain o’r mis, 
ymgasglasom drachefn mewn capel coed a adeiladwyd yn y cyfamser, 
yr hwn a gynnwysai le i dros fil o bobl eistedd yn gysurus, heblaw ar- - 
eithfa yn y naill ben yn ugain troedfedd wrth ddeg. , Adeiladwyd hwn 
mewn eynnifer o ddyddiau, er fod y tywydd hwn yr oeraf o’r gauaf. 
Hysbysais yn y Gymmanfa fod y Saint wedi aredig a hau eynnifer o > 
erwau o dir yma yn y flwyddyn ag y buont yma yn yr anialwch, ag 
wnaethai yr holl Saint, ped arosasent yn Missouri, mewn deng mlyn- - 
edd, oherwydd yr erlidigaetbau ; ac y mae yn ddigon gwir ein bod* 
wedi cynnyrchu- cymmaint o gnydau eisoes yma ag a-wnaed un . 
flwyddyn yn Illinois. Yn y Gymmanfa hon sefyd&yd yc^egiwys ar y 
cynllun a nodasom yn ein llythyr cyffredinol, se&dan arotygiaeth prif ; 
lywyddion a pha triarcli, ac yr oedd yr holl Saintyn gweled yrfeaghen- . 
rheidrwydd o hyny dan yr amgylchiadau presennol, fel yr oedd paw b - 
yn ddieithriad yn gorfoleddu yn y peth ; ac felly rbyddheir dwylaw y 
‘•deuddeg,” fel y gallont fyned ac adeiladu y deyrnas drwy'r byd. Eth- 
olwyd Brigham Young yn brif lywydd ar vr eglwys; Heber C. Kim- , 
ball, a Willard Richards, yn gynghorwyr iddo; vr hyn a gymmerad- - 
wywyd yn unfrydol. Ethoiwyd y tad John Smith yn batriarch ar yr 
holl eglwys yn yr un ystyr ag yr oedd Joseph Smith yr henaf, ac yna 
Hyrum Smith pan ei merthyrwyd. Ysbryd yr Arglwydd y pryd hyn a ^ 
orphwysodd yn rymus anarferol ar yr holl gynnulleidfa, hyd nes y 
llanwyd calonau y Saint a llawenydd annhraethadvry. Dywedai y 
llywydd, ‘Dymaun o'r dyddiau dedwyddaf a welais yn fy mywvd: 
dyma gyflawniad o brophwydoliaeth y brawd Heber ddoe : mae pob 
dysgeidiaeth yn bynod o wirioneddol a blasus ; — ni chly wais erioed » 
well. Onid yw dedwyddwoh y nefoedd, ac awelon hyfryd Seion, yn-. 
ymgyfarfod yma? Pwy a deimla gasineb, eiddigedd, nac un drwg? 
Pe deuech hyd y drws dan ddylanwad gau-ysbryd, ui ullai ddyfod i 
mewn gyda chwi — ni allai ymgyminysgua’r Ysbryd ag sydd yn y lie 
hwn ; eithr yn y fan ag y deuwch i mewn, mae eich teimladau chwi 
naor siriol a charunidd braid ag eiddo seraffiaid y baradwys. Teindaf 
awydd yn fy nghalon i folitmnu Duw. Ni wnaed yma heddyw ond yr 
hyn a wyddwn i cyn marw Joseph, a gaffai ei wneyd. Alltudiwyd ni 
yma o Nauvoo; ond y mae yn amlwg i mi fod Raw yr Arglwydd yn 
y peih hw», ac yn mhob peth, ac y mae pob peth yn iawn. Pan y 
gwelwn y diwedd o’r oil, dysgwyhaf, yn y sefyllfa hon- o brawf, y 
gwelaf law oruwch lywyddol Duw yn mhob peth, ac y dywedaf Amen. 
Gwnawn i’rliysoedd fryadleisio a’u Jtoll ganiadeu ; eithr y maegenyra , 
taweri’w wneyd yn gyntaf. Nidwyfyn-dysgwyl myned tuhwnt i gy- 
ffiniau yr eangderau pell lie na bycU^gjffrthwynebiadau — lie na bydd 
diafol i’w gwrthsefyll. Nid wyf fi yn^grwgnach rhai; rhagluniaeth 
Ebm, ap nid wyf am golli fy amser i feip Rawer ar y bobl. EwjlJ) 3 yr 



02 


PROPHWYD Y JDBILI. 


Arglwydd yw fy ewyllys innau ; ac megys y cyn^hora effe, felly ? 
gwnaf. Os Efe ni lywydda y llong, suddwn oil yn y llyn tro. Dy~ 
wedodd Joseph wrth y deuddeg y Hwyddyn # cyn ei ferthyru, ' Nid oes 
i:a ;a)lwedd nagalluag syddi gael ei gyflwyno i’reglwys hon. ac sydd 
yn an^henrheidiol i’w harwain at y p«rthladd nefol. a’r na chyflwyn- 
wvd i ehwi, ac a’r na ddysgais chwi ynddynt. Y inae gettych y cyn- 
Hun perffnith, a gallwch chwi adeiladu y deyrnas, a myned i mewn i’r 
py’-th nefolaidd, a’r eiddoch gyda chwi/ 

“Mewn gwirionedd, cawsom auiser hyfryd ; ac ar yr I6eg o Ionawr, 
cynnaliwyd cyfarfod arali gan y ‘degau-a-thriugain/ yr hwn a alwent 
yn Jubilee : eithr dywedais l nad allai hon fod y Jubili ag y cyfeiriai y 
did^uddiadau ati, oherwydd nad yw pob rhwymau wedi eu tori, ond 
gelwais ef yn Jubilo ! Parhaodd y cyfarfod hwn am bedwar diwrnod, 
i drefmi raaterion ymfudol, cynghori, &c. Cysurwyd caionau y Saint 
di'wv’r oil a ddywedwyd goruwch eu holl ddyoddefiadau, a mawr la* 
w*nlmem yn rhyddid a llawenydd efengvl y tan?nefedd, a gweddiaf ar 
*ildyut gael eu cynnal gornwch pob gorthrymderau, a’u cysuro, a’u 
harwain i rodio canol llwybrau cyfiawnder, er mawl a gogoniant enw 
yr hwn a’u galwodd o dywyllwch i’w ryfeddol oleuni ef, fel y cyflawn- 
ont fesur eu dyddiau i adeiladu teyrnas yr lesu drosy ddacar. 

“Clywsora o’r dyffrvn yn ddiweddar. Mae pawb yn iach achalon- 
og, wedi hau o ddau i dri chant o erwau o wenith gauaf, ac y mac 
llawnder o luniaeth yn y dyffryn. 

“Mwynha v Saint yma lawer gwell iechyd nag erioed yn Nauvoo. 
Mae y mwvrif o’r brodyr yn darparu pedrolfeni. &c., i gychwyn yn 
mlaen yn y Gwanwyn tua’r Llyn Halen.” — O’r Milennial Star. 


HANES TAITH YR ORYMDAITH FORMONAIDD 0 COUN- 
CIL BLUFFS HYD CALIFORNIA. 

[Dyfyniad o lythyr Thomas Bullock.'] 

“Council Bluffs , Ionawr Aydd , 1848. 

"“Mewn Hythyr blaenorol darluniais yn fyr erlidigaethau y Saint yn 
Nauvoo, llosgiad eu tai a’u meddiannau, y fflangellu, a'r alltudiaeth 
greulon a diachos a ddyoddefasant, &c., fel eu porthwyd yn wyrthioli 
sotiieir, ynghyd a’u hynt ar eu taith oddiyno hyd yma, &c. ; ond yn 
awr dechreuaf hanes eiu taith oddiyma tua’r Mynydddoedd Creiglyd. 
Cychwynais, gvdag wyth o’r deuddeg apostol, ynghyd a chant a thri a 
dcugain o berlonau ereill, i chwilio am drigle manteisiol i allu addoli 
Duw yn gydwybodol, He y calfem scibiant rhag y gormes, y trais, a’r 
creulonderau a ddvoddefasom cyhyd oherwydd gair Duw a thystiol- 
aeth yr lesu — lie ag y gallem adeiladu tai, a ehyfanneddu ynddynt, a 
phlanu gwinllanoedd, a bwytao’u ffrwyth, heb neb i’n haflonyddu na'n 
dychrynu. Gwersyllasom ar lan afon Elk Horn, hyd onid pawb yn 
barod i gychwyn : yna teithiasom ar hyd yr ochr ogleddol i’r afon ys- 
plenvdd a elwir Platte. Croesasom amryw afouydd hychain cyn cyr- 
haedd y Loup Fork, yr hon afon yw’r fwyaf anhawdd i’w chroesi o 
gwbl, oherwydd fod ynddi sugndraeth. Eithr trwy ddaioni Duw evr- 
haeddasoui drwyddi oil yn ddiogel, ynghyd a'n nvyfau ; yna croe&as- 



PROL’HWYD Y JUIULI. 


oy 


om uchddir, a daethom i’r pen uchuf i Grand Island, yn mha le ar y 
30ain o Ebrill, y gwclsem o Buffalo cyntaf: a dydd i’w hir gofio oedd 
hwn, ohenvydd yr helwriaeth gyntaf ar ol y Buffalo. Gyrodd ararvw 
o’r brodyr ar eu ceffylau ar eu hoh Dilynasaut un fintai a gynnwysai 
oddeutu purnp-a-thriugain am arnryw filldiroedd ; a chawsom lawn 
olwg ar eu hymgy-ch ar hyd ochr y mynydd oddiwrtli y gwersvll, nes 
y gorchuddid hwy gan y Ihvch a ddyrchafai traed y meirch a'r Buffalo, 
ac ni ddychwelasant nes dwyn yn ysglyfaeth gyda hwynt un ar-ddeg o 
deirw, gwartheg, a lloi. Yrnddaugosai eiu gwerayllfan yn awr niegvs 
cigyddfa fawr. Y modd ag y dartu i ni ddarpaiu y cig i gadw oeUd 
drwy ei sychu. 

Mai y 4ydd teithiasom bump o bedrolfeni ochr yn ochr mewn sef- 
y 11 hi ainddiffynol, oherwydd 1 ni gael ein hysbysu fod byddin liosog o 
Indiaid rhyfelawg o’n blaen. Meddem fa^nel, yr hon a saethasotn 
droion ermwyn dvchrynu yr Indiaid, yr hyn a gafodd yr effaith ddy- 
munol, ac aethom yn rolaen yu heddychol. Cynualrasom gyfarfod o 
ddiolchgarwch i’r Duw a’n hamddirfynodd. Boreu dranoeth, gwelsom 
aniryw filoedd o Buffalo, heblaw llawer o Antelope*. Elks, Yn 
mhen ychydig ddyddiau wed’yn, gwelsom wyneb j wlad wedi ei gor- 
chuddo a Buffalo dros amryw filldiroedd. Meddyliwjf i mi weled o 
un i ddau Cant o filoedd o’r anifeiliahi hyn mewn un dydd. Yr oeddynt 
mor lluosog yr ochr arall i’r mynyddoedd, fel y gorfu i’n gwersyll 
sefyll dan gwdith hyd nes yr elai y gyroedd o honynt heibio i ni. 
Troai amryw o honynt yn ol i syllu ar yr olygfa, fel pe bnasent yn 
synu wrth yrolwg ar ein gwersyll. Daliasom ararvw loi yn fyw : ond 
deallwch fod dala un o’r lloi hyn, a dala un o’ch lloi dofion chwi, yn 
ddau beth gwahanol. Y mae y rhai hyn mor gyflym a meirch buaiti ; 
ac er hylled yw carlamiad y creaduriaid hyn, etto ant dros y tir gyda’r 
fath gyflvmdra, fel y gadawant farchog buan i’w blysio yn y pellder ; 
at os cyrhaedda efe o fewn cyrhaedd ergyd dryll iddynt, diolched os 
nad achosant iddo gueanu ei fam ddaear. 

“Tiriasom yn Fort John (Laramie) Mehefin laf. Ymadechreuai 
ein taith dros fryniau a mynyddoedd, ar hyd pa le y ceir digouedd o 
gt>ed i gynneu tan, y rhai ydyntgan mwyaf y pine ; eithr ar y gwuelod- 
ion, y rhywogaethau o goedydd a geir fynychaf ydynt y cotton wood. 
Y mae wedy’n o’n blaeu daitli o bum cant o filldiroedd, trwy ddyffryn 
o’r llysiau a ehvir saye, yr hwn a dvfa hyd yr uchder o chwech mod- 
fedd hyd ddeg troedfedd, yn mhlith yr hwn nid oes llawer o laswellt 
yn tyfu. Oddeutu pedair milldir i’r dwyrain o Independia Rock, y 
mae Hyn o Sal&ratas , o’r hwn y cynghorwu chwi i gasglu cant ueu 
ddau o bwysau at wasauaeth teuluol, canys hwn a ddetnyddiwch o 
hyn allan yn lie surdoes yn y imra ; ac y mae .soda hefydyn yr un Hyn, 
yr hwn a fyddai yn ddefnyddiol iawn i olchi dilladau. Byddwch sicr 
o gofio am hyn. 

“Mae y creigiau yn awr yn serth ac uehel, y ffyrdd yn dywodlyd, 
a’r sypiau saye yn fwv lluosog; etto llawenychwch am eich bod poo 
diwrnod yn neeu ariref. Nid oes hynodrwydd yn y South Pass, wrth 
ba un y gwyddoch eich bod ynddo, oddieithr hyn, sef fod y dwfr yn 
rh^deg y ilbrdd arall, sef i’r gorUewin. . Oddiyma teithiwch ami ddi- 



-94 


PROPHWYD Y JUfiltl. 


wrnod caled, heb weled nemawr ddwfr. oddieithr yn y manau hyny ttg 
y gwersyllwch ynddynt droa nos. Wedi y cyrhaeddoch heibio i Fort 
Bridger, gallwch wersyllu lie y mynoch yn gysurus. Cynnalia y glaa- 
wellt fforddhyn eich anit'eiliaid ar bob tyrahor o’r flwyddyn braidd; a 
;phan sycha glasweNt y musket , ateba yn lie yd, gwair, a phorfa i’ch 
anifeiliaid. Y mae y mynyddoedd, rhwng Fort Bridger a’r dyffryn, 
yn dra-ucbel, a chylchdroa y ffordd drwy y dyffrynoedd rhyngddynt, 
' pa lai ydynt yn hynod o gulion — mewn rhai manau yn nemawr droa 

* ddeg Hath o led, a’r creigiau yn serth o bob ochr, weithiau am oddeu- 
' tu milldir o uchder. Uchder eithaf pen y raynydd uchaf ag sydd i’w 
- groesi ar yr boll ffordd yw oddeutu 7300 o droedfeddi yn uwch na f r 

mor. Oddiar yr ucheldir hwn gwelwch y Twin peaks , pa rai a or- 

• chuddir ag eira tragwyddol. Cyrhaedda godrau y ddau fynydd hyn 
i’r dyffryn ; a phan y gwelwch hwynt, gwaeddwch allan, * Byddaf adref 

■ cyn bo hir.” Nid oes dim perygl colli y ffordd rhwng y mynyddoedd. 
Wedi croesi ffirwd fechan oddeutu un waith a^ hugain mewn pellder 
pum milldir, a rhwng mynyddoedd tua milldir o uchder, ac wedi am- 
gylchu twyn uchel ar drofaddisymwth ar y ffordd, deuwch ar unwaith 
i gael cyflawn olygfa ar y “Llyn Halen,” ynghyd fi dyffryn harddwych 
oddeutu ugain milldir o led, a degar-hugain o fiildiroedd o hyd; ac 
er na welwch ynddo lawer o goedydd, etto byddwch yn sicr o ddweyd, 
“Diolch i Dduw, cyrhaeddais adref o’r diwedd.” Ar y fan hon ag y 
soniaf am dano yn awr y tiriodd ein gorymdaith ar brydnawn dydd 
Iau, y 23ain o fis Gorphenaf. Boreu dranoeth symudasom i’r fan lie 
yr adeiledir y ddinas ; canol y dydd cyssegrasom y lie i enw Arglwydd 
Dduw Israel ; a chyn yr hwyr rhwygai pedair aradr wyneb y ddaear. Y 
'dydd canlynol planasom pump erw a phytatws, ac a wlychasom yrholl 
? dir. Y Sul oedd ddydd i orphwys — dydd i lawenhau gerbron yr Ar- 
glwydd, ac efe a dywalltodd ei Ysbryd arnom, a theyrnasai heddwch 
yn “nyffryn y mynyddoedd.” Y Sabboth cyntaf ag a gadwyd yn y 
dyffryn lie yr adeiledir diuas i’r Arglwydd, a gedwir mewn coffadwr- 
iaeth dragwyddol gan yr ychydig frodyr hyny a ganasant yno gyntaf. 
Hosanna i Dduw ac i’rOen.’ 

“Mewn ystod mis a ^thri diwrnod wedi cyrhaedd yno, planasom « 
hauasom bedwar ugain a phedwar o erwau a phytatws, £d yr India, 
ffa, gwenith, erfin,*, llysiau gerddi. Mesurasora y ddinas, gosodasom 
ei heolydd i redeg yn union o’r dwyrain i’rgorllewin, ac o’r de i’r gog- 
ledd, yr hyn a wna i bob dosran rhyngddynt gynnwys deg erw, pa 
rai a ddosrenir wed’yn yn erw a chwarter, yn lleoedd adeiladu pob tu 
arno. Lied yr heolydd yw oddeutu tair Hath a deugain, ynghyd ag 
ugain milldir o led 3 m mhob ochr i gerdded, yr hwn a amcenir ei add- 
urno & choedydd cysgodol. Adeiledir y tai ugain troedfedd yn ol i 
hyny wed’yn, yrhwn le a fwriediri fod yn ardd blodau, &c. Cadwyd 
un dosran i’r dyben o adeiladu teml arno, a dau ddosran arall i adeil- 
adu adeiladau cyhoeddus arnynt Rheda ffrydiau o ddwfr puraidd 
drwy bob dosran, a bwriedir eu haddurno a phob amry wiaetli o goed- 
ydd a blodau, &c. Dena un peth yma eich sylw chwi y Sreson [a’r 
■*Cymry hefyd] yn fawr, sef nad ellwch brynu tir yma, na gwerthu tir 
ychwaith, ac na bydd eisieu cyfreithwyr cyfrwys i ysgrifenu gweithred- 
*©edd, &c., na stamps , na parchments . Ond cawsom o’r diwedd afael 



mOPHWYD Y JUBIET. 


*6 

BTyrhyfryd wlad, lie y c$nt eu gwala o’r tir ffirwythlonaf dan haul, 
'cytnraaint ag a allant lafurio o hono, yn rhad heb arian ac heb werth, 
■hyd oni ddelo i'r farchnad wladwriaethol, -ac yna costia oddeutu coron 
yr erw. Mae fy etifeddiaeth i ar yr ail ddosran, ar gyfer y deml, ftl 
y gwyddoch pa le i'm cael. Adeiladasom hefyd yn yr amser rhag- 
',grvhwylledig saith-ar-hugain o dai coed, a rhan fawr o restr o dai 
oddiaragylch i ddeg erw o dir, pa rai a gynnwysant le cysurus i droa 
gant a banner o deuluoedd, hyd nes yr adeiladant dai ar eu hetifedd- 
iaethau eu hunain. Gwnaethom hefyd gant a phump-ar-hugain o 
fwsheli o hftlen. Gwna pedair barilaid o ddwfr y Ilya halen nn faril- 
-aid o halen rhagorol. Mae y dwfr mor gryf fel y gallaf nofio ynddo 
yn hawdd iawn, er nad allaf nofio dim mewn dwfr croy w. Lie liyfryd 
*iyradrochi yw hwn ; ac y mae ffrwd dwym ag-aydd yn berwi allan o'r 
‘ddaear oddeutu banner milldir i'r gogledd o'r ddinas, ac y mae pawb 
ag sydd wedi ymdrochi, hyd yn hyn, wedi eu hiachau, nad beth oedd 
eu hafiechyd. Gwelir wyth neu ddeg ynddi ar unwaith yn amL Mae 
-pawb afuont ynddi yn awyddus amfyned iddi drachefn; poethder y 
dwfr sydd yn 109 o raddau Fohrenheit, a llawer asulphur ynddo. Dwy 
filldir yn mhellach i'r gogledd, mae ffynnon fwy a phoethach etto, 
yn 126 o raddau. Berwa y ffrwd allan o ganol craig fawr, ac Did 
allwn, gan ei boethder, ddala fy mysedd ynddo tra y rhifwn unarddeg. 
Y mae o gwbl dros hanner cant o'r cyffelyb ffynnonau, ac yn amryw- 
iol o ran natur eu dyfroedd, o fewn cylch'tair milldir o dryfesur, am* 
ryw o honynt yn ddigon nerthol i droi melinau neu beiriannau mawr- 
ion. Fel “llyn Siloam” gynt, iacha y ffynnonau hyn bob cleifion, nad 
beth a fo eu hafiechyd. Mae yr hinsawdd yn hynod o dymherus ac 
iachus, yn y mwynhad o’r hyn, ynghyd ag o’r ffynnonau, &c. f gallwu 
ddweyd mewn gwirionedd, ein bod ni wedi cael gwlad iachus a pha- 
radwysaidd. Prdfa hyn yn fendith fawr i'r Saint gweiniaid a nychlyd 
o bob cwr o fr byd. ’'O, y fath fendrthfawr yw i’r rhai a gystuddir gau 
y gwynegon, coluddion, eettrvy, a phob math o afiechyd : credaf yt 
<iacheir pob math yma. Yn mis Hydref yr oedd dros dair mil o eneid- 
iau yn y dyffryn ! Bloeddiwch ac udgenwch, chwifeibion Selon, hyd 
yn mhell ; deuwch alltudion, druenusion, a chleifion blant Seion, o 
,-gyrau yddaear; deuwch, ac addolwch Arglwydd Dduw Israel, fel y 
byddo eich dyddiau a’ch blynyddoedd yn ami ac yn ddedwydd, y rhai 
a roddo efe i chwi yn y baradwys hyfryd, ffrwythlon, iachus, a hedcU 
-ychol hon. 

“Annogwch bawb i ddwyn pob amrywiaeth o hadau, llysiau coedydd, 
,&c., aga fyddant er defnyddioldeb, neu harddwch, gydahwynt. 

“Eich brawd yn efengyl Crist, 

“Thomas Bullock.” 


.’*** Taer ddy&gwyliwn y bydd pob Dosbarthwr wedi ymbarotoi *i 
sett to cyfrifon y llyfrau oil yn ddiffael } erbyn y Gymmanfa nesaf 
fel na ddyryser ein hamcanion. 



PftOPHNVYD Y JUBILI. 


H YSB YSI ADAU. 


LLYFRAU AR WERTII. 

Yr ydym uewydd dderbyu yn agos i gant o gyfrolau o “Captv 
Jones ar Formoniaeth yn 1847,** oddiwrth y Rhwymwr, ac wedi 
eu rhwymo yn rhagorol o dda, gwych, a rhad, am wahanol bns- 
iau megys o*r blaen. Gobeithivvn yr ymdrecha y Saint feddu un 
gvfrol o leiaf o’r rbai hvn yn mhob teulu cyn y byrlii yn rl»y 
ddiweddar. Mae cyfrolau i84G oil wedi eu gwerthu eisoes, a 
galvvad mawr am ychwaneg, ond nis ceir hwynt. 


CYMMANFA MORGANWG, 

A gvnnelir yn Merthyr, dydd Sul, Gorphenhaf 16eg, a dymunir 
ar i’r hull lywyddion perthynol, a chynnifer ag a alio o’r lleill, 
ddyfod yno i gynnrycliioli eu gwahanol canghenau, ac ausavvdd y 
deyrnas yn eu plith. Hefyd, 

TEA PARTY Y GYMDEITHAS GENADOL 

A gynnelir y dydd Llun canlynol, sef y 17eg, yn Neuadd y Cymreig- 
yddion, Merthyr, tocynau svvllt yr un, ac i’w cael gau y gwahauol 
lywyddion drwy’r boll ganghenau. Gobeithiwn y gwelir ymdrech 
dyladwy a chyffredinol tuag at y Gymdeithas ddaionus hon, ac ym- 
dreched y Saint i werthu tocynau i ereill, canys cynnyddn y mae y 
galwud am genadon drwy bob cwr o’n gwlad braidd, a chynnyddu yn 
gyferbyniol a ddylai ein hymdrechiadau ni gyda’r Gymdeithas hor, 
hyd nes y bo ein cyd-ddynion drwy’r Gogledd, a tnauau ereill, wedi 
cofleidio y gwirionedd, fel ag i gynnal eu hackosion eu hunain. Gc- 
beithio na bydd ein chwiorydd selog a ffyddlon yn ol eleni i’w parod- 
rwydd a’u ffyddlondeh campus y llynedd, yr hwn nis anghofir. 


CYNN 


Aaariab Sbadrach yn Fbf moniad- 81 

Camgyhuddiadau y Bedyddwyr ar y 

Saint etto 83 

Enghraifft arall o greulondeb y Bed- 
yddwyx, a thirioudeb Duw, tuag 

at y Saint 85 

Gofynion, a'u batebion 87 


YSIAD. 


Gveahoddiad at Dduw 87 

Bedyddio “Sataniaid a chytbreuliaid” 88 
Llythyr y Llywydd Brigham Yuuug . 00 
Hanes tairhyr Oryuuiauh Furmonauid 
o Council Blutfa hyd California. ... 92 
Hyabyaiadau yd 


MERTHYR-TYDFIL : 

CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN D. JONES, AC AR WERTB 
HEFYD GAN Y SAINT YN GYFFRED1NOL. 


aruraffwyd gan John Jones, rhydybjnt. 



PROPHWTD T JUBILI, 

N£U 

SEREN Y SAINT. 


Riiif. 25.] GORPHENHAF, 1848. [Pais 2y. 

DESGRIFIAD O CALIFORNIA. 

[ Dyfyniad § hanes Tetffmcr Americanaidd .] 

“Wrth ddychwelyd * gylcboedd y*Sacramento, a’r afonydd a ymr 
arllwysant iddi hi, ac i gulfbr San Francisco, cawn o’® blaen y 
parthau mwyaf golygus, ffirwytblon, ac ysblenydd, o’r California 
*ichaf. Y dyffryn -eangaf yn yr boll gylchoedd yw yr hwn a g y 
Theda y 'Sacramento drwyddo. -Cyrhaedda y dyffryn harddwycb 
hwn yn agos i bedwar cant o filldrroedd i’r wind o gutfor San 
Francisoo, yn agos i wadodkm mynyddoedd y Californias ; a’i gyf«- 
artalwch lledrawg yw o 60 i 66 o filldiroedd. >Bylfrynoedd eang 
iawn yw y Del Plumas a’r American Fork, ac -y mae dyffryn 
Tulare yn 250 o filldiroedd o hyd, ac yn 35 o filltiroedd o led. Y 
mae eyfartalwdh«dao goed oamryw ry wogaethau yn y (fyffrynoedd 
byn, megys y white oedc, live odk, ask, cotton-wood , cherry , fyc., 
ac ar hyd y bryniau ^ylchyndl ceir coedwigoedd o’r pine, cedar , 
fir, pinion, a spruce . Mae y ddaear a’r hinsawdd yn gyfaddas 
iawn er cynnyrchu yr amrywiaeth o £d, llysiau, ffrwythydd, &c., 
ag a dyfant yn yr Unol Daleithiau, heblaw Rawer o ffrwythau y 
cylchoedd poethion a dyfant yma yn rhagorol. 

Yn mhlith yr yd a’r gweiriau blaenaf yma ceir gwenith, rhyg, 

• ceirch, clover, a llin, ynghyd ag amrywiaeth orawnwin, pa rai a 
dyfant yn naturiol a thoreithiog. Weithiau gwelir yma ranau 
mawr o’r wlad yn cynnwys amryw filoedd o erwau o dan gnwd 
‘ toreithiog o geiroh gwyllt, cyfielyb i’r ceircb a gynnyrChir yn yr 
‘Unol Daleithiau, ac yn tyfu i’r uchder o ddwy neu dair troedfedd 
ac nid anaml hyd saith troedfedd. Efelyelia clover y dyffryn oedd 
byn glover coch ein gwlad ni, ac mewn rbai manau ceir Uawnder 

i mawr o hono; a chyfartalwch ei uchder yw dwy droedfedd a haar- 
~G JJJ 


•99 


PROPHWVD Y 7 UVTLT. 


ner, er y cv r baedda yn ami cyn uched arall a hyny, ae yn llanw 
wyneb y ddaear. Deugain bwshel yr erw yw cyfartalwcb y gwen- 
ith a geir, ond mynych y ceir tringain neu gant o fwslieli oddiar 
ddernyn bvchan iawn o dir. Addfeda yr yd hwn yn inhen odd- 
eutu. tri mis o’r aimer ei beuir. 

“Ffrwythlona yd yr India yn rhagorol. Ceir e 50 hyd 60 bwahel 
yr erw, heb ychwaneg o drafferth gydag ef na’i hau a’i gynauafu. 
'Cynnyrchir pvtatwa, wynwns, moron, &c., faint a fyner, heb nein- 
awr drafferth. Cynnyrchir tvbacco yma hefyd gan rai o’r trigolion 
gyda gobeitbion da. Nid wyfyn meddwl fod daear mor ffrwythlon 
mewn un wlad dan haul, ac nid oes un wlad a all ^ynnyccbu y 
•fath amrywiacth o ffrwythau a d) ffryn Sacramento a 7 * eylehoedd. 
Tyfa vJfnvythau rbag- grybwylledig yn y mwyaf o’r iseldiroedd 
drwv y wlad, ac ar hyd lanau pob afonydd braid d, tyfa grawnwin^ 
v rhai a wnaot winoedd rhagorol, a raisins da. 

“ Mae yr hinsawdd mor dymherus, fel nad oes eisieu tfin i us 
♦dyben, ond yn unig i bobi bwvdydd. Gydag ychydig o drafferth, 
cynnyrchir amrywiaetb o Ivsiau gerddi y tymbor o’r flwyckfyn a 
fyner, a gellir cael dau gnwd yn dynyddol o yd. Nid anfvnych y 
gwelir llyeiau yn eu Hawn flodau ganol y gauaf, a holl natur yn 
gwisgo ei harddwisg, yn enwedig yr iseldiroedd. Gall y teithiwr 
wrth efrewyllys, unrhyw dymhor o’r flwyddyn, fwynhan rhew ac 
eira tragwyddoi, neu wledda ei lygaid ar ffrwythlgndeb a gwyeh- 
der gwanwyn parhaus, neu wledda ei ebwaetb yn y cyflawu fwyn- 
had a frasder cynnyrch yr haf diddarfod ; ie, boddlonir ei lygaid, 
ei feddwl, a’i ebwaetb yma, os boddlonir ef ag unrhyw binsawdd, 
daear, a ffrwythydd. 

“Yr unig wlawogyfld braidd a geir yma a ddisgynant o ddeebren 
inis lonawr hyd^Fawrtb, sef eu gauaf. Am oddeutu un ran o dair 
o’r.cvfamser arllwysa y cymmylau eu gwlawcgydd i lawryn erwin, 
a’r gwe.dd.ill .o’r tymliqr hwn sydd gljr, hyfvyd, a thymherua.” 


TYSTIOLAETH MORGAN DAVID, FELINFOEL. 

Anwi/l Frawd , — Wele fl yn anfon y llincllau liyn atoeh ; ac os dewis* 
wch wele hwynt at eich gwasanaeth 

Mi a&im ddeunaw mlvnedd gyda’r Bedyddwyr, ac yn lied wrescg, 
tra yr oedflwn heb agor fy llygaid, ondderhyn pob pethfel yr oeddwu 
yii Cl givelj.^b gynnyg profi dim ; ond p in y darfu i mi .rutfu ar ym- 



T»fcO*ftWYD * JXJfcm. 


99 

ddvgiadau pregetbwyr, ynghyd a'u hegwyddor arianog, mi ddechreu- 
oeri, ac a sylwais yn fanylach arboh peth yr oeddwn yn glywed o’r 
pwlpudau, sef fod roor anghenrheidioi i gael o’r Ysbrvd Gian ag oedd 
i Grist farw, a chlywed gweddio am dano, a gweddio fy hunan, yn 
taghyda neillduo cyfarfodydd er gweddio am dywwlftiad mwy helaeth o 
hono ar yr eglwysi ; ond byth nid oeddwn y* gwefed ei effeithiau, nac 
yn teiuilo ei ddylanwadau, a’r canlyniad a fu i mi ddyfod i’r pender- 
fyniad nad oedd vr Ysbryd Gfan idd ei fwynkan mewn un modd yn yr 
■oes hon. Yr redJwn yn tybied ned oedd ondy gairyn unig i’w gael, 
etto yr ooddwn yn gwyhod mat gwaith vsbrydol oedd addoli Duw-; 
ac yn nghanol y dvryswch hwn yr oeddwn yn methu yn deg a mwyn- 
hau crefydd y Beibl. Bu chwant arnaf droion i roi fy aelodaeth i fyny 
mewn anobaith wrth weled pawb fel f.imau. Wei dyna’r modd yr 
oedd hi arnaf fi gyda’r Bedyddwyr. Ond yr wyf yn diolch i’m Tad 
nefol am na aduwodd fi i ymbalfalu yn nghanol y tywyllwch yn hwy, 
ond efe o ddanfonodd ei weision, Saint y Dyddiau Diwedaf, k’r efeng- 
yl dragwyddol yn nghyflawnder ei bendithiou i'r gymfnydogaeth ; ac 
er iddynt fod yn ddisylw genyf ar y cyntaf, yr wyf yn awr yn diolch 
i’m Tad nefol am iddo ganiataui mi gael hamddeni'w gwrando, canys 
er cymm&int a glywswn i’w berbyn gynt, mai “Sataniuid parod oedd. 
ynt,” &c., etto gwelwn fod yr hyn a bregethent yn cydgordio a’r Tes- 
tament Newydd, ynghyd a’r dystiokieth aroddent; ond yr oeddwn 
yn petruso ai gwirioneddol eu haddewid, sef y btiaswn i yn cael y cy. 
ffelyb dystiolaeth gau Dduw wrth dalu ufydd-dod i’r drefn ag yr oedd- 
ynt hwy wedi ufyddhau iddi. Mi a edrychai* yn fanwl ar y dynion 
ag oeddynt yn tystiolaethu, pa un a allasai fod ganddynt rhyw dwyll 
neu beidio. Yr oeddwn yn gweled nad oedd dim hndr elw yn eu cy* 
mhell, ond mai colleda eu kunain yr oeddynt. Y na ar ol i mi gael 
bod eu hatbrawiaeth yn hollol ysgrythyrol, penderfynais ufyddhau i’r 
drefa drwy gael fy medyddio ; ac yr ydwyf yn diolch i Dduw, adna* 
byddwr caloDau, yr hwn a ddug i mi dystiolaeth trwy roddi i mi yr 
Ysbryd Gian nregys ag iddynt hwy than. Yr wyf yn gwybod yn awr 
fy mod i yn aelod yn eglwys lesu Grist, oblegid y mae yn cyfateb i’r 
eglwys ag y darfu i Grist ei gosod ar y ddaear: y mae ynddi apostol- 
ion a phrophwydi, ynghyd a’r holl swyddau a’r domau ysbrydol, er 
perffeithio y saint, i wailh y weinidogaeth, i adeilud corff Crist ; ac 
erfyniaf ar fy holl hen fnodyr aehwiorydd anwyl i wneyd yi un modd 
*g y gwaaethum ionan. Hyn yn bresennoll oddiwrth eich gostyngedig 
tfrawd, Morgan David. 


“TWYLL y MORMONIAID." 

Mr. Go/.,— Traddodwyd darlith ar y testyn udtod gan un o f r enw Mr> 
W. Jones, Liverpool yn Nghapel yr Anymddibynwyr, yn Rhosllan- 
erchrugog, Ebrill 18fed, 1818. Gosodiadau yddarlith oeddynt y rha 
canlynol; ac os byddwch cliwi, neu ryw un o’ch gohebwyr, yn ewyll- 
ysio adolvgu rhywbeth ar y pynriau, wele hwy at eich gwasanaeth. 

*‘l. Ffydd y Monnoniaid : — Credant fod Duw fel dyn yn meddu 
corff, aekdau, rhanau, &c., — rhyw dduw ba h fel hyn a adiolaht* 



Ttnoi'HWYD Y iruHflLi. 


*ot> 


I 


Ciedarit y daw yr anifeiliaid i leforu, ac i argyhoeddi dyn anriuWft>l> 
i iaChau clefydati. 'Credant mewn breuddwydion, ac mai dvua yw 
y graig y sonia Crist am dani yr adeiledir ei eglwys ami. Credatft 
nad yw y 'swyddogion gWladdl’presennol yn gyfreithlawn, ac na ddy- 
lid Credu tystionVr byd ar lw, osna byddarit vredi eu hysbrydoll. 

2. “Blaenor y Mormoniaid :—'Dyn ffdl, brtuddwydiwr, un yn edryrh 
i*W het am ddatg’nddiad. &c. Wedi iddogael amryw ganhnwyr, <ly- 
wedudd wrfhynt am gymmeryd cleddyfau, a gweithio eu tfordd, fed 
Duw wedi rhoddi y wlad iddyrit hwy, ac y byddaKyr Uilol Daleithiau 
yn cael eudyfetha yn y flwydcfvn 1832. 

3. “Llyfr Mormon Dywed y Mormonidid mai ben ysgrif ydoefid 
hvvn, wedi ei ysgrifenu gan*yr hen ‘Indiaid, a bod Joe wedi ei gytieithtt 
'trwy allu dwyfol. Ond y gwiryw, maiS; Spaulding a’i gwnaeth. dya 
duwiol dysgedig, a hynv o ran difyrwch. Oollwyd 116 o^duduleisau 
Vr cyfieithad, ac ni allai Joe eu hail wneyd. 

4. Barn y darlithydd : — ^Nid oes eisieu fod tfpostolion yn awr, am 
na bu erioed ond deuddeg gan r Grist. Ni fwfiadwyd erioed y gwyrth- 
'iau i argyhoeddi y byd, ond i sefydlu y grefydd. Mai addas galw y 
Mo moniaid yn Sdtariiaid, ‘am mai yn y nos ac yn ytywj'llwch y mae | 
Sat .n yn gweitbio, ac felly eu bod hwythau yn arfer y "nbs-droch, a’a | 
gwa.th dirgel, at na chaiff neb ei wybod’heb'ymuno £ hwy." 

Vn nesaf, wele rifres o*baeriadau y darlithydd anWireddus hwn,“ 
^‘Ni feddy Mormoniaid na rheswm na Beibl. Mai twyll yw crefydd y 
Mormoniaid i gyd. Nad oes dim o grefydd y Mormoniaid o Dduw. 
Ond eymmerasai ef wir gan Formon pe cawsai/' Ac. 

Adolygwyd y ddarlith Uchod nos dranoeth, sef Ebrill I9eg, yn 
Rboslancrthrugog, i glywedigaeth ugeiniau o bobl, a hyny heb gan- 
iataufod dim o’r gosodiadau uchod yn wirionedd (eitbr yn gabledd an- 
‘ftireddtra, yr hyn'sydd yn profi nad oes gan ein gelynion ddim gwir 
Tw ddywedyd i’nlierbyn), ofcd yn unig fod Duw yn befson ysbrydol, 
fod. Llyir Mormon yn hen ysgrif, a bod l’lA o dudalenau o’r cyfieith- 
iad wedi ei ddwyn. Ni fwriudwyd y gwyrthiau i argyhoeddi y byd, 

*nc am hyuylia ofyned y byd am wyrth er mwya credu "by th etto ! Yda 
'os twyll sydd gan y Moniiortiaid i gyd, a'i foci yiitau yrtm farn yn y 
pethau hyn,*onid yw yhtau wedi Hi thro ydivdig? Fy rhesymau dros 
beidio adolygu y’pynciau uchod yn awr yw, 1. Bu bod yn Unwireddau. 
mor eglur. 2. Fy rood wedi gwneyd byny yn y lie y traddodwyd y 
ddarlith. 3. Fod dynmiaint oYcyflelyb wedi £u hadblygti yn gamptrs 
ac auwrthwynfebol, a’u cyhoeddi gan Capt. Joues. 4. Am fod genyf 
wers arall, yr hon mae llawn groesaw i rhywun ei hadolygu, os gall ar 
•dir rheswm a Beibl; sef, laf r Adferiad gwir grefydd, trwy alw swvdd- 
*ogion, a’u hordeinio, ddysgii y gyAaith, a gweinyddu xY 

*ordinhadau. 2il. Fod benditbion ysbrydol teyrnas Dduw yn cael eu 
cyfranu i’r sawl auf\ddhao i’rgyfraith osodedig hon. 4yild. Mai 
dyraa Larotoad y mil hlynyddoedd, at adferiad pobpeth, y rhai a lefaY- 
odd Daw ery declnvuad. “Wrth ystyried lielaethrwydd a gogoniaot y 
igwaith hwn, uid ots gei yih aniser i daL'u careg at bob ci a n cyfartho, 

R. Evaxs. 

H), Y, Cs v-es g.-n ryw un o'n Gohebwyr amser a chwaeth i anamlr- 



PROPHWYD- Y JVBiLl. 


m 


ffyn ein crefydd a'n cydgrefyddwyr rhag yr enllibiau camgybudd-. 
radau gwarthus uchod, cant ymddangos drwy y Prop hw yd, rhag ofn y- 
oeir rhywun yn rhywle mor ddwled an coelio, yr hyn sydd ammheufc 
genym ni. — G ol. 


LLYTHVft W. WOODRUFF, UN O’R AJPOSTGUON. 

Council' Bluffs, EbriU 25, 1848. 

Ahwyu F&ivw a Cajt. Jovrs, — Anghyftnwnder a'm. teimladau fy 
linn fyddai oedi ysgrifenu a took d dim yn hwy. Rwriadais y naill dro. 
ar ol y Haiti gycadeithaaa a chwltrwy gyfnvng llythyrau* nchyflwyno 
i chwi hanesion pethau gyda ni, a deisyf hysbysiad o’ch helyntion. 
cUwithau yn Nghymru, ynghyd a hynt yr achos dwyfol ag yr ydym ni 
ein dau wedicaelyr anrhvdedd o fod yn gydweithwyr i l)duw ynddoj; 
ond hyd yn hyn fe’m lluddiwyd gan hwys.y gwaith a ymddiriedwyd ar- 
fy ysgwyddau i’w gvflawnL Ond o hyn allan, gan fy rood yn myned, 
i wlad “Gristionogol,” fel y gelwir y taleithiau dwyreiniol, Canadas a 
Nova Scotia, hyderaf y caf fwy aamser i ysgrifenu. atocb yn fynych- 
ach. Treuliai* y flwyddyn ddiweddaf o’m hamser yn .gyffelyb i'r- 
gweddill o’r “deuddeg,.”— saith raia o honi a dreuljwyd ar daith i. 
California ac yn ol yma; ac mewa gwirionndd, taUhgyflawn o hy- 
nodion ydeedd. 

Y 500 milldiroedd cyntaf o'n taitb,. hyd amddiffynfa Laramie, oedd 
ar hyd yr ochr ogleddol i’r afon Platte, lie na theithiodd erioed oV 
•blaen ond crwydriaid cochion yr goedwig. Gw naethoin. ffordd newydd 
ar hyd yr holl bellder hwnw, ac adeiladasom arocyw bontydd, Ar hyd. 
y ffordd hon caflfem lawnder mawr o wyddau, wbiaid, crane* t elyrch,. 
deer, antelope s elk\ a buffalos, wrth y degau o filoedd. Oddiyno teith- 
iasoro drwy y mynyddoedd duon ana oddeutu 500 o filldiroedd. Ar- 
hyd y parthau hyn ni cbeir y creaduriaid a nodwyd mor luosog ag yn 
y parthau rhag- gry hwy lledig, ond cyfapfvddem ag ambell artb yn ym- 
lwybro drwy y goedwig am yaglyfaeth, pa rai a elliu saetbu a drulliau 
yn hawdd ond bod yn wyliadwrus Uaddasora amrai o honynt ar ein 
tajth, ond dibynera yn benaf ar y buffalo am gig ar hyd y daitb. Mae 
cig Hoi y buffalo yn ymborth rliagorol. Cybhsyhlwyd ni rai prydiau 
gan ryw ddyhirod o Indiaid, yrhai a geisient yru ymakh ein ceffylau, 
ond llwyddasom i gael yr oil braidd yn ol drwy eu dilyn i’w gwersyll- 
fan. Nid yw hJaeno-iaid yr Indiaid yucaniatau i neb yraosod aruom ; 
ond o’r ochr arall, ymddvgant yn gymroydogol iawn at y Saint, hyd 
ag y gwelsom hwynt, oddieithr rhyw ddyhirod o honynt. 

Ar ein dychweliad yn ol o California, cyfarfuom a 600 bedrolfeni 
Hwythog o Saint, dan iywyddiaeth P. P. Pratt a J.. Taylor, ar eu ffordd 
4ua r Llyn Halen yn California. Pyffryn y Ltyn Halen a arddengys. 
yr olygfa odidocaf, harddaf, a mwvaf paradwysaidd o un man a welaia 
erioed. Amgylchvnir y dyffryn hwn a mynyddoedd tra uchel, ar uch* 
afion pa rai yr arosa eira parhaus, tra y mae yr hinsawdd yn y dyffryn 
yn agos i 100 o raddau, Rheda afonydd o ddwfr oer a phuraidd 
lawr o honynt heihio drysau ein pebyll lie y gwersyllem, er ein di- 
aychedu. Tiriodd yma dri. o genadon yn ddiweddar,. y rhai a gych- 



102 


PROrHWYD Y JtTBTLl. 


wynasant o Ddinas y Llyn Helen canol mis Ionawr, a dygant oddiyno 
1 weroedd onewyddion daionus, ac nki dim drwg. Yr oedd yno ar y 
pryd hyny 3000 o drigolion eisoes. ac yr oedd afiechyd a niarwol&etb 
yn anadnahyddus braidd yn eu plith. Adeiladasent eisoes un felin i 
lain yd, a thair i lifio coed. Hauasent y pryd hyny 1500 o erwau o 
wenith, yr hwn a ymddangosai yn obeithiol lawn, ac ameanaot hau 
oddeutu cymmaint a hyny yn ychwanegol y tymhor hwn, yughyd & 
thair neu bedair mil o erwau o yd yr India, &e. Adeiladasant odd- 
eutu mil o dai anneddau. Wedi y cynnyrchant launder o yd yno er 
cvnnaliaeth ymfudwyr, cvnnydda yr ymfudiaeth tuag yno tua phora 
gwaith y nifer yn flynyddol. Mwynheir ieehyd rhagorol drwy y sef- 
ydliadau hyn yn bresennol, ac ni bn nemawr ferwolaethau nae afiechyd 
yn mhlith y Saint yroa drwy y ganaf diweddaf. Bwriada y Saint a’r 
sad ymfudant i California eleni ymsymnd oddiytna i'r oehr arall i> 
afon i wladychu yn nhir y Pottawatamie Indians, hyd nes y gallant 
ymbarotoi gogyfler &'r gweddill o*r daith. 

“Dysgwyliaisyn fanwlac awyddus ar redegfa y llong efengylardd yn 
cyflyrou yn mitten dros eirwon d6nau moroedd Cymru, a Capt. Jones 
wrth y llyw, a'r fhner Formonakld wedi cael ei hoelio yn nahen yr 
hwylbren. A da genyf ddweyd ei bod hi yn ymiwy fo yn mlaen tu- 
hwnt i bob dysgwyliad, ac yr wyf fi yn cael fy moddloni yn fawr wrtb 
weled fod y Hong dan y fhth ly wyddiaeth ddiogel a medras. Credwch 
fi y brawd Jones, yn dweyd fod fy enaid wedi ei lanw o lawenydd 
wrth glywed am y gwaith nerthol a wnaetboch eisoes er gwaethaf jr 
gwrthwynebiadau o bob math a gawsoch ar y maes, ae y mae yn 11a- 
wenydd did darfod genyf glywed fod miloecfd yn derby n iachawdwr- 
iaeth drwy eich ofTerynoKaeth. CaifTcenedl y Cymru achos i Jawen- 
bau hyd oesoedd diderfyn tragwyddoldeb, fod iddi un mab o leiaf yn 
feddiannol ar feddwl digon anymddihynol i gynnyg egwvddorion pur 
yr ieehyd wriaeth i’w gydgenedl, pa rai a ddadguddiwyd o'r nef er 
achub y rhai gostyngedig o galon ag svdd ya eeisio y gwirionedd 
megys y maeyn yr Iesu, rhag y bnrnedigaethau a’r pl5au ag sydd yn 
hongian uwchben annuwiolion y ddaeor; a’r bwn sydd yn alluog, yn 
ewyllysgar, ac yn awyddus i ledaenu ac aniddiffyn egwyddorion pur* 
aidd efengyl Iesu Grist, ae i gynnyg ieehawdwriaeth i'w gydgenedl^ 
Berch ei wnenthur trwy fbroedd o rwystra, anfantebioa, a gorthryro- 
derau, a serch iddo ddvoddef Hid, eyndd&rerid, ae anathemau y deHJioa 
ag y dyttiuna eu llesoli. Qyddwch ffyddion a phenderfynol yn eich 
galwedigaeth, canys sicr yw y daw ydydd ag y eyrbaeddwch ogoniant, 
anllygredigaeth, a bywyd tragwyddol, > orfoteddu gy dahr aailoedd o’r 
rhai dedwydd a dderbyniant iachawdwriaeth drwoch chwv pan ag y 
sudda eich holl erlidwvr a’ch gwrthwynebwyr yn eigion y pydcwan 
ffiaidd ag a gloddiasant i chwi a’r gwirionedd, ac y byddant hwy wedi 
myned i ebatgotiunt. 

Gwirfod eich cenadiaetb yn faith yn Nghamru, etto byddwcb am- 
rneddgar, canys yr ydych yn gosod i lawr seiliau i waitb daionus a 
SUawreddig, ac ymgvsurwch, ni chollwch eich gwobr. Lawer gwaith 
y myfyriais yn bleserus ar y fordaith ar yr ymddyddanion melys a 
gawsom ar fwrdd y Hong J. R. Skiddy, o Gaerefrog Newydd i Lyn- 
lleifiad. Y r wyf yn Uaweahau am fod yr Arglwydd gyda chwi, ac with 



PROPHTTYD Y JTJPItr. r03‘* 

glywed am flrwyth eich llafur. Eithr rhaid terfynu bellach am y tro 1 
hwn. Dymuna fy ngwraig a’ra teulu eu cofio vn garedig at y Capt 
Jfones, a Mrs. Jones. Byddwrh mor ddaed ag ysgrifenu ataf i Bos- 
ton pan dderbyniorh> town, arhoddwch eich banes ynddoi mi. 

"Nid yw y rhyfel rhwng Mexico a'r Taleithiau Unol wedi dybena 
hyd yn hyn, n&gobaith o hyny vn fuan, ond gwneir darpariadau rhy- 
felawg o bob ochr. Dywedir fod deiseb gerbron y Senedd am gael 
30,000 yehwaneg. o. filwvr i. fyned yno. 

“Ydwyf, anwyl fr&wi,. yr eiddj ch yn rbwymyn y C. N., 

‘•WiLxonn Woodruff.” 


GOTYNTAI), A’ 5 ATBBEAD: 

M*r. G on .,. — Bbth a ddealhcchwrth y/“ iiwyttjil arall?* yn Dat. xiii, II 
— 14? At un i ddyfod ar ol oeryr apottolion yw efe ? Ok felly, a fydd 
et u ryfeddodau mawrion " yn welediy iV cyhoedd ? Pa bryd , a pha 
fbdd , yr iacheir et "ghnyf marmot V ef? Atebiad buan a foddha amryw , 
oc a ddyry amiyyrwydd o ffo lineb y rhai sy'n dweyd fbd hyn yn cyfeirio> 
ai Joseph Smith, a'r Samt, debygaf. T. Jeremy. 

Atebwn, y dynoda y “bwystfil,” nid person unigoli ond cyfundraeth,. 
yr hon a gynnwysai snith o ararywiaethau llywodraethol, pa rai rhyng- 
ddynt a deyrnasent dros ddeg o deyrnasoedd breiniol, megys yr oedd 
y bwystfil cyntaf (adn. 1). Yn adn. 2, dynodir cryfder atchreulonder 
y prif Iywyddiaeth. Y “ddraig” yw ei dduw efi sef duw y byd hwn. 
Gallu y “ddraig” oedd i wneuthur gwyrthiau, trwy ba rai ennillai 
bawb i addoli y bwystfil, a thrwv hyny i addoli y diafol yn ddiarwybod 
iddynt eu hunain. Y modd y clwyfwyd un o’i benau megys yn farwol, 
oedd drwy iddynt golli y gallu gwyrthiol am 1260 o flynyddoedd; i *r 
achos o hyny oedd oherwydd nad oedd gwir wyrthiau yn cael eu cyf. 
lawni gan Dduw drwy ei weision yn y cyfamser, ac yna yatyriai y diafol 
ei ffug wyrthiau yntau yn gwr yn afreidiol i dwyllo dyniou* Atln. 7 a* 
brawf mai $'r saint yn oes yr apostolion y rhyfelai, yr hyn sy’n profi. 
mai yn vr oesoedd hvny y rvfodai y bwystfil cyntaf, ac o ganlyniad y . 
byddai i’r un dan sylw fodoli yn yr oesoedd diweddnraf, neu yn hy- 
trach mai yn agos i ddiwedd teyrnasiad y bwystfil yr adfvwid, neu yr 
ftdferid, adfeiliad yr hen ffnrf i'w grym cyntefig trwy ddvfodiad yr ail 
fwystfil ; “a boll allu [gwyrthiol] y bwystfil cyntaf y mae efo^sef y 
bwystfil arall] yn ei wneuthur ger ei fron [yn ol yr un gyfundraeth] 
ef/' sef gerbron y bwystfil cyntaf, yrhyn a brawf na ddichon fod yr ail 
yn gyfundraeth newydd, ond mai adfywiad ydyw o’r hen ffurf a fvddai 
yn bodoli ar ol yr aposiolion. Os atebir pa gyfundraeth grefvddol a 
gwladwriaethol a erhdiodd y saint nes eu gorchfygu gynt, ac sydd yn 
bodoli ettoar eu hadfeiliadau hwynt, hynv aatehaeich gofyniaj cynt- 
af a’r ail, a thebygaf fod ei enw yn rhy hysbys i ni ei enwi yma. Ond 
gwelir na ddichon fod yn “Joe Smith,” na “Mormoniaeth.” 

Bydd, tebygwn. -’ei wyrthiau a’i rvfeddodau” yn gyhoeddus, yn llu- 
osog, ac yn rhyfedd iawn. Bvddant mor nerthol fel az y proselytia 
efe yr hall rai na feddant y ddawn o “wahaniaeth ysbrydoedd ac y 



T'ftbPH'WYir Y /UriTLtf. 


1ti4 

mae efe wedi bod yn gweithio yn ddirgel er’s oesoedd i barotbi y r 
boll fyd sectyddol i gredu gweision nerthol y bwystfil olaf hwn, drwy 
broselytio y byd i gredu “mai dyben gwyrthiau oedd profi gwirionedd 
rrefydd, a danfoniad personau gynt,” a’u dysgu drwy hyny i ofy n 
gwyrthiau ac arwyddion gan weision Duw, gan addunedu ond iddyn* 
Weled “gwyrth fach y credent yn y fan/’ nadbeih foeu hatbrawiaeth ; 
a phan wrthoda gweision Duw foddhaiieu mympwyon, eithr pregetbu 
Crist croeshoeliedig, a tbraethu eu cenadwri i’r rhai gonest eu cahwv 
yna daw yr herdldg bwystfilaidd ar draws y byd gyda nor t hoed d a 
£h’rnnorthwy yr liw»> a ofynodd i'n Ty\rysog ni yn yr anialwch gynt, 
droi y gareg hono yn fhra, ac a roddant arwyddion mawrion i’r sawl a 
geisia ganddynt, a dian y cyhoetfdant gyfarfodydd, ac y gwaboddantr 
yr holl wla l yno i weled eu gwyrthiau ar yr arose* penodedig, ac ar 
ol cael yr edrvcfrwyr i addaw eu eredu hwynt, cyflawnant bethau 
mawrion ac auhygoel, ac yna daliant y sectariaid ar eucyhnyg, afe nr* 
allant eu gwrthsWyll, oherwydd dyweda<eu duwinyddion hwy eu hun- 
ain mai profi dwyfol ddanfoniad personau oedd dyben gwyrthiau, a 
dywedant y pryd hyn, ‘‘Dyroa hwy; gweision rDduw yw y rbai hyn t 
gwelwch eu gwyrthiau; ond am y Seintiau gwael, ni welsom ni un 
o’u gwyrthratHiwynt erioed. Ac felly dyna hwy yn magi y diafol ya> 
dynacli na ehynt, ac wedi rhyddhau gweision Duw o’r cyhuddiad, drwy. 
haeru nad ydyntf yn gwneyd arwyddion a rhyfeddodau ; canys y gau, 
ac nid'y gwir, sfydd i wnevd fedly i’r dyben hyny, ac ar arch y gwran— 
dawwyr (gwel Mat. xxiv, 24). Gweled y rhyfeddodau 1 a dwylla y bobP 
i gredtf mai crefydd y bwystfil yw yr un ddwyfol, pan y mae flfydd i 
gredu crfefydd Crists yn dyfbd, nid trwy weled a'rllygaid, eithr trwy 
glVwechgail- Duw, fel y dywed Paul* 

Trwy gvflwyniad y diafol o’r gallu gwyrthiol hwn yn ol i’w weisroo, 
yr*‘iacBeir y elwytf marwol,” canys dyma oedd y bywyd a*r nerth oedtP 
ynddi gynf; a pha berth a allai archolli crefydd ddwyfol’neu ddieflig 
yn fwy na’i baraddifadh o’i gallu goruwchnaturiol ? Ni ddiobon y 
byddar yn ngwed dill o’r n&ill’na’r Hall ond yr ysgerbwd diodefn dd. 
GweVpob dyn llygad-groff ag a syltvo ar arwyddion yr amseroedd en- 
l>yd hyn, fod yr hyn sydd yn attal wedi cael ei dvnu ymaitb eisoes^ 
braidd, fel yr awgryma Paul drwy Yshryd y brophwydollaeth am y 
dyddiaii diweddaf yn 2 Thes. ii, 3 — 12: Gwelir yr anfona Duw ei 
weision cyn adfywiad yr ail fwystfil, nid i wnejxl gwyrthiau, ond i 
draethu en cenadwri i’r byd colleciig, i’w dysgu beth sydd raid iddynt 
wneyd i fod yn gndwedig, sef eu dysgu yn yr unrhyw orcbymynion ac 
ordinhadau ag a ddvsgai yr apostolion i’w cvdoeswyr, gan addaw i’w 
hufvddion, ac nid i’r anghredinwyr, faddeunntjfechodau trwy fedydd, 
ae y derbyniant “ddawn yr Ysbryd Gian,” 8c y byddai i’w Duw, ac 
nid hwy , gad&rnhau eu cenadwri i’r credinwyr, ac nid i’w gelynion, 
trwy arwvddion dwyfoh y rhai fyddai yn fendithion c*ntynol, ac nid yn 
ann/ddion rhagfiaenol. i’w weision. 

Y mae hyn oil yn amlwg yn yr uebod, ac hefyd y gwelai diafol nad 
allai gadw y cyhoedd yn y tywvllwoh yn hwy trwv wadn gwyrthiau, a 
dweyd nad oes eu heisieu ; ond neidia i’r orhr arall i’r berth, a bydd 
efe a’i weision vn honwyr gwvrthiau mor selog a neb yn y fan, er dallu 
y bobl rhag eredu gwir wyrtliiau, sef doniau yr Ysbryd GlSrn, pa rai a: 



TOOrHWTD r JUOTLT. 


ro5 

gvTrana Haw i’w blant. ac yna gwnedda gweision y bwystfil yn groch,., 
“Dowch atom ni ; nyni sydd yn gwneyd gwyrthiau." A dywedant y 
pryd hynv, pob un am yr uwcbaf, fod eisieu gwyrthiau, gan ymrithio yn 
angel y goleuni. Ac areirwiredd y prophwydoliaethau uchod, a’r ei- 
ddom niunau, antnriwn gyhoeddi nad vw yr amser neppell pan y clywir 
awdurdodau a thy wysogaethau ag sydd yn dala gallu mawr mewn lle- 
oedd uchel yn nheyrnas y gelyn, yn'hbni y parhad o’u gwyrthiau. a’r 
anghenrheidrwydd am danynt yn yr oes hoi) mor selog a neb o’r Saint* 
ac yn haermeti bod hwy yn nneddu y doniau ysbrydol; gwelfcdigaethau, 
prophwydi. y doniau iachau, &c., a'u bod hw^r wedi bod yn bleidwyr bob* 
amser i’r athiawiaetb o barhad gwyrthiau yn yr eglwys. Mae rliai o 
gewri sectariaetb eisoes flys blaenori vn y chwyldroad rbvfedd hwn i 
iachau clwyf y bwystfil trwy wisgo y siaced wyrtbiol vn ddirgeh a" yn 
gofyn i'w cyieillion pa fadd y gweddai i’w gwisgo yn gyhoeddus. Yna 
gwaeddk en Hirelings o’u pwlpudau, “Deuwch atom ni ; yr ydym ni yn 
eredu mewn gwyrthiau, &c.; ac yr ydym ni yn feddiannol ar yr ofteir- 
iadaeth er oes yr apostolion." Pryd hyny dyrchafed y Saint eu penau*. 
^gwyliant. canys dvddiau peryglus byd yn nod i garwyr y gwir t’ydd y 
rhai dyfodol. pan y merwinir eu clnstiau yn civ wed son am arwyddion 
gau awnaed yma, ar y d'flaso eu llygaid ar ry Wdodau y bwystfil draw ; 
yna deader y bydd elwyf y bwystfil wedi cael ei iacbau, ac yu elyn penaf 
i “Formoniaetb.” 


DEDFRYB GGLLFARNOL IESU GMST. 

Dyweo* Golygydd newyddiadur Ffrancneg fel liyiu : — “Dam wain a 
roddodd yn ein dwylaw y document pwysicaf, a mwvaf difyrus i'r Crist - 
ionogion a fti erioeri, b. y., y ddedfryd wreiddiol gollfanvol a roddwyd ar 
yr A rglwydd lesu- Grist. r ' Cyfieithwyd yr hyn a ganlyn yn ofahis gan 
y golygydd, a sicrha ei fod yn llytbyrenol. 

u Dedfryd armldwyd gan Pontius Pilot , tetrrrrch presennol droo Galileo 
Isaf, yn hysbysu y bydd raid i lesu o Ndzaraeth ddyoddef marwolaet H 
ar y groes, 

♦«Yn y flwyddyn dwy-ar-byrntbeg o deymasiad yr A*mberawdwr Ti- 
berias Cesar, ar y 25ain o fis Mawrth, yn y ddinas santaidd Jerusalem*. 
Anna a Chaiaphas yn Hrchofleiriaid’ cynm yehioiwyr pobl Dduw. Pon- 
tius Pilat, tetrarcb Galilea Isaf t yn eistedd ar gad airly wyddolyJV.ee/ 0 ry,. 
sydd yu condemnio lesu o J^azaretb bfarw ary groes, rhwng dau leidr — 
tystiolaeth fawreddig ac unfrydol y bobloedd yn dywedyd ; — 

“1. Mae lesu yn fradwrus. 

‘*2. Mae efe yn dwy-llodrus. 

“3. Mae efe yn elyn i’r gyfraitlu 
“4. Cablenwa ei bun yn Fab FHrw. 

“5. Cablenwa ei bun yn Freninyr Tuddewon. 

“6. Efe a aetb i’rdeml, a thyrfa a’i dilynodd, gan ddwyn palmwydid 
yn eu dwylaw, 

“Gorchymynir i’r prif ganwriad, Quillus Cornelius, ei arwain ef iV 
dienyddle. 



10.6 


PROPHtKYD Y XU BILL,. 


“Gwarafunir i unrhyw berson* cyfoethog na fchykwd i wrths*ynebi*t 
marwolaeth Iesu.” 

Enwau y tystion a danysgrifiasant y ddetlfryd' uehod yw, — U L Daniel 
Robani, Pharisead; 2. loannus Rorobable ; 3. Raphel Robani ; 4l Cbpet^ 
dinasvdd. 

“Aed lesu allan drwy borth Struenus.” 

Darganfyddwyd yp ncbod wedi ei gerfio ar gopr, a’i ddodi oddifewn i- 
ist o farbl gwyn, yr bon a ddarganfyddwyd with dirio o dan adfeiliou 
en ddinas Abuilla yn nheyrnas Naples, yn y flwyddyn 1820, gan 
swyddwyr byddinot dd y Ffr^ncod. Yn gerfiedig ar yr ochr arall i’r 
Hafn copr, yr oedd y geiriau caulynol : — “Anrhegwyd pobllwyth a chop* 
o’r gollfarniad utchod.’* 


ENWAU DEUDDEG APOSTOL “GORUC H WYUAETH CYF~ 
LAWNDER YR AMSEROEDD.” 

Ar ddymuniad llawer o’r Saint yma a thraw cyhoeddwn enwau y dewr- 
ion cyfeiriedig, fel y eaffiwn ateb y cwetti wn mynych hwn i’r oil ar un* * 
waith, a theilwug o^u co/restra ar lechau calonau boll garwyr y gwir, 
megys ag > maent ar ein ealon ninrtau, ydyw enwau y gwladgarwyr, y 
doethion. a’r mawrion ddynion hyn. ennys mwynha y Saint ffrydiau o 
oleuni drwyddynt o’r ffynnonell oddifry ; etto, niddini megys yn gyfer- 
byniol i’r hyn, a dikillia etto i’r neb a wrendy areucyngborion dwyfol. 

Wilford Woodruff 
George A. Smith, 

Amasa Lyman, 

E. T. Henson, 

Orson Pratt, 

Lyman White* 


Brigham Young, 
Heber C. Kimball, 
Willard Richards, 
Orson Hyde, 
Parley P. Pratt, 
v J ohn Taylor, 


BETH A WNEIR I ERLIDWYR Y SAINT? 

Sir Fymny. 

Anwtfl Frawd, — Yn gymmainta bod Mr. Rees, ac amrywio) o weini dog- 
ion ereill yn y Sir bon wedi bod ar y maes cvhyd vn erbyn Mormoni.teth, 
yn dweyd pob math o ystoriau a chelwyddau yn ei berbyn, yn awr m«e 
eu hynfydrwydd yn dod i’r arnlwg, nes achosi i’r dynion goreu yn eu 
plith i ddyfod atom, a dagrau ar eu gruddiau, ac yn gofyn, “ Beth a 
wnawn am fod yn gadwedig V* Yratehiad y^r, “ Edifarhewch, a hed- 
3'ddier chwi er inaddeuant pechodau, a chwi a dderbyniwch ddawn yr 
Ysbryd Gian ac yna y maent yn dod. ac yn awr yn llawenhau yn 
addewidion eu Duw. Yrydytn yn dysgwyl gweled yr erlidwyr eu hun- 
*ain yn dyfod & dagrau ar eu gruddiau, ac yn gofyn. “ Beth a wnawn am 
f*d yn gadwedig ?” Ni allwn ni ddim a’u hatch, oherwydd fod eu pech- 
odau gymmaint ; oud dynmnwn i chwi hysbysu drwy y Prophwyd 
bi^th a wnawti ni iddynt ? 

Oedwn y peth yn awr h*d oni ddaw atebiul ; ond yr wyf yn meddwl y 
bydd Rawer o ddagrau wedi Uifo dros eu gruddiau cyu y delOj os oedwch. 



FROPHWYD T JTTBIL^ 


m 

Os oes modd eu hacbub rhyw fodd, dymuriwn.gflol' gwybod mor ftiarr *&• 
y medroch. William Phillips. 

[Rhaid i ni gael amser j ystyried peth, cyn^ateb cwestiwu mor bwysig* 
Os yw ein herlidwyr uchod wedj eyrlvaedd y gawp uchel o fod yn *'Sa^ 
taniaid a chythreuliaid.” Mr. Joiies, Eelinvoel, neuMr. Davies, Dowlai**. 
a allant ateb, efallaL — Got.] 


LLYTHYR D. ROBERTS, LLWYNYGELR. 

Antcyi Prmvd Janes*-— Wele fi yn cyrameryd y cyfleusdra hwn i’ch by*- 
bysu am ein llwyddiant prescnnol gyda gwaith yr Arglwydd. Yr ydym 
wedi bedyddio tri er pan ysgri&nais o’r blaen atoeh, ac y mae arwvdd- 
ion am yebwaneg. Yr ydyna yn pregethu wor egniol ap y gallwn. he 
yn cael gwramdawiad lied astud a lliosog yn fynych. Y mae y wlad 
megysyn deffroi oM chysgadrwydd, a braidd yn dechreu llygad^ythn ar 
arwyddion yr amser, rhwng yiegetbav y Saint, a gweryriad y maouh 
coch, ac ystoriau ein gelyniort, Mae llueedd yn based i ofyu betb yw y 
mater, ac yn dechreu nesi* i gaetclvwed y Saint yw ateb y gofyniad 
UcKod,a^edi methu heddloni eu hunain vn ei ateb. 

Mae^nym lawer o ddynumiad i*cli gwe4ed yma yr fcaf kwn, a po- 
beithiwn na angbofiwch mo honom yn y gegledd. er mor oered yr liin^ 
sawdd yr ydyn> yn byw ynddi yn bresenndl, ood y mae ychydig d*>n> 
wedi ei duecbreu ynia, ac yr ydym am gadw y meginau ar waitb hyct 
oni elo yn flJatn enynol, Gweddiwch drosom, lei na ddiffvginm, ac niii 
ydym ninnau yn peidio ar eich rhan cliwitbau, ein banwyl frawd. Mae- 
yr boll Saint yn eieh a a ere h yn garedig yn yr ArgVwydd. Aniens 
Eich gostyngedig frawd, D. Robshhs-. 

Lfaynygell, RUcneu 


GWIR EGLWYS IESU GRIST 

Yn cad ti chgferbynu a chyfundrae !kau dyncoru 

Y Duw addola oreill, nid yw yn IMhw i mi, 

Ni fedda gortf na rkanau, ni chlyw, ni wel ayni ; 

Ond y maepenyf Dd*w aydd ft y, 

Sef Duw irulluog. Daw sy’n gu, 

A Duw sy’n rkoi dadgwddiad, — O, dyna’r Pww i mi \ 

O, dyna’r Duw i mi T 
O, dyna’r Duw i mi . h 

Rob eglwys heb npostol. md eglwys y w i mi, 

Mae fel rityw long heb hwyliau yn nofio ary Hr’; 

Ond eglwys d’wysir is y nen 
Gan ddeuddeg seren gylch ei phen, 

Ac eglwys dda ei sylfaen, — 0, dyna'm heglwvs i ! &«., 

Pob eglwys heh un prophwvd, nid eglwys vw i mi, 

’Does ganddi ben Vw btrwain, niae’n gwyro ar bob tu; . 



108 


yuoPHwrcr y jrortr. 


Ondeglwys nid odrefniad dyn, 

Yrhou osododd Duw ei him, 

Sef eglwys E'r “arwyddion,” — 0, dyna'in hcglwys i ! &c., 8tcs 

Y gobaith fedd Cenedloedd, nid gobaith yw i mi, 

Ileb ffydd ac heb wybodaeth, nid y* ond t’wyllwch du ; 

Ond gobaith ddeil tra’r ddne’r a’rnen, 

Ac un awel tufewn. Hr Hem 

’Rliwn obaifch sydd felangor, — 0, dyna’m gobaith i ! &c.,&c. 

V nefoedd fyn seetarmid, nid nefoedd yw imi, . 

Maehdno-n rhy anhysbys, mewn gwaglerhywle fry; 

Ond nefoedd ar y ddaear hon. 

Y gartref He-v sugnnisfron, 

Nef oleu, oaf gwybodaeth, — O, dyna’m nefoedd id &c., &C; 

Fob egJwy&'hcTvgydgasgliad. nid egbws yw i. mi, 

Ni wnelai yr Iachawdwr fyth arddeL un fel hi 

Ond eglwva wediY gnlw mae* V 

OV byd a.’i draddodiadau cas. 

Ac eglwyseydgynnuiliud* — dy no* in heglwysJ ! &c. f Ac. 
Ihehajh* 12, 1840* Cyf. J. 


-CAN O ERFYNIAH 

A gyfansoddodd chwaer o Lanybyddar r ar nos y \%fid' a EbriU, cy?* 
myiied i'tv gwely. 

Gymrt, Gymry, clyweh li’n cwyno,. 

Ac yn griddfan ac och'iietdio. 

Am fy mod Fn drwmfy iK'hnJoo^ 

Ac yn cwyno mewn tralloiiiom 

Nid oes gofid ama'i’n para 
’Nawr am bethau y byd’ yma r 
Ond i’m gael fy holl berth ’na« an 
’ Ganlyn Crist er maint y rhwystrau. 

Mae im’ fam a phriod anwyl 
Ddim yn credu yr efengvl, 

Yr hwn gvnllun a ordeiniodd 

Crist, Mab Duw, cyn myn’d i’r -nefoedd. 

O, fy mam ! 'rwyf yn dyrnuno 
Arnoch ddod i dchchreu gweithio; 

Cinvithau’m priod, gyda hyny, 
t (Mae’n Hawn bryd) i winMan lesu^ 



*Ht)!»HWYD Y JUBILX. 


•M8 


’Docs addewid oni ddeuwch, 

),im ond galar by tli a thristwch ; 
A'eVrhan fydd yr ail farwolaeth, 
G>da , r rhai fydd yn anraherffaith. 

’Rwy’u gobeithio parai’n flfyddlon, 
Ach&el rayn’d i fvaydd Seion, 

At y teulu dedwydd hyny 
"Sydd i'u bryd au serch ar Iesu. 


Gwyb.)d ’rwyf, os parai’n ffyddlon 
Y cuf wrsgo’r nuraidd goron ; 
Palmwvdd i fy roeddiant hefyd, 
Gy da Brenin Mawr yr liollfyd. 


MaeV enwcrdau’n pallo credu 
Bod rhaid myn’d i’r mor, a’i groesi, 
Draw i’r fan raae Duwyn addo 
Khoi diddosfa, ond myn’d yno, 

Rhag y plaau mawr a’r heintiau 
Sydd i ddod am eu pechodau, 

Os na ddont hwy yn ftyddloniaid, 

Gynt fel gwnaetb y Ninifeaid. 

I’r holl ardal ’rwyf fi’n traetbu 
'Fod raid i'ch gael crefydd Iesu, 

’ Rhon a ddwg i chwi arwyddion, 

Dim ond cadw'ibur orch’mynion. 

0. gym’dogion Llinybydder, 

’Rwyf yn tystio >'n ddibryder 
Y gwnewch sicr gdfio’m geiriau, 

Yn ddiddadl, yn^y ffawdle. 

Os gwna’i farw fcyn ymadel, 

Coliwrh draetbu hyu i’m eene’l, 

’Mod i ’nawr yn tystio wrthyut, 

Fod dydd dial yn dod arnynt,— 

Dydd gwylofain, a dydd galar. 

Dydd cliwennycbadt fyn’d i’r ddaear, 
Dydd bvdd pob-dvn yn dyrhrynu,^ 
Ond rhai fydd acrefydd Iesu. 

-Mae tvstiolaetb gyda’r S* intiau, 

-Ei- eu bod mewn temtasiynau-; 

11 wy eant etto gyd deyrna>u 
Oyda Christ ft’r Erenindesu. 



lit 


YROPHWYD Y JUBILt, 


’R ■ yf yn awr yn canu turwel. 

I’m heu wlad, pan ar ymadael, 

Mewu lUwn obadth groesi’r nvoroedd, 
’Nol gorchymyn Brenin Nefoedd. 


LLYTHYR YR BENURIAD W. MORGAN. 

Merthyr, Mehejin 21, 18-1S. 

Anwvl FraWd, — Yr ydym Hi yma dll, a'f swyddwyr yn enwedigol* 
■yu parhau tnewn andeb a ffyddlondeb yn y cy flaw wad o’a dytedswydd, 
•r pan ymadawsoch chwi odfliymw, ac y mae yr Arglwydd yn ben- 
niitbio ein liafur yn enwedigoi drwy iachan y deifion.drwy yr ordU 
nhad&u a gweddiau y ffydd ; a nodaf rai o lawer o’r enghreifftiau a 
gymmerasaut le yma yn ddiweddar:— Un chwaer a darawyd yn glaf 
g&ndwymyn dost tra ar yn&weliad £’i pherthynasau yn Abefhonddu. 
Trwy lawer o draffcrth dygwyd la i Ferthyr raewn cerbyd, o’r hwn y 
gorfuwyd ei cbario i’r ty. Anfonodd am henuriaid yr eglwys yn lie 
ineddygoii ; a myfi ac un arall a aethom ati, ac a weinyddiasom yr or* 
4in hard iddi, gan weddio ar i’r Arglwydd ei hiachau, a'r canlyniad a fu, 
dtolch i’r Cyfranwr o bob bendiihion, derbyniodd iechyd uniongyrcliol, 
cododd o’i gwely, a bwytaodd fwyd yn ogwydd rhai o’r byd. Aeth y 
•*wn am y peth hyn drwy’r gweithfeydd cylcliynol, nes yr oedd llawer 
yn cynddeiriogi yn erbyn y Saint, gan haeru niai twyll a flag oedd yr 
afiechyd ; ereill a haerent nad oedd y claf wedi gwefla; a rhai o’r rhai 
a’i cariasant i’r ty, dan regu a ddywedent fod y frfth dwyllwyr yn Thy 
ddrwg i’w gadael yn fyw. Beth a wneiri ddyniou a wrthodant gredu eu 
llygaid, eu teiinlad, a’o clustiau eu huaain, meddweh chwi ? 

Enghraiffl arall o ddaioni Duw a fu fel y canlyn : — Dyn o’r cnw 
David Davies, gweithiwr yn ngwaith Pendaran, a orchuddiwyd dan 
gwympiad mawr o ddaear, fel na wyddai ei gydweithwyr bnridd pa le 
oedd i chwilio am dano, a syndod mawr oedd ei fod yn fy#. Wedi ei 
gael efyn rbydd, cariwyd ef allan mewn tram , ac argeffyl i'w dy, a*i 
gydweithwyr y a cydymdeimlo ag ef yn fawr, ac yn dweyd nad allai ddy- 
ch^relyd i’r gwaith am lawer o fisoedd, os deuai bvth. Dranoeth aeth 
dau o’r henuriaid ato, ac a weinyddiasant iddo, gan weddio drosto, ac 
'efe a gyfododd o’r gwely yn y fan, ac agerddodd gvda hwynt i Ferthyr, 
ac i’r cwrdd Saint yn iaeh. Aeth i’r gwaith dranoeth, a gweithiodd fel 
arferol; eithr y mae barn ei gydweithwyr wedi eyfnewid yn bollol o 
*feddwl iddo gael y fath ddolur, nes yr haerant yn awr nad oedd efe wedi 
•cael neraawr niwaid, oddieitht ambell un o honynt, dyma eu bam er y 
cwbl; ac etto gefynant fwy-fwy am arwyddion er eu dwyn i gredu. 

Mae llwyddiant cytfredinol ar yr efengyl yn y cylchoedd hyn. Bed- 
yddiwyd saith )# Pontytypridd yn ddiweddar, ac amryw yn Dowlais, 
^Caerdydd, Aberdar, &c. Clywais hefyd fod deuddeg wedi cael eu bed- 
yddio yn Hirwann yr wythnos ddiweddaf. Ma# lluosogiad mawr yn 
Sir Fynwy, ac yma, n s gallaf ddweyd pa nifer a fedyddrwyd er pan ym- 
adawsoch, ond derbyniwyd naw i’r eglwys y cwrdd cyntaf wed’yn, a 
mwy neu lai bob wytjiuos er hyny,ac anturiaf ddweyd fod rhai ugeiniau 
wedi eu bedyddio ya y gaugheti hen er eicb ymadawiad, a gobeithion 


TROPHWYD T JUBfLI. 


HI 


am luosogiart mawretto ar fyrden Yr Arglwydd grasol a ganiatao mai 
•felly y bo,.yw gweddi barhaus eich biawd yn Nghrst, 

William Morgan. 


AT EIN DEUBYNWYR. 

Mar yti'Ofidus gewvtn hysbysu imd allwn ddiwallu y galwadau myn* 
ych a th&er ag sydd arnom o wahanol fanau am yr “Hen Grefydd 
Newydd,” yr “Atebydd,” “LIvfr Hymnau,” a’r “ Adolygiadau.” canys 
y wue vr oil a argralfwvd o’r uchod wedi eu dosbarthu ; ac os medda 
-ein dosbarthwyr rat ar Jaw, gobeitlfhm aa chadwant bwynt yn ddirgel, 
‘Ond ymdrechu eulledaenu tra y maecymmaint o’u heisieu. Nid y’m 
yu bwriadu cyhoeddi ail argraffiad o’r uchod hyd nes y caffom dyst- 
iolaetb fod y lleill oil wedi eu gwerthu, na’r hyn dystiolaeth ni bydd 
•dim ynfwy boddhaol nadychweliud yr arian i’n llaw. 

Mae amryw o'r doabarthwyr mean dyledtrwm i ni yn awr, a thros 
gan punt o’n b arian yn wasgaredig, lie v gallent heb nem&wr ymdrech 
‘oud ffyddlondeb fod wedi eu talu cdL Mae holl eglwyai y Saint, drwy 
Loegr, Scotland, a’r byd a’r a wyddom, oddieithr y Saint Cymrrig, 
yn cynnal breichiau a llogellau eu •cyhoeddwyr, ac yn rhoddi y mer 
•anghenrbeidiol yn eu heagyfn, drwy fod y cangbenau yn dewiseu dos- 
‘bartbwyr, ac yn cyfranu arian yn mlaeu llaw i dalu am y llyfrau a an- 
fonaut am da^ynt; ac felly y uiae y dosbarthwyr yn gyfrifol iddynt 
*hwy, a hwythau i’r swyddfa. Dyma yw rheol aefydlog y swyddfa yn 
Llyulleifiad, ac os gwna rhyw ddosbarthwr anghyfiawuder, nid y w hyny 
yn di'gyn oil ar yr un person i'w nychu, eithr ar y rhai a allant rag- 
flaenu y drwg drwy fod yn ei ymyl. Eithr yr ydym ni fuch hyd yn 
•hyn wedi bod -yn ymdrechu sefyll o dan yr holl bwn eiu hun, heb un 
ysgwydd na chynllun cynnorthwyol, ac yn cyfranu yr ennill er cyn- 
northwyo ein cydweithwyr tylodion *r eu teithiau yn nghanol cen- 
*edlaeth -drofaus a gwrthwynebus i bregetbu efengyl Crist yn rhad. Tra 
yr ytnffi*ostiwn yn mhob gallu i wrieyd hyn, a thra y diolchwn a’n holl 
^alon i rai obi dosbarthwyr ffyddlon ac anwyl am eu cydweithiad, nid 
y n unig i werthu, ond hefyd i dalu am y llyfrau a gawsant ; etto nid 
ydym hebachos i oftdiofod am bell ddosbarthwr yn ein dyledo amryw 
bunnoedd«er’s blynyddau bellach, a dim gobakh o'i leihau. Beth a 
wneir i’-T'cyfryw sydd ofyniad pwysig i ni, a theilwng-o ystyriaetb der- 
byuwyr y *cyfryw ddosbartbwyf! Ped ystyvient mor ddrud yw cy- 
hoeddi, diau yr ymdrechent i dalu, oddieithr fod eu bryd am luddias 
yn hollol yr offerynoliaeth ddefnyddiol hou o ledaenu gwirioneddau 
dwyfol — o aroddiffyn plant a chrefydd Duw, ac o lesoli eu cyd.ddyn- 
ion. Ystyriwn ni y buasai yn anghyfi&wnder o’r mwyaf ynom ddefn- 
yddio arian neb at eiu gwas&naeth personol heb gauiatad, ond buas&i 
y drwg yn waeth fyth pe achosasai hyny rwystr i waith Duw. Bwr- 
iadwu gyhoeddi ein cyfrifon gyda’n dosbarthwyr yn y Prophwyd ar ol 
y Gymmanfa fel y deallo y cangbenau r&gor rhwng y ffyddloniaid fi’r 
rhai y cyfeiriwn atynt uchod, ok nad allwn Iwyddo ffordd arall. Ffordd 
effeithiol i gael gan ambell un wrthgilio yn yr oes hou hefyd yw drwy 
ei ruddi V gario y “god,” fcl J udas gy at 



m 


3 >R 0 PHWYI> Y SUBICT. 


Mae y 5ed Rhifyn a’r olaf o’r Eurgrawn aTlan o’r wasg yn awr, yr 
hyn hefyd a fydd y diweddaf a gvhoeddwn hyd onid uteba yr hint* 
uchod y dyben,oddieithr y Prophwgd. Mae amryw gamioedd o bob 
rhifyn o’r Eurgrawn ar law etto. a gobeithiwn yr ytudrecha poh un a 
brynodd ryw Rifyn o hono i brymi vr oil, neu ynte nyni a brynvvn ei 
Rifyn ef yn ol, os Imkl yti lan a threfmis. -Ceir yr Eurgravm yu >r\ f- 
lawn mor gynted ag y gellir ei rwynio, am wahauol brwiau cyferbyukJl 
i’w rwymiad, o 4*. liyd tr. 6d. 


H YSB YSI ADAU. 


LLYFRAU AR WERTH. 

Yr ydym newydd dderbyn yn agos i gant o gyfrdlau o ‘<Capt. 
-Jones ar Formoniaeth yn 1847,” oddiwrth y Rhwymwr, ac wedi 
eu rhwymo yn rhagorol o dda, gwych, a rhad, am wahanol bria- 
iau megys o*r blaen. Gobeithiwn yr ymdreeha y Saint feddu un 
gyfrol o leiaf o’r rhai hyn yn mhob teulu cyn y bvdd yn rhy 
ddivveddar. Mae cyfrolau 184G dll wedi eu gwerthu ekoea, « 
gal wad mawr am ycbwaneg, ondnis ceir hwynt. 

*** Yn nhtidal. 94 o’r Rhifyn olaf o’r Prophwgd , a’r lOfed linell o’r 
gwaelod, yn lie “ ugain milldir o led,” darllener “ ugain Hath o 

led.” Tud. 93, 11m. 23 o’r pen, yn He, “se/yll rfwt gwdith ” 

darllener, '"sgfyll flair gwaith.” 


C YN NWY^IAD. 


Deagrtti ad o California 97 

Tystiolaeth Morgan David, Felifrvoel 93 

Twvll y Mormon taid . . 99 

' Llythyr W.’XVoodruff. „ r» -fOl 

* Gofyniad, a*i atebiad '*03 

Dedfryd goflfarool- Ieau Grist ...... “*105 

• Enwau y douddog apostoi . » » . . 106 


Bfcth a wneir i erHihryr y Saint ? 106 

Llytbyr O. Roberta, Llwynygell. . . . 107 

©wiregjwya Iesu Grist 107 

CIn o Erfyniad 1 0 S 

Llythyr hend. W. Morgan 1 TO 

At v derhynwyr Ill 

Hysbysiadau 112 


MERTHVR.TYDFIL: 

‘tYHOFOD-WYD At AR WlEKTH GAN T>. JONK8, AC AR WERT* 
HfcFYD GAN Y 8AINT YN GYFFRED1NOL. 


Aa«flKuATF^ D GAN JOHN JONES, RUYDYBDNT. 




PROPHWYD Y JUBILT* 

NEU 

SEREN Y SAINT. 


Rhif. 26.] AWST, 1848,. P ms 2 y. 

AT DDARLLENWYR Y PROPHWYD. 

Anwyl Ddarllenydd, — 

Yn gyinmaint a’n bod wedi dod i ben yn awr &’r dasg a gym- 
merasom arnom er’s blwyddynyn ol o gyhoeddi llyfr at wasanaeth 
y Saint yn fwyaf neillduol, a Uyft ag sydd yn wasanaethgar i b%y 
bynag arall ag a ddewisp ddeall ein hegwyddorion fel yr ydym yn 
eu proffeau mewn gwirionedd, cymerwn y cyfleusdra presennol o 
ddywedyd gairyn ei gylch wrth y rbai nad ydynt wedi ei bwreasu 
iddynt eu hunain byd yn hyn. Y llyfr yw yr “ Eurorawn Ys- 
grythyrol,” yn yr hwn y cynnwysir crynodeb o adnodau dyfyn-- 
edig, a nodiadau genym arnynt, i brofi prif bynciau crefydd Saintr, 
y Dyddiau Diweddaf. 

Y mae yn ddiammheuol genym fod i’r Propkwyd bychan hwn 
lawer o ddarllanwyr ag nad ydynt wedi ufyddhau i’r efengyl a 
bregetbwn, a llawer o’r rhai hyny o bosibl yn ddynion rhesymol, 
ac yn rhai a addefant befyd mai dyledswydd dyn yw ymdrechu 
i iawn ddeall yr egwyddorion a broffesa. Cynnorthwyo eifc ; dar-- 
llenydd i hyn oedd un o’n prif ddybenion yn cyfotnsoddi a chy- 
hoeddi yr Eurgrawn Ysgrythyrolur y dull ag y mae. Er ei fod ar 
drefniad hollol wahanol i ddim a’r a welsom o’r blaen ; etto, yn 
gymmaint ag mai ysgrythyrau y gwirionedd yw ein rheolau dysg- 
yblaetbol, a’n safon crefyddol, hyderwn y bydd crynoad o faroau 
yr awduron yabrydoledig at eu gilydd, a’u gosod wyneb yn wyneb 
fel hyn o flaen llygaid ein darllenydd, yn f wy manteisiol er iddo 
iawn ddeall ac amddiflyn yr egwyddorion a broffesir gan y Saint, 
na phe buasai raid iddo chwilio yr holl gyfrol santaidd ar bob 
pwne, megys ag y gwtiaethora ni wrth ei gyfansoddi. 

Mae yr Eurgrawn wedi costio i ni cryn lafur ac ymchwiliad, a 
llawer o weddiau taer am gvfarwyddydayr Yabrvd OlAn, fel y 

H ‘ ' tCt *. III. 


114 


PSOPHWYD Y JUBILI. 


gallem iawn ddeall drychfeddyliau ac amseryddiad prophwydol- 
iaethau yr hen a’r newydd destamentau, yn nghylch y rhai y mae 
eynnifer o wahandl farnau ; ae nid heb yatyried yn ddwys y can- 
lyniadau tragwyddol o ddysgu y meddwl dynol, ac ymchwiliad 
treiddgar i’w cyaaylltiadau ol a blaen, y meiddiasom ddetbol a 
chrynhoi yr ysgrvthyrau fel y maent yma. 

Mae pwysigrwydd a chyfrifoldeb y cylch ag ein gosodwyd yn- 
ddo, ynghyd a’n cariad at, a’n hawydd i ddysgu y rhai a ymddir- 
iedwyd i’n gofal, yn egwyddorion pur yr efengyl, ynghyd 
ystyriaeth fod dyledswvddau yn ein galw allan o wlad ein gened- 
igaeth cyn hir, ac am ein hamddifadu o gymdeithas anwylaidd y 
Saint Cymreig am enyd, ac o gaulyniad o fanteision i’w gwasan- 
aet^, yn ystyriaethau ag a’n symbvlodd yn mlaen i dori drwy bob 
rhwystrau i gyhoeddi y gwaith hwn. 

Mae y cynnyddiad rhyfeddol a roddes Duw eisoes ar yr enwad 
hwn ag y dy wedir cymmaint i’w erbyn, heblaw y lluosogiad mwy 
rliyfeddol a wyddom y dyry efe eto cyn hir, yn dangos nad disail 
yw ein hofnau y daw i’r eglwys, wedi ein mynediad ymaith, ddyn- 
ion hunau-ddoeth ac anianol, gan geisio llithio eneidiau anw&dal, 
.ac efallai ambell un o’r Saint gweiniaid ac anwybodus, ar eu hoi 
at ben draddodiadau cyfeiliornus a mwy poblogaidd yr oesoedd 
diweddaraf. Dengys hyn ddefnyddioldeb yr Eurgrcpvn i’w rhag- 
flaenu ; canys sic-i yw mai iawn ddealltwriaeth y Saint o egwydd- 
orion y gwirionedd yw y caerau goreu i’w hamddiffyn ynddynt. 

Ddarllenydd anwyl, chwilia, profa, pwysa, a myfyria yn ddwys, 
canys gwerthfawr yw gwirionedd i’th enaid; ac os cei fwy o hono 
gyda rhyw blaid arall na chyda’r Saint, am dy fywyd dos atynt yn 
y.fan, a gl^n wrthynt. Os cei well gwirioneddau yn rhyw ath- 
rawiaethan, nag a gynnwysa yr Evrgrawn, hysbysa ni er mwyn 
ein henaid, a rhedwn ar eu hoi ; ond cofia hyn yn gyntaf, na ddi- 
chon’neb fwynhau melys rin, na chyradeithas ddaionus Ysbryd y 
gwirionedd, na niyned yn mlaen tuag at berffeithrwydd, ond i’r 
graddau ag yr iawn droedia lwybrau y gwirionedd. 

Cymhelliad arall ag a’n gorfododd i ymosod ar y gwaith pwysig 
hwn yw, ddarfod i ni, o ddaioni Duw, gael mwy o fanteision i 
gymdeithasu yn bersonol &, i wrando ar, ac i sugno m£l o dry- 
sorau gweision ysbrydoled^ y Duw byw, sef apostohon a pbra* 



PROPHWYD y jubili. 


115 


phwydi aantaidd, y tudraw i’r moroedd, na neb arall a adwaenom 
ya Nghymru, a pba rai ni chyhoeddwyd erioed o’r blaen yn yr 
iaith Gyraraeg ; ac ni allem guddio y goleuni a dderbyniasom 
drwyddynt hwy oddiwrtb ein cydgenedl anwyl. 

Weithian gadawn yr Eurgrawn , a chyflwynwn ef i sylw y neb 
a welo yn dda roddi ei amser i*w ddarllen, tra yr ydym mewn 
gobaith na bydd teulu o’r Saint hebddo, a gweddiwn ar i Ysbryd 
y gwirionedd ei fendithio i ateb y dybenion o bono, fel y go- 
gonedder Daw, ac felly cawn ninnau y pleser o obeitbio ein bod 
drwyddo, yn gwasanaetbu ein cenedl tra filoedd o filldiroedd oddi- 
wrthynt. Amen, 


*** Gellir cael yr Eurgrawn yn gyflawn, mor gynted ag y gellfc ei 
rwymo, am wahanol brisiau cyferbyniol i’w rwymiad, o 4*. byd 
5 s. 6 (L 


YR ERLIDIGAETH AR Y SAINT YN CWMBYCHAN A'R 
BRYN!— NAWAR-HUGAIN 0 SAINT YN CAEL EU 
TROI O’U GWAITH OHERWYDD EU CREFYDD ! !— 
STEWARDIA1D SECTYDDOL YN CEISIO NEW- 
YNU TUA HANNER CANT 0 WRAGEDD A 
PHLANT Y SAINT! ! I g 

Y Petition cwynfanus a ganlyn a arddengys y dyoddefiadan a’r gormes 
n wna dynion rbith-grefyddol fi phlant Duw pan y maent yn cael y 
gallu. Gwyddom nad yw y Saint wedi dweyd eu holl ddyoddefiadau 
yn yr hyn a ganlyn. Yn fuan wedi y weithred esgymunedig bon, 
trowyd y tri prif Steward o'r gwaith gan y Cwmni ! “A pha fesur y 
mesuroch yr adfesurir i chwithau,” ebe Crist. Mr. Bidelph a ddaeth 
yno yn brif Oruchwyliwr ar eu hoi, yr hwn, er ei fod yn ddyn dibro- 
ffes, sydd yn Jlawer mwy dyngarol na’r lleill a nodwyd. Yma y can- 
lyn y ddeiseb : — 

“ At John Bidelph. Ysw., 

“Yn gymraaint a darfod i ni, y tanysgrifwyr isod, 29 o bonom, gacl 
ein troi ymaith o waith y Cwmbychan a'r Bryn beb un achos cyf- 
reithlon, a chael ein hamddifadu drwy hyny o’n bywiolaethau ; — 
“Fod ein gwragedd anwyl, a’n plant diniwed (dim llai na hanner 
cant mewn rhifedi), wedi bod, ac yn parhau i fod, yn dyoddef newyn 
a roawr dylodi; — 

“Ac yn mhellacb, fod y Stewardiaid hyny a’n troisant ni o’n gwaith 
wedi penderfynu ein halltudio ni o’r wlad yma, anfonasant y Bailiff 
a’r Policeman i’u troi allan o’r tai, ac i werthu ein celfi, os na ddygid 
nrian y rhentyn y fan ; athrwy hyny einhamddifadu ni a’nteuhioedd 
yn y fan, nid yn unig o ymborth, ondbefydo ddiddosrwydd na ebys- 



116 


PROPHWYD Y JTJBILI. 


god rhag ystormydd geirwon mis Chwefror, — ac yn ngwlad ein gen- 
edigaeth; — 

“Fod, mai yr unig drosedd ag y cynuddir ni, neu y dichon neb ein 
cyhuddo o fod yn euog o hono yw, ein bod yn meiddio addoli Duw 
ein tadau yn ol arweiniad ein cydwybodau ein hunain, yr yagrythvrau 
santaidd yn rheoi buchedd ac ymarweddiad. Erprofi ydywediad olaf 
hwn ag sydd i rai yn anhvgoei, mae yn ein meddianfc ffeithiau anwad- 
adwy, heblaw cyfaddetiud ein herlidwvr. Cawsom, neu yr oil ag u’i 
ceisiasant, a raeddwn yn awr i'w dangos i’r by.?, ein cymmeriadau yn 
ysgrifeuedig, ac wedi eu llaw-arwvddo gan ein cyflogwyr yn y gweitb- 
fevdd uchod am hir amser, y rhai a dystiant ein bod ni * yn veithwyr 
diwyd, gonest, sobr, a da;’ — 

“A’n bod ni hefyd yn feddiannol ar dvstiolaethau diwrthbrawf, pa 
rai a dystiant ddarfod i’rStewardiaid (oddieithr ycbydig eithriaduu 
boneddigaidd) ffurfio, mewn cynghor a gynnaliwyd yn bwrpasol i 
hyny 3 garagyhuddiadau yn ein herbyn ni, y rhai a alwn ein hunain yn 
' Saiut y Dyddiau Diweddaf,' i’rdyben i ddylanwadu ar eu huwchafiaid 
i ganiatau iddynt ein troi o’r gwaith ; ac yn nihlith enwau y Saint, 
gosodasant ychydig enwau ereill, a hyny i’r dyben o guddio eu gwir 
ddyben, a chafodd y lleill hyny ddychwelyd i’r gwaith yn fuan, pan 
yr ydym ni, a neb ereill, yn cael ein cau allan; a phan roddir lie i 
ddveifhriaid yma, dywedir wrthym ni y naill dro ar ol y Hall gan y 
Stewardiaid, pa rai ydynt naill ai yn sectwyr selog, neu ynte dan 
ddylanwad rhai, — ‘ Os gwadwch chwi eich crefydd, cewch chwithau 
waith, ac nid heb hyny.' 

“Yn gymmaint a bod yr banes uchod yn rhy wirioneddol, ac yn rhy 
hawdd ei brofi i neb ei wadu; a’ a bod ninnau, ein gwragedd anwyl. 
a'n plant bychain a newynllyd, yn gofadeiliau byw byd heddyw, ac 
yn alltudion, mewn * gwlad rydd,’ er mwyn cydwybod, i broti yr uchod 
yn wirionedd ; — 

“Fod Stewardiaid caethiwus gweithiau eymmydogaethol yn dilyn 
esiamplau yr erlidwyr uchod, ac yn troi y Saint o’u gweithiau hwy- 
thau am yr un achos, — Taer a gostyngedig erfyniwn ar eich hynawnedd 
ymchwilio i mewn i’r anghyfiawnderau a’r gormes a ddyoddefa pobl 
ddiniwed, ond dyoddefus, ac i ganiatau i ni, ynghyd ag i gannoedd 
ereill ag aydd yn y gweithfeydd uchod, pa rai a gredant, ond ni feidd- 
iant gofleidio ein crefydd anwyl, y cyffelyb ryddid a breintiau ag a 
ganiateir i’ch boll weithwyr ffyddlon ereill ; canvs wedi hir ddy-gwyl, 
a deisyf yn ostyngedig or ein herlidwyr, vmddengys fod ein holl ap- 
peliadau taerion a mynych atynt hwy mor aneffeithiol ag a fyddai 
ochenaid y baban yn erbvn y corwynt rhuthrol. A gweddiwn yn os- 
tyngedig, harchus Syr, ar i chwi ganiatau i ni vr iawnderau hyny a 
sicrheir i ni fel i holl ddeiliaid ffyddlon ereill ei Mawrhydi, dros yr hon 
y gweddiwn yn bathaus; a thrwy hyny ennillwch i, chwi eich bun yn 
ddiau y cymmeriad o dad y gorthrymedig, ac amddiffynwr rhvddiri ; 
ac felly bydd gweddmu tae v ion rhieni alltudiedig, a phlant newynog, 
yn esgyn i fyny at Arglwydd Dduw yr holl ddaear am iddo eich ben- 
dithio chwi a'ch eiddo ar eich canfed. Amen. 

“Gostyngeuig erfyuiwn aruuch dderbyn y llyfr hwn o law y dyg- 



PROPHWYD Y JUBILI. 


117 


iedydd, yn yr hwn y gall w eh ddarllen prif osodiadau cin crefydd, ac 
y’ch galluogir i farnu drosoch eich hun yn ngwyneb y cybuddiaduu a 
ddygir i chwi yn ei herbyn. 

“Drosy Gymdeithas uehod dymunwn danysgrifio ein hunain 
“Eich ufydd a’ch gostyngedig weision.” 

Yna dilvna rheatr o enwauy dyoddefyddion. 

Ystyried y darllenydd pwy yw Uuw, a’r fath yw crefydd y gormes- 
wyr hyn ; ac nid yw eu creulonderau a’u drygioni hwy yn profi pa 
achos a’u cynhyrfodd, ddim ami reach nag y profa hefyd ddwyfoldeb 
crefydd a duwioldeb y dyoddefyddion, ar eirwiredd Mab Duw, sef, 
“Chwi a fyddwch gas gan bawb er mwyn fy enw i hefyd, “Teyrnaa 
wedi ymranu yn ei herbyn ei bun, ui aaif hdno,” yr hyn sydd yn eglur 
brofi nad yw y Saint yn ddeiliaid o’r un deyrnas ysbrydol a'u gormes- 
wyr creulon. 

Rliag y dichon neb ammau mai erlidigaeth grefyddol yw yr uchod, 
ychwanegwn ychydig o lawer o’r tystiolaethau a g sydd ger ein bron. 
Gofynodd Evan Rees, uu o bregethwyr y Saint, i Thomas Jones, 
Steward, a gaffai efe ddychwelyd i’r gwaith etto. Atebodd yntau fod 
y gwaith yn rhy lawn. Gofynodd E. R. wed’yn, “A oes genych ddim 
yn fy erbyn fel gweithiwr?” Atebodd y Steward, “Nac oes ddim yu 
y mesur lleiaf.” 

Gofynodd E. R. i David Hopkin, Steward uwch, oes genych 
chwi wrthwynebiad i mi fel gweithiwr, neu rywbeth fel dyn ?” Ateb- 
odd hwnw, “Peidiwch a’m plagio i; ni wn i ddim yn eich cylch ; raae 
y gwaitb yn rhy lawn.” Yna gofynodd E. R. iddo, “Paham y cym- 
merasoch ugeiniau o ddyeithriaid i mewn ynte er pan y troisoch y 
Saint allan o’r gwaith ? Dywedwch beth sydd genych yn fy erbyn.” 
Atebodd D. H., “Nid oes genyf ddim yn eich herbyn,” ac yna efe a 
aeth ymaith yn ddigllon. 

Etto unwaith : dywedodd Mr. William Williams, Steward, wrth 
William Howell, un o bregethwyr y Saint, ei fod ef, a’r holl Steward- 
laid yno braidd, wedi penderfynu na chaiff neb o’r Saint weiio /a y 
gweithfeydd hyny, hyd ag y gallant hwy eu rhwystro. 


GALWAD AR BECHADUR. 

Mab llais o’r Ne’n cyhoeddi ma’s 
Ar bawb yn gry’ i dderbyn gras, 

Trwy fedydd dwfr edifarhau, 

Mae diwedd byd yn agos&u. 

Caiff amser gwiw beb fod yn faith 
Ei lyncu’n nhragwyddoldeb maith ; 
Gwyn fyd y rhai gofleidio’r fraint 
Sy’n cael ei gynnyg gan y Saint. 

Nac ofnwch ftg a gwawd y byd, 

De’wch dan yr iau, mae yn Hawn bryd ; 
Trowch at y Meddyg oil o’r bron, 

Heb oedi’n hwy na'r fynyd hon. 



118 


PROPHWYD Y JUBILI# 


J 


Fel Crist, eu herlid gaiff y Saint, 
Gan ddynion byd am gadw’u hraint, 
Wrth droedio’r llwybrtua'r Nef, 
Trwy'r unig ffordd agorodd Ef. 


PREGETH GWRTH-FORMONAIDD. 

AT T PARCH. T. WILLIAMS, KBKNEZER, GBR CABRFYRDDIN. 

Barch. Syr, — Cefaisy cyfleusdra o fod yn wrandawwri chwi ar ddydrf 
Sul, yr ail o Orphenhaf diweddaf, yn eich capel Ebenezer; ac y mae 
yn dda genyf i’ch hysbysu i chwi bregethu yn well, yn ol eich dull 
chwi, nag y dysgwyliais y gellech. Yr oedd eich pregeth yn arogli 
yn drwm o fyfyrdod dwfn, ac mor soniarus fel pe buasai wedi cael ei 
thraethu amryw weithiau yn gymmysg & sain hyfryd yr adar ar hyd 
eich maesydd. Y i oeddech wedi cyhoeddi y bregeth hon wythnos yn 
Haenorol, ac wedi dweyd roai trwyddi yr oeddech yn myned i olchi 
eich dwylaw oddiwrth waed pawb o’ch aelodau. Yr oedd y capel yn 
orlawn, a chefais innau gyfle i nodi i lawr y pethan mwyaf neillduol 
a lefarasoch. Eich testyn a welir yn Eph. iv, 14, — “Fel na byddom 
mwyach yn blantos, yn bwhwman, ac yn ein cylcb-arwain & phob awel 
dysgeidiaeth, trwy hoced dynion, trwy gyfrwysdra i gynllwyn i dwyllo.” 
Wedi dy wed eich testun, deallais yn union y gellech chwithau, “trwy 
gyfrwysdra, i gynllwyn i dwyllo,” yn gystal a'r rhai a ddesgrifiai yr 
apostol; oherwydd i chwi ddefnyddio geiriau ag oedd yn perthyn i 
eglwys ag ynddi “ rai yn apostolion, a rhai yn brophwydi, a rhai yn 
efengylwyr, a rhai yn fugeiliaid ac yn athrawon’ i berffeithio y saint, i 
waith y weinidogaeth, i adeilad corff Crist; hyd oni ymgyfarfyddom 
ni oil yn undeb ffydd, a gwybodaeth Mab Duw, yn wr perffaith, at 
festir oedran cyflawnder Crist,/<?/ na byddai " y saint i gael eu cylch- 
arwain mwyach (gwel adn. 11 — 13). Buasai y testyn yn gymhwys i 
chwi, pe bai apostolion aphrophwydi yn eglwys y Bedyddwyr, at ber- 
ffeithio yr aelodau, at waith y weinidogaeth, ac at adeiladu corff Crist, 
ahyny hyd nes delo y corff yn u wr perffaith ond wfft i chwi, cym- 
merasoch destyn perthynol i eglwys fel eiddo y Mormoniaid. Eithr 
gan na soniasoch am ddim mewn cyssylltiad a'r testyn, gwnaeth y tro 
yn burion i fod yn hoced dyn, “trwy gyfrwysdra, i gynllwyn i dwyllo 99 
eich aelodau, i feddwl fod y testyn yn perthyn i’r Bedyddwyr! Wrth 
ddechreu eich pregetn, dywedasoch nad oeddech yn ddig wrth y Mor- 
moniaid, ond eich bod yn casau Mormoniaeth. Ystyriech fod g&lw 
“Saint'’ ar y Mormoniaid yn gabledd! Paham hyny, Mr. Williams ? 
A ellir galw y Bedyddwyr yn “Saint," ynte? Os dywedwch y gellir, 
yna y mae eisieu apostolion a phrophwydi, &c., i'w perffeithio; canys 
os gellir perffeithio Bedyddwyr neu Independiaid hebddynt, ni ellir 
byth perffeithio “Saint" hebddynt. Dywedech hefyd eich bod chwi 
yn dysgwyl cael eich credu o flaen y Mormoniaid, oherwydd na allodd 
neb ddwyn cyhuddiad am anwiredd yn eich herbyn yr holl amser y 
buoch yn Ebenezer. Wei, os dywedwch chwi mai twyll yw Mormon- 
iaeth, yna dylai eich holl aelodau eich credu ! Ffordd wych i fwhw- 
man “plantos," Mr. Williams ! Nid cyfiawnder yw i chwi famu dros 



PROPHWYD Y J OBI LI. 


119 


"eich aelodau, eanys y mae amryw o honynt wedi Hod yn gwrandaw y 
Saint drostynt eu hunain cyn hyn, yr hyn na ddarfu i chwi erioed ei 
wneuthur. Nid yw athrawiaeth y Saint mor hell o fod yn hunau- 
brofiedydd, ag fod achos gosod ymddiried mewu persouau. Pa fodd 
y eredwyd yuoch chwi ar y cyntaf, Syr, cyn i chwi a.fvdlu eich cym* 
meriad? A fu rhywrai yn annog y bobli beidio eich credu? Chwi, 
yr hwn a enwir yn was Duw, byddwch gyfiawn; gadewch i ereill gael 
amser i wneuthur eu cvmmeriad yn hysbys fel y cawsoch chwithau ; 
ie, gadewch iddynt, a pheidiwch a gwuhardd eich aelodau i w gwran- 
daw, ond gadewch iddynt “brofi pob peth, a dal yr hyn sydd dda.” 

Ni ddarfyddodd eich “ cyfrwystlra” yn eich testyn, ond dilynodd 
chwi yn eich pregeth, Dywedasoch y buasai i chwi farnu y Mormon- 
iaid wrth yr hyn sydd yn eu Uyfrau, ac fod y rhai hyny i’w gweled 
etto ; ond hysbysech na fyddai i chwi eu hadrodd fel yr oeddynt ar 
lawr, eithr y rhoddech grynodeb o honyut gerhron eich gwrandawwyr, 
fel y gallent hwy farnu drostynt eu hunain. Haerach fod y Uyfrau yn 
dweyd fod yn rhaid credu y pethau canlynol, cyn y gellid bod yn un 
o’r Mormoniaid ; — 1. Fod Joseph Smith yn brophwyd. 2. Fod llyfr 
y M6r [ Mormon , Mr. Williams; ai gwir nas gellwch ddarllen yn 
dda?] mor ddwyfol &'r Beibl. 3. Fod Iesu Grist wedi ymddangos yn 
yr America, ac iddo “ bregethu i’r ysbrydion yn ngharchar” uffern. 
3. Fod dwy Jerusalem. 4. Fod yr luddewon i gaeleu casglu i Jeru- 
salem Palestina, a'r Mormoniaid i Jerusalem America. 5. Fod 
gwyrthiau, cyfeillachu ag angelion, gweledigaethau, tafodau dyeithr, 
yn yr eglwys. 6. Fod cleifion yn derbyn iechyd, a meirw yn cael eu 
cyfodi. 7. Fod yr “ arwyddion yn canlyn y credinwyr ” (gwel Marc 
xvi, 17, 18)1 8. Fod y ddaear i fod yn lie o ddedwyddwch. 9. Fod 
pob un oddiar araser yr apostolion, yr holl hen ddiwygwyr enwog, a’n 
tadau duwiol, yn ngwmebd mffen ! ! Dyna rai o’r pethau a raid eu 
credu, meddech chwi, cyn y gellid bod yn Formoniad ; a dyna y peth- 
au ddarfu chwi weled yn Uyfrau y Mormoniaid eu hunain. Yn mha 
Ivfrau y darfu i chwi weled y pethau uchod, yn y cyssylltiad y mynech 
chwi eu bod ? A wnaethoch chwi enwi pa le y gellid eu gweled yn 
argraffedig ? Mae yn wir i chwi ddweyd eu bod genych yn eich ty, 
ond a gawsai v Mormoniaid ddyfod yno i’w gweled ? Y gwirionedd 
yw, nid oes raid i neb gredu y pethau uchod cyn ymuno a’r Moroion- 
iaid ; nid yw y cyfan yn ddim amgen na haeriad o'ch eiddo chwi. 
Nid oes anghenrheidrwydd i neb gredu mwy na’i fod yn becbadur, ac 
y gall gael maddeuant o'i bechodau trwy fedydd ; ac y bvdd iddo 
dderbyn yr Y sbryd Gian drwy arddodiad dwylaw, yn ol yr addewid o 
hono i “bawb yn mhell;” ac liefvd credu y dylai gadw holl orchy- 
tnynion Iesu Grist hyd y diwedd. Os bydd rhywun yn ewyllysio 
credu rbywbeth yn vchwaneg wedi dyfod yn un o’r Mormoniaid, y 
mae at ei ryddid. Yrwyffi yn ewyllysio credu hefyd fod Joseph 
Smith yn brophwyd, “Llyfr y M6r" yn ddidwyll — i Iesu Grist ym- 
ddangos i’w “ddefaid ereill” yn yr America, ac iddo bregethu (yn ol 
yr ysgrythyrau) “i’r ysbrydion yn ngharchar” — fod Jerusalem a Seion 
yn Ileoedd o ymwared i bobl Dduw, rhag y plaau a ddyweda yr ys- 
grythyrau am danynt — fod y Mormoniaid yn m^wrhau yr holl ddon- 
iau ysbrydol, ynghyd & bod yr holl ‘‘arwyddion yn canlyn” — fod cleif- 


• 


'PHOVRWYO Y JTJtJfLT. 


ion yn derbyn iechyd trwy arddodiad dwvlaw a gweddi'r flydd. Ond 
nid wyf yn ewyllysio credu fod yr boll grefyddwyr, oddiar amser yr 
apostolion hyd yn awr. yn ngwaelod uffem ! O na, Mr. Williams; y 
mae genyf well crediniaeth — v mae gan y Saint oil well crediniaeth. 
Genych chwi, an yn eich myr.wes ddrwg chwi yn unig y llettyir y fath 
prediniaeth erehyll. Mae y Saint yn credu m«wn Duw eyfiawn, yr 
hwn a dal i bob yn yn ol ei weithredoedd, ac yn ol y goleuni a dder- 
byniodd. Mae yr hen dtfdan wedi llafurio yn ddiwyd yn ol y wybod- 
: aeth a feddant, a chant eu gwohrwyo arn-eu daioni. Ond am danoch 
'cliwi, yr hwn ydych yn gwingo yn erbyn y symbylau, ac yn earn ty- 
wyllwch pan gynnvgir golenni i chwi, — nis gwn pa beth i gredu am 
danoch. Y mae eich cyflwr yn ddrwg, ac yn beryglus. Gwell i chwi 
arafu, a dvfod i wrando y Saint drosoch eich hun, yn He rhwyatro 
eich aelodau i wneuthur hyny. 

Ond i ddyfod yn nes yn mlaen, yr ydych yn cofio i chwi ddweyd 
tna dechreu eich prpgeth nad oedd hanes fod y Mormoniaid wedi 
gwneuthur gymmaint ag un wyrth ; eithr cvn cwpla, dywedasoch mai 
hwynt oedd y rhai a ddeuai yn y dyddiau diweddaf i wneuthur ** ar- 
wyddion a rhyfeddodau ac hysbysech fod Duw yn caniatnu i Satan 
gyflawni pethau felly trwy ddvnion, yr un fath ag y gwnaeth i dde- 
winiaid yr Aifft, y ihai, nieddech chwi, a gyflawnent wyrthiau eglur, 
'fel Moses! A ydych chwi, Mr. Williams, yn gweled eich cymmysg- 
edd ? Pale yr oedd y “cyfrwysdra” sydd yn y testun, bryd hyn ? Yr 
ydych yn cofio hefyd i chwi ddweyd mai gwyrthiau cyhoeddns oedd 
gwyrthiau Crist, ond mai gwyrthiau “yn yr eglwys” yw gwyrthiau y 
^Mormoniaid. Darllenwch, os gellwch, 1 Cor. xii, 28, — 44 A rhai y* 
Vir a osododd Duw yn yr eglwys; yn gyntaf apostolion, yn ail pro- 
JpliwycH, yn drydydd athrawon ; yna gwyrthiau &c. Os bn*>nt alien 
yn amser Crist, yr oeddent i mewn yn amser Paul. Clywch eich 
Inman etto : — “Os dywedant fod y gwyrthiau 4 yn yr ystafelloedd,' na 
chredwch; os dywedant 4 yn y diffeithwch/ na chredwch hefyd.” Ai 
tybied na welsoch lygoden wrth astudio y darn hwn, ac i hdno eich 
dyrysu ? Camsynied dyfodiad Mab y dyn, am wyrthiau ! [Gwel Mat. 
xxiv, 26.) Fe ddywedasoch nad oedd eisieu gwyrthiau i hrofi fod y 
Testament Newydd yn wir: os felly, nid oes eisieu gwyrthiau hefyd i 
hrofi fod Duw wedi gosod “gwyrthiau” yn ei eglwys. Nac oes, siwr ; 
gellir credu fod “gwyrthiau” yn yr eglwys yn gystal ag “athrawon." 
Yr un adnod sv’n dweyd fod y gwahanol bethau ynddi. Ond dy- 
'wedeoh hefyd y buasai gwyrthiau yn awr yn warth ar “wyrthiau Crist." 
^Paham hyny, Mr. Williams ? Ai nid Duw fuasai yn evtiawni gwyrth- 
iau 'yn awr, yn gystal £ phryd hyny? ac ai nid efe fuasai yn cael y 
gogoniant? Os yw mynychiad gwyrthiau yn eu gwneuthur yn ddi- 
rym, fel yr haerwch, yna fe ellir cyflawni ychydig yn yr oes hon, cany s 
nid oes rhai wedi bod er amser yr apostolion ; buasent yn beth eithaf 
newydd. lifallai y dyvedwch mewn utehiad, “Gadewch weled rhai 
o wyrthiau y Mormoniaid, ynte ; yna mi a gredaf.” Buasai lluoedd 
yn credu Crist hefyd, pe buasai yn disgyn oddiar y groes, fel y gweU 
ent , sefcael prawf o’i fod yn gw neutlur gwyrthiau. Pebuasech chwi 
a hwvthau yncael gweled gwyrthiau, buasech eilwaith yn ammau pa 
‘Uu-ui^Duw neu Sattfn a'u gwnaeth. Os^djch am gael prawf o weith- 


121 


PRAPHWYD Y JTTBILt. 

T 

cdoedd Dnw yn yr hon, Hvwedaf wrthych. “Pob peth a all fod i ’r 
neb a gredo” Os ydych chwi a'ch defaid ana arwydd yn gyutaf, yna 
“cenedlaeth ddrwg a godinehus” ydych, a r arwydd nis rhoddir i chwi. 

Y mae Uawer o bethau a lefaraaoch yn ysgrifenedig genyf, ond nid 
allaf gael l)e yn breseunol i'w hateb yn un ac un. Gullaf eich cyfar- 
wyddo i’r llyfrt u ng y roae y Saint wedi eu cylioeddi, a chewch eu 
gweled yn cael eu hateb. os bydd i chwi dynn ymaifcy gwydrau sect- 
yddol sydd nr eich llygaid. Mae y rhai yna yn peri ranasyniadau dy- 
chrynllyd, — maent vn froi Llvfr Mormon yn Lyfry Mdr, — Mab y dyn 
“yn yr ystafelloedd.” yn wyrthiau ynddynt ; a guyrthiau yn yr eg- 
Iwys, yn wyrthiau allan. Dyma y spectol a welodd yr holl hen dadau 
yn ngwaelod ufi’ern, a phregethwyr Morironaidd Caerfyrddin yn dyfod 

0 “eithafoedd daear " Ond y mae un peth a ddywedasoch ynghylch 
fod y Mormoniaid yn hedyddio fwy nag unwaith. yn gofyn sylw neill- 
duol. Os y w yn anysgrythyrol i’r Mormoniaid fedyddio ar ol y Bed- 
yddwyr, y mae yn anysgrythyrol hefyd i’r Bedyddwyr fedyddio ar ol y 
Mormoniaid, fel ag y gwnaethpwyd a dwy fenvw yn Maesteg, yn ol yr 
hanes a roddir mewn rhifyn diweddar o’r Bedyddiwr. Os dywedwch 
■chwi etto fod v Saint yn hedyddio fwy nag unwaith eu hiinain, dywed» 
af finnau fod byny yn rhesymol ar ysgrytbyrol. Nid yw i chwi ddy- 
wedyd i Pedr wadu Crist (yr hyn oedd yn bechod mawr), «c na ddarfu 
iddo gael ei fedyddio ^-achefn, yn profi dim ; oherwydd fe ddarfu iddo 
wvlo yn dost ac nid yw vn beth arferol i droi dyn edifeiriol o’r eg- 
Iwys. Pe bua ai Pedr yn peidio edifarhau, athrwy hyny gael ei droi 
yn ol i deyrnas y tvwyllwch, yn yr hon deyrnas yr ocdd ar y cyntaf, 
pa fodd y gallai efe yr ail waith gael eidderbyn yn ol i deyrnas y go- 
leuni, heb gael ei ail-eni o ddwfr, er cnel maddeunnt o’i herhodau ? 
Am bob pechod rhwng brodyr yn yr eglwys, y maent i faddeu i’w 
gilydd, a gofyn maddeuant Duw hefyd drwy vr Eiriolwr drostynt; ac 
yna ni fydd eisieu eu bedyddio drachefn. “Un bedydd/’ fleu ddrws, 
*ydd i deyrnas Duw, a gellir rayned trwyddo fwy nag unwaith, os 
bydd eisieu. heh arhosi iddo fod yn “ ddau fedydd/' neu ddan ddrws. 
Mae Paul yn anerch ei frodyr fel hyn: — “Am hyny, gan roddi heibio 
yr ymadrodd sydd yn dechreu rhai yn Nghrist, awn rhagom at her- 
ffeithrwydd, heh osod i lawT drachefn sail i edifemvch oddiwrth 
•weithredoedd meirwon, ac i ffydd tuoe at Dduw, i athrawiaeth bedydd - 
tadcm, ac arddodiad dwylaw &r. (Heb, vi, 1, 2.) Y mae hvna, a’r 
adnodau dilynol, yn dangos y gellir ail- d dechreu g)da chrefydd yn y 
■drefn uchod, os na fydd pechod v dyn yn rby fawr, w ? edi iddo syrthio, 
“i ymadnewyddu drachefn i edifeirwch ** ac, wrth reswm, i gvmmeryd 
ei fedyddio. &c. Beth a feddyliwrb chwi, Mr. Williams, ambyua? 
A all y “cyfrwysdra i gynllwvn i dwyllo” fod yn alluog i wyrdroihyua 

1 feddwl peth arall ? Treiwch, bid fyno. 

Bellach, Syr, yr wyf vn awyddus i gwpla y llythvr hwn. Efallai y 
rawn gyfle i ysgrifenu etto. Ond y mae un peth yn rhwym o gael ei 
ddwevd etto wrthych. Chwi wyddoch i chwi draridodi pregeth bwr- 
pasol iawn er cadw eich aelodau rhag rhoddi eu hunain yn rhydd i 
brofi y Mormoniaid drostynt eu hunain. i r oeddech yn dangos y 
oervdd a gawsai pwy hynag a elai i'w gwraadaw, neu a roddai ei d f, 
ei aidd, neu ei fees iddynt i bregethu eu barn. Dywedech yn eu 



122 


PROPHWYD Y JUBIjp. 

dannedd y dylent eich credu chwi o flaen nebl^b'r Mormoniaid, cyn i 
chwi adnabod braidd un o honynt. Pe eiddoch chwi fnasai y gyni- 
mydogaeth, ni chai y Saint, druain, sengyd o fewn ei chyffiniau. Pe 
chwi fuasai yn llywio y deyrnas hon, buasai yn dda i’r Mormoniaid 
fod y fath le a’u Jerusalem Newydd, fel y galient ffoi yno. Diolch 
mai nid felly y tnae. Diolch mai nid Bedyddiaeth yw y grefydd sef- 
ydledig, ac maftfeid y Parch. T. Williams, Ebenezer, ger Caerfyrddin, 
y w Archesgob Caergrawnt. Chwi aelodau Ebenezer. a wyddoeh chwi 
bethydych? Mewn difrif yr wyf yn gofyn, a wyddoeh chwi mai 
“ysbrydion yn ngharchar” ydych, a bod y Parch. Mr. Williams yn 
pregethu i chwi, ac mai ei fwriad yw eich cadw ynddo yn hir ? O 
ffowch am rvddid at y Mormoniaid, “a chwi a fyddwch yn rhyddion 
yn wir.” Ffarwel yn awr, Mr. Williams ; Duw a’ch bendithio. 

Yr eiddoch, Burch. Syr, 

Yn ostyngedig ac isel, 

Caerfyrddin, Gorph . 6, 1848. J. Davis, 


ADFERIAD YR EFENGYL. 

DYMAy cyfammod newydd, 

Sicrhawyd gan Iesu Grist * 

Pawb gwrthodant, ac a’i torant, 

’ Nydd v farn cant amser trist : 

Duw oedd yn yr hen gyfammod 
Gyda’i blant'yu foreu iawn, 

Gyda’r Iesu caed y newydd, 

A’r bendithion ynddo'u llawn. 

Daeth yr angel a’r efengyl, 

A’r bendithion yn ei dydd, 

Dyma’r “amser a’r amseroedd, 

“A rhau amser,” yn eu rhif : 

Yr un angel welodd loan 
Y n ehedeg yn y nef, 

Daeth un arall i’w gyfarfod, 

’ Ni rhai gwael i gael o’rwledd. 

Amryw ddoniau trwy’r un Ysbryd, 

Duw addawodd yn dditfael ; 

In Tad nefol bo ni’n diolch, 

Bod y doniau wedi’u cael. 

Trwy’r un Ysbryd fe wneir gwyrthiau, 

A phrophwydo gyda hyn, 

Y tafodau a’r cyfieithiad, 

Eglwys Dduw sydd 'nawr mewn grym. 

Cas bydd gan y byd am danoeh,— > 
D’wedodd Iesu hyn ei hun ; 

Y gwrthodwyr fydd y rhei’nv, 

Na chant brofi byth o’r rhin. 



PROPHWVD Y JUBILI. 


12a 


Mae’r Gehena’n ddigon eang. 
Cant eu poeni am eu gwaith ; 
Hwy gant fedi ffrwyth eu bvwyd 
Yn y tragwyddoideb maith. 


CYMMANFA FLYNYDDOL CYMRU, 


A Oynnaliwyd yn Neuadd y Cymreigyddion, yn Merthyr, Gorph 
16eg a’r 17eg. 

Etholwyd Capt Jones ynunfrydol i lywyddu y Gymroanfa. yr nwn 
a ddechreuodd ycwrdd boreuol am 10 o'rgloch, trwy ganua gweddio. 
Yna cyfarchodd y dorf yn gymhvrysiadol ac effeithiol iawn ar 5 pwys- 
fawrogrwydd, y canlyniadau, ynghyda’r dybenion daionu*,.o’r gwaitn 
ag oedd o’n blaen, gan ddangos yn eglur yr anghenrheidrwydd ag oedd 
am fod pob un yn ymysbrydoli yn ei feddwl, ac ymsanteiddio yn ei 
.ysbryd, cyn y dichon fwynhau y llesad ysbrydol a amcenir drwyddo. 

Wedi hyny galwodd am gynnrychioiaeth canghenau, yr hyn a rocd 
fel y c&nlyn ; — 


Canghenau. 

Merthyr 

Pendarran 

Dowlais 

Rymni 

Cwmbach 

Aberdar 

Hirwaun 

Llaufabon 

Caerdydd 

Llwyni 

Cwmbycban 

Bryn 

Treboth 

Peele 

Cyfyng 

Cwmaman 

Pont Yates 

Llanelli 

Caerfyrddin 

Llanybyther 

Brechfa 

Swydd F/ynnon 
Pont-y-ty*pridd 
Diewyd 

Cynnadi.SirFynwy 
Etto Sir Henffordd 
Etto Sir Benfro 
Siroedd y Gogledd 


Uywyddion. 

Hen. 

Off. 1 

Ath. 

Dia. 

Bed. 

W. Phillips 

13 

17 

19 

7 

153 

T. Griffiths 

2 

4 

2 

2 

6 

A. Clark 

7 

10 

7 

2 

41 

W. Davies 

4 

4 

4 

1 

10 

J. Price 

4 

4 

3 

2 

11 

J. Davies 

5 

1 

3 

3 

30 

D. Evans 

1 


1 


16 

R Humphreys 


1 


1 

10 

W. Jenkins 

3 

4 

4 

2 

68 

S. Davies 

1 

5 

3 

2 

31 

T. Pugh 

2 

2 

2 

1 

3 

do. 


1 

1 


8 

J. Matthews 

4 

2 

3 

1 

20 

J. Bowen 

2 




9 

D. Williams 

2 

4 

2 

2 

14 

J. Griffiths 

1 

4 



2 * 

H. Williams 

5 

6 

4 

2 

50 

W. Hughes 

7 

11 

8 

3 

67 

B. Jones 

4 

4 

2 

2 

17 

T. Jeremy 

1 

4 

3 

1 

25 

D. Jeremy 

1 

5 

3 

2 

27 

B. Evans 

3 




4 

J. Phillips 

1 

3 



8 

E. Morris 

1 

2 

2 


2 

W. Phillips 

24 

30 

18 

11 

197 

W. Henahaw 

9 

11 

8 

4 

50 

J. Morris 

2 

4 



7 

Abel EvanB 

18 

19 

9 

2 

52 


757 

58 

164 

61 

6a 

63 

35 

15 
100 

43 

14 

17 
47 
13 
30 
12 
90 

106 

56 

51 

56 

9 

18 

16 
404 
194 

46 

152 


Cyfanrif | 127 | 162 | 111 1 53 t 938 [ 2747 



124 


PH.OPHWYD Y JUBIL1. 


Wedi ychvdig sylwadau bvrion a ehynnwysfawr gan y llywydd o 
berthynas i lwyddiant rhyfeddol y gwaith, a’r anghenrheidrwydd ag 
sydd am ddylanwadau Ysbryd y gwirionedd er dysgu y Saint i fyned 
yn mlaen tuag at berffeithrwydd yn yr iawn ddealitwriaeth o, a’r ym- 
feriad ag, atlirawiaetliau iachus, cyn y dichon fod gwir gariad yn cyn- 
nyddu, a hod y Saint yn mwynhau llawenydd mawr yn yr Ysbryd 
Gian, gaiwodd ar henuriad A. Evans i fyny, vr hwn a roddes ganmol- 
iaeth muwr i’r Saint ag svdd yn wasgaredig drwy y Gogledd, ea bod 
yn yradredigar iawn i gadw rhag v drwg, ac i fvw yn dduwiol, a’uhod 
yn mwynhau douiau yr Y*bryd GUn i raddau helaeth, yn enwedig 
dawn iachau. Ac mai po fwyaf eu herlidir, cadarnaf oil y greddfant 
yn yr athrawiaeth, a'u bod hefyd braidd yn ddieithriad yn parhau yn 
undeb y ffydd, ac mewn cariad brawdol, a bod gwell gobeithion yno 
am luosdgiad nag afu erioed o’r blaen. Dywedai hefyd fod galwad 
mawr mewn llawer o fanau am ychwaneg o bregethwyr, athaer erfyn- 
iai ar ei gydswvddwyr o'r parthau hyn ddyfod i'w gynnorthwyo yn y 
-cyrau gogleddol o’r winllan Gymreig. 

Yna spfvdlwyd y manau ranlynol yn ganghenau, a'r personau can- 
Ivnol i arolvgu drostynt; — Pont-y-ty pridd, — h end. John Phillips yn 
flvwvdd. Swydd Ffynnon. — bend. B. Evans yn llywydd, Trwyn-yr- 
odyn, ger Caerdydd, — bend. William Thomas yn llywydd. Llanf&bon, 
— bend. Robert Humphreys yn llywydd. Cefnmawr, — hend. John 
Davies vn llywydd. Nash Point, — head. Thom us Llewelyn yn llyw- 
ydd. Peel. — hend. John Bowen yn llywydd. 

Yna gaiwodd y llywydd ar bwy bynag ag a feddai rhyw gyhuddiad 
yn erbyn uurhyw lywydd canghen, neu gynnadledd, i hysbysu hyny y 
pryd hwn, neu os oedtl unrhyw gyhuddiad yn ei erbyn ef, am ddod ag 
ef yn mlaen i Ivgad haul, a pheidio celu dim: ac er galw am hyny 
1 vwer gwaith, ni yuganodd neb air yn ei erbyn ef, nac yn erbyn un o'r 
lleill. Yna gofynodd y llywydd am ddyrehufiad deheulaw yn arwydd- 
ocad o’u boddlonrwvdd i’r holl lywyddion gael eu cynnal yn mlaen 
yn eu gwahanol swyddi drwy ffydd a gweddiau y Saint, yr hyn « 
-wnaed yn unfrydol. 

Cyunvgiodd y llvwydd, aceiliwvd, ein bod ni oil dros yr eglwys yn 
Nghvmru yn cymmeradwyo, a thrwy ein ffvdd a’n gweddiau yn cynnal, 
y LUwydd Brigham Young, ynghyd a’i gynghorwyr yn Uywyddiaeth 
dros yr eglwv s drwy’r byd, — a’r llywydd Soenoer dros yr eglwys yn 
Mhrydain. Cynnygiwyd gan yr hend. \V. Phillips ein bod ni yn cy- 
nieradwyo y llvwydd Jones ar holl faterion yr eglwys yn Nghymru, yr 
hyn a eiliwyd ac a gymmeradwywyd yn unfrydol. Yna gohiriwyd y 
cyfarfod boreuol hyd y prydnawn. Hvsbysodd y llywydd fod digon- 
edd o luniaeth wedi ei barotoi yn rhad i’r dyeithriaid. 

Dau o’r gtoch, wedi dechreu y cyfarfod fel arferol trwy ganu a gwe- 
ddi, gorfodwyd gadael heibio y sacrament ana y tro hwn, oherwydd y 
buasai yn anmhosibl yinwthio trwy y dorf i gyfrauu yr elfenau, Man- 
ylorid y llvwydd ar brif ddybenion a dulliau gwaredigaethau tymhorol 
Duw i’w blant yn y gwahanol oesoedd o'r byd, rhag y barnau a dy- 
wulltai ar yr anuuwiol ; ac yn nodedig eglurodd y waredigaeth fvryaf 
yn y dyddiau oiweddat, drwy ymgasgliad y Saint yngbyd mewn pryd 
<0 hedwar cwr y byd i Scion. Daugosodil nad gwaith y w hwn i’w 



PR0PI1WYD Y JUBIL1. 


125 


wneyd yn anystvriol, nac raewn brys, ond gwaith ag sydd yn gofvn 
ac yn teilyngu dwys ystyriaetb pob un ; fod anghemheidrwydd am fwv o 
ddoethineb, pwyll, a pbenderfyniad, i’w ddwyu yu mlaen na dim a fu o’i 
flaen ; ac max prif arwyddair Ysbrytl Duw, yr hwn syrid yn nertlml 
weithio yn ei Saint i yingasglu, ydvw, gyda’r rban hwn fel gyda phnb 
Than arall o waith dwyfol ; — ‘gwneler pob peth yn weddaidd ac mewn 
trefn/' Hysbysodd y llywydd fod v ffordd o waredigaetb, ar oi hir 
ddysgwyl, yn agored — bod gwahoddiad j alltudiedig blunt Seion i yin- 
gasglu i’w cartrefle eu hun, i’r wlad a ragdrefnodd Duw i fod yn Goscn 
waredol i holl druenusion da ear ag a ufyddhant i’w orchymynion, Dv- 
wedodd ei fod ef, ynghyd a rhai eannoedd ereiil o*r Saint, yn bwriadu 
ac yn darparu cychwyu fel hlaenffrwyth o’r miloedd ycbwanegol o liil 
Gomer etto a ddeuant yn waredol cyn hir ar fynydd Seion. Taer an* 
nogodd yr boll Saint, a’r Swyddwyr yn neillduol. i fod yn ddiwyd i gyl- 
lawni yr oruchwyliaeth bwysig a ymddiriedwyd iddynt o rybuddio eu 
cyd-ddynion o’r barnau a’r gyflafan ag sydtl ar ddyfod fel dinystr di- 
symwth a diatreg ar warthaf pawb oil a’r a wrtbodant y genadwri ddwy- 
fol hon, ac a wrthodant y waredigaetb hon. Terfynwyd y cwrdd hyfryd 
hwn trwy weddi, gan yr heud. W. Howells. 

Am chwech o’r gloch yn yrhwyr, anerchwyd y dorf gan yr bend. W. 
Hughes o Lanelly. Dy wedai ddarfod iddo er’s ychydig gytla blwydd} u 
yn ol fyned yno yn bwrpasol er mwyn pregethu yr efengyl ; a'r canlvn- 
iad a fu, ddarfod i Dduw ei alluogi, er gwaethaf boll gynddeiriog- 
rwydd y gelyn, a’i anallu ei hun. Cafodd darlithoedd, camgybuddiad- 
au* a boll wg a gwawd, a’r rhwystrau, ag a allai gau-grefydd selog <lros 
draddodiad dynol, eu rboddi ar'ei ffordd, etto llwyddodd i argyhoeddi 
dros wyth ugain o’r trigolion anwyl hyny ; a mawr fel y Uaweuhant yn 
ou breintiau presennol, a’u gobeithion dyfodoj; — ydiolchant eu bod wedi 
dyfod allan o dywyllwch i’w ryfeddol oleuni ef, — ac fod ynddynt ym- 
drecb fawr am fyw yn dduwiol, a chynnyddu yn mhob gwybodaeth o 
Dduw, — a’u bod yn hiraethu yn fawr am weled y dedwydd ddydd ag y 
dint fyned i Seion. 

Hend. W. Henshaw a dystiolaetbodd yn Saesonaeg am ei wvbodaetb 
o ddwyfoldeb y gwaith mawr bwu, y mawr lawenydd a gafodd drwyddo 
yn mhob dull, ynghyd ag wrth weled ei lwyddiant; a'i benderfyuiad 
oedd i wneyd ei oreu o’i Maid hyd ei fedd. 

Hend. W. Phillips a ychwanegodd ei dystiolaeth yntau i’r un perwyl. 
Dangosodd o’r ysgrythyrau nad arferiad Duw yn unrhyw oes oedd i 
wneyd dim gwaith ar y ddaear a’r na ddangosai ei gyfrinach i’w weision 
y prophwydi. Dangosodd yr angbeiirheidrwydd anbebgorol ag sydd atu 
apostoliaeth a pbrophwydoliaeth. &c., yn yr eglwys, cyn y gallai fod yn 
eglwys i Dduw. Tystiolaethodd fod y cyfryw swyddau yn yr eglwys 
yn awr, ynghyd a’r doniau ysbrydol ereiil, ac mai gwadu y rhai hyny 
yw gwadu crefydd Crist, a dweyd nad oes eisieu yr uchod yw dweyd 
liefy tl mewn tfaith nad oes eisieu eglwys lesu Grist, gan fod yn anmhos- 
ibl fod eglwys i Dduw ar y duaear beb wti ynddi y cyfryw swyddau a 
doniau. 

Hend. H. Williams, wedi datgan ei lawenydd wrth weled y fath luos- 
ogiad rhyfeddol at yr achos dwyfol hwn, a gweled ngeiniau o’i hen gyf- 
oediou bynaws .wedi ei chutieidio er pan y bu efe ym a o’r blaen, ac yn 



126 


PROPHWYD Y JPUBILI. 


llawenhau ynddi ; ac hefyd ei fodyntau wedi cael yfraintofod ynofFer- 
yn yn Haw Duw i ddwyn yn agos i gant, vnghyd a’i gyd-lafurwyr, o 
dywyllwch i oleuiii yr efengyl, ac yn blant i Dduw, a’u bod oil yn ym- 
drechu ymddwyti yn gyferbyniol i’r cymmeriad godidog a gawsant- A 
danghosodd hefyd ardderchogrwydd y cynllun dwyfol a ymddiriedwyd i 
ni, rn gymmaint ag na ddichon dynion amnherffaith wneuthnr cynllun 
perffaith i berffeithio euhunaiu, llawer llai i berffeithio ereill. Yn gy- 
raaint a bod cynllun perffaith we0i ei ymddiried i ni, erfyniai ar ei gyd- 
swyddwyr o’r cylchoedd hyn i ddyfod i’w gynnorthwyo ef a’i frodyr yma 
i/Tedaenu gwybodaeth o hono drwy Sir Gaerfyrddin, — fod yno alwad 
Anawr am bregethu, ond y gweithwyr yn anaml i awn, —bod yno waith 
a allasai amryw gael, — a bodmiloedd o bobl onest eu calon yn awyddus 
am gael y gwir, &c. 

Hend. W. Evans, Rymny, a ddywedai ei fod ef newydd ddychwelyd 
yn ei ol o’r Gogledd, lie y bu efe yn pregetbu am yspaid, a hysbysai fod 
y Siroedd gogleddol yn add fed i’r cynauaf, a gal wad taer raewn llawer o 
fanau am glywed yr efengyl ddwyfol hon. Danghosodd mai ei bender- 
fyniad ef yw gwneyd a alio, erpob rhwystrau, i adeiladu teymas yr Im- 
manuel; ac annogai yn daer bregethwyr y Deheudir i ddyfod i roddi 
Haw o gymhorth i’w brodyr yn y Gogledd, fel y caffo yr onest ei galon 
afael ar y gwir. 

Dilynwyd ef gan y llywydd, yr hwn trwy gymhelliadan taerion a 
berswadiai y swyddwyr i ymledaenu tua’r Gogledd. Coffaodd hwynt 
am “ddammeg y crymanau rhydlyd,” yr hon a draddodwyd i’w clyw- 
edigaeth y Gymmanfa flaenorol. Dywedai hefyd, fod Duw, a dynion 
da. yn eu hystyried yn gyfrifol am y defnydd a wnant o’u talentau, &c. 

Hend. W. Howells, yn Saesonaeg, a roddodd lawer o gynghorion 
dyddorol a hyawdl ar wahaaol faterion pwysig, ynghyd fi’r uchod, ac 
a ddatganodd ei orfoledd oherwydd ddarfod iddo, wedi bod yn preg- 
ethu am flynyddau gyda’r Bedyddwyr, gael gafael ar wir eglwys, ar 
wir efengyl* a gwir ddoniau yr Ysbryd Gian, yn ei lawenydd mawr. 
Yna terfynodd yr henuriad A.. Clark y cyfarfod hwyrol trwy weddi : y 
cantorion a ganasant amryw anthemau mwynaidd yn ystod y cyfarfod, 
er raawr lawenydd i'r gwrandawwyr, a mawl i’r Duw daionus ag sydd 
yn unig yn deilwng o hono. 

Dydd Llun yr I7eg, am ddeg o’r gloch y boreu, a’r Neuadd yn or- 
lawn o bobl, dechreuodd yr henuriad A. Evans y cyfarfod, ac a ddang- 
osodd wahanol ddyledswyddau yr offeiriadaeth, ynghyd a'r dull o alw 
swyddwyr i'w llanw, yr anghenrheidrwydd a'r defnyddioldeb o honynt, 
a dyledfswyddau yr aelodau i ufyddhau iddynt. Dilynwyd ef gan y 
llywydd ar yr un pethau, ac hefyd ar y gwahaniaeth ag sydd rhwng 
doethineb ddynol adoethineb ddwyfol yn y galwad o bersonau i lanw 
y gwahanol swyddau, a’r gwahaniaeth ag tydd yn eu dull a’u dybenion 
o weinyddu raewn ordinhadau dynol a dwyfol. Profodd hefyd ei bod 
vn debyg yn awr i’r hyn oed4 yn nyddiau Crist a’r ap>stoliou, y 
naill oes fel y Hall yn dewis dae^hion colegawl, a Duw yn y naill oes 
fel y Hall yn “dewis ffol bethau y byd, fel y gwaradwyddai y doethion.” 
Helaethodd ar amryw bethau yn addysgiadol, rhy faith eu nodi yma. 
Galwyd i’r offeiriadaeth, hend. 15, offeiriaid 33, athrawon 19, di&con- 
iaid 6, oil i gael euhordeinio yneu gwahanol ganghen&u. 



PROPHWYD Y JUBILI. 


127 


TEA PARTY Y GYMDEITHA8 GENADOL. 


Terfynodd y cyfarfod boreuol etbyn oddeutu un o’r gloch, ac am hanner awr wedi 
tlau yr oedd yr olygfa wedi ei chyfnewid yn hollol, fel yr oedd y Neuadd, yn lie ei bod 
yn orlawn o bobl, wedi ei llenwi & byrddau mawrion, a’r rhai hyny wedi eu haddurno 
fl’r llestri gwychaf, a’u llwytho & danteitbion lawer ; ac nid hyny yn unite, ond gwelid 
yn eu hamgylchynu lawer o’r rhywogaeth dig wedi ymloywi, ac wedi eu trwsio eu 
htLuain a’u byrddau am y goreu, ac fel pc baent oil yn awyddus araragori areu gilydd 
mewn glendid, sirioldeb. caredigrwydd, a phob peth rhinweddol a da. Wedi iddynt 
oil gael eu Tea-pot* yn llawn o “am y goreu eu tea,” gofynodd y Ilywydd fendith ar 
y wledd, gan daer weddio am i Ysbryd cariad ac undeb lywyddu pob mynwes a phob 
ysgogiad. Wedi hyny y naill fyrddiad ar ol y Hall a eisteddent yn rheolaidd, a fwyta* 
ent eu gwala, a gweddill ar ol, a phawb yn canmol ac yn earn, nea y cyfranogodd yn 
agos i fil a hanner o’r pryd hyny hyd wyth o’r gloch, pryd y eymmudwyd y byrddau, 
ac y newidiwyd yr olygfa i gyfarfod cyhoeddus ; a thraddodwyd amryw ddarlithoedd 
byawdl a dyddorol gau wahanol bersonau ; ac er raor hwyr y parhaodd y wledd gen- 
adol hon, etto ni welsom dim arwyddion o fod neb wedi blino; ac yn ystod yr holl 
Gymmanfa a’r wledd, ni chlywsom am na grwgnach, na chyhuddo, na beio un gair ar 
un dim o’r defnyddiau, y wledd, y dull, na’r ddyageidiaeth, ac ni welsom ychwaith un 
argoel o fynwes driat, na gwyneb galarus, na golwg cuchiog, ond pawb o’r byd, a’r 
Saint, yn enwedig y chwiorydd lion a weinyddent, yn siriol wenu fel pe with eu bodd ; 
ac am eu airioldeb anghydmharol, eu trefnusrwydd, a’u boneddigeiddyvydd digyffel- 
yb, ennillasant ganmoliaeth unfrydol, aerch, a diolchgarwch pob dyngarwr a fwyn- 
haodd o’u danteithion. 

Ar ddiwedd y cyfarfod darUenodd yr ysgrifenydd y derbyniadau am y flwyddyn a 
aeth heibio, yr hyn oedd yn hollol foddhaol. Amlygwyd lawer o effeitbiau daionus y 
Gymdeithas ragorol hon er lledaenu yr efengyl drwy’r wlad, yrhyn sydd ynannogaeth 
gref i fod yn fwy ymdrechgar o’i phi aid yn y flwyddyn ddyfodol, yr hyn, gobeithiwn, 
a fydd pawb. Talwyd diolchgarwch y cyfarfod i'n cyfeillion hynaws o’r byd am eu 
boneddigeiddrwydd a’u airioldeb. Yn fyr, dywedwn na welaom erioedo’r blaen y fath 
gariad, undeb, & threfnusrwydd, yn mhlith y fath luaws o bobl, na chynnulleidfaoedd 
o ymddangosiad mwy boneddigaidd, nac ychwaneg o argoeliou ychwaith o ddylanwad 
Ysbryd y Duw byw ; ni allem feddwl am ddim a’i hefelychai yn fwy na’r’nefoedd ag 
y sonia Ysbryd y brophwydoliaeth am dani, pan y gwna yr Arglwydd Dduw yn myn« 
ydd Seion wledd o basgedigion breision, ac o loyw-win puredig, pan y bydd holl blant 
Seion wedi ymgasglu ynghyd, ac y bydd y gorchudd ag sydd yn gorchuddio yr holl 
bobloedd wedi cael ei ddifa, pan na bydd poen mwyach, na neb o'r preswylwyr yn 
dywedyd, “Claf ydwyf,” na neb yn tynu yn groes, ond pawb yn canu caniadau Mosea 
a pheraidd g&n yr Oen, a “thelyn pawb mewn hwyl fel telyn Dafydd ar yr wyl.” A 
brysio wnelo y dedwydd amser yw ein gweddi. Amen. 


William Davies, 
Edward Edwards, 


Ysgrifenwyr. 


SYLWCH, YR HOLL SAINT ! 

AR y 25ain o Orphenhaf, penderfynodd y Cynghor (tua thriugain 
o swyddwvr yn bresennol) yn unfrydol ; — Fod, yn gymmaint a bod 
y Llywydd Jones yn bwriadu ymfudo o’n plith tua Seion yn y 




128 


PROPHWYD Y JUBILT. 


gwanwyn; — Ei fod ef wedi argraffu llawer o lyfrau a thraethodau 
mor rhagorol a defnyddiol, pa rai y mae, ac y bydd, mawr anghen 
a galw am danynt. ar ol ei fvnediad efymaith ; — Fod hefyd yr holl 
ganghenau drwy Gyniru (oddieithr dau neu dri o eithriadau) eis- 
oes : — Fod i bob canghen gyfranu, trwy gasglind, i’w ivneyd bob 
wythnos o hvn i’r Gymrnanfa nesaf, yn eu cvfarfod eglwysig ; fod 
i’r canghenau ddevtis eu dosbarthwyr trwy bleidlais, a’i fod ef vn 
gyfrifol i’r gaughen am ei oruchwyliaeth i ddosparthu y llyfrau, a 
rhoi cyfrif iddynt hwy am yr arian a dderbynia ; ei fod ef i rodili 
cVfrif cyhoeddns i’r ganghen pa fodd y mae rhyngddo a’r derby n- 
wyr, pwy sydd yn ddyledus, a’u hannog i dalu eu holl ddyledion o 
hvn i hyny ; fod iddynt ddewis eu trysorydd a’u hysgrifenydd i 
gadw y cyfnfon, a’r arian a dderbvriir trwy y casgliadau uchod ; a 
bod pob canghen hefyd i gael eyfliawn werth yr arian a gesglir felly 
o 'lyfrau, i fod i’w gwerthu i’r rhai ymofynant am danynt wedi 
hynv ; ac felly bydd gan y ganghen y drysorfa hyny ar law i’w 
defnyddio fel y cytunont hwy, at lesad y ganghen hono, ac nid i 
ddyhenion personol, ond drwy gydsyniad yr oil; ae felly galluogir 
yr holl ganghenau i dalu eu dyledion yn hawdd, ac ereill i gael 
llyfrau hefyd- 

Hydem y cynghor y cydsvuia yr holl Saint & hyn, megys ag yr 
ydym ni yn unfry dol yn ei gymmeradwyo, ac yn ei gymhell i’w 
hystyriaeth, a gobeithiwn y gofala yr holl lywyddion am osod y 
cynlluu hwn raewn gweithrediad mor gynted ag y bo modd, ac yr 
arferant eu dylanwad i egluro yr anghenrheidrwydd a’r defnydd- 
ioldeb o hono. Dros y cynghor, 

Edward Edwards, Ysgrifenydd. 


CYNNWYSIAD. 


At ddarllenwyr y Prophwyd 113 

Yr Erlidigaeth : yn Cwmbychan a’r 

Bryn 115 

Gatwad ar bechadur 117 

Pr^geth Gwrth-Formonaidd. At y 


Parch. T. Williams, Ebenerer, 


gcr Caerfvrddin 118 

Adferiad vr efcngyl. 122 

Cymmmira fiynyddol Cymru 123 

Sylwch, yr holl Saint . . 127 


MERTHYR-TYDFIL : 

CYHOEODYVYD AC AR WERTH GAN D. JONES, AC AR WERTH 
HEFYD GAN Y SAINT YN GYFFRSDINOL. 


ARGRAFFWYD GAN JOHN JONES, RHYDYBONT. 




PROPHWYD Y JUBILT, 

NEU 

SEREN Y SAINT. 


Rhif. 27.] MED I, 184$. Pais 2 g. 


DYSGRIFIAD O CALIFORNIA. 

[A ddtfynwyd a Igihyr teithiwr diweddar yno t at e « gg/ai//.] 
‘‘Mewn atebiad i’ch llythyr diweddaf ataf, dywedaf mai pleser 
genyf yw rhoddi i ciiwi unrhyw hysbywwydd am yr hyn a welais 
ar fy nhaith ddiweddar trwy California. Ymdeithiais heibio tardd- 
iad yr afbn PUtte, a cbrcfesais yr afon werdd i’r deau i’r mynydd 
gwyntog, ac oddiyno yn orllewinol drwy y Mynyddoedd Creiglyd i 
ddvffrynoedd California. 

‘‘Mae California wedi ei dosranu yn ddwy ran. Mae y naill han- 
ner o honi yn ddyffrynoedd brebion a barddwych, a’r banner arall 
yn fynyddoedd a bryniau. Dechrteua y dyffrynoedd yn agos i’r 
Mor, a cbyrhaeddant am 80 neu 100 mUdir ; a rhai a gyrh&eddant 
’ hyd y mynydd mawr, ac ereill a dueddant i’r deau, ac a ymledaen- 
ant yn eang iawn. Mae y dyffrynoedd agoaaf i’r M6r Tawel gan 
mwyaf o 10 hyd 50, ac weithiau 100, milldir o led, ac y maent yn 
ddaear hynod 6 fras; eithr y gweddill o’r wlad nid yw mor flrwyth- 
lon, etto cynnyrcba laswellt. a Hysiau yn doreitbiog. Rhagora y 
tir goreu yma ar ddim ag sydd ar y cyfandir am gynnjTchu gwen- 
ith ; o 50 hyd 100 o fwaheli a geir yn gyffreflin ar ol heuad un 
bwshel. Mae yr amaethwyr yma yn codi py$, ffa, a pbob amry w- 
iaetb o lysiau gerddi yn doreithiog, ac hefyd yd yr India, meltons . 
pumpkins ; ac nid oes un wlad yn y byd mor addas i gynnyrchu 
grawnwin k California. 

Mae yr ychydig drigolion ag sydd yma yn hynod o iachus, ac y 
mae yr hinsawdd yu hynod o dymherus a hyfryd ; nid oes yma 
nemawr dywydd a ellir ei alw yn auaf ; ond y mae yma ddau dy- 
mhor, sef gwlyb a sych. Nid oes nemawr wlaw yn disgyn yn yr 
baf, ond dechreua y gwlawogvdd tua dechreu mis Tadm ' ll a 

I ' ■ L i .. 





130 


tPROPHOTYtt Y TUWLX. 


phafhant ar brvdiau byd £s Ebrill. Pan ddechreua y gwlawagydd 
ymddangosa^ yr ball deyrna* lyaieuul yn eu gwisgoedd goreu, gan 
gynnyddu drwy’r gauaf megys y gwnant \ u y gwanwyn yn era 
gwlad ni. Tvmhor hau yw mi* Rhagfyr, ac yn Ebrill y mae y 
bryniau a’r dolydd wedi cu gordoi a phob amrywiaeth o lysiau a 
blodau harddwych a defnyddiol, yr olwg ar&a rai a lanwant fedd* 
<wl y teithiwr & tvndod, ac & drychfeddyliau paradwysaadd ; a di- 
wedd yr haf a’r bydref, mae pob llysiau a ffrwythydd yn addfed, a 
pharbant yn yroborth rhngorol i ddyn ac anifail hyd <oai -ddclo y 
gwLnwogyikb *Ceiryma bob ffrwythau a dyfant yn y cylchoedd 
pocthion a’r tvraheru*. Y hrif farsiandia^th a ddygir eddiyma yn 
bresennol ydyw^crwyu, gwer, gweuith, fws, Ac. Mae yma ddi- 
gonedd o ttrydiau ac afonydd yn.rbedeg duwy*y dyftryuoedd i ateb 
pob gofynion am ddwfr. Ceir yma kweroedd o ffynuouau oerion, 
a pkoetbiun, dwfr far, halft, a dyfiroedd chwerwon, i’r neb a* ude- 
wiso, ac y maent yn feddyginiaethol iawn hefyd. Ymddyrchafa 
rliestri o fyuyddoedd a bryniau y ma a thraw, gan ymeatyn tua’r 
m6r ; a gorchuddir xhan fawr o’r bryninu a’r dolydd yn mis Ebrill 
k cheirch a chlover, yr olaf o ba rai yw prif gynnyrch naturiol y 
wlad. Mae yma bump math o glover, sef tri.o jyw coch, a dau o 
wyn. Tyfa y blaenaf o tfcir i bedair troedfedd o uchder, ond yr 
olaf yn fyrach. Mae had y clover cock yma gymmaint o faintioli 
a had lira, ac y mae y trigolkm yma yn byw arao, megys ag y 
gwna ceffyhm. 

Prif goedydd y dyffiynoedd yw derw, vr bwn a dyfh gan mwvaf 
yn llwyni ar lanau afopydd, ac y maent yn ddefnyddiol iawn yn 
ddodrefn, yn gclfi, ac yn dauwydd, i ddiyyn m£s, a’u rbisgl i fareio 
erwyn. Ar y brypiau tyfa y epedydd liarddaf a mwvaf a wckis 
erioed, ac amrywiaeth mawr o bpnynt. Cyrhaedda y pren coch 
yn ami dros 300 o droedfeddi, o uchder, Mesureis un o honynt 
oddeutu pump milldir, oddiwrth y mdr, nc yr oedd yn yehwnneg 
na 59 troedfedd o gwiujms, ac yn 337 o droedfeddi ei uchder. 
Ccir llawnder mawr o’r coed yma yn 200 o droedfeddi o uchder, 
Iieb un ganghen arnynt; a cjieir y coed hyn fynychaf -yn agenau 
y mynvddoedd. 

Yn y rban ddwyreiniol i 'California y scfydla y trigolion gan 
mwyaf, pa rai ydyntyebydig iawn o nifer mewn cvferbyniad i’r 



PWOPHWYD Y JUBII.I. 


131 


wlad. Meddianna yr un ffermwr o 9 hyd 20 milldir ysgwar o dir. 
Preswvlia y trigolion yn drefydd byehain gyda’u gilydd, a pher- 
chennoga y ffermwyr yma yn ami o fil i ddeng mil o benau com- 
iog, cyrtylau, &c. 

Nid yv caethfasnach yn oddefol yn California; etto md yw yr 
lndtaid nema«T well eu eyflwr yn eu plitb na phe baent gaeth- 
ion. Mae California yn wlad hyfryd, a hawdd iawn i fywr ynddL 
With fyned ol a blaen i California, gwelais 8 o lynoedd mawrion, 
<6 heblaw y Llyn Hales a Cutaw. Gorwedda y 6 ereill i*r deau- 
orLlevin o’r Llyn Halm, ae ymarilwysa afonydd mawrion iddynt, 
,©r nad oe* dim yn rhedeg o horiynt, a eheir ynddynt faint a fyner o 
bysgod. CJynnwvta v mynyddoedd lawer o drysorau a mtfn- 
gloddiau, ae amry wiaeth mawr o ddyfroedd meddyginiaetb a cby- 
ffeiriol, megys porter springe, dwfr chwerw, hallt, chalk, clai gwyn 
rhagorol i wneyd llestri, slates i doi, tai ceryg calch, ac mewrj 
gair, pob peth braidd a feddylir yn ddefnyddiol. Mae llawer o 
"leoedd” rhagorol i’w.cael yn yr boll ddyflrynoedd hyn heb neb 
yn eu bdnl ,Cynuvvy*a ‘file” o 12 hyd 18 milldir ysgwar. 

^‘Ydjvyfyr eiddoch yn serehus, 

"John Bartleson.” 


TYSTIOLAETH USES PRICE, DOWLAIS. 

Mr. Gol . — Crefaf eich hynawsedd i ymresyma ac i dystiolaetbu ych- 
.ydig trwy gyfrwng eich Prppkwyd o’r gwjrioneddau ag y cefai* y 
jfraint o’u gwybod 3 m ddiweddar, a’u gosod ger gwydd y rhai o’m hen 
frodyr a’r cyhoedd ag a fyddant yn ddigoa rbydd i ddarllen y Pro. 
phwyd, Bum yn aelod gyda’r Bedyddwyr am ya egos i naw mlyqedd, 
yn byw mor dduwiolfrydig a selog ag y gallwn, ac yn ymdrechu hyd 
eithaf fy ngallu i gael gafael ar ddyddanw^h yr Ysbryd Gian, megys 
yr addawa yr yagrythyrau. Cefai* gvaghorion goreu y Parch. W. R, 
Davies, Dowlais, am flynyddau. Clywaii ei erlid a’i gamgyhuddiadau 
parbaus ar “Saint y Dyddiau Diweddaf,” yn y gyfeillach, o’r pwlpud- 
* au, drwy y cyhoeddiadau, ae ar hyd y tai a’r heolydd, a noanwl chwiU 
iais iddynt mor ddiduedd ag y gallwn, hyd nes y’m hargyhoeddwyd 
o’r diwedd eu bod yn dditall, ae yn tarddu oddiar egwyddor ddrwg, a 
deallais hefyd nad allai Mr. Davies wrthbrofi, i’m boddlonrwydd i, yr 
egwyddorion a broffesay Saint. Nid oeddwn heb deimladau pleserus 
weithiau, ac yn gobeithio fy mod yri addoli Duw yn gymineradwy tra 
gyda’r Bedyddwyr; eithr yr oeddwn i mor ddyeithr a’r boll rai ereill 
o'ra brodyr a'm chwiorydd 0 sienvydd ein hod yn eglwys Dduw ; a 
phan glywais y Saint yn ty^iolaethu, ond i mi ufyddhau i’r ordiohad* 



132 


PR0PHWYD Y JUBILI. 


au o’u gweinyddiad hwy, y rhoddai Duw i mi drwy ei Ysbryd Gian 
yr hyn sicrwydd a ddymunwn, ymroais i cliwiiio vr ysgr^thyrau a 
oedd hyny i’w gael yn awr, ynte wedi dartod, a dim o’i eisieu, megys 
y’m dysgid gan Mr. DavieB ac ereill. Tra yn yr ymchwiliad pwyllog 
hwn, mewn ufydd-dod i'r ysgrythyr a ddywed, “Profwch j>ob peth, a 
deliwch yr hyn sydd dda,” daetli hyn i glustiau Mr. Davies. &c., sef 
fy mod yn gogwyddo a* farn, ac mewn perygl o ymuno a’r Saint, ac o 
herwydd hyn dysgyblwyd fi yn gyhoeddus, dan y cyhtiddiad o esgwu- 
lusofy nghydgynnulliad ; ond mewn g^irionecid dywedaf, mui chwilio 
am y gwirionedd yr oedriwn yn ddidueud. Pan y daeth Mr. Roberts 

0 Rynmy i Dowlais i areithio yn erbyn y Saint, fe ddarfu i waeledd ei 
ystoriau, afresymoldeb ei haeriadau, ei dwyll, a’i annhegweh, fy argy- 
hoeddi fwy-fwy fod crefydd y dyoddefyddion yn well na’r grefydd a 
barai i’r ymosodwyr eu difenwi, eu herlid, a r u camgyhuddo fel v gwna 
y rhai’n. Clywais a darllenais amddiffyniad y Saint yn ngwyneb yr 
oil, — dymunais ar y Bedyddwyr fy niarddelu, a chymmerais ry med- 
yddio gan y Saint, a’m tystiolaeth i wrth bawb yw yn awr, tidariod i 
mi fwynhau graddau helaeth oddylanwadau yr Ysbryd Gian yn y cyf- 
arfod eglwysig cyntaf ag y bum ynddo gyda’r Saint, ie, ddigon i brofi 
yn ddiammheuol fod Ysbryd Duw yn y llehwn, mai pobl Dduw yw y 
bobl ddirmygedig, etto bendigedig, hyn, a phrofodd Duw i mi lawer 
gwaith lieblaw hyny, trwy eglurhad yr Ysbryd yn ol ei addewid, mai 
camgyhuddiadau yw braidd yr oil a glywswn yn erbyn y bobl ddini- 
wed a duwiol byn. 

Fy hen gyfeillion anwyl, ymbwyllwch, ac ystyriwch y dvstiolaeth 
hon, canys gwirionedd dwyfol ydyw, ie, gwirionedd yw asylla yn eich 
wynebau o 3aen y frawdle fanwl ; a dyma ydyw, — Y mae Duw y nef- 
oedd wedi anfon cenadwri o hedd ar eich hoi, drwy yr hon y mae yn 
eich galw oddiwrth draddodiadau dynol i ufyddhau i’w orchymynion 
dwyfol. Mae yn cynnyg i chwi “dda\vn yr Ysbryd Gl&n," adnabydd- 
iaeth o Dduw a bywyd tragwyddol, os ufyddhewch, yr hyn bethau nid 
oes genych addewid am danynt yn y man yr ydych. Ystyriwch eich 
diwedd, a chofiwcb nad y w chwedlau eich bugeiliaid yn erbyn y Saint 
yn esgus ddigonol i beri i chwi ei gwrthod heb ei phrofi, canys felly y 
gwnaeth, ac felly y gwna, marsiandwyr crefyddol yn erbyn y gwirion- 
edd y*i mhob oe*. Er yr ymddengys hyn yn ddywediad caled ar y 
cyntaf, etto mae yn eithaf gwir, a chewch chwithau brofion dwyfol o 
hyny os ufyddhewch. 

Nis gallaf yn awr ddweyd y gwahaniaeth ag sydcl eisoes yn weledig 

1 mi svdd rhwng eglwys Dduw ac eglwys y Bedyddwyr ; ond gwn fod 
cymraaint o wahaniaeth ag sydd rhwng swn a sylwedd, neu rhwng son 
am wledd a chyfranogi o honi. 

Mae fy anwyl wraig hefyd, yr hon oedd gynt yn aelod selog gyda 
Mr. Davies, Dowlais, wedi ei adael ef, ac ufyddhau i drefn Duw ; ac 
y mae hithau hefyd yn mawr lawenhau yn inreintiau eglwys Dduw. 
Yr ydym yn ddedwyddach yn ein teulu, ac yn nihob ystyriaeth, nag 
erioed, er ein bod yn nod i fysedd a chwerthiniad gwawdwyr ar hydyr 
heolydd, a bod ein hen frodyr a'n hen fugail yn ein dirmygu ac yn 
ein llysnafeiddio a’n camgyhuddo yn gyhoeddus. Druoin o honyut, 
boed rhyngddynt a'r Duw da y gwingant i’w erbyn. 



PROPHWYD Y JUBU.I. 


133 


Dymunaf ar i Saint y Llwyni ddangos ein tystiolaeth hon i’n per- 
thynasau ag sydd yno yn selog gyda thraddodiadau dynion, ac yn 
proflesu rhith o grefydd, gan wadu ei grvni hi. Anwyl berthynasau, 
credwch fy nhystiolaeth, ac ufyddhewch i orchymynion Iesu Grist, 
megys ag y gwnuethom niuuau, a sicrhaf i chwi, os gonest eich calon- 
ou, y derbyuiweh ddawn yr Ysbryd Glau eich hunain, yr hyn ni 
ddichon y goreu o bregethwyr y Bedyddwyr ei haddaw i chwi, yr hyn 
a ddengys i chwi pwy yw gweisiou anfonedig Duw, a phwy nid y'nt 
ond gweision o anfoniad dynol. Mae eich dedwyddwch tragwyddol 
yn dibynu ar ddeall y gwahaniaeth hwr*, ac yiuddwyn yn gyferbyniol. 
O na bae fy hen frodyr a’m chwiorydd anwyl yn ddoeth, na ddeallent 
hyn t nad ystyrient eu diwedd ! Hyn yw dymuniad eich ewyllysiwr da, 

Rees Price. 

[Dyma y dyn hwnw ag y dirmyga Mr. Davies gymmaint arno a’i 
lysuafedd drwy y cyhoeddiadau yn ddiweddar, yr hwn y gwada na fu 
yn dal un swydd yn ei eglwys ef, oherwydd nad allai ysgrifenu, &c., 
na bod yn addus i hyny 1 Ie, dyma y dyn ag y dywedai ac y cyhoeddai 
Mr. Davies “ei fod wedi derbyn yr Ysbryd Gian yn ngwaelod ei fola, 
ac iddo symud o dan ei gesail,” &c., yr oil o'r hyn sydd gyffelyb i’w 
holl gabledd, ei gamgyhuddiadau gwybyddus, a’i lysnafedd, ar ddyn- 
ion llawer duwioluch a doethach nag ef ei hun, a’u barnu ef a hwytbau 
wrth eu gweithredoedd. Tystiolaeth pa un o’r ddau sydd fwyaf rhes- 
ymol. roewn gwirionedd ? Y naill wedi profi y ddwy eglwys, a’r Hall 
heb feddu hyny o onestrwydd erioed ! 


PAHAM YR WYF YN ANGHREDADYN? 

At Olygydd y “ Prophiryd /* 

Sye, — M ae gwabanol enwadau crefyddol yn y gymmydogaeth ag yr 
wyf fi yn byw ynddi, ac wrth eu cyfwynebu a’r Beibl, maen prawf cref- 
yddau’r byd, nid wyf etto wedi cael fy moddloni yn un o honyut Wrtli 
1 mi ddweyd fod chwech o wahanol sectau, sef Calfiniaid, Annibynwyr, 
Bedyddwyr, Wesleyaid, Eglwys Loegr, a Saint y Dyddiau Diweddaf, 
yn yr ardal yr wyf yn byw ynddi, ac oil yn pregethu Crist yn Geidwad 
i bechaduriaid, a minnaii yn eu gwrthod oil, y mae yn naturiol i ddy- 
wedyd am danaf mai creadur pengam ac hunanol ydwyf. Syr, pe dy- 
wedid felly, diau fod gormod o wir yn y dywediad. Ond os ydwyf yn 
bengam yn y pwynt uchod, yr ydwyf yn dywedyd inai y Beibl a’m 
gwnaetli felly. Yr wyf yn bengam, nid am na fynaf wybod, ond am na 
ddysgwyd fi yn well. Bellach, y mae yn naturiol i mi ddangos yr ang- 
hyssonderau, o leiaf fel y maent yn ymddangos i mi felly. Nodwn : — 

“Os bu un farw dros bawb, yna meirw oedd pawb ; ac efe a fu farw 
dros bawb/’ — “Fel trwy raa Duw y profai efe farwolaeth dros bob dyn,” 
medd y Beibl 

“Fe fu farw dros rai,— yr etholedigion/’ medd y Calfiniaid, y Bed- 
yddwyr Calfinaidd, yr Annibynwyr, a rhai o ofleiriaid Eglwys Loegr. 

“V cyfiawn a fydd byw trwy ffydd ; eitbr o thyn neh yn ol, nid yw 
fy enaid yn ymfoddloui ynddo,” — “Os y cyfiawn a ddychwel oddiwrth 



134 


PROPHWY0 Y JUBIL1. 


ei gyfiawnder, a gwneuthur anwiredd, a marw ynddo,"*— “Chwi a syrth- 
iasoch ymaith oddiwrth ras,” medd y Beibl. 

4 ‘0s cyfiawn unwaith, cytiawn am byth : 'does dim tnodd syrthfo 
oddiwrth «\s,” medd y Calfiniaid, Bedyddwyr, Annibynwyr, ac Eglwys 
Loegr mewn rlian ; ac felly yn anghysson ; felly hefyd y ddao enwad 
ereill. < 

“Ewch a dysgwch yr holl genedloedd, gan eu bedyddlo hwy 3m enw 
y Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Gian,”— “Ewch i'f holl fyd, a phregethwch 
yr efengy] i bob creadur ; y neb a gredo ac a fedyddier a fydd cadwed- 
ig»" medd y Beibl. 

“Awn a bedvddiwn yrhbll genedloedd, ac yna dysgwp hwynt‘” medd 
y "Wesleyaid, Calfiniaid, Annibynwyr, Eglwys Loegr. 

“A'r arwyddion livn a ganlynant *y rhai a gredant? yn fy enw i y bwr- 
iant allan gythreuliaid; ac a thafodati newyddion y Uefarant,” &c., &c. f 
medd y Beibl. 

“Nid ydynt i’w cael yn awr ; ac nid oes mo'u heisieu yn yr ©es bon," 
medd Wesleyaid, Calfiniaid, Bedyddwyr,, Annibynwyr, Eglwys Loegr. 

“Ydynt ; y maent Vw cael yn yr oes hon ; ac y macnt i'w cael yn 
awr gyda ni ; ac yr ydym ni yn ateb yn gymhwys i’r saint cyntefig, 
ac yn sicrhau i bawb a'n cly want, fod y doniau gwyrthiol yn awr gyda 
ni, fel yr oeddynt gynt gyda'r apostolion ; a phwy bynag a dry atom 
ni, ac a gymmer ei fedyddio er madden ant pechodau/ yngbyd ag ar- 
ddodiad dwylaw yr hennriaid, yna caiff fod yn Hygad-dyst ei hun o’r 
gwyrthiau, fel y mae y Beibl yn ea dal allan," medd Saint y Dyddiau 
Diweddaf. 

Ie, i’e, dyna yw yr achos fy mod i yn cael fy ystyried mor ffol, sef 
am fy mod yn gorfod gwabaniaethu oddiwrthych chwi yn y peth yna, 
fel ag y gdrfu araaf wahauiaetbu oddiwrth y lleill mewn petbau ereilL 
Felly nid wyf yn cael neb i ateb i’r seintiau cyntefig. Pan y byddaf 
yn ymddyddan a phob un o'r enwadau uchod yn nghylch crefydd, ac 
yn gofyn pnhatn y maent hwy yngwahaniaethu oddiwrth y Beibl, rhai 
yn y peth byn, ac ereill yn y peth arall ; a chan na fydd ateb digonol 
wrth law, yna digiant yn gyftredin wrtliyf, gan fy ngalw yn ffwl dwl, 
neu rywbeth cyftelyb. Ac yna yr ydwyf yn awr heb grefydd, am na 
eglurheir y rhanau hyny sydd yn dywyll. 4 

Yn awr, Syr, yr ydwyf yn cymmervd fy nghenad am y tro cyntaf i 
ofyn a wnewch chwi, neu rai o’ch gohebwyr caredig, ddywedyd wrthyf 
fi, ac ereill a allant fod yn dysgwylyr un pethau, sef, Paham na byddai 
gwyrthiau cykoeddus yn cael eu cyfiawni gan eieh gwabanol bregeth* 
wyr yn y Deau a’r Gogledd, lie y tramwyant, fel ag yr oeddynt gynt 
gan yr apostolion? Byddaf yn darllen yn awr ac eilwaith yn y Pro- 
phwyd am wyrthiau yn cael eu cyfiawni, ond y mae y tvstion yn brin 
iawn, a’r weithred, ond odid, wedicael ei chytiawni mewnrhyw gornel 
tywyll. Nid felly yr oedd y saint gynt, Syr. Yr ydwyf fi yn wren* 
dawwr ar y “ Saint" ar droion, er’s blynyddau hellach, ac wedi dys- 
gwyl llawer am y peth yr ydwyf yn awr yn gofyn am dano. A go- 
beithio, Syr, na fydd fy ngofyniad ddiru yn ddirtuygus yn eich golwg, 
ac hefyd nad oes ynddo dd : m a friwa rieimladau neb o’r Saint, os caiff 
ymddangos yn y Prophwyd, cany $ sicrhaf chwi na fwriadwydef i friwo 



PROfffWVff Y JTJRTLt, 


135 

teimTavftw neb, on d yn hytrnch i'n* golcuo i, ac efollaf ereill ag a all- 
aut fod yn dysgwyl yr un pethau. 

C \ FAII.L Y BkUIL. 

[Ei 1 mai gofyniad hen iawn, te, braidd mor hened a Iesu Grist, yw 
gofyniad ein cyfaill, ac er ein hod wedi ei ateh mewn Ilawer dull, a 
Rawer gwaith, etto da genym weled dyir yn gollwng ei feddwl allan 
yn onest, ac mewn addfwynoer, ac otebwn ef unwaith etto yn fyr fel 
y eanlyn ? — V “Cyfaill” hawddgar, nid ffordd Duw yw argyhoeddi 
dynion drwy eu llygaid ; ond y nvae ffydd yn dyfod trwv gly wed, a 
chlywed trwy air Duw. ac nki trwy aryrthiau Duw. Nid tail it y pwnc 
heibio yw hyn, ond treiddio i w «raidd, yr hyn aydd amlwg pan ystyr- 
iom mai Duw yw awdwr gwyrthiau; acyna. mor afresymol yw ceisio 
gwyrthiau gan ddynicm ag ria phroflfesasant allu r tvneyd y wyrth 
leiaf ! Mae tyatiolaeth y Saint yn ddigon o sail i ffydd pob carwr y 
gwir, i'w ddwyn i ufyddhau, canya addawa iddo wed’yn, ac nid eynt, 
fwynbau yr hyn a ofyna ; ac onid oea i bob addewid ei haramodau ? 
Onid rhesymol i bob deddfroddwr gael dewis ei ammodau ei hun ? 
Nid yw yr eithriadau trwy ba rai y gwnaed gwyrthiau cyhoeddus gynt, 
yn eyfnewid yr egwyddor, aef mai yn yr eghcyvy mae eu lie addiaw- 
edig (1 Cor. xii, 30, 31). Oes, Syr, y mac cannoedd o fendithion yn 
caei eu mwynhau gan y Saint yn Nghymru, y rhai a alwch chwj ac 
ereill yn wyrthiol ; eilhr pwy heblaw y Saint a’u creda ? Am ychwaneg 
ar hyn, darllenwcb yr Eurgrawn Ysgrythynd, dau y pen “ Arwydd - 
gsiswyr. ” Gol. J 


Y RHYDDID M\VYAP. 

Ni all dyn fwynhan rhyddid perffaith hvd oni sicrberr iddo fwyniant 
cyfiawn arbado'rholl dfeuau ag y dibyna amvnt am gvnnaliacth. 
Oddieilhr i ddyn gael digonedd i ddiwaUu ei eiaieu o awyr, daear, 
dwfr, a than, mae yn gaetbwus i’r ofnau o newyn a thylodi, yr hon 
iau annyoddefol a dorir rywbryd. 


TRANCEDIGAETH CYBYDD-DOD. 

Symuobr ymaith bob ofn tylodi ac anghen, a derfydd dynion guddio 
eu huur yn y ddaear, a’u chwalu hyd wyneb y dyfroedd. er eu cael yn 
ol ar eu canfed, ac ni roddant hwy ychwaitli ar usuriaeth. Dyry 
hyny fywyd ac ysgogiad yn mhob masnach, ac adilurnayr aur a’r arian 
wyneb y ddaear, yn He bod yn gtaddedig yn ei phetfedd. Dystrywir 
yr ofnau y foment ag y rhoddir yr elfenau yn rhydd i’r dyn, ac y ho 
rhwyraau cymdeithas yn unol a chvfraith Duw. “Gwreiddyn pob 
drwg yw ariangarwch.” Pan y darfydda gormes, cyd-ddarfvdda arian- 
garwch. Arian sydd yn agor ac yn cau drysau rhydlyd carcharau, a 
phob drysau oddiyno hvd ddrysau y synagognu, a drysau y sanction 
sanctorum (pwlpudau), ie, arian sydd yn cau ac yn agor braidd hob 
ystafell a fedd y galon ddynol. Arian yw Duw y byd hwn. yn He 
Jehofa a’i gyfreithiau. Ariun sydd yn gwneyd cyfreithwyr, offeiriaid, 
A phregethwyr, yn gystal a Hadron, llofruddion, a pbutteicwyr, a phob 
peth ag iydd yn curu ac yn gwneuthur celwydd a thwyll. 



136 


PROPBWYtt Y JUBri.l. 


IACHAD RHYFBDDOL O LOSGIAD TAN ! 

At Olyyydd y Propkwyd. 

Anwyl Frawd, — Oherwydd bod cynnifer o groeshaeriadau ar led y 
wlad hon o barthed i’r anffawd a ddygwyddodd i ini yn y gwaith, dy- 
muna amryw glywed yr hanes genyf ft fy hunan.- Wei, yr hyn a gan- 
lyn yw ; gwnewch chwi y defnydd a fynoeh o hono, ac mi safaf linnau 
at ei eirwiredd 

Tuir wytlinos yn ol, taniodd y damp yn y gwaith glo, a llosgodd fy 
nillad oddiamdanaf, a’m gwyneb a'm breicliiau y£ arw iawn. Yr 
oedd pedair Hath ar ddeg o dan yno. Mid oedd neb gyda mi ar j 
pryd. Gyrodd y tan fi o’i flaert o chwech i saith Hath, gan fy nghuro 
yn erbyn y glo a’r ceryg. Medrais wneyd fy ffordd yn mhen envd i’r 
rhan o'r gwaith He yr oedd pobl ereill yn gweithio, pa rai yn dirion 
iawn aroisant ddillad ereill am danaf, a orchuddiasant fy wyneb rhag 
yr awel, ac fe’m harweiniwyd i’r dref. Cwynai pawb a’m gwelsant yn 
v gwaith fy mod wedi llosgi yn ddrwg iawn, a’r un peth a ddywedat 
pawb yn y ty. Clvwwn umbell un ar hyd yr heol yn dywedvd yn 
wawdus, “Dyna le i wneyd gwyrtb ar Dafydd/’ &c. Dodasant fi i or- 
wedd ar wellt yn y gongl, a dwbiasant olew Hoag tan arnaf, yr hwn & 
achosodd arteithiau annyoddefol. Yr oeddwn i o hyd am gael rhai a 
benuriaid yr eglwys ataf, ond gwrthwynebai fy mherthynasau a’r 
gwyddfodolion oil yn greluon, gan fygwth na arhosent hwy gyda fi os 
deuar y Saint d'u holew yn agos ataf. Dywedais innau bod yn rhaid 
i mi eu cael, a fy mod yn credu y gwellwn yny fan, yn ol addewidion 
lesu Grist. Yn mhen oddeutu awr a hannerdaeth rhai o’r Saint yno, 
ac er gwaethaf pawb o’r HetH, syehasant yr olew yn lftn oddiarnaf, ac 
a’m heneiniasant ag olew cyssegredig. Gorfuwyd troi y lleiU o’r ty> 
er cael llonydd i weinyddu, a chloi y drws; a thra yr oedd y brodyr 
yn gweddio yn y ty, yr oedd y Uein o’r tu allan yn euro y drws nes 
bron ei dori, yn wban, ae yn gwneyd pob math o wawd a dirmyg. Yn 
V fan pan orphenodd y brodyr a gweddio, ditfoddodd aogerdd y tan, 
ac ni losgotid ddim vred’yn ; a chyfodais, ymolchais, a gwisgais fy 
nillad, g»n ddiolch i Dduw am y fendith fawr bon. Yna agorwyd y 
drws, a daeth y cymmydogion i’r ty, ac a haerasant yn fy ngwyneb yn 
haerllug nad oedd y tan wedi dyfod allan o fy nghnawd, ac mai fy 
nghelwydd a’m twyl) oedd y cyfan; ac un o aelodau selog y Bedydd- 
wyr a lefai yn fy ngwyneb, gan waeddi, twyll. twyll! Eithr myfi a 
dystiwn wrthynt, fel y dull hwnw gynt, — lie yr oeddwn i gynt mewn 
poen dirfawr, meg vs yn nghanol fflam dan, yr wyf fi yn awr yn iach a 
chysurtis ; a meddyliwn mai myfi oedd y galluocaf i farnu yn iawn pa 
fodd yr oedd petbau yn bod. 

Y 11 fuan wedi hyn anfonodd ihywun y meddyg i mewn ataf, yr hwn 
wedi gweled y llosgiadau a fu, a deall na wnawn i arferyd ei gyftyriau, 
a aeth ymaith, ac a ddywedodd with rai y byddai yn dda'genyf gael 
help ganddo ef cyn pen yr wythnos, yr hyn a’i profodd yntau hefyd 
yn au-brophwyd, yr hwn ni choeliai ei lygaid ei bun ! Ond wele do*r 
wythnos er liyny, a dim o’i eisieu ef etto. na thebyg y bydd yn fuan. 
Gorcbyrnvnais i’m gwraig fyned a'r gwellt a’r hen garpiau oedd ag 
olew liosg tan aruynt, ullano’m golwg, yr hyn pan welodd y cymmjd- 



PllOrHWYD Y iVBlLt. 


137 

ogion hi yn Wneyd, rhuthrasant allan o’u tai i’r heol, gan whan a c 
ysgt echain fel gwallgofiaid. Gwaeddui rhrii, “ O, y mae'r Seintiau 
wedi gwella Dafydd !” a’r lleill yn uwch fyth a ysgrechent, “Nac yd- 
ynt, — twyll i gyd,” &c. Fel hyn rynhyrfwyd y gymmydogaefh, nes 
y gorfuwyd ni i gloi y drwa er cael heddwch, er na ddywedaawn air 
wrth neb i oehosi hyny. Mor gvnted ag y chvralasant oddiwrth y 
drwa, aethum i, yn^hyd a hruwd crefyddol oedd yn y ty, i weled rhai 
o r Saint, a byth er hyny yr wvf wedi parhau yn ddiboen. Bo eu 
dranoeth, aethum i*r gwaith fel arf'erol. Crynhdodd v gweithwyr a af, 
fel na allwn gad llonydd i weithio. Yr oeddynt mor bell o weled na 
chydnabod gallu Duw yn v peth, fel yr ysgyrnygent ddanedd arnaf 
gan gynddeiriogrwydd, a rhai o honynt a’ro galwent yn dwyllwr, ac 
ereill addywedent nad oeddwrn wedi llosgi nemawr, t.a yr haerai y 
trydydd dosparth nad oeddwn wedi gwelhi. Ond rhy faith fyddai i mi 
olrhain un o gant o’r chnedlao disail a draethir am y peth hwn ; ond 
hyn a wn, a hyn a dystinf fi yn ddiolchgar i Ddnw, sef fy mod i yn 
ddyn iach, ac mai gan Dduw y derbyninis y fendith Traethwyd cyn- 
nifer ogamgyhuddiadan arnaf wrth y Steward o genfigen am hyn, nes 
y daeth hwnw ataf i’r gwaith, ac wedi fy holi pa fodd y bu y peth, 
cvnddeirtogodd gyminaint nes dweyd wrthvf na chawn weithio yno 
ddim yn hwy ! er mai vno y bum yn gweithio o'm hieuenctyd ; a thra 
y dilynwn oferedd, a cholli’m gwaith, cyn dvfod at y Saint, eawn air 
da ganddo ef, a phob caredigrwvdd gan ereill ; ond oherwydd ddar- 
fod i mi gredu geirioit Iesu Grist, y rhai a ddywed — “Ar y eleition y 
rhoddant ddwylaw. a hwy a fvddant iach,” wele fi heb na chyfailf, 
na pharch, na gwaith ; ond ymgystiraf er hyn oil, canys dyma gynnysg- 
aeth plant Duw yn mhob oes yn mhlitb gau-grefyddwvr, a’m pender- 
fyniad i yw ymlynu wrth y grefydd a ddwg i mi y fath feudithion 
dwyfol, er gwaethaf holl lid a rhas y gelyn. 

Abercanaid, ger Merthyr, Gorph. 20, 1848. Dafydd Richards. 

[At y lluaws a gafwyd eisoes. dyma nn dystiolaeth eglur etto o 
ddaioni Duw i'w blant — o atebiad gweddi y tfvdd — o eirwiredd Iesu 
Grist, adwyfol anfoniad Saint y Dyddiau Diweddaf i weinyddu ei or- 
dinhadau; ac nid yw ddim amlycach tystiolaeth o hyny, nag ydvw o 
wrthwynebiad ysbryd y byd, a’i holl gau-grefVddwyr, i bob amlyg- 
rwydd o allu Duw, megvs ag y gwrthwyneboi y cyffelyb ysbrydiou 
rhith grefyddol y cyffelyb ffeithian vn nyddiau Crist a’i opostolion. 
Tra y dioicha y Saint i Ddnw am y fath fendithion, cynddeirioga er- 
eill fwy o’u herwydd ; ae yn lie credu a rhoddi y clod i’r Duw a’i teil- 
ynga. os nad allont wadu y ffnith. gwell "anddynt fel y rhai hyny gynt 
roddi y clod i’r diafol, drwy Imeru mai trwy ei allu efy gwneir hyny, 
yr hyn a brofa eu hanonestrwydd. ac nad argylmeddi y byd, ond bcu- 
dithio y Saint, yw dyben gwyrthian. a phrofa hefyd plant i bwy yw y 
na?U a’r Hall, drwy fod y naill a’r Hall am gael y dod i’w eu tad eu 
hunam. 

Aneirif yw y tvstiolaethau ysgrvthyrol ac amgen, ynghyd a’r fferth- 
iau a geir i brofi mai ffordd y diafol yw ceisio argyhoeddi anghred- 
inwyr, fel rheol aytfredin, trwy weled gwyrthiau; tra vn hollol groes 
y gwelir fod trefn Duw, sef drwy bregethu Crist croeshoeliedig, a chy- 



138 


PROPHWYB Y JITBILI. 


nhyrfn ffydd y gwwmdawwyr i weithrediad ufyd&dod trwy glywed, 
ac aid trwy weled. — G ol.] 


LLYTHYR THOMAS RICHARDS, O R AMERICA. 

Minensville, Gorphenhaf 15, 1847. 

Amcyl Frawd yn yr jirglwydd, yuyhyd ar holt Saint , — Wele fi yn hak 
hyn o lioellaii atoch, gan obeithio y bvdd iddynt etch cael, pan gyr- 
haeddont, mewn cyflawn iechyd, corfforol ac yshrydol, fel ag y maent 
yn ein gadaei ninnau yma. Yr ydym ni yn wresog yn yr ysbrvd, ec 
wedi dechren ar y gwaith da o gyhoeddi yr efengyl yn Sabbothol er’s 
pump wythnos, ac yr ydym yn pregethu unwaith keblaw hyny befvd 
yn yr wythnos yn awr. Mae tri wedi ufyddhau yma i’r efeugyL My- 
negwch i Hugh Jones fod Dafydd Davies y gweydd wedi credo, ond ei 
fod heb ufyddhau. Mae yma ddigon o le i bregethu, ond bod y bohL 
yn arafaidd iawn yn dyfod i wrando. Mae yr hen fwhach yn eu per- 
swadio hwynt roai dyu J drwg oedd Joseph Smith. Hefyd, y mae y 
brawd Th<»mas Davies wedi bod yn Pottsville yn ddiweddar ddaw 
Sabboth yn olynol, a thorf fawr yn dyfod i wrando, yn Wanw yr anedd, 
ac yn gwrando yn astud. Mae yma ddigon o le i hau yr “had da” yn 
y cvlchoedd hyn, a mwy nag a allwu ni ei gyflenwi; ac y mae yma 
ddigon o le i lawer o weithwyr yu yehwaueg, heb iddynt fod ar ffordd 
eu gtlydd. Credwyf fod Uawer i ddyfod i maes o’r Me hwn, er bod 
yma lawer o rwystrau iddynt ddod drwyddynt, rhwng fod y pregeth- 
wyr Sectaraidd a’u deiliaid yn dywedyd wrth y hobl am beidio a’n 
gwrando, rhag ofu iddynt gael eu twyllo ; ar y maent wedi treio cael 
ein penau ni i lawr mewn llawer dull a modd, ond trwy uerth Duw yr 
ydym yn cael uerth i sefyll yn ngwvneb pob ymosodrad yn gadarn, 
gan dystiolaethu iddynt yn ddibetrus mai hon yw tevrnas Dduw. 

Mae y brawd Daniel Edwards, a’i wraig, wedi dyfod yma er’s wyth- 
nos yn ol. acyn hala eu coho at yr hofl Saint 

Mae dan frawd i Mary Evans, Cwinglo, yn y fan hyn r y rhai sydd 
yn taflu i’n gwynebau yn harhaus. mai rhyfyg o’r mwyaf oedd son 
fod William Hughes wedi derhyn yr iachad hwnw, a'u bod hwy wedi 
cael cl y wed nmi an wi redd oedd ycyfan; ac y maent wedi danfon 
llvthyr at eu tylwyth yna i gael civ wed y gwir. Yr wyf yn deisyf ar- 
nocb am hysbysu i Mary Evans, a William Davies, ei brawd, a pheri 
iddynt hala y gwiryn ol yiun i’w tylwyth. 

Y mae ein brawd a’r'chwaer vn yr Arglwydd, John a Margaret Ed- 
wards, yn hala eu cofio at Dafydd a John Roberts, a’u teuluoedd. ac 
at yr holl Saint Dywedant eu bod yn Itawen yn eich hyshysu chwi 
eu bod wedi cael y fraint o ufyddhau i’r efengyl dragwyddol yma, er 
eu bod wedi ei gwrthod yna gyda cnwi. Ond fe welodd yr Arglwydd 
yn dda rhoi ait gynnvg iddynt, trwv drianfbn ei weision ar eu hoi i’r 
parth hwn o’r byd, fel ag yr oeddynt hwy wedi hod yu hir ddysgwyl,a 
hwy a dderbvniasant y cynnyg yn llawen, ac y mae ganddynt dystiol- 
aethau ceuvrn eu bod yn nheyrnas Dduw. Y maent yn dymuno am 
gael llythyr oddiwrthych, gan na dderbyniasaut uu utebiad i’r llytliyr 



PROPHWYD Y JUBILI. 


lu'fr 

a ddanfonasant oddiyma ; ac y maent yn gobefthfo cael cwrdd a chwr 
oil ar ol hyn ar fynydd Seion. 

Rhif yr aelodau yn y ganghen fechan hon yw wyth, ac yrydym yn 
llawen yn yr Ysbryd, ac yn dymuno am gael rhan yn eich gweddiau 
chwi, y Saint Hvn yw ein cais a*n dymuniad, er uiwyn ein Har- 
glwydd Iesu Grist. Amen. YdwyJ, eicb brawd yn y cyfainmod 
newydd, Thomas Richards. 

[Syndod mor bell a chyflym y teithra celwyddnu fel yr eiddo 
« Quick yn Dwr " hwnw a gyhoeddwyd yn y Medyddhtr am William 
Hughes. Dyry celwydd y byd ar dan tra bo y gwir yn goleti er 
fatchen, yn enwedig pan y delo yn esbyn crefydd wirioneddol. GweW 
ffn yr anghenrheidrwyda an» ddweyd y gwkr, a chybifoldeb mawr y 
celwyddwyr crefyddot} 


CYSUR Y SAINT DAN ERUDIGAETH. 

Er eymmaint yw’reuro sydd gyda phob enwad r 
Ni raid i ni flino, — fel hyu gwnaed a’n Ceidwad; 
Goddefodd bob'dirmyg, ac felly gwnawn ninnau, 

A goddef yn ddiddig. fel darfu ? ddo yntau. 

Dywedodd y byddai i n ion an gael felly, 

Am hyny yradrechwn, na roddwn i fyny, 

Nes cyrhaedd i Seion, Ueca’r Saint yni wared, 

Fryd n» ddd gelynion byth mwy i wueyd niweiL 


CAN NEWYDD. Gan J. F. 

Henffych i*r dydd, y dyddy duetto 
Yr angel a'r efengyl. 

Yr angel ag a welodd loan, 

Yu ’hedeg fry trwy ganol nef, 

I draethu r r newydd anwyl. 

I efengylu i’r boll fyd 

Y newydd gwerthfawr byfryd 
Cenedloedd pell, caiff rbai'n i gyd 
Y newydd am Iachawdwr byd, 

Yn dyfod ideyrnasu. 

Caiff India, Aflfric, Asia fawr, — 

Pob talaeth dan v nefoedd ; 

Cant glvwed son am Galfari, 

A’r aberth dalwyd ami hi, 

I’li hachub ni, y bobloedcL 


Clodforwn am yr hyfrvd sain, 
Sef sain efengyl Iesu ; 



PROPUWYtt Y JUBILt* 


Banerau hon yn chwifio bo, 

A'i hudsain hefyd dros y fro, 

Nes cael o’r Saint deyrnasu. 

Can's daeth yr oes, yr oes y bydd 
I'r Seintiau gael tevrnasu ; 

Ac hefyd, aifi’teyrnusoedd byd 
Yn eiddo'n Harglwydd ni i gyd>— » 

Cawn gydag ef deyrnasu. 

Ar fyr cawn weled Mab y dyn, 

Ar gwtnwl gwyn yn dyfod, 

Mewn rhwysg a tnawredd nefol, gwiw, 

A chydag efholl feibion Duw, — 

A’r byw auti’w gyfarfod. 

Ac yna’r Ho. a chenaw'r Hew. 

Me«n porfa tew gorweddant ; 

Ni ddryt'ant ac ni ddifant mwy, 

Can's Ysbryd Duw fydd arnynt hwy, 

A phoen nachlwy’ ni phrofaut. 

Gwyn fvd y Saint, bydd mawr eu braint. 
Pan fydd yr haint yn dyfod ; 
Teyrnasant hwv ar ddaear lawr, 

Ac arnynt hwy bydd nefol wawr, — 

Cant wel’d yu awr eu priod. 

Pwy, pwy yn awr nafo yn Saint ? 

Mor fawr fydd braint y teulu, 

Yn gwledda ar ifryn Seion draw. 

Lie na ddaw’r gelyn byth gerllaw, 

* Roi briw ua braw ond hyny, 

Yn awr adferir yr holl fyd 
I'r cyflwr pryd y crewyd ; 

Yr oen a’r hlaidd a drjg ynghyd, 

Bydd metys jrunu drwy’r holl fyd, 

A phawb yn byw mewn gwynfyd. 

0 hrysiwn, awn i Seion fryn r 

Lie cawn yn wyn ein gwisgo, 

Ae l^efyd gadw deddfau’r lor, 

A'n dysgu gan y nefol gdr, — 

Awn dros y moT, ac yno, 

1 California wlad yr awn. 

Lie cawn ni fod yn rhyddion, 

Ac yno mewn palasau gwych, 

Cawn foli’r Oen heb mirhyw nych,— 

A theatlau gwych i'r cyifcm. 



PROPHWYD Y JUBILI. 


141 


ANNERCHIAD AT Y SAINT. 

Anwyl Frodyr a Chwiorydd , — Y mac eich gostyngedi g was yn awr yn 
nhy ein hanwyl a charedig lywydd, O. Pratt, yn Llynlleifiad, o dan 
gryn nvchdod, oherwydd aumharu ei ysgyfuint rlrwy bregethu gorrood 
dan anfanteision ; ac y nine y llywydd uchod, ynghyd ag ereill, wedi 
cynghori na bydd i ni siarad dim yn gyhoeddus am beth amser, yr 
hyn a ystyrir yn anhebgorol cyn y dichon i'r ysgyfaint gryfhau. Gwir 
fod i natur ei deddfau sefvdlog, a bod ei chosp yn gyssyiltiedig a’r 
troseddiadau o’i deddfau; ac felly, yr ydym ni ytna etto ya ffyddiog 
yn yr ymarferiad a’r ordinbad ddwyfol a osododd Duw yn ei eglwys, 
er derbyn iechyd, ac yn benderfynoli ytnlyuu wrthi, trwy nerth Duw,. 
hyd farw. Taer erfyniwn ran yn ugweddiau y Saint, canys gwyddora 
yn ddios cyn hyn mai “llawer a ddichon taer weddi y cyfiawn a. 
gwyddom raor sicr a hyny fod Duw yn bendithio ei biant ffyddiog fi’r 
bendithion anghenrheidiol, yu ol y dydd. Nid ydym yn ofni ewyllys- 
yr Arglwydd, boed a fvddo, ar ein rhar* ; etto, er mwyn y Saint an- 
wyl, ein dyjuuniad yw cael hir einioes i’w gwasanaethu, eu dysgu, a’u 
cadw rhag bleiddiaid, ac i’w tywys oil i Seion allan o’r caethiwed blin. 
I hyn y dymunem fyw; wrth wneyd hyn y Yiychasom ein cyfansodd- 
iad; ac i’r dyben hyn y gofynwn, a gohjeithiwn y gofynayr boll Saints 
i*n Tad nefol ein hadferyd. 

Ein bwriad yw ymfudo tua California yn mis Ionawr neu f!hwefror 
nesaf (hysbyswn yn fanwl etto), a dymuuwn i bawb wybod hyny, fel 
os oes gari rywrai ryw drosedd neu ryw ddyled yn ein herbyn, y byddo 
iddynt cjdod yn mlaen tray b’om yma. Digon teg yw y cynnyg hwn, 
onide? Cyhoeddwn yr her hon, nid am ein bod yn meddwl y 
meiddia neb ddwyn y cyhuddiad i’n wyneb, ond fel y gallo y Saint 
gau safnau yr enllibwyr a geisiant dduo ein cymmeriad, a niweidio 
teimladau ein brodyr anwyl, ar ol ein hymadawiad. 

Coffawny Saint am yr hyn a gyhoeddwyd yny Prophwyd blaenorol 
o barthed i drysorfa y llyfrau ; a dysgwylir i lywyddion yr Roll gang- 
henau edrych fod hyny yn cael ei roddi mewn gweithrediad. Er ein 
bod ni wedi dod o chwech i saith mil o filldiroedd, a’n teulu, a hyny 
ar ein cost ein kunain, heb ofyn un geiniog gan neb, da chodi treth 
nachasgliad unwaith yn Nghymru ar y Saint, ond gadael pob un yn 
ewyllysiwr rbydd i gvfranu neu beidio ; ac er ein bod ni hefyd a:u 
ymffrostio 0 gael dychwelyd yn ol heb ofyn caSgliad, na pliwyso ar 
neb: etto, meddaf, er hyny oil, gobeithiwn yr ystyria ein dyledwyr 
mai cyhawn a theilwng i ni fvdd cael yr eiddom ein hunain, ac y cawn 
hyny erbyn y Gymmanfa nesaf drwy y cynllun uchod. 

Mae genyf lawer o newyddion daionus i’w liysbysu i'r Saint drwy y 
Prophwyd , o’r ochrdraw i'r m&r, y rhai ni allwn yn awr eu cyhoeddi. 
Yn unig dywedwn, fod yr Arglwydd yn llwyddo yradrechiadau y Saint 
yn California yn rhyfeddol iawn, yn dymhorol ac yn ysbrvdol. Mae 
car i ad a heddwch diderfyn drwyddynt oil. Camgyhuddiad hollol oedd 
y stori gynffonog a ehedai drwy gyhoeddiadau ein gelynion drwy 
Gymru yn ddiweddar, yr hon a ddywedai fod yr Indiaid wedi Hand 
rhai o'r Saint, &c. Nid oes dim gair o wir ynddi mewn perthynas 
i’r Saint; ond dywedir ddarfod i’r Indiaid ladd amryw Sectariaid, yn 



142 


FROPHWm Y f UBILf. 


sefydliadau newyddion yn Oregon, *a dyna'r cwbl. CaifF y Saint 
glywed mil o chwedlau cytfelyb ond odid, ac naor hoilol ddisail. Na 
«;hoeliwch eu chwedlau, canys v mae Duw yn gofi lu droa ei Saint. 

Hefvd, da genym hysbysu fod Uwyddiant cyffredinnl ar b reget hi ad 
yr efeiigyl drwy Gyroru, a thua 150 yn eael eu bedyddio yn y mis, ac 
weithiau ychwaneg, hyd nesy mae yr un feclian hon, fierch Mormon, 
wedi lluosqgi yn dair mil mewn ychydig amser, ac er gwaethaf ei holt 
wrthwvnebwyji Ac nid yn unig y mae yn lluosogi, ond pwv all byth 
d^aetliu y llawerrydd, y gobaith, y duwioldeb, a'r datoni, ynghyd a’r 
.eariad hrawdol ag sydd yn cynnyddu y Saint ur ddelw eu l)uw ? 
Mwynheir y doniau ysbnydol i raddau helaethach yn yr eglwysi yn 
awr nag erioed yma, yr hyn sydd yn ffaitb i brofi fod y Saint yn vm- 
,drechu i ryngu bodd Duw. Po fwyaf yr amcanant at hya, mwyat oil 
fydd eu bendithion. 

* Nid oes cyfle i gyhoeddi yma bane* tCyramanfa Manchester, ond 
• r yn unig fod yno dorf luosocach nag a welsom erioed o'r blaen yno, 
areithiau a chynghorion rhagoroi, ac Ysbryd Duw yn sirioli pob calon 
drwy’r miloedd oedd yno. Parhaodd am ddau ddiwrnod. V Llyw. 
ydd O. Pratt, no o’r deuddeg apostol, yr hwn a ddaeth drosodd yn 
ddiweddar o’r America, oedd y prif lywydd vno. Cafwydfod y cyn- 
nydd cyffredinol yn Mhrydain, er y Gym man fa ddiweddaf, yn mheil 
, dros saith mil. Ond ychwaneg yn y rhifyn ne4af. 

Weithian, anwyl Saint, byddwch ufydd i’r ddysgeidiaeth ddwyfol 
a gewch gan eieh bugeiliaid ; byddwch daer mewn gweddi, ac ymrous 
,mewn pob gweithredoedd da ; a Duw y tangnefedd a'eh cadwo yn 
r ddioge( hyd d4y4d.ein.U^gl«grddiesu Gust, yw gweddi eich ufydd 
wasanaethwr, Y Golygyod. 


'EDWICAETH. 

*:Hyn yw yr aches o bob gormes drwy’r byd brtidd ar ddynoliyw. 
Pan y rheoleiddiodd Duw yr elfenau* rhoddodd bwynt i'ntad Adda, 
neu yr “hen ddihenydd,” i’w mwynhau yn gystadle ganddo ef a’i holl 
blant, hyd ddiwedd eu cenedlaethau. Ei gwymp ef a ddygodd .y di- 
rywiad yn yr elfenau, ynghyd a’r edwica ag sydd o bartheddddynt ; a 
phan ddelo eu perchenog yn ol, symuda ymaith y felldith edwicaidd, 
ac adfera gyfreithiau Duw, pa rai a sicrhant i bob un o’r preswylwyr 
ddigon o dd&ear, ac elfenau ereill, er iddo fwynhau, o leiaf, ei “win- 
wydden a’i ffigysbren ei bun.’! Ni bydd ^no eisieu cyfreithwyr cyf- 
rwys i wneyd gweirh^edoedd, ewyllysiau, &c. 


PA FODD I GY FART ALU CYNNYRCH YR ELFENAU 
DAEAROL. 

Galwer Jubilibob seithfed flwyddyn, yn yr bon y settler pob cyfrifon 
a ellir yn gyfiawn, ac y maddeuir y lleill, ac y darfyddo pob cyfreith- 
.iau o genfigen at eu gilydd, ac v dyger pawb, yn frodyr a chwiorydd, 
yn awyddus b wneyd i ereill fel ag y dymunent i ere«ll wneyd iddynt 
hwy. Y pryd hyny y gallwn ddweyd mewn gwirionedd fod y “Jubili 



mPHWYD y JUBILf. 


143 


wredi dyfod.” Ni fvAd dim gwaith i gyfreithwyr yn® ychwaith. Y neb 
-a ewyllysio gyrhaedd y aefyllfa hon, uf'yddhaed i’r efengyl, ar yuj- 
•gasgied gs da’r .Saint* Seion, ac efe a’i ruwynha, a’i blant ar ei ol. 


I RWYSTRO LLADRADAU. 

33* rhwystro y goriest a’r efiwair i gad eu teintio i hyny, symuder yr 
ariios o hyny, drwy osod y dyn mewu -cyflwr a sefyllfajig y gall gad 
digonedd o’r hyn ag a ddarparodd ei Dad ar ei gyfer yn y dechreu, yr 
‘hyn ydoedd mwynhad rhydd o’r pedair elfen, heb arian ac heb werth. 
A fyni di gynnyg ar hyn etto ? Cadw orehymynion dy Dad, a do* 
;4’w ■ Seion ; yno ( ef® a’th anrhega ag ef, ac yoo y dyry y ddaear ei 
fffrwyth. Ac ni bydd angben am gyfreithwyr yno ychwajth. 


Y MILFLWYDDIANT. 

‘Cw y dichon y ojlflwyddiaut ddod, rhaid i bob un gael digon o dir 
fri wneyd gwinllan^yn yr hon y gall blapu gwiawydden a ffigysbren, ac 
-eirtrdd oddidanynt, heb nejb i’w aflonyddu, nac iV ddychrynii. 
Dyma y fath freeholders a fydd y Saint hyny y dywedir eu bod yn 
xnynedi gael eu gwerthu yn gaethion. Ni bydd yao eisieu cyfreitb- 
wyr r\a. Sectariaid i rhyddhau byth. 


H Y £ JJ Y £ l,A P A U. 


AT YMFUDWYR. 

Munir .ar y cyfoyw o’r Saint ag sydd yn bwriadu ymfudo 
gyda ni dechreu y flwyddyn nesaf, i anfon eu henwau i ni mor 
luan ag y jgallant, .ynghyd ag enwan eu plant, a’u hoedran. 
Deallwn yn awr fod,^yfnewidiad wedi cymmeryd He yn y gyfraith 
sydd yn rheoleiddio ymfudaeth, a bod hyny wedi peri peth eod- 
iad yn y prisiau blaenorol o gludiad. Y gwelliant amcanol yw, na 
byddai i’r Hong gario cynnifer, ac felly caffai yr ymfudwyr ychwa- 
r.eg o le, er fod y costau yn ddrutach am dano. O’r blaen, rliifid 
d iu blentyn dan 14eg oed, yn un ; ond yn awr, cyfrifir pob un a 
fy Ido dros flwvdd oed yn bassenger , ac ni vvneir ond deg swllt o 
wahaniaeth pris rhvvng v rhai a fyddont dan, a’r rhai a fyddont 
dros, I4eg oed. Bwriadwn i*r Prophwyd hyflhrddi yr ymfudwyr 
fwy o by n allan na chynt. Mae rhai miloedd yn awr yn ymbarotoi 


144 


PROPHWYD Y JUBILI. 


vrafudo o Loegr, a Scotland, tua California, a diau v cychwyna 
rhai miloedd dechreu y flwyddyn nesaf. “Fel coloinenod i’w ffen- 
estri,” ebe’r prophwyd. 


AT Y DOSBARTHWYR. 

Anfoner pob tali a dan yn bresennol i “William Morgans, En- 
gineer, Tram Road, to be left at Capt. Jones’, Wellington Street, 
Merthyr Tydvil.” Ceir ganddo ef yr boll lyfrau a ddewier — v rhai 
rhwymedig, neu y lleill. Hefyd, eeir yr Eurgrawn wedi ei nvymo 
fel y dewiser, am o 4s. hyd 5 s. 


LLYFRAU AR WERTH. 

Yr ydym newydd dderbyn yn agos i gant o gyfrolau o “Capt. 
Jones ar Formoniaeth yn 1847/’ oddiwrth v Rhwyjnwr, ac wedi 
eu rhwymo yn rhagorol o dda, gwych, a rhad, am wahanol bris- 
iau megys o’r blaen. Gobeithiwn yr vmdreeba y Saint feddu un 
gyfrol o leiaf o’r rhai hyn yn mhob teulu cyn y bydd yn rhy 
ddiweddar. Mae cyfrolau 1846 oil wedi eu gwerthu eisoes, a 
galwadmawr am ychwaneg, ond nis ceir hwynt. 


CYNN 


Pesfrrifiad o California.. 1 29 j 

Tystiolaeth Rees Price, Dowlais 131 

Pdhsun yr wyf yn anghredadyn ?. . . . 133 

Y Rhyddid mtryaf 135 

Trancedigaeth Cybydd-dod 135 

Iachild rhvfeddol o lospiad tin 136 

Idythyr T. Richards, o’r America . . 138 
Cyaur y Saint dan erlidigaeth 136 


Y8IAB, 


Cfin Newydd. Gan J. P. 139 

Anerchind at y Saint HI 

Edwicaeth 143 

Pafodd i jryfartaln tynayrch yr elfen- 

au daearol 142 

I nrystro Uadradau US 

Y Milfl wvddiant 143 

Hysbysiadau 143 


MERTHYR-TYDFIL : 

CYHOEODWYD AC AR WERTH GAN D. JONES, AC AR WERTH 
HEFYD GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL. 


ARGRAFFWYD GAN JOHN JONES, RHYDYBONT. 




PROPS W YD Y JUBILI, 

NEU 

SEREN Y SAINT. 


Khif. 28.] HYDREE, 1848. Puis 2 g. 

Y SECTARlAID YN CREDU GWY^THIAU CTR DIWEDD ! 

Hysbtsib ni ddarfod i*r gwahanol bleidiau Sectyddol drwy ein 
gVrlad yn ddiweddar, yn ngwyneb yr argoej oedd, e’n misoedd yn 
ol, am gynhauaf gwlyb, gyhoeddi dydd ympyd a gweddi, i geisio 
gan Lywydd yr elfenan, roddi iddynt dywydd »ych. Nid y rhea- 
ymoldeb na’r afreayipoldeb o byn, nac ycbwaith llwyddiant 
na’n. haflwyddiant gyda’r gorchwyl, a dei!ynga lawer o’n sylw ; 
oiid yr byn a ymddengy* i ni yn rbyfedd iawn, yw pa fbdd na 
fyddai atebiad i’r fatb weddiau yn “wyrthi” Oqi fyddai yn “or- 
uwch-lywyddiaeth ar drefn natur V* Os byddai, dyna wykth 
yn ol eu deongbad poblogaidd hwy eu hunain; ac os felly, pafcyun 
y gwawdiant ac y condemniant hwy eu hup$in gymmaint ar y 
Saint am son am wyrthiau ? Pah am y gwaethfc yr mi bob! xxaor 
ucbel o’u pwlpudan, &c., fod oes y gwyrthiau wedi darfod, ac nad 
oes eiaieu gwyrthiau yn yr oes bon ? Pa fodd y mae yn rhesymol 
ac yn ysgrythyrol iddynt hwy i weddio am ^vyrthiau, ac i Dduw 
wneyd gwyrthiau iddynt hwy ; tra y dywedant ei bod yn afroaymrt 
ac anysgrythyrol i'r un Duw ateb gweddiau eu cymmydogion 
cfefyddol, yr un mor wyrthiol ? Os nad y w yr atebiad i'r weddi 
hon goruwch deddfau anian, pa ddylanwad sydd gan eu gweddiau 
hwy drwy Grist am y peth? Pa fodd yr addefant atebiad i weddr 
Elias am wlaw yn wyrthiol? Etto, nt wyddom ni* ac ni ddirnada 
rheswm, pa fodd i gredu nac amgyffred fod eu Duw hwy yn 
clywed ac yn ateb eu gweddiau hwy am wlaw, na sychder, nac am 
ddim arall; tra yr haerant hwy wrtbym nad oCs gan eu Duw hwy 

na chlust i glywed eu gweddiau, na thafod i lefaru wrthynt, na 
K £Cir. in, 



146 


PROPRWYB Y JUKILT. 


braieh i wneyd dim erddvnt, na llvgnrd i dosturio wrthynt 7 Ie f 
pan y maent hwy eu hunain yn dvveyd nad oes gan eu l)uw na 
“chorff, na rhanau, na nWydau! P f Pa fodd y dicboir V fath 
ddytlcfim [canys ni fedda rbeswih well enw ar beth disvhvesld) eti 
elywed na’uhateb? Oni bai fod genym well pa rub iV cydwy- 
bodolrwydd a’u teimlariau, a thosturi drostynt oherwydd eu tyw- 
yllweh dudew r eyngborem bwytot fel yr anuogai Elias brophwydi 
Baal, i waeddi yn uwch, rhag ofn fod eu Duw dyddim yn eysgu, 
neu oddicartref, neu yn waeth fyth arno, sef heb yr un glust Fw 
elywed l 

Mae yn ddigon i beri syndod i bob dyn rliesymol, fod y diafol 
yn gaJlu dalln un creadur o ddyn, yn enwedig dyn a welodd feibl 
yn ei oes, i greda y fatb anmbosibilrwydd a botloldeb unrby w £6d 
♦heb gorff, na rhanan, na nwy^au f A# nid llai dwlni fydd i’r 
ymprydWyr a’r gweddiwyr gwyrtbiol hyny i feiddio gwawdio eu 
eydoeswyr bytb mwy am weddio ftm wyrthiau. Gobeitbiwn, er 
mwyn dynofiaeth, nad y tflwytji bwn a glywir byth etto yn baepu r 
“fod gwyrthiau wedi darfod, ac nad oes eu heisieu,” &a:, qpide 
• nid all eu tad eu hunain beklio ehwerthin yn ei lawes am- ben eu 
hangbyssondeb. Anuoga fcyn y Saint i beidio eywilyddio am 
Lroffesu y doniau gwyrthiol “yn yp eglwys,” oherwydd y mae 
iddynt gyfeillion a’r tuallan ag eyddyn proffesu yr un peth^ 
Beuant yn nes eyn hir, ac-yns bydd yn fvvy poblogaidil i bw>- 
ffes vt gwyrthiau ! 

- - -- - 

EPISTOL CYFFKEBINOL Y LLYWYDD ORSON PRATT AT 
- YR MOLL SAINT YN MHRYDAIN, YN ANNERCH,— 

An'Wyl Frobyr, — 

Rhyngodd bedd i’r qpngho* UywyddoV yn nheyrnas Dduw benodi i’ch 
ufydd wasanaethwr genadaeth i'r,parthau hyn o’r ddaear, natur yr|iOn 
a hysbysir yn y llyth#» eanlynol : — 

“Etholwyd yr henurred Orson Pratt, yr hwn a berthyna i gynghor 
y deuddeg rfyned i L oe£r» r bregethu yr efengyl, i gyhoeddi ac ar- 
g radii, i arolygu yr ymfadaeth, ac i lytyyddu drosyr holl gynnadledd- 
, cedd, ynghyd holMaterion a berthyna i eglwys Saint y Dyddiau 
Diweddaf yn yr ynysoedd Pryderntg r a’r gwtedydd cylchynol; ac an- 
nogwn yr boll Saint i wrando af, ac uryddhau i'w gynghorion yn 
^mbobpeth; canys with by ny eubendithir. Eled teulu yr hennriad 
1\ fit j^vdaor ef, os owyllvsirnt. n srwpddiwn am i’r Arglwydd eu ben- 

.v. pu'Kt Un! \v 



PROPHWY& Y JUEILI. 


UT 


Saint yn ymddwyn yn ol ein hepistol cvffredinol a ysgrifenwyd Rhag- 
fyt 23ain, 1847. 

“Ysgrifenwyd vn ngwersyllfa y gauaf, lluryth Omaha^ 
Gogledd America, yr 32ain o hs Ebrill, 184&, ac ar- 
wyddwyd dros y cynghor uchod gan 

‘Brigham Young , UywycUL 

“Willa rfU) Richards, Yegrifenydd." 

Yn unol i'r cynghor nchod, cychwynais o wersyll y Saint, yr hwi* 
sydd yn nhiriogaeth yr Indiaid ar yr ochr orllewinol i’r TJnol Daleith- 
iau, oddeuta canol mis Mai ; a thrwy ddaioni a nodded y Goruchaf, 
daefhum i, fy ngwraig, a’m tri phlentyn, yn ddipgel dros tua chwar- 
tw tryfesur y gldh, ar hyd camlasau, agerfudau eyflym, hyd afonydd 
nfawrion, Ilynoedd, cledrffyrdd, ac yn ddiweddaf dros y Mdr Werydd 
hyd yma, He y bydd weithian faes fy llafur am ysbaid. 

' Nid heb deimlo yn ddwys bwysfawrogrwydd a chyfrifoldeb y gen* 
fcdaoth hon, yr anturiaf ar gyflawni fy nyledsvfyddan mewn cyssylltiad 
a hi. Gwn trwy brofiad nad peth byehan yw bod yn wyliedydd dros, 
ac i gael fy ymddiried yn gynghorydd i fwy na deugain mil o Saint. 
Er cyflwyno i Saint, i bersonau, i deutuaedd, i ganghenau o'r eglwys, 
ac i gynnadleddoedd, air y bytryd, anghenrheidiol yw cael cyfarwydd- 
yd amgen na doethineb ddynol, — dim 11 ai netg ysbrydolrwydd y Gor- 
uchaf m thy cl a. Pwy, hcb y cymhwysderau anhebgorol hyn, ddichon 
gynghori yn iawn — a ddichon iawn gyfranu gair y gtoirionedd i gyn- 
nifer o wahanol bobl, dan gynnifer o wahanol gynneddfau ac amgylch- 
iadau, ac yn ngwyneb cynnifer o draddodiadau ag aydd wedi greddfu 
mor ddwfn drwy ddylanwad y tadau ar y plant, oddiwrth yr hwn ddy- 
lanwad nid yw hyd yn nod y Saint yn hollol rydd hyd yn hyn.- Go- 
fyna yr amrywiol aingylchiada^u ag sydd beunydd yn gormesu eu 
hunain, ac mor gyfnewidiol ag ydynt, am gynghorion ac addysgiadau 
cyfaddas i’r fath gyfciewidiadau, fel y deallo y Saint yn mhob peth pa 
fodd i ochelyd y drwg, ac i wneuthur yr hyn bethau yn unig a ddwg 
iddynt y llesad mwyafc Yn awr, pwy sydd ddigonol i’r fath waith & 
hwn ? Pwy a ddichon hysbysu meddw! acewyllys yr Ysbryd Gian o 
barthed i’r amgylchiadau lluosog ac annhraCthadwy, etto pwysig ac 
anocheladwy, ag sydd yn amgylchynu y "Saint, oddieithr ei fod wedi 
cael ei ysbrydoh i ddeall pethau dyfodol , heblaw pethau mynedol ? 
O ! y ffolineb yw i ddoethineb ddynol amcanu bod yn ddigonol i hyn 
oil, yn annibynol ar gyfarwyddyd Ysbryd y brophwydbliSeth ! 0, y 

fath wagedd yw 1 ddysgeidiaeth ddynol yn Unig, tra yn gwadu. dad- 
guddiadau uniongyrchol, i honi gallu ac addatfrwydd i gyfarwyddo 
dynolryw yn hoR ddyledswyddau allwybrau dyrys y bywyd 1 

Mae sefyllfa bresennol y Saint yn yr America yn wahauol iawn i'r 
hyn a fu erioed o*r blaen. Vn yr amse* o aeth heibio, ymgasglasora 
drwy orchymyn dwyfol wrth y miloedd, gyffiniau ein gelynion a’n , 
herlidwyr, gan gael ein gyru o ddinas i ddinas, yii adeiladu i ereill 
gyfaneddu, ac yn llafurio yn galed, ac ereill yn cafel mwynhau ffrwyth 
«ein. Uafur; a hyn oU fel y cyflawnid prophwydolieethau hen adiwedd- 
ar. Eithr yn awr, chwiliasom am orphwysfa yn nyffryn y raynydd* 
oeddpeibyn nghanoly cjfandir gor’le.wuoJ, , Yno, yn nghuddfty : 4 



148 


P^OPII'WYD Y JUBfLI, 


'‘bryniau tragjcyddoldeb” y eobe'thiwn am gaelllectu am enyd fettin 
hvd onid el Hid y Goruchaf fel cenllif ar genedloedd— ytio y dysgwyl- 
iiTn fwynhap gorphwysfa aiu dyipmor oddiwrtb gytiddaredd eiu gor*. 
jneswyr — yap yr amcanwn adeiiadn ty i Ddu-v Jacob, fel nud amddi- 
fadir ni yn fijan o’i freintiau — yno y gobeithiwn gueJ dechreu y gwaith 
niawr, yr hwn a wpreiddia ae a adfera weddillion Joseph.-*-ac, niewo 
gair, yno y goheiihiwn gael gwasanoetbu Dow an hoi} gal on, a’r byn 
o\J a feddwn, ac y cyflawpwn fwri dau ei ewyllys yn yroruchwyliaeth 
ddiweddaf lion. Mae tiriogeeth eang, hyfryd, a ffrwythlon, trwy rag^ 
lipiaeth Duw, wedi ei roddi yn uieildiant y Saint yn yr ochr orlle- 
winol i Dalaeth Jowa. Mar y wlad hon gryn beUdef oddiwrth bob 
aetydliudau ereill ; nidoeayr un ary gorllewiu, gogledd, na’fdwyrain; 
ao v mae o ddeugain i hannpr rant o hlldiroedd i’r dean rbyngddi a 
chyffiniau Missouri. Gejwir y wind bon yn Pottawatomie. Trigiecn- 
ai llwyth o Indiaid o’r.enw hwnw ynddi hyd y flwyddyn ddiweddbf, 
pryd y syraudwyd hwynt gap y llywodraetn, ac y gadhwwyd y Suin^ 
yn onic herch/enogiou y tir hwnw. Ipid yw y rh$n o’r wlad w e$ dy- 
fod i’r farcbnad h>4 yn byn, a phan y dclo ar werth, bydd gai» y Saint,, 
oherwydd perch enuogpeih gvntaf, bawl iddo, yn ol cyfrftilh y wlfcd, 
am goron yr erw. 

Mae yn awr oddeuin J 5*000 o Saint yrt byw ar y tir hwn* Cyr- 
haedda eu aefydliadau am 50 tieu j&O o filldiroedd ar byd yt ochr 
ddwyreiniol l’r afop Missouri, ac yn cyrliaedd tua 30 o fllldiroedd i’r 
wlad oddiwrtlii. Maey ddafaryu by nod o fraS a flrwytblOtt — -YTyneb 
y wlad sydd fit an was tad, er nud vn fynyddlg, ac y mae yn llawer 
iachusach nag yw gwastadtiroedd Illinois & Missouri. Mae y Saint 
wedi gwneyd tyddynod helaetb a gwycb eisioes drwy y wlad ; a diau 
y cynnyrehir ganddynt lawey tawy o Od, a phob math o nwyfhu, nag 
a fydd angben ar yr boll ymfpdwvr a ddaw y ffordd hono i’r dyffryn. 
O’r fan hon, yn ystod misoed^t M»»i a Mehefin, gwersylloedd Uuosog a 
ymfudant yn fly nyddol tua dyiftyn y Llyn Halen. y ddau fla hyn yw 
yr unig amser ag y bydd yn ddiogel croesi y mynyddoedd creiglyd. 
Cymhellir y Saint ag sydd yn yr Unol Dojeithiau, Canadas, ynytoedd 
Prydmnig, ac Ewrop, i ymgasglu i’r fan hon i wnenthur darpariadau i 
ynifuao dro* y mynyddoedd creiglyd. Mae tri o’r 4e^c(eg,>ef Oraon 
Hyde, George A, Smith, ac Ezra T. Benson, yn aros yma i ofahi dros 
y Saint yn y cylchoedd hyny. KhoddaM hwy bob cynr^b'rlo© a y s- 
tyrir yn ddyddorol ac angbenrheidiol o bartbed i bob peth a jberthyn 
f wersylloedd a diriant yr.o o’r dwyraip, ac hefyd i’r gwefaylloccM a 
int odtHynotua'r Llyn Halen. 

Edryched Uywyddion y cynnadleddoedd ’hr lod yrhott Saint yn cael 
cu lu&wn ddysgu yn mhob petli a berthyna i’rymfudiud, mean doeth'- 
‘ipeb ac iawn drefn. Mae ymg&sgllad y Saint ynghyd i Seion yn eg- 
wy^ldor bwysig iawn yn athapwiaeth jr Saint. Mae hon wedi e* •§- 
ydlu ar ddndguddiadau dwyfbl, ben a diweddar. Pi'ophwydodd Esfeua 
lawer, ac yn eglur iawn, y byddai i’r Arglwydd gasglu ei feibion o beU, 
a’i'/erchedo eifhafoedd y ddaear. Mae Dafydd yn ei Salman yn profi 
hjn yn ddiwrthbrawf, a chyda hoffder mawr iawn. Mae hoc yn eg- 
wyddor ag yr ymddengys fod yr holt hen brophwydi'yn hoffi son am 
Awii, a'i dysgrjfio. Denai y rhyfeddodau cyssylltiedig a’r ymgasgliad 



^ROPHWYp V JURlLf. 


U9 

ffcjd a serch brophwydt y Nephiaid jp ?r America hefvd. Matlyla#- 
ant lawer arnynt, nes yr yraddango6&nt yn blaen yn Llyfr Mormon. 
Mae y dadguddiadau nefolaidd a roddwvd i’n prophwyd merthyredig, 
Joseph. Smith, pan yn cyfieithu Llyfr Mormon, yn arddangos nid ya 
unig sefydliad achynnvd'd yr eglwys, ond hefyd ei hymgasgliad gngbpd 
O bed war cwr y byd. Y n tuis Mai, 1829, yr Arglwydd yn cyfetrio at 
y rhai a nfyddhant i’r efengyl hon a ddywedodd, — “Wele myfi a’u 
casglaf hwynt megys y casgl yr lar ei chy wlon dan ei badenydd, os 
hwynthwy ni cbaiedant eu calonau.” Yn mis Medi, 1830, yn mfeen 
tua phuia mis ar ol sefvdtiad yr eglwys, dywedodd yr Arglwydd wrth 
ei weision, — “Chwycbwi a alwyd i ddwyn oddlamgylch yr ytngasglhul 
o’nj hethokdigion, canyafy etholedigion a wrandawant ar fy llais i, ac 
i»f cbaiedant eu ralonau ; am hyny, aeth allan orchymyn odd i wrth y 
Tad i'w casglu hwynt i’r un lie oddifewn i’r wind lion, i ddarparu e« 
oalonau, ac fel yr ymbarotoant yn mhob petb erbyn v delo dydd y # 
brofedigaetli, a’r dydd anrheitbiol ar y rhai anwir.” Llawer o ddad- 
guddladau cyffielyb eu natur sydd yn gynnwysedig yn llyfr yr “Ath- 
rawiaethau a’r cyfainmodau.” Ni ddichon neb o’r Saint fod yn anys- 
tyriol o’r p>thau hyn, ac etto fod yn rawynbau llawer ojldylonwadau 
yr Ysbryd Gian. Bod yn esgeulus at yr ymgasgliad sydd mar aaghy-* 
mermdwy yn ngolwg Duw ag ydyw bod yn esgeulus o harthed i gym- 
tueryd eu bedyddio er maddeuant pechodau. neu ryw orchymyn dwy- 
fpl arall. Gwir yw fod tvlodi rhai o’r Saint yn fawryn y wlad hon, fel 
□ad \tiynt hwy yn alluog i yin Aid o yn hresennol o’r herwydd ; eithr 
ni daylai hyny, na dim arall, achosi iddynt fod yn anystyriol o’r eg- 
wyddor ogoneddus hon, ond dylai yn hytrach greu yuddynt ddfrvyd- 
rwydd ac ymraad helaethach i wneyd pob parotoadau cyfreithlon » 
all ant i yrnfudo. Wrth wneuthur felly, hwy a fwynhant yr Ysbryd 
Gian — yr Arglwydd a wena amynt, wc naewn araser cyfaddas, efe a 
drefna ifordtl o waredigaeth iddynt. Cofied y cyfoethog am y tlawd, 
i’w cynnorthwyo o bryd i bryd i fyned adref, fel eu cynghorir, a’r Ar- 
glwydd a’u bendithia huythau. Cynghorwn y cyfryw o f r Saint ag 
sydd ag arian mewn tiroedd, tai, nwyfau, cyiadeithasau tmarsfiandlol 
neu gelfyddydol, neu mewn rhywbeth arall yn y wlad hon, i ymosod 
ar y gorchwyl yn uniongyrchol, etto gyda doethjneb a gweddeidd-dra, 
o wueyd iawn ddefnydd o’u heiddo, i ddwyn eu hanturiaeth i ben, aci 
gusglu yr oil a allant o’u hariau i’w dwyluweu hnnain. aci fyned gyda 
hwynt i fynvdd ty yr Arglwydd — i ddyffryn y Mor Hulen, ynghyd & 
pljob nwyfau gwerthfawr, a’r oil a feddant, ac a fydd yn ddefnyddiol, 
yn ol cyfarwyddyd y deuddeg apostol yn eu hepistol, & ysgrifenwyd y 
23ain o tis Rhagfyr, 1847. Bydded i’r henuriaid a’r swyddwyr ereilt 
ddwyn ar gof i’r Saint yn fynych yr byfford liadau llesiol a rheidiol 
ag sydd yn gynnwysedig yn yr Epistoi hwnw. Cynghorwch y cyf- 
oethogion o’r Saiut na byddoot ariangar, na roddont eu hyder yn or- 
raodol ar eu meddiannau ; eithr yn hytrach, yn gvinmaint a’u bod yn 
dewis rhyngu bodd Duw, gofynant bris rhesymoi rad am eu meddian- 
nau, a gweddiant ari’r Arglwydd dueddu calonau rhai o blant y byd 
hwn i’w prynu hwynt ganddynt ; a chynghorwn hwynt i beidio a gwr- 
thod y cyunyg cyntaf a roddir iddynt, os bydd yn rhesymoi werth yr 
eiddo, ueu yn agos i hyny, cauys wrth wrthod gallant golledu eu huu- 



150 


PROPHWVD Y JUBILI. 


ain yn fawr, a methu rhyddhau eu hunain cyn y-dyddinu blin, r rha^ 
Bydd yn cyflymu ynbrysur ar genedloedd y byd hwn. Yn awr yw yr 
amser i fod yn effrp ac yn ddiwyd ! Yn awr vw dydd yr ymwarqd ? 
Mae y cleddyf mawr a chwdarn eisoes wedi cael ei dynir allan o'r waiu ! 
Mae efe yn hongian yn ysgWydedig uwchben y ccnedloedd !. Ar fyr- 
dery cvrvmpa, ac y dyfetha genedloedd cryfion hj;d yn mbell ! A pha 
heth syddyn ei luddias yn awr? Sicr yw nad cyfiawnder y bobloedd, 
canys v mae eu.hanwireddau, eu gormes, a'u trawsder hwvut yn galw 
yn uchel ac yn barhaus am farnediguethau. Eithr y mae ftydd y 
Saint — y gwael a'r diystyredig Saint — yn esgyn i fyny nos a dydd. 
gan ddvwedyd, O Arglwydd, arbed nyni! Na thor ni vnmith gyda'r 
annuwioll Yr ydym ni ynanalluog! Yr ydym yn dylodion ! Yr 
ydy.m yn orthrymedig ! 0 achub ni ! Ogwarednyni! O dwg ni i 

f^ynydd dy santeiddrwvdd, ac na ad ni i drengu yn nydd dy ddigter, 
pryd y cyfodi o'th drigle i ddial ar yranwir — i chwyldroi cyfundrietE- 
au — i ddinystrio teyrnusoedd — ac i osod y ceneclloedd yn ddifrod. 

Chwi yw halen y ddaear. Er eich uawyn chwi y cedwir llifddorau 
y rlystrvw yn nghau drcs enyd fechan. Deffrowch. gan byny,. O chwi 
Saint, deflrowch ! Gosodwch eich wvnebau tua Seion. Ewoli allan a 
blith y cenedloedd. Na chyfrannogwch o’u pcchodau. ac na chwen- 
nychwch o^'u inoethau ; canys y mae y dydd cirwg yn agos. Ye, wrth y 
drws. Fel corwynt y rliuthra efe i balasau y mawrion — i ystafelloedd 
v pennaethiaid. Eu gwlcddoedd a beidiant, a’u cyfoeth a dderfydd 
rhwng eu dwylaw. Chwerwder ac adfyd a'u goddiwedda, ynghyd 8 
blinder ysbryd. Hyn a ddaw o bob cwr, megys cyfarfyddiad elfen&u 
gpvrthdarawol — megys corwynt rhuthrol — cydelyb i orlifiad dyfroedd 
cryfion. Ac 0, pa le y bydd diogelwch y pryd byny ? Atebwn mai 
yn mynydd Seion. Yno yn unig yr adeilada merch heddwch ei pha- 
lasau, ac y bydd iddi brcswylfa lonydd. Yno yn unig y bydd “gor- 
phwysleoedd heddyeliol, a plfresvvyljfa ddiogel,” i’r cyfiawn a ddiang- 
asanto blith y cenedloedd. 0 chwvchwi Saint y Goruchaf, nac ym- 
drowch. Gwnewch yn siwr o’ch ffordd cyn y bydd wedi ei chau i 
fyny. Yu awr yn unig yw yr amser ag na bydd raid i chwi “fyned 
nllan ar frys, na thrwy ffoedigaeth.” Trcfnir pob darpariadau o'ch 
hlaen gan yr hwn a ddechreuodd vnoch y ‘gwaith da hwn — gan yr 
kwn aVh galwa allan oddiyma — yn ol eich fTyddlondeb a’ch diwyd- 
rwydd. 

Parhaed gweision Duw i bregethu edifeirwch, a bedydd ermaddeu- 
ant pechodau, ac nac ymyrwch a dirgelion y deyrnas, canys nid yw y 
byd yn deilwny o honynt: ni ddeallant mo honynt, canys nid y'nt yn 
ddealladwy ond i'r sawl a feddant Ysbryd Duw, ac ni lawn brisir 
mo honynt ond gan blam y devrnad. Aed y cytryw o’r Saint ag sydd 
yn ewyllysio cu deall i fyny i fynydd yr Arglwydd, ac adeiladant dy i 
Dduw Jacob. Yno eich dysgir yn ei ffyrdd, ac eich cyfarwyddir yn 
ei Iwy brau, i fwy o berffeithrwydd. Yna y Uawenycha eich calonan, 
ac yr agorir eich deuiltw riaetli ; yna dysgleiria gogoniant yr Arglwydd 
arnoch chwi. ac yr amlygir dirgeledigaethau oesau mynedol a dyfodol 
i chwi ; ac yna fe’ch iawn-ddysgir gan yr Ysbryd Glun mewn pethau 
ac amser cyfaddas. Y pryd byny— yn y fan hono, y dysgwch ac y 
deallwch ddirgekdignethau. Eithr yn awr gwaeddcwh, ac uchek 


PHOPHWYD Y JUBILI. 


151 


ftoedditroli wrth y bobloedd yn eu dinasoedd, yn eutrefydd, a thrwy’r 
wlad. ar bob cyfle. . Cyhoeddwch yn eofu,ac nac arhedwcb, gan ddy- 
wedyd, Edifarhewch, a bedyddier chwi drwy awdurdod dwyfol, er 
maddeuant pechodau, tel eich llanwer A’r Ysbryd Gian; cunys wele t 
y mae awr barn Duw wrth y drws! Oddieithr i chwi wneuthur hyn, 
ui dcfieugwch chwi mewn un modcL Hyu a fyddo eich lief yn mhob 
man ; ac os byddwch ffyddlon, yr Ysbryd Gian a’ch hyfforddia yn 
mhob peth awaeloch; ac fe gadarnheir y gair i’r eredinwyr yn 
mhob man trwy yr arwyddion pa rai fydd yn canlyn; a hwy a gant 
wry bod am y ddyageidideth, canys y Tad a’i h^glura hi iddynt hwy: 
<eithry rhai drygionus ni ddenllant, ond a d engant yn eu drygicfei. 

CYNGHORION I YMFUD fVYR. 

Gosodwyd fi i arolygu vmfudaeth y Saint, a dymnnafar y dechreu i 
osod i lawr rai rheolau a chyfurwyddiadau eglur ar y mater hwn, fel 
y canlyn ; — 

Dealler tnai yr amser i'r Saint i ymfudo o Liverpool i New Orleans, 
fydd o ddechreu mis Medi hyd tis Mawrth. 

Dyinunir ar bob person neu deulu o’r Saint a g sydd yn meddwl am 
fyned, ac ym alluog i hyny, i anfou i mi eu henwau, wedi eu hysgrif- 
•enu yn egiur ac yn gyiiawn, ynghyd ag oedran pob gwr, gwraig, a 
phlentyn, a phob baban, ag a fydd yn rayned, ac hefyd anfonant un 
bunt o arian gogvfer a phob un, hen ac ieuanc. 

****** 

Dichon y gost o ymfudo yn y llong wahamaethu rhyw ychydig o 
bryd bwy gilydd, yn ol amgylchiadau pethau cyssylltiadol. Nid te- 
bygol y bydd yn nernawr is na 21. 5#., na byth yn uwch na 5/., i’r oed- 
ranus. Cludir plant a fo dros flwyddyn, ac etto dan bedair blynedd 
arddeg, o oedran, am ddeg swllt yn Hai na’r rhai henach ; a babanod, 
hebgyrhaedd blwyddyn o oedran, a gludir yn ddigost. Acboswyd y 
gwahaniaeth yn nghludiad plant oherwydd y gyfraitb Araericanaidd, 
yr hona ddaeth mewn grym er’s ychydig wythnosau yn ol, a’r hon a ’ 
cffeithia i fwyhau cludiad nid yn unig plant, ond hefyd rai mewn oed- 
ran. Gwahardda y gyfraith gvfeiriedig i unrhyw long gario cynnifer 
o ymfudwyr ag a garientgynt; a thrwy hyny, bydd ychwaneg o le, a 
mwy o gysur i bob un ; ac ystyria hefyd bob plentyn dros flwydd oed 
yn ymfudwr cyflawn, a gofyna y cyffelyb ddarpariaeth lie a lluniaeth 
■ar ei gyfer a phe bai oedranus. Oherwydd hyn gofyna llawer yr un 
bris am eu cludo hwy a’r oedranus. 

■ Yn mhria y cludiad, nad beth a fyddo, cynnwysir y lluniaeth can- 
lynol ar gyfer pob ymfudwr a fo dros flwydd oed, yn ol fel y gorfoda y 
gyfraith,— 

Bara ymor da, 33 o bwysau. Rice, 10 pwvs. Blawd ceircb, 10 
pwys. Blawd gwenith, 10 pwys. Pys a ffa, 10 pwys. Pytatws, 35 
pwys* Finegr, 1 pint. Dwfr croew, 60 o alwyui. Cig moch da, 10 
pwys. Hafyd, Uawnder o danwydd i bobi ymbortb, &c. 

Hysbyswn y cyfryw o’r Saint ag a fyddant eisieu prynu to, coffi, 
siwgr, ymenyn, caws, ychwaneg o rai o’r pethau a nodwyd uchod, neu 
bethau ereill ag a fyddant yn anghenrheidiol ar y fordaith, os ymof- 
ynant fl ni ar ol eu dyfodiad i Lynlleifiad, ydiwallwn hwynt yn llawer 



152 


PAOPHirrD Y JVBILU 


rbatach nag y gallant hwy brynu mewn unrhy w si op an r oherwydd fod 
g^aym ni y fantaisfawro brynu y cyfryw bethau o‘r Custom House yu 
ddidretb. Bydd arnoch hefyd eisieu llcstri tm, Ileatri at wneyd bwyd, 
gwelyau, a dillad gwelyau, dec. 

Goaodwyd arnaf hefyd i dderbyn degymau y Saint, a danfon yr 
uprhyw i'r prif ly wyddion yn “Ninas y l#lyn Halen,” i’r dybea o ad- 
eiladu yn y mynyddoedd, dy i Dduw Jacob. JSglurwyd cyfraith y deg- 
wm trwy ddadguddiud er’s araryw flynyddau, a hi a barha mewn grym 
yn mhlith yr boll saint c^yy eu cenedlaethau. Gofyna t gyfraith hon 
gyfranu y degfed oeiddp.y Saint, i gario yn mlaen deyrnas a gwaith y 
Goruchaf ar y ddaear, ac ^redi hyny y degfed o’rcynnydd yn flynydd* 
©l. Diddadl fod llawer o Saint yn y wlad hon yn rhy dylawd i ufydd- 
bau i’r gyfraith hon, megys gwe ithwyr tylodion, pa rai a ddii»ynant 
ar eu diwrnpd gwaith am eu tamaid bara bennyddioi. Oddiar law y 
cyfryw ni ddysgwylir degwra ; cany* byddai hyny yn ormes arnynt 
fcwy a'u teuluoedd. Gwell fyddai i’r cyfryw dderbyn na chyfranu. Y 
naae ereill, nid mor dylawd &’r dosparth a nddwyd, ond yn gallu rboi 
heibro swllt, neu dd*u, neu dri yn yr wythnos o’u hennill, a hyny go- 
gyfer ag ymfudo, Ac. Ni ofynir degwm gan y cyfryw. Mae dosbarth 
arall mewn gwell artgylchiadan. y rbai a allant gyfranu eu degwm, heK 
dflrygu eu hunain na’u teuluoedd, na dyrysu eu liamcaifion i ymfudo ; 
gfin y cyfryw ei dysgwylir ynte ; ac ni allant fod yn esgusodol yn 
ngwydd Barnwr y calonau wrth esgeuluso ei dalu. Dichon y dywed 
rhywun, “Yr wyf fi yn foddlon i’w dalu, ond y mae fy meddiannau yn 
y fath gyflwr, fel nas gallaf fwynhau y degfed o hono yn awr.” Cyng- 
horwn y cyfryw i hrysuro i ddwyn eu bamgylchiadeu i’rfath fodd ag y 
gallant fwynhau, nid yn unig y degfed, ond yr oil o hdno. Ymdrech- 
w^ch ryddhau yr oil o hono, fel y galloch nid yn unig dalu eich deg. 
wm, ond myned eich hun gyda’r gweddill o’ch meddiannau, i fynydd- 
oedd yr America — i ddmas y Saint — i le enw Arglwydd y Uuoedd. 
Yn gwneuthur hyn chwi a fendithir. A dyma yr unig lwybr diogel i 
chwi ei droedio ; hyn y w ewyllys Duw, a dyma ei gynghor. Gwyn <yd 
y rhgi a wnant felly; bwy a flodeuant fel y lawrydd werdd mewn 
gwjad ffrwythlon, ac ni wywant; eu plant a dyfant fel helyg wrth 
ffrydiati dyfroedd, ac 9 fyddant yn anrhydeddus yn mhlith plant Duw. 
Eithr gwae i’r cybyddlyd, yr hwn a gara ei feddiannau yq fwy nag j 
cara ufyddhau i orchymynion Duw; canyshwy a drengant, a'u cyfoeth 
a dderfydd, ac ni chant etifeddiaeth yn mhlith y rbai a ddegyrowyd ; 
hwy a wywant ac a ddarfyddant yn gyffelyb i’r $ofl ag syd^ yp barod 
i’r tloagfa, ac ni cheireu henwau yn nghroniclau y rbai cyfiawn. 

Bydded i’r swyddogion eglwysig hyftorddi a dysgu i’r Saint iawn- 
ddealltwriaeth am gyfraith y degwm, fel nnd arhoso y Saint yn an. 
wybodus am hyny. Gellir anfon arian y degymau i mi drwy y Post- 
office* neu rywffordd arall a fernir yn ddiogel, ynghyd eg enwau yr an- 
fonwyr, fel y cronicler yn y llyfr. 

* * * * v * 

Mae y Saint yn Iluosogi yn rhyfeddol iawn yn y wlad hon, a miloedd 
yn dyfod i’r eglwys yn barhaus ; a chan eu bod yn ddrych i bawb, dy- 
ledus arnynt ymdrechu prod i bawb, drwy eu gwei^hredoedftfla, eu 


PROPHWYD Y JUBIM. 


153 


bod voewn gwirioocdd yr hyn a broffesant fod, icf Saint Duw— plant f 
goleuni. 

Gan fy mod yn awr yn anturio ar y maes eang a phwysig hwn, go 
beithiaf y byddaf, drwy gymhorth Duw, gweddiau y Saint, a’m bym 
drecbiadau diwyd fy him, yn ddefnyddiol i chwi, ac i achoa Duw yn 
y wlad hon. Yny cyflawniad o’m boll dchrledswydau dyfodol, ym- 
drechaf gaol arweinyddiad yr Yabryd Gian, a chynghoraf chwithau o 
hyd, megys ag y derhyniaf o'r ffynuonell. Bydded i Dduw yr Israel 
gyntefig, yr hwn a’u gwaredodd hwynt odditan iati gaethiwas, or a’u 
gwnadth yn gened! iddo ei bna, edryrh hefyd ar ei Saint tylodion a 
chystuddiedig yn Mhrydnin, a danfon iddynt waredigaelh fuan, au 
tfwyn ar frys i’w fynydd santaidd, a’u sefydlu yn bobl briodol iddo ei 
film, yw gweddi barhaus eich ufydd was, 

Uymleifiad, Amt Ibfed, 1848. Obson Pratt. 


[Dymunwn hysbysn y Saint Cymreig, fod y INwydd Pratt wed! 
ymddiried i*n gofal ni ddarpariadau ymfudol y Saint o Gymni, a 
ttwriadwn gael llongaid o Gymry i fyned gyda’u gilydd, os bydd odd- 
entn tri chant yn barod erbya mis lonawr. Ni oes raid i mi eu hy»- 
bysu y byddynllawer mwy pleserus a manteisiol iddynt fyned gyda’u 
gilydd, oherwydd bydd hyny yn huuaneglur i bob dyn yatyriol ar am- 
ryw ystyriaethan, yn euwedig oherwydd yr iaith. Dynionwn ar i K«’* 
yddion y canghenau o ba rai y mae rhai yn bwriadu myned yn Ion- 
afvr pesaf tua California, i ojxfon i ni, mor gynted ag y bo yn gyfleus 
iddynt, enwau ac oedran poh nn aydd yn myned — gwryw a henyw, 
hen ac ieuanc. Hysbyswn etto cyn hir pa bryd y bydd galwad am y 
bunt tfm bob un f yn rhan o’u cost. Mae hyn yn arferind yn nihlitb 
pawb ag aydd yn anfan yuifgdwyr dros y mor. ac t)i chvinnicrir Hong 
ar gyfer neb heb hyny, cany* gofyna percliennogion y Hong yn gyff- 
redin am hyny yn wystl ar y cyluudeb. i sicrhau y daw yr ymfudwyr. 
Drwg geuym ddeall, ar ryw ystyrmeth, am y gyfraitb uewydd ag aydd 
wedi aehosi codiad yn mhris yr ymfodiad ; efthr bydd. o’r ocbr amll, 
yn fwv dymunol t'r yirfudwyr, oherwydd dyry iddynt ychwaneg o le 
maotcituon ar y llong yn gyferbyniol. 

Dywenydd mawr genym hysbvsu i’r rhai a fyddant yn my**ed, fod ei 
gynghoriaid wedi car.iatAu i’ch ufydd was gael gollyngfa, gyda’l llong- 
aid gyntaf o Saint, o'r caethiwed hlin ag y mae wedi bod ynddo er y» 
cryn amser — i gael myned allan am enyd o r ‘•Babilon buUeinllyd,” i 
anadlu awyr iach yn nyffryu y mynyddoedd — i gael ewinni cu, adysg- 
eidiaetli nefolaidd, meibion Sjgon. yn He bod yn amddiffyn y gwirion- 
ecld rhagrchwedlavi tnaleisus. haeriadau anwireddus, a gwenwyn allys- 
nafedd, y genedlaetb drofaus a gwargaled hon, nen y rhai o honynt 
ag sydd yn diystvru cynghor Duw, uc yn gwrthod a gwrthwynebu y 
genadwri ddwyfol hon. sef yr un o^roneddiisaf a onfonwyd o'r nef i 
ddynion er’s mwy na mil a hanner o flynyddau. Mnent wedi poenr 
ein hertnid hraidd hyd dranc, ac y mae ei 11 cyfansoddiud broil wedi 
dadfeilio, dsn bwys yr ymdrech i’w hargyhoeddi hwy, eu dtfyn i’r 
iawn, ac addysgu carwyr y gwirionedd yn y wir ffordd i ddedwyddwels 
tymhorol a thragwyddol. O mor hyfryd uieddwl am y dydd pan y 



1M 


TROPBWYD T JUB1LT. 


cawn o’r caethiwed ddod yn rhydd, a b'laenu, i ddarparu y ffordd i fil- 
oedd Cymru ddilyn, .i wawr-ddydd y J ubdli 


I RWVSTRO TRAIS A GODINEB. 

Hhooderi hob an fodd i gyrmal teulu (*sef rhyddid yr eWfenau). a 
chopper y . trend wr a’r gedinebwr a marwoloeth, a darfyddai diweir- 
•deb fod yn nwyfau masnachol. Dewisai dynion yrabriodi, a chadwr 
<rvfraith gyntefig ea Tad, sef, “Ffrwvthwch oc amlhewch, a lleirwch y 
ddaear," yn hvtraek ua dyoddef marwolaeth. FeMy -gwelir na bydd 
dim o’r troaedd hwn yn -Seion, oherwydd m bydd yn© yr hyn a’i 
achosa, sef rnethitveri dyn o’r eflfenau ; ac felly, ni byrtd yne anghen 
•cvfreithwvr «i groes bledio cyfreithiau dyry« 01 blaid nac i’ w erbyo. 
Dyna un gyfrau o Juhili, yute. 


Y MODD I GAEL LLYWODRAETH BERFFATTH, AC. I W 
CHYNNAL. 

Ni ddichon yilywodraeth a esgora ar faban, heb atlu ei gynnysgaeth* 
a chytiawn rvddid i’r elfenau, fod yn deilwirg o hono. na’i w.ie^d yn 
•ddedwydd, oherwydd ei fod ef yn gaethwas : a o ni ddirhoti hono fod 
■yn llywodraeth D*w, yn ol gweddi lesu Grist, aef, “Deled dy deyrnas: 
gwneler dy ewyllva mesrya yn y nef, fellv ar y ddaear hef/d.” Ei 
ewvllys ef yw ar fod pob dyn yn gadwedig dymhorol ae ysbrydol, yr 
hyn a fwynHa yn unig drwjr ryddid o gyfreitlrina teyrnaa Dduw ya 
Seion. 


RHODDWCH EU TAD I’R AMDDIFAID, A’l PHRIOD I’R 
WED DW. 

A’ch dwylftw ereh bnnain agorwch ddryaan eich careharau, a gad- 
«wch i’r lleidr ddyehwelyd adref i gysuro ealon dorectig ei wraig an- 
wyl, ae i weithio er diwailn plant ei ymysgaroedd a bora, ae yna i 
•dalu yn ol ar ei bedwerydd ; a rhoddwch iddo rvddid yr elfenaa, yna 
ni elwir ef byth mwyach ya lleidr, ae ni welir o fewn murian earcbar, 
or;d yn hvtrarh, ar ei aelwvd ei hun yn nghanolet blaot anwylaadd ya 
adtioli ei Ddaw fore a liwyr. 


ARWYDDIOtf YR A^SERAU. 

I’Rrhai deallgar. doeth yw sylw ar arwvddion yr araserau, eanyt with, 
hyny y deullunt nesad atnser e« gwaredigaeth allan o Babilon; eithr 
i’r taijlu Babilonaidd, nid oesditii arwyddion yn tveioi’w hargyhoeddi, 
, <canya dyry eu doethineb ddynol hwy esgus a rheswm digonol iddynt 
hwy, mat canlyniadau naturiol o ryw achosion diiron dealladwy iddynt 
hwy yw holl farnau Duvt. Gwaavdiant a ehwarddant am ben ptant y 
■deyrnas yn cydnabod Haw eu Duw, a chyflawniad ei brophwydol- 
iapthau, dnvy arwyddiou hynod yr amserau terfysglyd hvn. Ac onid 
ydynt drwy hyny yn cyflawni y brophwydoliaeih a ddywed, — “Y cy(- 



PROPHWYD Y JUBILI. 


1 65 


iawn a ddeallant, eithr y drygionus a 6nt rhagddynt waeth waeth yn 
eu drygioni.” 

Ruagrvbuddiodd Yshryd y brophwydoliaeth gryn lawer ar drigolion 
y dyddhtu diweddaf y tywalltai Dow ei farnau arnynt oherwydd eu 
gwrthodiod o elengyl ei Fnb.— y bydrlai iddynt drw v hyny ei ddigio 
Ef, nes y eollyiigni yn eu pHth y dinvstrydd, i’w eynhyrfu i ryfela a'u 
ellydd, — y tywalltai ei bISftn arnynt me«n llaweT dull a modd, ac ar 
ffrwyth v ddaear o'u herwydd hwynt. Pwy a all ddarllen helyntion 
gwledydd y byd, eu rhyfeloedd a’u gilydd. eu rhwyldroadau, a’u rhy- 
feloedd < jutrefol parhaus. be.b gofro ddywedvd o'c ysgrvthyr mai felly 
y byddai yn y dyddiau diweddaf ? Pa hryd y bu y fath gyffroad cyff- 
redinol ag sydd megys yn berwi crocbart y cenedloedd yn awr2 Nid 
yw yr Amerinmiaid a’r Mexicatiiaid ddiru braidd wedi gplfhi gwaed 
eu gilvdd oddiar eu dwylaw. Mae miloedd-meibion -cocbion coed, 
wigoedd a myr^ddoecid Yucatan a Guatimala, a’r cylrhoedd, yn hela 
trigolion y gwledydd hyny fel ndar i’r rhwyd, ac yn svchedu am eu 
gwaed. Cofus yw y gyflafan erchyll a fu ar gyfandir Africa, rhwug 
Abdel Cader a’r Ffranrod. Ac yn nes etto clywir gwehyrmd y ‘'march 
coch." Mae ei gamrau etto yn gochion gan waed degtfu o tiloecki o n 
cymmvdogi«>n Ffrsncaeg. Mae ei wehyriad wedi codi gwewyf dros 
yr holl gyfandir, braidd, nes y maent o wind hwy gilydd yn sychedu 
tpn ryddid o gaethiwed oesol, a phawb a’i gledd yd awchna i drvw&nu 
llyffetheiriau gaugrefvddol. pa rai sydd wedi eadw f y raeddwl dynol yn 
y llwch braidd erioed. Ybwystfii ei hun a ollyngodd yr awenau ar ei 
war. a roddes i’r march glAs ei sparriynau i’w gycliwvn, svdtl yn awr 
medd hanesion. wedi methu a'i ddala, na del ei hun ar ei gefn ; ond y 
mae y march wedi mvned yn farcbog, a’r marchog yn eael ei satliru o 
dan draed vr yshryd rhyddid a gychwynodd cfe o’i wersyll. Mae y 
Pab wedi colli ei boll boblogtwydd a'i ddylunwnd. ac efallai ei goron 
erbyn hvn t oberwydd gwahardd i’w filwyr ryfela yn erbyn gwledydd 
cytnmydogaethol ; ac y mae ebwyldroad hyd yn nod yn Rhufain yn 
bygwth ffurfio y taleithiau pahaidd yn werin-lywodraeth. Mae Am- 
herawdwr Rwssia, er cryfed ei fvddinoedd, ofn ei gysgod. ac yn eyru 
ei fyddinoedd fel ser gwibiog ar draws y byd; fel pe dysgwvliai orlifiad 
Etta am ei ben o bob ochr ar unwaith, ac yn ofui y pet ha u sydd yn 
tongian uwch ei ben, ac y mae efe yn mynu saith dyn o bob mil yn 
fuwr. Mae crochanau bychain Moldavia a Walachia yn berwi dros. 
odd gan waed dynion, ac adgerdd eu Hid ,yn esgyn i fyny etto. Mae 
yn debyg y llwydda Germany i gae] rhyddid i addoli Duw yn y dull a 
ddewisant. Gobeithiwn y gwnant, a phawb ereill ; i’e, dylai Saint y 
Dyddiau Diwedduf gael bvn o ryddid, yn lie gael eu troi o'u tai, eu 
tiroedd, a’u gweithfaau, &c., fel ag y cint yn awr wrth y oannoedd 
gan Sectariaid selog, yn Nghyniru rydd a goleu. Mae, trigolion Aus. 
trio, Piussia, a Bavaria, fel yn yspio eu mantais i dori eu liiau baiarn- 
aidd, megys ag y gwnaetb eu cymmvdogion; ac y nia6 eu llywodr- 
aethau mor Wvliadwrus o’r oolir arall i’w cadw i lawr nos a dydd, eithr 
nid i'w boddloui drwy iveinvddu cyftawnder iddynt. Mae amber* 
awdwr Rwssio yn cadw pedair hyddin o 70.000 bob un o filwyr i gadw 
Poland fach o dan ei havren. Mae y terfysgwvr yn Persia wedi fael 
goruchafiaeth ar fyddiuoeddy llywodraeth drwy laddfa waedlyd. Mao 



PAOPHWYB Y JUBILI. 


156 

amryw frwydrau wedi cael eu hywlad^ yr. ddiweddar yn Piedmont, 
Lombardy, Venice, &c., rhwng yr Awstriaid a’r Italiaid ; Ve, mean 
gair, gofyn^n, Pa le, braidd* y mac heddwch ? Pa le y mae can ad a 
brawdgarwch y rhai oeddyntff rwythau gwreiddiol Cristionogaeth ? 
Proflesa yr holl wledydd rhyfelawg byn, rieu y mwyrif o honvnt beth 
bynag, eu bod yn Griationogion ; ac y mae ofieiriaid y naill fyddin 
moraetog a’r Hall yn gweddio ar “DdUw y tangnefedd” i’w cynnorth* 
wyo hwy i ladd y teulu arall o’u cydgreaduriaid ! A rhyfeddach etto, 
diolcha y naill fel y Hall, yn eu tro, am y fuddugoliaeth a roddodd yr 
un Ouw iddyni oil ! P<shw i Pa ryfadd fod y paganiaid yn gwrthod y 
fath Gristionogaeth waedlyd ag yw hon, pa un sydd yn diluwio y byd 
4 gvraed dynion ! Onid yw yn llawn bryd i bawb weled nad yr iawn 
ry wogaeth o Gristionogaeth y w yr un sydd gan yr oes hon, a gadael 
yr un waedlyd yma. a chofleidio efeiigvi yr hedd, fel y derhyniont 
gariad y gwirionedd, ac y delo y byd 1 gyd i goru eu hrodyr megys ag 
y carodd Crist hwythau. Pe cymmerent eu bedyddio er maddeuant 
pechodau, a phe oofleidient grefydd y Saint, sicr y’m y darfyddai rhy T 
fel o’r byd yn gyferbyniol i hyny, a byddai heddwch yn teyrnasu 6 
for hyd for. Eithr onid oes rhyfelawg yw bon ? Onid yw calonau 
breninoedd yn Uesgau gan ofn ? Onid oes coronau yn aathredig eis- 
oes yn y llwch, a cbyfiindraetbau cyfcin wedi peidio a bodoli, fal y 
rkagdraethasora yn Mhruphwyd Ionawr diweddaf? Atebed tfeithiau 
drostynt eu hunaiiu Pwy a’i rhagwelai oil heb yshrvd y brophwydol- 
iaetb ? Ac etto nid ydym wedi nodi ond ychydig o'r llawer o arwydd- 
ion rhyfelawg y dyddiau blhiion hyn. Edrycber i hnnesion llvsoedd 
ein gwlad anwyl ein hun> yn nghvda threfydd mawrion Lloegr a Scot- 
land ; ac oni cheir yn eu boll gelloedd dylodi, newynau, true n ns* 
rwydd, a chyflafan, ag sydd yn chwvthu i fyuy y fflam angherddol 
erbyn y dydddial, pan nas gallant ddyoddef yn hwy. beth a arwydda 
yr boll faction* anghydfodol, a’r boll Siartiaeth ag sydd yn hau hadau 
inarwol yn ngwytbienau cyfundraethau gwladol ein teyrnas? Os na 
foddlonir etto, cymmerer tajtb i ororau yr Iwerddnn, a syller arnynt 
hwy, a darllener yn eu hwynebau arwvddion eu ham^eroedd, ac yna 
gwaedded eu bugeiliaid hwy a niunau, “hedd wet i, heddwch,” yn hwy, 
os caniata cy wilydd iddynt I Detfrowch, eb wi Saint, o gwsg y byd, 
ac nac yfwch o’u phiol hwynt, ond coliwch mai yn mynydd Seion y 
bydd i cbwi waredigaeth rliag yr boll hethau sydd ar y byd, er eu bod 
ya gvaeddi “heddwch ” o byd. 


CLWYF Y PYTATWS. 

Mae y newyddiaduron yn addef yn gyffredinol fod y clwyf hwn yn 
waetb yn mhob man brou nag o'r blaen, er ei fod yn rtdiweddarach yn 
gwneutbur ei ymddangosiad inewn rhai manau. Mae doethion a na* 
turiaethwyr y gwledydd wedi chwilio i’w holl gelloedd dvchymmygol 
am yr achos o> clwyf hwn, yn nghyda’r fedriyginiueth oreu rhagddo. 
Ond hyd yn hyn mae y naill a'r Hall mor ofer ag yw dyebynanaygion 
dvnol yn gylliredin gyda phethau dwyfol, neu y pethau ag y mae i 
ddwyfoldeb a wnelo a hwynt yn uniongyrchol, naill ai yn bliiau, yn 





WIOPBWYD Y JUBILI. 


w 

fargau. neu yn ferdithion. ac yn gyfelyb i esboniadau croeahaeriariol 
y duwinyddion «r air Duw, a chrefydd Crist, heb pi Yabryd ef. Er 
hyny, yr hyn ii benderfynodd a wua efe yn ei brycTac yn el ffordd ei 
bun, a ph>vy a’i Uuddjas ? 


V CHOCRRA MORBUS. 

Pu yr hain* hwn yn fflangell ddinystriol ar draw* #hi byd er'a rhai 
blynyddau yn ol ; ac ymddengvs oddiwrth y newyddiaduron o’r 
gwJedydd dwyreiniol fod yr ysguhpll hop yn dod o'r newydd eUo fel i 
ysguho llupedd o dynion » fyd yr jfbrydoedd, paroil neu beidio. 
Yr ordd yncymiyddu yn Berlin* yn ol y i^e*ryd<Mon sydd o'n blaen, ac 
yn lladd morddychrynllvd. nep yr oedd eyfartah^ch y murwolaeihau 
yno yn bedwar o bob pump. Yn Constantinople y pae o banner 
cant i driugain yn marw yn ddvddiol. Mewn rhai o drefydd 
Ysguhwyd ymaith y bummed ran o’r irigolion gipuddi. Yn yr Aifft, 
torai y geri forwol bon allan yn mhlUh caravans j marsiandwyr a 
ddaethent i Cairo gyda’u nwyfau o bell o ffordd, Yr oedd yn y flair 
-tua 300,000 o bobl. TaflodH hyn y cyfan i'r fatfa ddyryswch, nes y 
chwalai y bob! bob ffordd, rhag cael en goddiwcddyd ganddi; ond er 
y cwbi, lladdodd 2900 o honynt mryn Indian ; a’r gweddill a’i chid* 
asant hi jgyda hwynt ffordd yr elent, neg Uedaenu o jioni yn arswydus 
droa y wlad. Mewn up dref, yr oedd 3Q0 yn msyw mewn un dydd 
.o boni. Y n Alexandria, mewn oddeutu tair wy thnos, lladd odd 3229 
,o bobl. Dywedir ei bod yn ddinystriol jawn yn Trebiaond a Smyrna. 
A jc y mae y pla anaele hwn wedi ymwjttyop’o'r diwedd, i Scotland, ae 
i Loegr hefyd. Nid ydym wedi clywed ei pod by, d ypa,yn NgbyPru. 
Mae bob dydd rai ugeiniau yu cael eu .tarp g^b.oo, ajthros eu banner 
yn ipeirw, yn Llundaih, Hull, Bifnun^ap, Edinburgh, Glasgow, &c+ 
.Gorphena ei orchwyl din vitriol ar rai mewn naw, a deuddeg, a den- 
naw, o oriau; ceidw ereill yn y boen ddirdynol dros ddeuddy^d ; ft 
gedy bob un a alio wella.p'i gafael, yn §gw«n a thruap dros ben. Nid 
oes genym ni ddim i’w ddyfredyd, ond mai dyma yr byn bed di'w 
ddysgwyl, mai dyma yr byn a ddadguddiwyd o’r blaen 1 weision I>uw, 
ac mai dyma swm ein rhybudd dros amryw fisoedd, bejlach 

Hyn a obeithiwn, y parotoa cynnifer p’r Saint ag a allont, i ddpane 
.o Gymru eyn hyny, i’r man lie y gwyddant fod gwvedlgaetbi’w ehael, 
ac y bydd i’r rhai n« allaat fyned yn awr, rodfo yn wcddns a difrych- 
eulyd gerbron J)uw, a gofalu am fod yn deilwng 0 b breintiau eg- 
Jwysig, fel pan y delo y pla hwn, neu ryw Wa arall, y gallo Duw gyf - 
Jwyno hendithion iddynt gogyfer a'n banghen, drwy ordinhadau ei Fab 
yn ei eglwys. O Saint, gjryliwch, canys net&u y mae y dyddian blin, 
^yn y rbai y dywed eich erlidwyr, “darfu am dftpbm,” a phwy a saif 
yn, nydd mawr ei ddigter $f? Y sawl a gadwo ei orchymynion ef yn 
gywir, ac a sengo ei draed ar fynydd Seicm, gwyb 'ei fyd ef byd byth. 
Chwi Saint ydych yn deall arWyddion yr amserau, ac am hyny dyrcb- 
efwch eich penau po fwyaf a welwch o honynt, camrs y mae eich byn#- 
wared chwi yn pgqsta, ebe eich B/enin. * 



PR01HWVD V JUBILT. 

UENFFYCIi CALIFORNIA. 

[/’*> chatiu gan y Cymru wrth hifylio aUan.'} 

Pan fo’r haint yn medi’r gwledydd — 

Medi dyn fel -gwellt v niaes ; 

Pan fo chwa ei afiach awel 
Yn diffaethio’r ddaear las, 

California, 

Draw i’r moroedd martfr, i mi. 

Pa i fo’r cl eddy f awchus. gloy w 
Yn ytndrochi yn y gwaed; 

Ie, gwaed-^-cynnes.waed dynion* 
in ybrwydrau gwaethaf gaedy 
California— 

Hwnt i’r creiglyd fryniau’r af. 

Pan fa’ndisgynhad yr hanwr, 

Dan briddellau’r maes yr^syth 

Pan ddysgwylio’r hautvr liwnw 
Fedi — ond heb fedi byth ; 

California — 

Eden by d y w’r wlad i mi. 

Yno ceir yen wd toreitbiog; 

Yno ceir y ffrwythau p©r ; 

Diwedd Gauaf nielldith Eden ; 

Dechreu Haf bendithiol^Ner? 

California — 

Dyna ben paradwys byd. 

Yno ceir ynghydy degwm ; 1 

A sylfa©n«’r deml fa\vr ; 

Yno ceir er*gwych' gySsegru, 

Gyda’r Ion pan drfel yr awr: 
California^ ■ 

Ti fydd Ganaan newydd byd.’ • 

Ghwithau jfrodyr aydd yn aroo, 

Brjrsiwch ddyfod ar ©in hoi;- .. 

CctwrL, byddwn yn eich dysgwyl 
Gyda thuem hiraetlms gdl ; » , • • 
California— r 

Ceiwcimes dod iddi i gyd. „ 

Doedy llesp- hvryjiawg anwyl, . 

Doed y otodyy ar bwrdd ; . >, 

. Ffarwel ifi, fyd y fplldith,, 

Tithau’r awel, chwyth i ffwrdd ; 
California— . 

£>Ua ond California mwy. 


RROPITWYD Y JUIHT X. 




HINT YR EULWYS1, A’R BEDYDDIADAIf. 

©YWBNYnB mawr genym ywclywed trwy gyfnvng Uytiiyrau a d derby niusnm o amryw 
ganghenau o’r eglwya drwy y Ueheubarth, am Iwyddiant yr efuugyl, yr uudeli a’r ear-- 
iad brawdol ag sydd rhwng y Saint ynddieitliriad braidcL Diolchwn i’r Uuw grasol 
a bia y gwaith am ddylanwad ei Ysbryd Gi&n u’i ddoniau i’w blunt. 

Merthyr . — Mae undeb dieithriad yn y eynghor bwn> ae yn y ganghen luosog hon 
befyd. Nid ydyin wedi deall yn iawn nifer y bedydtliadau yn y mis diweddef, ond- 
gwyddom fod yno gynnydd parhauay a gwrandawiad lltioeog. 

Aberdare .— Hyabyaa yr henuriad Howelle drwy lj*hyr, ei fod ef wadi bedydtMo- 
86 hyd Awst 23ain, er nad oaa braidd naw mis er pan ymunodd efe ag eglwya LFduw ! 
Dyweda fod yn Aberdare yn awr ganghen flodeuog iawn, fod yr ben addoldy wedi 
myneb yn rhy fychmn, a*U bod wedi cael un mwy o lawer, ac yn bar cysurus. Dywed 
hefyd fodyr h6U Saint mewn on deb a chariad j a’u bod bwy yno wedi bedyddio 31 er 
y Gymmanfa, 22 o ba rai a fedyddiwyd ganddo ef ei hun ; ac y mae amryw ereill yn 
addaw ufyddhau yn fuan. Muent yn mwynhau y doniau yabrydol yn wresog iawn 
yno; ac, wrth gwra, mae y bleiddiaid aectyddol yn chwyrnu, ac yn rhincian dannedd, 
pan yn colli eu deiliaid gonest eu calon mor gyflym. Ac ef&llai y celaiant rhyw 
“Barch. Robert* o Rymny,” neu ryw Barchedtg hutianol arall yno- i yru yahwancg 
o’u haelodau at y Saint cyn hir. Gobeithiwn y gwnant, a goreu po cyntaf} meddwn- 
nj, os agorarft gymmarat a r lygaid y bobl i ganfod eu-iwyU eu bunain ag a-ddarfu 
Mr. Roberts. 

Pont Yates.’— Ysgrifena henuriad H. Williams fod yno 19 wedi eu bedyddio er y 
Gymmanfa, bod undeb a chariad yn mblith y Saint* ae amryw ereili wedi addaw uf- 
yddhau ya fuan. Mae o’i gymmydogion craffus, medd efe, rai ag ydynt yn benden- 
fynol i ymfudo gyda’r Saint*, ac yu canfod ardderchogrwydd yr ymgaagliad cyn deall 
egwyddorion cyntaf yr efengyl. Wrth y cyfryw, no wrtb bawb o garwyr y gwir ag 
sydd yn ewyllysio gwasanaethu Duw ym. ol y goleuni sydd ynddynt, dywedwn, Deu- 
wch oil i Seion, a cbwychwi a dderbyniwch waredigdethau tymhorol rliag barnau- 
dinystriol Duw y ac os nad allivch gydsynied fi’r Saint yn rahob peth r deuwch; ond 
©did y goleuir rich dealltwriaeth, a cbwi a gawoh ynddynt galonau brodyr, ac ym- 
ddygiadau brodyr hefyd yn mJhob peth, tu yma a thu draw i foroedd, canys myned y 
maeut i’r fan He y mae cyfiawnder yn cartrefu. 
r ~" T^griffeht yr bttmrlad WV^eiwhair fed* e y w n n dl e dd ' Sir Herriferdd "Tw-flodeuog 
lawn, ac yn cynnyddu yn barhaus mewn duwioldeb, gruausau, a rbifedi, a bod gallu\ 
Duw yn cad ei amlygu yn etl plithi 

Yr oedd ynddn* gmy/n glywed trwy lythyr odd hart h yr henuriad W. Morgans, 
Merthyr, fod yr henuriad Thermae Giles, Nantygle, y* hwn a gafodd y fath aaflhwd 
yn y gwaitb gio yn ddiwaddar, bss ya oedd wedi cad ton amryw o ffln esgyrn ei 
ben, ao wedi ei glwyfo mor chwm, fe) yr oedd ei fywyd mewn parygl mawr yn 
hgolwg y cyffredin o*i gydnabod,— ei fod, drwy tUu Btrw, a’i fbndith ar ei ordi- 
nhadau, wedi gwella gymmaint, n6s yr oedd yn alluog i bregethu yn selog ». 
nerthol i dorf o bobl, yn Neuadd y Cfmreigyddion, y Sul cyntaf o Fddk 
Diolchwn i’r Arglwydd am ei ddaioni maw r a pharhawn i weddio yn ffyddiog h><k 
oni bytid y brnwd Giles yn hollol ia'ch. 



m 


VMPHWY 9 Y JUBILT. 


H YSfi YSIADAIL 


tCYM.MANFA SIR FYNWY. 

^ynneliR y Gyitmoaafa uebod yn Nantyglo, ar ddydd Sul, 
Tacbwedd 5ed, pryd y dvagwylir i lywyddion y gwahanol gaug- 
hennn fod yno yn eu oynnrycbioli, ac yn dwyn bysbysiad o aef- 
f Ufunedd a rbtfedi /eu gwahadol gangbeuau. 


AT LYWYDDION Y OANGHENAIL 

Hyderwn yr edrycba llywyddion yr.bo.11 gangbenau drwy Gymra 
am yinddwy® Yn ol cy nghorion y llywydu Pratt yu ei anerchiad 
yn y Rhifyn hwn o'r Prophwyd yn mhob peth; an os bytld 
rlfWbeth yn ymddaiigos yn annealladuy o barthed i’r ymfudiad, 
gpfyner i n i drwy lythyr, o« yn mhell, ac ymdrecbwn foddloni 
y gdfynwr. 

Hefyd, adgofiawn lywyddion y eangbenau i fod yn effro a ffydd- 
ion i garjo yn lulaen y eynliun a waaetb pwyllgor Morgan wg 
er i’r Saint gacl llyfraii yn yr amier dyfodai, cany* y mae yr 
amaer yn Qguiti yn gyfly.m iawn. 


C ymm ant a Manchester. — Yr Ofddym wedi ad daw eyhoeddi cryn- 
odeb o Aanet y gymmanfa uchod yn y rhifyn hum ,* ond y mat 
meithder Annerchiad y hlywydd Pratt yn ei gau allan o'r rfafyn 
hum etto. Cfliff em darUenwyr y pleser cfr budd o ddartlen &r- 
aeth y Uywydd Pratt yn Manchester yn y neserf, yr hon aydd yn 



& YNNWYIIAB, 


14 » 


y. gtOfW ya md« twytthi 
Anfcprchiad j .Uywydd Pratt itt j 

Saint jn Mhrjrdaia. 146 

Cyngbonoti l Ymtudwjt .. .. 151 


J* 


myatro trait aawtia** 
AoWtRfch es tpd i’r an 


anddifaid, Sic. 


154 

164 


Arwyddioo yr Anaan* 154 

jClwrt y Pytatvr* 156 

Y Cholera Morbus. 157 

Henffych California >58 

Hyntyr EglwjaL 159 

Bj»byatadau 16a 


4 


MERTHY&-TYDFDL : 

/?YH#*0DWYD AC AB WKRTH GAN D. JONES, AC AR WSBTB * 
HRPYD jCAN Y SAINT YN GYFKBEDINOL. 


ARGRAFFWTD CAN JOHN JONES, BHYOYBONT. 



PROPHWYD Y JUBILI, 

NKU 

SEREN Y SAINT. 

Rhif. 29.] TACHWEDD, 1848. [Peis 2y. 


DARLITH YR APOSTOL 0. PRATT YN NGHYMMANFA 
MANCHESTER. 


“ Bring rbagot, yr efengyles Seion, i fynydd tichel ; drrchafa dv Ief trwy nerth, O 
efengyles Jerusalem : dyrchafa, nac ofna; dywed wrth ddinaaoedd Judah, Web cich 
Buw chwi,” — £8 AY XL, 9* 


Mae y geiriau uchod, yn mhlith ereill, yn perthyn iY dygwyddiadan rhyfedd 
a gymmerant le ychydig o flaen dyfodiad ein Harglwydd, yr hwn ddyfodiad a 
grybwylla yr adnodau canlynol: — “ VVele yr Arglwvdd Dduw a ddaw yn 
erbyn y cadarn, a’i fraich a lywodraetha drosto: wefe ei wobr gydag ef, a’i 
waith o*i flaen. Fel bugail y portha efe ei braidd ; sPi fraich y casgl ei wyn, 
ac a’u dwg yn ei fynwes, ac a goledda y mamogiaid.” Cawn ddosranu y gwa- 
hanol bynciau a gynnwysir yn ein testun dan dri o benau cyffredinol, neu 
gwestiynan. 

I. Pwy oedd y bobl hyny i fod ag a enwai y prophwyd yn “Seion.” 

II. Pa natur yw y newyddion da hyny a gyhoeddir gan Seion ? 

III. Paham y gorchymynir i Seion fyned “i fynydd uche] ?” 

Nid oes genym amser, mewn cymmanfa fel hon, i drin y gwahanol bynciau 
hyn yn helaeth iawn ; o ganlyniad ni wnawn sylwi ond ar ry w bethau neill- 
dnol ag sydd yn perthyn lddynt. 

I. Pwy oedd y bobl hyny i fod ag a enwai y prophwyd yn “ Seion.” — Pobl 
oeddynt ag a gyfodai yr Arglwydd i fyny ei hunan, ychydig cyn y “ daw gyda 
llaw gadam” i deyrnasu. Dywed Dafydd (yn Salra cii), “ Pan adeilado yr 
Arglwydd Seion, y gwelir ef yn ei ogoniant.” Nis gall y Seion a ddesgrifia yr 
ymadroddion hyn fod yn meddwl y Seion bono ag oedd yn bodoli yr amser 
hwnw yn Jerusalem, ond Seion ag oedd i gael ei hadeiladu mewn amser 
dyfodol. Nis gallai fod yn cyfeirio at yr eglwys a sefydlwvd dan weinyddiad 
yr apostolion cyntefig ; canys yr Arglwydd “ ni welwyd yn ei ogoniant” yn 
teymasn a llaw gadarn yn yr amser hwnw. Nis gallai fod yn dal perthynas 
ag unrhyw bobl a fodolent yn yspaid y ddwy ganrif ar bymtheg ddiweddaf: 
o hervvydd, yn ol eu tystiolaethau hwy eu hunain, ni ddarfu l’r Arglwydd 
lefaru yn y tymmor hwnw, ac o ganlyniad ni alwodd efe y rhai hyny yn Seion. 
Ni ddarfu iddo ychwaith adeiladu unrhyw ddinas yn eu plith a elwid yn 
Seion : o herwydd pe gwnaethai, buasai yn sicr o ymddangos yn ei ogoniant. 
Ond, fel gwaith parotoawl erbyn ei ddyfodiad gogoneddus, y mae pobl a dinas 
a elwir Seion i gael eu cyfodi i fyny. Yn awr mae y bobl yn bodoli. Mae y 
ddinas i’w hadeiladu etto ganddynt, yn ol y cynllun a rydd yr Arglwydd trwy 
ddadguddiadau adnewyddol. Mae “ Saint y Dyddiau Diweddaf ” — y o 

galori "— wedi eu cydnabod eisoes gan yr Arglwydd yn “ Seion” (Ath. a Cbyf., 



162 


PROPHWYU Y JUBILI. 


tud. 243}. Ni fydd echos fod cenedloedd y ddaearyn anhysbvspa hryd yr adefl- 
ada yr Arglwydd Seion ; canys fe fydd yob trigfa yn Seion a rny wbeth yn per- 
thyn iddi ag na welwj’d erioed yn on o ddinasoedd y cenedloedd. Y mae Esay yn 
dweyd, “A’r Arglwydd a grea ar bob trigfa o fynydd Seion, ac ar ei gym- 
manfaoedd, ^wmwl a mwg y dydd, a llewyrch tan fflarallyd y nos.” Gwna 
yr ychwanegiad neillduol hwn wahaniaethu rhwng trigfanau Seion a phob 
dinasoedd ereill. Nid ydyra yn meddwl y gellir ffugio yr ychwanegiad hwn 
yn hawdd. Bydd yn beth newydd mewn saern'iaeth, ag a fydd yn sicr « 
ddyrysu doethion Babilon. Aiff goleuni agerdd llewyrchiadau dyfeisiol yn 
hytrach allan o ffaaiwn yn y dyddiau hyny, yn neillduol yn Seion. Pan y bydd 
i wyr mawrion y ddaear gael allan nad allant brynu na lledrata y patent am 
oleuo eu dinasoedd yn y modd hyn, mae yn ddiammao y teimlant vn Ued 
awyddus i ymfudo. I’r perwyl yna y dywedai Esay, “ Cenedloedd hefyd a 
rodiant at dy oleuni, a breninoedd at ddyscleirdeb dy gyfodiad.” Ond rhai o’r 
breninoedd a ddychrynant yn enbyd pan y deuant yn agos at y ddinas, a chan- 
fod filam o dan uwchben pob trigfan. Deallant na fydd dinas o’r fath ardderch- 
ogrwydd yn artrefle iddynt htov, a bydd iddynt frysio ymaith mor fuan ag y 
bydd yn bosibl. Y mae Dafydd yn desgrifio hyn yn hyfryd yn y 48ain Salm ; 
fe ddywed, “ Mawr yw yr Arglwydd, a thra moliannus, yn ninas ein Duw ni, 
yn ei fynydd santaidd. Tegwch bro, a llawenydd yr boll ddaear, y w mynydd 
Seion, yn ystlysau y gogledd, dinas y Brenin mawr. Duw yn ei phalasau a 
adwaenir yn amddiffynfa. Canys wele y breninoedd a ymgynnullasant, aeth- 
ant heibio yn nghyd. Hwy a welsant, felly y rbyfeddasant ; brawychaaant, 
ac aethant ymaith ar ffrwst. Dychryn a ddaeth arnynt yno, a dolur, megya 
gwraig esgor. M Ymddengys, ynte, yr adeilada Duw ddinas cyn yr ym- 
adengys yn ei ogoniant, yr hon a darawa ddychryn yn ddisymmwth i galonan 
breniuoedd, pan yr ymgynnullant i’w gweled. Bydd ganddynt rywbeth aralf 
i feddwl yn ei gylch yr amser bwnw, heblaw catecismau, credoau, ac athraw- 
iaethau dynion anysbrydoledig. Eu Duw dychymmygol, “heb gorflF, rhanau, 
na theimladau,” aanghofir dros ychydig, pan y byddant yn edrych ar ogoniant 
rhyfeddol Seion. Un felly yw y ddinas, a rhai o’r fath hyny ywy bobl, y rhai 
a eilw Ksay yn ein testun vn Seion, ac at y cyfry w y mae efe yn cyfeirio ei 
genadwri brophwydoliaethol. 

II. Pa natur yw y “ newyddion da 11 hyny a gyhoeddir gan y bobl hyny a 
tlwirvn Seion? Mae yn ddiddadl mai yr “ efengyl drayywyddoV ' oedd i 
wneuthur i fyny y rban benaf o’r genadwri hon o “ newyddion da.” Nid allai 
Duw gyfodi pobl i fyny a elwid Seion, heb adferu i’r ddaear yr efengyl a ddee- 
grifia loan yn ei brophwydoliaeth. Gwnai yr efengyl yna, wedi ei hadferu, 
ddwyn yr un bendithion i fysg plant Seion ag a fedaiannid yn yr amser gynt, 
megys gweledigaethau, breuddwydion, dadguddiadau newyddion, prophwydol- 
iaethau, gwelliadau, ac, yn fyr, yr holl ddoniau gwyrtbiol addawedig i’r cred- 
inwyr. Yd awr, buasai hyn yn w:r yn " newyddion da ” i’r cenedloedd, y rhai 
am lawer o ganrifoedd oeddynt wedi bod yn amddifad o fendithiou felly. 
Efengyl yn cynnwys newyddion felly, nis gallai fod yn fwy na llai na'r 
“ efengyl dragywyddol,” hyny y w, efengyl anghyfnewidiol a’r un peth yn bar- 
haus, vn dwyn yn mhob oes, ac yn mblith pob cenedl, yr un ffrwythau, yr ua 
bendithion, yr un doniau a galluoedd gwyrthiol, pryd bynag a lie bynag y pre- 
jethir hi gan y rhai hyny a ddanfonir gan Dduw, ac y derbynir ac yr ufyddheir 
iddi trwv ffydd. Ni phregethwyd efengyl felly gan un yn meddu awdurdod, 
yn y byd dwyreiniol hwn, yn ystod y ddwy ganrif ar bymtheg ddiweddaf, ne* 
yr adferwyd hi yn ddiweddar gan angel o’r nefoedd. Ond yn awr v mae yn 
•ael ei phregethu mewn awdurdod a gall u am y tro diweddaf, a’r rhai hymy 
sydd yn ei derbyn yw plant Seion, ac y maent yn ymgasglu allan wrth y mil- 
•edd o blith y cenedloedd, fel y gallant yn amser penodol Duw adeiladu dinas 
Seion, yn ol y prophwydi. Y dod! hyn, gan hyny, ywy bobl ag sydd yn dwja 
“ newyddion da ” i’r cenedloedd. Ni ddadguddiwyd erioed newyddion gwell 



PROPHWYD Y JUBILI. 


163 


i ddyn, nag a gynnwysir yn y genadwri breBennol. O, chwi breswylyddion yr 
ynysoedd Prydeinig, gorfoleddwch, o herwydd y mae Seion wedi danfon atocn 
“ newyddion da” o lawenydd roawr. Y mae wedi danfon atoch genadonhedd, 
yn meddu y sel fawr o awdurdod oddiwrth ei Brenin. Os bydd i chwi wran- 
daw ar eu llais, a derbyn eu newyddion da, fe gewch eicb gwneuthur yn anwyl- 
iaid y Brenin, ac i gynnorthwyo adeiladudina9 ardderchog iddo, ac efe a ddaw 
ac a drig yn eich my eg, a chewch fyned mewn ac allan yn ei bresennoldeb, a l 
ogoniant a fyddarnoch chwi ac ar eich plant, ac ar eich cynnulleidfaoedd, ac ar 
bob trigfa yn eich dinas, yr hon a elwir yn “ berjfeithnvydd hyfrydwch t a bydd 
i’r Brenin mawr ei hanrhydeddu a’i bresennoldeb. Llawenyched tlodion yr 
ynysoedd yn y newyddion, o herwydd y mae dydd eu hymwared wrth law ; 
canys hwy a geBglir i Seion, ac a flodenant yn nyffrynoedd breision Ephraim. 
Llawenyched y cyfoethogion hefyd, o herwydd cant y fraint o ddwyn eu haur 
a’u harian gyda hwynt i addurno trigfa enw Arglwydd y lluoedd— - mynydd 
Seion. Gorfoledded breninoedd y ddaear, o herwydd cant ddyftm l^euni 
Seion, a’u dysgu mewn cyfundraeth berffaith o lywodraeth ; canys fe a cyfraitn 
berffaith allan o Seion, trwy yr hon y gall breninoedd a chenedloedd lawer 
ddysgu doethineb. Gorfoledded boll drigolion y byd, canys y mae gwledd o 
basgedigion breision yn cael ei pharotoi, a’r holl rai a ddeuant iddi, a gant gyf- 
ranogi o honi yn rhad. Wele, yr ydym yn cyhoeddi 4i neu't/ddion da” 1 genedl- 
oedd a theyrnasoedd, pobloedd ac ieithoedd, fod gogoniant parotoawl ail ddy- 
fodiad ein Harglwydd ar gael ei aralygu. Gwynfyd y rhai hyny a gymmerant 
olew yn eu lampau ac a gasglant allan o fvsg y cenedloedd— o fysg Babilon fawr, 
ac a ant allan i gyfarfod a’r Priodfab— i’r lie apwyntiedig, ac yno 1 adeiladu 
iddo ddinas a chyssegr, fel y gwnelir lie i’w draed yn ogoneddus ; o herwydd, 
cofiwch, ni ddaw y Priodfab hyd nes y bydd iddo 11 adeiladu Seion. * ^Gwyn- 
fyd y rhai hyny a dderbyniant y newyddion da hyny, ac a ymdrechant a a noil 
galon i adeiladu Seion, o herwydd hwy a lenwir k dawn a gallu yr Ysbryd 
Gian, ac a wnant wyrthiau, arwyddion, a rhyfeddodau yn enw Arglwydd 
Dduw Israel, ac a dderbyniant eu hetifeddiaeth yn mhlith rhai galluog S e ion. 
Mae Seion ynawr yn swnio ei “ newyddion da” yn nghlustiau y genedlaetn 
bresennoL 

(Pw orpken yn y nesaf.J 


IACHAD Y MUD A’R BYDDAR TRWY ALLU DUW ! 

DYWEDODny prophwyd Esay (pen xxix) o barthed i’r mawr a’r dyeithr wahh 
a wnelai Duw yn y dyddiau diweddaf, y defnyddiai Duw rhyw *‘Lypr 
seliedig” yn gyfrwng cyflwynol i ddyn annysgedig, yr hwn a ddynodai 
ddechreuady chwyldroad dwylol agwyrthiol hwn,ac y gwnelai Duw wyrthiau 
mor fawr nes y byddai “ i’r byddar glywed geiriau y Llyfr.” Yr hanes- 
yn canlynol a rodda un enghraifft ychwanegol o gyflawniad y brophwydohaeth 
non, ac abrofa mai Llyfr Mormon yw’r llyfr cyfeiriedig, o herwydd mai trwy 
nfydd-dod i orchymynion Duw, yn oly Llyfr hwn w, y daeth y byddar hwn 1 w 
glywed. Gwrthwynebir tystiolaeth y Saint am wyrthiau Duw, o herwydd eu 
bod yn dygwydd jm mhell, meddant hwy ; eithr y mae genym yr airgylchiad 
hwn yn ein plith ni, y Cymry, o leiaf ; ac o’n rhan ni, y mae y dyn cyfeinedig 
wrth ein hochr pan yn ysgrifenu y llinellau hyn, ac y mae efe, nid yn unig yn 
darllen, ond ynclywed darllen geiriau y Llyfr seliedig hw.iw, ac mewn oedran 
fel y galloateb drosto ei hun. Daeth Golygydd y Merlin ato yn bersonol 1 ym« 
ofyn yr hanes hwn, a chymmerodd ef gydag ef i’w Swyddfa. 

“ Dygwyddiad Neillduol. — Nos Wener wythnos i’r diweddaf (yr 22ain o 
Fedi) rhwng un-ar-ddeg a deuddeg o’r gloch, eymmerodd dygwyddiad hynod. 
iawn le yn Nghasnewydd. Yroedd dyn ieuanc o’r enw Reuben Brinkworth, 
yn 1840, yn Bermuda, ar fwrdd y Terror , Mor-raglaw Franklin, ar y fordaith 



104 


PROPHW YD Y JUBILL 


•gleddol ; a phan yn nghanol ystorom o fellt a tharanau, cafodd ei amddifadit 
yn ddisymrawth o’i glyw a’i lafar ; ac vny sefyllfa druenus hon dychwelodd i 
Stroud yn Lloegr, o’r hwn le yr oedd yn trod or. Wedi hyny y mae wedi bod 
yn byw gyda Mr. Nash, gwneuthurwr basgedi, Ileol-y-Farchnad, yn Nghaa- 
newydd, yr hwn ynghyd a 11a wer ereill sydd yn perthyn i gyindeithas o fobl a 
elwiryn “ Formoniaid.” Y raae rhai o’r bobl hvny wedi bod yn alluog i 
•gluroeu hathrawiaethau i Brinkworth, trwy gyfrwng ysgrifenu, arwyddion, ac 
egwyddor y bysedd. Dy wedent focfei sefyllfa druenus yn eu gwneyd yn deim- 
ladwy dros ei sefyllfa ysbrydol yn gystal a thymmorol ; a dartu i’w hathraw- 
iaethau wneuthur cryu effaith arno — efallai, yn fwy neillduol, o herwydd fod 
eu crediniaeth y fath ag oedd yn dal allan fod Duw yn gwneuthur gwyrthiau 
yn y dyddiau gynt, ac y gallai un gael ei gwneuthur arno ef. Nos Wener 
wythnos i’r diweddaf, cafodd y dyn ieuanc ei gymmeryd gan rvw fath o lewyg, 
yn yr hon y bu am ryw amser ; ac ar ol dyfod ato ei hun, gal w yd arno, trwy 
arwydd, i gredu yn yr lachawdwr, fely gallai gallu gwellhaol Duw gael ei 
fyfranu iddo. Yn rahellach, ceisiwyd yn daer ganddo i ufyddhau i’r ordinhad 

0 fedydd; ond gwrthwynebwyd hyn yn egniol gan ryw berson yn yr y^stafell. 
Beth bynag, dangosodd y dyn mud a byddar ei gydsyniad— cymraerwyd ef i’r 
eamlawdd (canal), a bedyddiwyd ef yn enw ein Hiachawdwr ; ac yn y fan 
wrth ddyfod i fyny o’r dwfr, bloeddiodd allan, “ Diolch i’r Arglwydd, gallaf 
lefaru a chlywed etto yn gystal ag un o honoch chwi !” Y raae yn awr yn 
medru siarad yn rhwydd, a chlywed yn dda. Priodolir y dygwyddiad hwn i 
allu Rhagluniaeth gan gyfeillion y dyn ieuanc, y rhai alwasant gydag ef yn ein 
•wyddfa, aca roddasant i ni yr hanes. Yrydvmwedi clywed o le arall i’r 
eyfnewidiad hynod hwn ar y dyn ieuanc gael ei achosi gan weithrediad yr elec- 
tric fluid. arno ar araser y mellt a’r taranau nos Lun. Ni fydd i ni gymmeryd 
arnora i benderfynu y mater.”— Merlin. 

Llawer sydd wedi bod o waeddi ar oly Saint am wyrthian, ac am roddi 
iddynt gymmaint ag un arwydd, megys y byddar yn dod i gly wed, neu y mud 

1 lefaru, &c., gan addaw y credent ddwyfoideb eu cenadwri yn y fan ; pared yr 
uchod i’r cyfryw adnabod eu hunain yn well, er na’n siomir ni drwy eu bod 
hwy yn gwadu gallu Duw yn y peth ; canysdysgodd profion chwerw ni lawer 
gwaith cyn hyn, mai felly y gwnelent, er gwaethaf eu llygaid a’u clustiau eu 
hunain ; yr hyn a brofa nad argyhoeddi dynion i gredu yr efengyl oedd,nacyw, 
dyben gwyrthiau : a phahara gofyn am danynt i’r dyben hyny o hyd, rnte ? 
Teilynga y Golygydd ucbod y cyraraeriad o ddyn rhydd a diragfarn, yn fw y o 
lawer nag a wna nemawr un o olygyddion Sectyddol Cymru a’r a wyddom 
etto. Teilynga y Rabbin iaid a’r Reverendiaid cryn glod gan yr eiluu addol- 
wyr, flfrwvthlondeb eu dychymmygion a’u cywreinrwydd digvffelyb yn ceisio 
yspeilio Duw o’r clod am y wyrth bon, gan ddewis yn hytracn roi y clod i’r 
mellt a V taranau. Rhyfedd na fuasant mor ddichellgar a gwadu y neth 
vn hollol, megys ag v gwnaethant a llawer o bethau cyffelyb ! Mellten 
a’iiachaodd, aie? Wef, mellten ryfedd o wyrthiol oedd hono, i ddygwydd dod 
ac adferyd y dyn yn y fan ar ol cael ei fedvddio gar. y Saint ! Paham na 
ddaethai yn gynt? Paham nad arosasai yn hwy ? Pahara dygwydd dod yn y 
fan ar ol iddo ufyddhau, am yr unig waith yn ei oes hy*d hyny i ddefod 
ddwyfol. Addawa Mab Duw iachau y cleifion drwy ei ordinhadau, ac yr 
y’m ni a miloedd ereill yn dystion o’i eirwiredd ; eithr cyfaddefa y gwftdwyr 
gwyrthiau hyn, trwy haeru mai y mellt a’i hiachftodd, y peth uchod yn wyrth 
ddigyffelyb ; a Dho mwyaf y gwadant y g wyrth o honi yn y ffordd yna, 
mwyaf gwyrtbiol yr ymddangosa. Pwy a glvwodd son am fellten mor ddaionut, 
mor gymmwynasgar a g wyrthiol a hono, o’r blaen ? Eithr y mae un hynod- 
rwydd arall etto a berthyna i’r fellten yna, ac yn rhyfeddach etto, sef ddarfbd 
iddi adferyd y claf mor dwyadl, acyntau heb ei gweled, ebe efe ; ac ni wel- 
odd neb arall fellten, na chlywed taran yno, ar y pryd, a’r a glyv som, nac • 
hyny hyd yn awr, a’r a wyddom. Caffed Duw y clod gan y Saint, ac ufydd- 
baer i’ w efengyl. 


PROPHWYD Y JUBILL 


1 « 


LLYTHYE AR YR UN ACHOS. 

Anwyl Frawd Jones,— Yr wyf vn cymmeryd yr harndden i ysgrifenu atoch 
pa fodd y mae gwaith Duw yn llwyddo yn y lie yma, a pna fodd y mae 
gweddiau y Saint yn cael eu hateb. Yr oedd dyn ieuanc o’r enw Reuben 
Brinkworth, ar fwrdd llong a elwid Terror , pan yn ynys Bermuda, a cbafodd 
ei daraw yn fud a byddar mewn ystornm o fellt a tharanau, tra y cafodd pump 
ereill eu lladd. Darfu iddo ef barbau felly byd nes y cyfarfu a’r Saint yit 
y dref hon. Cafodd y Brawd Nash gyfleusdra i ddangos iddo o’r yagrytbyrau 
fod y Dow a addola y Saint yn Dduw y gwyrthiau,ac y gallai Efe drugarhau 
wrtho yntau. Dymunodd y dyn ieuanc, trwy gyfrwng ei fysedd, ar i’r Saint 
weddio drosto. Ar nos Wener, yr 22ain o Fedi, darfu i’r Saint weddio yn ol ei 
ddymuniad ; a cbymmerodd ei arwain gan y Brawd Nash i’r dwfr, lie y bed- 
yddiwyd ef yn enw yr Arglwydd Iesu Grist, er maddeuant pechodau. Mor 
fuan ag y daetb i fyny o’r dwfr, dywedodd yn uchel, “ Diolch i’r Arglwydd, 
yr wyf yn medru siarad a cblywed etto gystal & neb o honoch.” Y mae’r 
Saint yma yn llawenhau o herwydd fod gallu Duw i’w weled mor amlwg 
yn eu plith. Dywedai llawer 3m y lie pi flaenorol i hyny y byddai iddynt 
gredu, os deuai y dyn ieuanc i lefam a cblywed ; eithr dyweda y pregetbwrr 
cyflogedig yn awrna chredant hwy, os na wneir cyfodi y meirw. Llawer sydd 
pi rhyfedau am y peth hyn, pan y clywant y mudan yn llefaru mor rhwydd yn 
eu clywedigaeth. Y mae meddyg cyfrifol yn y dref yn priodoli y cyfan i 
weitbrediaa ffydd, ac nid wyf fi yn methu cydweled ag ef. Bedyddir rhai 
yma bob wytbnos, a llawer o’r bedyddiedigion wedi bod amryw flvnyddau gan 
enwadau ereill. Nos Fawrth ddiweddaf, bedvddiwyd dau gadben llong, a 
dranoetb clywid hwy yn llawenhau ac yn tystiolaethu wrth eu cyfeillion mor- 
wrol. Bedyddiwyd pump dydd Gwener a dau dydd Sadwrn. Yroedd yma 
gynnulleidfa liosog iawn ar y Sabboth, ac ychwaneg yn ymofyn eu bedyddio. 
Y mae yma lawer o ddigllonrwydd yn cael ei ddangos tuag atom ; er hyny, yn 
mlaen y mae gwaith Duw yn myned. Yr oedd yn dda genvf glywed eich 
bod cystal. Bydded i Dduw eich bendithio & nerth ac iechyd i lan w eich 
■wydd. 

Yr eiddoch yn y gwirionedd, 

Ccunewydd , Hyd. 9 , 1848. William Henrhaw. 


CYNGHORION I YMFUDWYR I CALIFORNIA. 

Mbwn atebiad i’r mynych a’r ararywiol gwestiynau a ofynir i ni 0 barthed i’r 
darpariadau a’r draul yrafudol, os na foddlonir yr ymofyn wyr yn y sylwadau 
canlynol, gofynent etto. 

Yn y lie cyntaf, 0 barthed i’r ddarpariaeth am luniaeth gogyfer a’r fordaith, 
dywedwn fod y Ilywodraeth wladol yn gorfodi pob perchen llong i gario ar 
fwrdd y llong, y gwahanol yraborth a nodasom eisoes yn ein 9ylwadau blaen- 
orol ar y mater hwn, yn y rhifyn diweddaf o’r Prophwyd ; sef 0 gwbl fod 
cyfartalwcb o ran maeth, i bwys 0 fara gael ei gyfranu i bob ymfudydd dros 
flwydd oed bob dydd o’r fordaith, heblaw deg pwys o gig moch yr un am y 
fordaith, yr hyn ymborth a fydd gynnwysedig yn mbris y cludiad, sef vr 
hyn oedd, yn y llong ddiweddaf, jm £3 12s. 6c. i oob un oedd dros 14 mlwyad 
oed. Yn inhellach sylwn, na fydd y ddarpariaeth uchod yn ddigonol efallai 
i bawb, a’r gweddill a ddewiso yr ymfudw yr brynu sydd at eu dewisiad, 0 ran 
defnydd ac helaethrwydd. Y daflen a ganlyn a feddyliwn yn ddigonol i bob 
un,yn ychwanegol at ddarpariaeth y llong ; ac felly gwela pob un yn ei gartref, 
nid yn unig v gost ychwanegol a fydd amo am luniaeth, ond hefyd pa un ai 
goreu fydd i’r rhai ag sydd yn feddiannol ar y cyfryw bethau gartref, ai eu 
eario gyda hwy, ynte eu prynu am y prisiau canlynol yn Llynlleifiad : — 



165 


PROPHWYD Y JtTBIL!. 


YMBORTH. 

£ 8. C. 

0 2 6 
0 0 6 
0 1 2 
0 0 6 
0 1 0 
0 0 10 
0 1 6 
0 3 0 
0 2 0 


£0 13 0 

Craffer mai ychwanegiad at bris y cludiad a fydd hyn. Gwelir fod y prisiaa 
uchod lawer yn is nag y gwerthir y cyfry w bethau yn y masgnachaai ; yr achos 

0 hyny yw, y fantais a ganiateir i ymfudwyr wrth brynu swm raawr gyda en 
gilydd o’r Custom House, heb drethi arnynt, o herwydd y bwriedir ei ddef- 
nyddio ar y m3r. I’r sawl a allant barotoi bara ceirch, yraenyn da o’u heiddo 
eu hunain, caws, preserves , pickles , neu bethau ereill a cbwermychant, bydd yn 
dda iawn iddynt gymmeryd y cyfry w gyda hwynt o gartref. Mae y llywod- 
raeth wladol yn gofalu ar fod pob ymborth a ddarperir gan y llong yn dda a 
blasus ; pwysir allan bob wythnos i bob pen-teulu yr hyn a deilynga am y 
cyfamser, iddo ef a’i deulu, ac felly gallant ei ddefnyddio fel a’r pryd a g j 
dewisant eu hunain. I’r sawl a fedda blant o dan 14 mlwydd oed, dichon na 
bydd eisieu darparu ar eu cyfer hwy yr ychwanegiad uchod, gan y bydd dar- 
pariaeth y llong yn ddigonol, a’u cost hwythau yn Ilai o hyny. Dibyna ar bob 
un ddarparu ei ymborth ei hun hefyd ar hyd y ffordd i Lynlleifiad, ac yno hyd 
oni chychwyna y llong iV mordaith. 

GWI8GOBDD DARPARUDOL. 

Nid y’m yn cynghori y Saint i brynu rhyw lawer iawn o ddefnydd dilladau 
yma, yntfwy nag a barha iddynt am oddeutu dwy neu dair blynedd, i fod yn 
glud a chysurus ; canys ennillant fwy na’r gwahaniaeth prisiau jna y Hog a 
ennillant oddiar yr arian a warient am danynt ; tra o’r ochr arall y gorwedaai 
y cyfryw nwyddau yn adfeiliedig a diles yn eu hymyl. Tra y rhybyddiwn 
rhag eithafion ar yr ochr yna, cymhellwn bawb o’r ochr arall i ddarparu, hyd 
ng y gallant, ddilladau parhaus, clyd, a defhyddiol, yn enwedig daiparer yn 
helaeth gogyfer a dilladau isaf, dillad gwlanen djrwyll, yn neillduol i’r plant 
a’r benywod ; canys ni ellir cael dwfr croyw i olchi dillad ar y m&r. Darparer 
cyfartalwch o ddillad trwm ac ysgafn, neu ddillad haf a gauaf, megys y darperir 

1 hinsawdd y wlad hon yn gyffredinol. Pe byddai gan yr holl fenvwod a T a 
merched wisg o’r stwff cartref^ neu y gwnau gwlanen Cymreig, fel a wisgir 
yn sir Gaerfyrddin, &c., ystyrid hyny yn werthfawr erbyn cyrnaedd pen y 
daith : pe gallai y gwrrywod gael par neu ddau o wisgoedd, heblaw sydd gan- 
ddynt yn gyffredin yma, byddai hynv yn llawnder iddynt i gj»chwyn f yn 
enwedig o ddillad uchaf; ond am ddillad isaf, goreu oil na fwyaf o gyfartal- 
wch, canys pwnc mawr yn n^hredo y Saint yw glanweithara, cysur a boddlon- 
rwvdd. Ery byddwn yn teimlo gwahanol hinsawdd yn ystod y daith, etto 
ni bydd y rhan flaenaf o honi yn rny dwymn i wisgo gwisgoedd gauaf v wlad 
hon ; a’r gweddill o’r dilladau, sef rhai y tywydd twymn, cynghorem bawb i 
gael cistau o ddel o’r maintioli canlynol, os prynir rhai newydd, sef 3 troedfedd 
a 3 modfedd o hyd, tua 18 neu 20 modfedd o led, a dwfn, a rhoddi eu dillad 
yn sych a threfnus ynddynt, fel na byddo eisieu eu hagor am hir amser, yn 
enwedig ar y mor, canys niweidia awel a dwfr y ra3r ddillad yn £awr, er en 
gwisgo vn awel arall wed’yn. Heblaw hyny, bydd cistau o’r maintioli uchod 
yn hwylusach na rhai mwy, i’w symud ol a blaen, ac wedi eu llanw fi’r dillad 


10 pwys o fare caled i bob un a fydd dros 14 oed, yn 

ol 3c. y pwys 

2 pwys o Rice, yn ol 3c. y pwys 

4 pwys o Siwgr, yn ol 3ic. y pwys 

1 pwys o De, yn ol 2s. y pwys 

2 pwys o Goffi, yn ol 6c. y pwys 

4 pwys o Driagl, yn ol 2$c. y pwys 

4 pwys o Raisins, neu Gurrants, yn ol 4$c. y pwys ... 

3 pwys o Y menyn, yn ol Is. y pwys 

3 pwys o Gaws, yn ol 8c. y pwys 



PROPHWYD Y JUBILI. 


167 


gweddill, gellir en rhoi o’r ffordd yn y Hong, a bydd ychwaneg o le i’r per- 
sonal Gwneled pnwb yn ol y cynghor hwn cyn cychwyn o dref, onide c&nt 
anhwylusdod ar y ffordd, os bydd pob dilladau blith draphlith yn gymraysgedig 
drwy en boll gistau. Gwisger y plant yn glad ac iachus, rhag llefain mwy na 
mwy o honynt gan anwyd nac un anghysur arall. Cymmered y sawl a feddant 
welyau plyf y cyfryw gyda hwynt, h.y., cynnifer ag a fydd eisieu at eu gwas- 
anaeth ar y dnith. Sylwer fod i bawb ddarparu eu gwelyau a dillad gwelyau 
iddynt eu hunain ar y llong, a phob lie arall ; ac feUy gofaler am ddigonedd o 
wrthbanau a dilladau gwelyau ereill, i fod yn gysurus. Nid yw y llong yn 
darparu ond prenau gwelyau yn unig, sef y lie i roi y gwelyau arnynt. 

LLBSTRI, CELFI, &C. DARPARIADOL. 

Digon da fyddai i’r yroftfdwyr fyned gyda hwy a chyfartalwch da gogyfer a 
gwasanaeth eu teulu wedi cyrhaedd adref, o’r pethau canlynol ag a fo ganddynt 
wrth law, sef plats, eyllill, flfyrcs, llwyau, Uestri te (cktna, os mynant), a’r 
pethau ereill a feddylia y benywod yn ofynol er eu cysur, canys ystyriwn eu 
cysur hwy fel, ie, yn fwy na’r eiddom ein hun ; a gobeithiwn eu gweled ar ben 
eu taith wedi adeiladu tai, ac yn cyfaneddu ynddynt— wedi planu gwinllan- 
oedd, ac yn mwynhau llawnder o’u cynnyrchion danteithiol, heb neb i’w 
dychrynu na’u gormesu ; ac o ganlyniad, cynghorwn hwy i feddwl drostynt eu 
hunain am y llestri, &c., a ddewisant i arlwyo y fath wleddoedd wedi cyrhaedd 
adref. Gallant eu cludo dros y mor, mewn cymmedroldeb, yn ddigost, — h.y., 
ateu gwasanaeth eu hunain ; eithr ob ystyria swyddwyr y llywodraeth lie y 
tiriwn yr ochr draw eu bod yn bwriadu gwerthu dim o’r cyfryw bethau, cyf- 
odant dreth arnynt, yr hyn efallai a’u gwnant yn ddrutach nag eu prynid yn 
Saint Louis. Eithr am y cyfryw bethau at wasanaeth, anaml y codant dreth 
yno. Gan na fydd eisieu y cyfryw lestri at wasanaeth gyffredin ar y fordaith, 
goreu fyddai eu rhoi i gadw yn ddiogel yn mhlith y dilladau gweddill rhag eu 
dryllio. Ni chynghorem neb i fyned & chelfi pwysfawr, nac yn wir nemawr 
ddim o ddodrefn ty, ond a nodwyd j ac ni chynghorem y gwahanol gelfyddyd- 
wyr i fyned a rhyw lawer o’u harfau cyffredin gyda hwynt, canys ond odid na 
chfint rai newyddion, gwell a rhatach, yn St Louis. Am lestn tin at wasan- 
aeth ar y daith, ceir hwynt yn Llynlleifiad yn oreu wrth gychwyn. 

Y FFORDD YR ELIR, Y PRLLDER, A’R GOST DVBIOL. 

Yr ydym wedi bod yn sia'rad eisoes a chadben yr agerlong “ Troubadour,” 
am gynrtneryd y cwmpeini cyntaf o ymfudwyr o Abertawy i Lynlleifiad ; ac 
addawodd y boneddwr tirion hwnw wneyd pob darpariaeth er llesad a chysur 
Tr mudolion, a’u cario yn llawer rhatach na chyflFredin. Hysbyswn yr amser 
etto yn fanylach ; eithr efallai nad ellirparotoi yr holl gwmpeini cyn diwedd 
Ionawr neu ddechreu mis Chwefror. Wedi cyrhaedd Llynlleifiad, eir i fwrdd 
y llong, yr hon a fydd wedi ei pharotoi gan y Llywydd O. Pratt, a’n hysbysu, 
fel y gellir bod yno dridiau neu bedwar cyn dydd ei hwyliad, a dyna yr amser 
y gwelir doethineb a gwerthfawrogrwydd y rhan hono o’r ” Mormon creed,” 
se? “ pob un ei fusnes ei hun,” rhag i’r sharpers a’r bleiddiaid eu cipio hwy a’n 
meddiannau, dan wenu yn eu gwynebau ; eithr hyderwn y bydd praidd Cymru 
yn adnabod llais eu bugail rhy dda i gamsynied ysgrechiad blaidd yn ei le. 
O Lynlleifiad, amser cyffredinol raordaith i New Orleans yw o chwech i saith 
wythnos ; y rhan fwyaf o’r daith, ar ol ymadael a chyffiniau y deyrnas hon, jti 
dymherus, a’r awelon yn hyfryd, a’r rhan fynychaf rhy fach o honynt Yn 
New Orleans, ceir agerfadau mawrion, ar y tymmor hwnw o’r flwyddyn, i 
ddod i ymyl y llong, a chymmeryd yr holl orymdaith a’u nwyddau ar unwaith, 
mewn tua phum neu chwech diwrnod, ac am oddeutu deg swllt yr un, i fyny 
yr afon Mississippi fawreddig, am dros un cant ar ddeg o filltiroedd i ddinas 
fawr St. Louis. Yno ceir agerfad arall i’w cymmeryd hwy a’u nwyddau i fyny 
yr afon Missouri i Council Bluffs, tua wyth neu naw cant o filltiroedd, mewn 



im 


PROPHWTD V JCJBILI, 


tuag wythnos, ac am oddeutu punt yr un. Bydd raid i bawb ddarparn lion- 
iaetn iddynt eu hunain ar hyd y rhan bon o’r daith, heblaw y prisiau a 
nodwyd ; ac yn fyr, o hyd y ffordd o’r Hong i ben eu taith, gofala pawb am eu 
hymborth ar eu cost eu hunain. Etto, bydd undeb a cbariad anarferol y Saint 
yn fanteisiol iawn iddynt i brynu pob peth gofynol wrth y swmiau raawr ; ac 
felly, daw pob peth a raid brynu, yn enwedig y cludiad ar hyd yr afonydd, yn 
llawer rhatach i bob un. 

Wedi cyrhaedd Council fluffs, byddis allan o gyffiniau gorllewinol Bahilon, 
yn mhlith trefedigaethau yn cynnwys miloedd o Saint ymfudol i Ddinas y Llyn 
Halen, y rhai a wnant i’r anialwch flodeuo fel y rhosyn, ac a ymbarotoant yno 
gogyfer a’r gweddlll o’r daith ; felly yr orymdaith Gymreig a orphwysant yn 
Council Bluffs tra yn darparu pedrolfeni, lluniaeth, ac 3m prynu anifeiliaid idd 
eu tynu yn y blaen ; efallai y cymraer hyn rai wythnosau o amser cyn y bydd 
vr holl orymdaith yn barod i gyd-gychwyn, heblaw fod yn fwy na thebyg y 
bydd amryw filoedd o Saint ereill, heblaw Cymry, yn cyd-deithio oddiyno 
trwy v mynyddoedd creiglyd. Ceir yn Council Bluffs siopau a phob math o 
gelfyd'dydau anghenrheidiol vn cael eu cario yn mlaen gan y Saint, yn mba le 
v gellir prynu wageni, a phob offer a fydd yn eisieu. Yn y cymmydogaetbau 
hyny, costa gwartneg llaethog oddeutu dwy bunt yr un, iau o ychain 0 bump i 
chwech punt ; yn mnellach i’r dwyrain oddiyma, c'eir hwy yn rhatach, o her- 
wydd fod y Saint eisoes wedi bod yn prynu cymmaint yn y cylchoedd hyn. 
Ni allwn gyfrif y gost 0 Council Bluffs yn mlaen i’n boddlonrwydd, cystal ag 
oddiyno yn ol ; eithr yr amcaniaeth oreu a allwn wneyd yw yr hyn a ganlyn. 
Pe hai wyth 0 bersonau yn cyduno i brynu wagen, un iau 0 ychain, a phedair 
0 wartheg, yr hyn a’u cludai hwy a’u dillad a’u bwyd yn gysurus, nia yd^m 
yn meddwl y byddai eu cost yn fwy na £3 10 s. neu £4 yr un, a byddai y 
wagen a’r anifeiliaid yn eiddo iddynt wed’yn. Y rhai sydd ganddynt deulu o 
beawar, pump, neu chwech 0 blant, anghenrheidiol i T r cyfryw gael wagen 
iddynt eu hunain ; eithr am deuluoedd 0 ddau neu dri o blant, gall dau deulu 
o’r cyfryw gvduno i br} T nu un wagen rhyngddynt, a rhanu y gost. Y pellder 
0 Council Bluffs i Ddinas y Llyn Halen a ystyrir tua mil o filltiroedd, a cheir 
digon 0 helwriaeth ar y daith at gynnaliaetb. Yr ych} T dig gynghorion byn a 
ystyriwu yn ddigon am y tro hwn ar y pethau uchod, a dymunwn ur bawb ag 
a allant weled eu ffordd yn agored o*u blaen, i anfon i ni eu henwau, nc oedran 
pob un, a’r babanod hefyd, mor gynted ag y bo modd. Cofiwn mai amser 
casglu a diwmod nithio yw y dyddiau hyn, fod galwad ar blant Seion i ddod 
allan o Babilon, rhag iddynt dderbyn o’i phlaau ; a diau y trista pob un Ysbryd 
Duw a’r a esgeuluso ei ddyledswydd i ymfudo, pan yr agoro Duw ei ffordd, ac 
y darparo ei amgylchiadau i hyny. Gwyddom am rai ar y tir hwn a ddech- 
reuasant wywo, tel gwraig Lot gynt, nes iddynt fyned cyn hyn yn brenau crin, 
gan ddysgwyl cael eu casglu i’r tan. 

Mae pob newyddion diweddar o California yn gysurus iawn. Hysbysa yr 
Apostol W. Woodruff ni drwy lythyr yn ddiweddar, fod dros 900 o wageni 
llwythog 0 Saint wedi gadael Council Bluffs, tua Dinas y Llyn Halen, yn 
vstod mis Mehefin diweddaf, a lluoedd ereill yn darparu i'w dilyn. Mae pob 
cuydau wedi cynnyrchu yn y dyffryn tu hwnt i bob dy&gwyliadau ; mwynba y 
Saint yn gj'ffredinol well iechyd yno, nag yn un man arall lie y bnont. Profa 
y dyfroedd meddyginiaethol ag sydd yn y ff^mnonau jrno yn fendith anmhris- 
iadwy i’r cleifion hyd yn hyn, a gwynfyd pe gwelem holl gleifion blant Duw o 
Gymru yn llamu o law’enydd ar eu glanau. 

Mae ysbryd yr ymgasgiiad wedi ymafaelyd yn rjmus yn y Saint yn Nghvm- 
rn, a thrwy y b}*d, a da genym ddeall. hyny. Mor drwyadl y gwirir geiriau 
Esay, pan y dywed, “ Ynyd^'dd hwnw,” nid yn unig “y rhai byddar a 
glywant eiriau y lhffr,” eithr yn eglur etto dywed, — “A’r rhai Uariaidd a 
chwanegant lawenychu yn yr Arglwydd ; a'r dynion tlodion a ymh(frydaut yn 
Sant Israel.” Pa hyfrydwch mwy a allai tlodion Uariaidd Cymru chwennych* 


PROPHWYD Y JUB1LI. 


it 9 

j n y bywyd hwn, na chael modd i ymfudo i wlad lie y mae, ac ? bydd llawn- 
der iddynt hwv, a’u hil ar eu hoi, hyd genedlaethau y ddaear. Wei, y cyfryw 
ddarpariaeth sydd eisoes yn eu iiaros yn Seion, dim ond myned yno i’w inwyn- 
hau. Ac er cysur i’r Saint tlodion, hysbyswn fod genyra ni ddigou o ffydd i 
gredu, nad faint fydd eu tlodi hwy, “y bydd i’r Hwn a ddechreuodd ynddynt 
y gwaith da hwn ei orphen,” drwy ddarparu eu ffordd a dwyn modd i’w 
dwylaw yn gyferbyniol i’w ffyddlondeb, fel mai y ffordd rwyddaf i’r oil 
gyrhaedd adref, yw drwy lanw y cylch ag y raaent ynddo yn bresennol. Eithr 
ni feddwn ni ddigon o ffydd i gredu y gadawa Duw i dlodi un o’i Saiut ffydd- 
lawn ei amddifadu o’r waredigaeth fendithiol hon. Ac oni “ lawtnychant yu 
yr Arglwydd” pryd hyny, nad faint eu tlodi blaenorol ? Dysgwyliwn ni weled 
•tto genedl o Gymry llariaidd, a chedyrn lu o ddewrion o foncyff Gomer yu 
preswylio yn ddedwydd ac heddychol yn nghanolion y cyfandir gorllewinol, 
ac oil yn ufydd ddeiliaid nefol ddeddfau. Dysgwyliwn weled y tlodion yn eu 
cerbydau heirdd ar hyd lieoedd uchel y ddaear, yn mwynhau o’i llawnder eu 
gwala. A chlust-ymwrandawn cyn hir i glywed y mynyddoedd a’r bryniau 
yn adleisio per-ganiadau gorfoledd plant Seion ; a buan weithian dysgwyliwn 
weled breninoedd a brenine 9 au yn hwyluso y mawr a’r rhyfedd waitli hwn i 
ben. Gwynfyd y neb a’i gwnelo aN holl egni, oblegid gwaith hwnw a erys 
yn glodfawr i'w enw drwy ei genedlaethau, tra y bo gwaith holl oreuon ereill 
y byd megys gwellt, aofl, a chlai. 

PETH ARJlLL a DEILYNGA 8YLW YR HOLL SAINT! 

Dyraunem i’r Saint gofio, yn enwedig y cyfryw ag sydd yn bwriadu myned 
tua Seion, mai lie yw hwnw ag “y mae cyfiawnder yn cartrefu ac o gan- 
lyniad, gweithredwyr cyfiawnder a ddylai plant Seion fod, hyd ag y gallant, 
hyd y nod tra mewn caethiwed yn Babilon. Ni cbaniata cyfreithiau Seion i 
neb o’i phlant wneyd anghyfiawnder a neb o’r Babiloniaid ; ac hyd ag y 
gwyddom ni, ni chydsyniwn i neb a fyddant yn nyled neb o’r byd, yn gyfiawu 
1 ymfudo heb naill ai eu tala, eu boddloni, neu gael eu maddeuant, neu ryw 
fodd arall i weithredu cyfiawnder tuag atynt. Rhybyddiwyd y Saint o hya 
o’r blaen, a choffawn eu meddyliau puraidd etto, fel yr ymdrechont i ymryddv 
hau yr oil a allant o’r caethiwed bliu hwn, erbyn y delo y gwahoddiad cysurm 
i’w galw adref. Ein hawydd am lesad a rhyddbad y Saint, yn gystal ag am 
ogoniant Seion, a'n cymbella i alw sylw y Saint yn fynych at y mater pwysig 
hwn. Gwir yw fod y cyflogau yn isel, a’r amser yn ddrwg ; etto, ni bu amser 
mor ddrwg erioed a’r nad ellid dangos egwyddor gyfiawn, drwy wneyd yr hyn 
a ellir ; ac wed'yn pe gellid talu ond ceiniog o’r hen ddyled a grewyd pan 
yn un o’r Babiloniaid, byddai hyny yn dangos ceiniogwerth o gyfiawnder, ac 
felly po fwyaf hyd ag y gall er ; ac yna bydded ffydd i honi bendith y Duw 
uyfiawn ar bob ymdrech gyfiawn i wneyd cyfiawnder, a diau y llwyddir. 

CRAFFED POB UN O’R YMFUDWYR BLaENAF ! 

Yn ol arferion pawb ag sydd yn trosglwyddo ymfudwyr dros y mor, dys- 
gwylia y Llywydd Pratt ar i bob un ddanfon punt o arian ei gludiad yn mlaeu, 
cyn y lloga efe long, yr hyn a sicrha i bob un gludiad yn y Hong, nr ei waith yn 
dod yno mewn pryd erbyn yr amser yr hyBb3 T sir, drwy dalu y gweddill o bris 
ei gludiad yn unol &’r hyn a nodwyd uchod ; ac o ganlyniad, dysgwyliwn 
ninnau, er arbed traul, colled, a chost, y gwna pob un, neu ryw un drostynt, 
ddwyn y bunt gyfeinedig gyda hwymt i’r Gymmanfa ne«af a gynnelir yn 
Merthyr, yr hon a gymmer le ar y Dydd Sul diweddaf o’r flwydhyn 
hon ; ac yna, os galla y Llywj T dd Pratt fod yma y pryd hyny, fel ag yr addaw- 
odd, caiff yr oil gyda eu gilydd ; neu os na all ddod yma, gellir eu trosglwydde 
hwynt iddo, ac felly caiff jmtau well mantais i logi llong yn rhatach, drwy 
gael ychwaneg o amser i ddewis llong, na phe bai ond cymmeryd yr hon a 
fyddai yno ar y pryd, ac felly daw y cludiad yn rhatach i bawb. Sylwer na 
•icrheir lie yn y llong i neb, ond i'r rhai a wnelo yn ol y drefn hon. 



170 PROPHWVD Y JUBILI. 

DARGANFYDDIAD 0 GLODDFA MWN AUR YN CALI- 
FORNIA: 

“ Yn lle pres y dygaf aur.” — Hysbysir ni drwy ljrthyr, dyddiedig San 
Francisco, California, Mehefin 1, 1848, jt hwn sydd yn gyhoeddedig yn y 
“ New York Morning Herald,” Medi 27, am ddarganfyddiad liynod o fwn 
aur, yn y geiriau canlynol : — “ Mae y parthau hyn o California mewn cyffroad 
anarferol (a buan y bydd y deheubarth dan ddylanwad y cyffelyb gyffroad), o 
hervvydd y darganfyddiad o’r Placera, nen wlad yr aur, a gafwyd ar hyd 
glanan cangenau afon Sacramento. Mae tair rhan o bedair o’r tai yn nliref 
San Francisco wedi eu gadael yn wag ; hyd y nod y cyfreithwvr a ganasant eu 
llyfrau, ac a ymfudasant ar frys, a rhaw yn y naill law a phadell bren yn y llaw 
arall, i ymgyfoethogi trwy olchi allan aur o reian afon Sacramento. Gwasan- 
aetli-ddynion a wrthodant y mawr bris o hanner cant o ddollars y mis am arcs 
yn hwy yn eu gwasanaeth blaenorol. Cododd cyflogau clerkiaid i fil o ddollars 
blynyddol. Seiri coed, gofiaid, a chelfyddydwyr ereill, a weithient gynt am 
dri dollar y dydd, yn awr a wrthodant ddeg dollar ; ychydig iawn o’r cyfry w 
sydd yn ngweddill yn y dref, pa rai ydynt nos a dydd yn gwneuthur ceibiau, 
rhawiau, ac arfau pwrpasol i hela yr aur, ac ennillant wrtn hyny tuag ngain 
dollary dydd. Gwna un gof o ddeg i bymtheg o geibiau y dydd, y rhai a 
wertha am chwe dollar yr un. Am rawiau Lloegr, ceir deg dollar yr un. 
Nid oes yn awr yn y dref un rhaw newydd ar werth, nac un llestr tin na 
choed ag a fyddai yn ddefnyddiol i’r dyben uchod. Bydd bad bedwar diwmod 
yn m^uied oddiyma i Sutter’s Fort, gerllaw y lie y mae yr aur; ac y mae pria 
y cludiad wedi codi o bedwar i ddeuddeg dollar i bob un. Llestri gwasanaeth- 
3 *ddol i’r perwyl hwn ag a geir yn Nghaerefrog Newydd am bump neu chwe 
cheiniog, a g 06 tiant yina yn awr tua phunt.” 

Dy wenydd mawr genym hysbysu i’r Saint Cymreig, mai eu brodyr Mor- 
monaidd a ddarganfyddasant y mwn-glawdd euraidd crybwylledig. Yr orym- 
daith hono a g} r chwynasant o Gaerefrog Newydd, o dan lywyddiaeth Hen. 
S. Brannan yw unig frodorion y wlad hono. Ceir yr aur yn ddarnau, o ran 
maintioli gronynau, hyd wns o bwysau, am dros gan milltir o wlad. Casgla 
un person tuag £20 y dydd. 


Y DYN DALL A’l LYFR. 

Anwyl Frawd Jones, — Dymunaf arnoch roddi yr hanes gwirioneddoi a 
ganlyn, drwy gyfrwng eich Prophwyd, ger gwydd y cyhoedd. Gau fod dyn- 
lon celwyddog yn j’mdrechu drwgliwio ein crefydd, trwy eu bod yn myned ar 
Lyd y wlad, ac hefvd y Gweithfaau, a gwerthu y Ilyfrym hwnw a elwir “ F* 
Drych Cywir yr hwn lyfrsydd wedicael ei ail-argraflfu ; a dywed y rhai sydd 
yn ei werthu nad yw ei awdwr wedi marw etto ! 1 sef Daniel Jones (Ddall), 
yr hyn sydd yn gelwydd hollol ddisail. Y mae yn beth rhyfedd fod dynion a 
luniwyd ar ddelw y geirwir Dduw yn ymollwng i ddylanwadau tad y celwydd 
gymmaint, ag i haeru ei fod (Daniel Jones) etto yn fyw. Os ydyw yn fyw, 
mae yn rhaid ei fod wedi cael rhan yn yr adgylodiad cyntaf. Pa le y mae, fel 
y ceir ei weled ? canys byddai hyny yn wyrtn fawr yn ddiau, fel y gallo y rhai 
sydd yn byw yma tua glan Teifi ei weled, y rhai oedd yn ei adwaen mor dda, 
ac yn ei glywed yn canu baledi yn y ffeiriau, a’r rhai hefyd a fu yn cario ei 
gorff i orwedd i fynwent Llanllwni. Pe gwir fod Daniel Jones (Ddall) yn awr 
yn fyw, byddai yn rhaid i gannoedd o ddynion tua Llanybydder a Llanllwni, 
a’r plwyfi nesaf, i gredu fod gwyrthiau yn awr yn cael eu cyflawni, neu wadu 
mai nid Daniel ydyw. 

Gan fod celwyddau yn cael eu taenu tua’r Gweithfaau, &c., sef fod Daniel 
vn fyw, dyna yr achoa fy mod yn ysgrifenu yr hanes hwn, ac hefyd ychydig o’i 
hanes cyn ei farwolaeth. 



PRGPHWYD Y JUBILi. 


171 


Cafodd ei fedyddio a’i dderbyn yn aelod yn Llanybydder, ar y 7fed o Or- 
pbenaf, 1846. Bu yn y cwrdd gyda ni y nos Iau a’r Sul canlynol, a tbyna yr 
oil a fu yn ein cvfarfodydd. Y n fuan wed’yn aeth i'n herlid ar hyd y gym- 
mydogaeth ; ond ni lwyddodd ffordd byny yn ei enllib, o herwydd adwaenent 
ef yma yn dda. Darfu i ni fedyddio amryw yn y misoedd canlynol i hyny. 

Yn yr Hydref canlynol, daeth Capt D. Jones y ffordd hyn} aetb ef a 
minnau tua chvmmydogaeth Breehfa i bregethu ; ac wrth ddychwelyd yn ol 
tua Llanybydder, cyfarfuasom & Daniel Jones (Ddall) yn y mynydd,yn myned 
tua ffair Breehfa. Bu Capt. D. Jones yn ei holi, pa fodd yr oedd wedi myned 
yn fath erlidiwr i’r Saint? Ni roddodd Daniel un rheswm tnewn atebiad, 
ond arwyddodd yn ddigon amlwg ei fod yn elyn i’r Saint. Dywedodd Capt. 
D. Jones wrtho, os y buasai yn erlid ac yn camgyhuddo y Saint, y byddai Haw 
Dow arno, ac y byddai ei dynged yn boethacb na’r eiddo Cora, Dathan, ac 
Abiram. Dywedodd wrtho yn galed y nerygl o erlid a ebam^yhuddo pobl yr 
Arglwydd. Wedi hyny y ffaith a brofoda yn amlwg mai gwir a ddywedodd 
Capt. Jones wrtho. Cafodd ei daro yn glaf iawn, hyd nes y teimlai ei goludd- 
iou yn cyneu o’i fewn : yfai lawer o ddwfr oer er attal y t&n tybiedig o’i fewn, 
ac hefyd rhuthrai allan o’r ty i yradreiglo mewn dwfr er mwyn oeri ; ond y 
cwbl yn ofer. Bu farw yn y cyflwr poenus hwn ; er nad oeddwn i yn bres- 
ennol, clywais ei hanes. Yr ydwyf yn byw tua thair milltir o’r fan lie y bu 
farw. Y r ydwyf wedi bod gyda Mr. James Evans, y Registrar , yr hwn sydd 
wedi registro marwolaeth Daniel Jones, ac y mae ef vn foddlawn i roddi copi i 
bwy bynag a ewyllysio, trwy iddynt dalu 2s. 6c. a’r llythy rdoll. 

Cvn terfynu rnoddaf air o gynghor i’r rhai sydd yn ein camgyhuddo ac yn 
ein herlid. Dyma yw ; bydded iddynt i yrabwyllo, ac i ystyried eu bod yn 
ymladd yn erbyn y Duw da sydd yn eu cynnal ; bydded iddynt edifarhau am 
eu boll bechodau, a chymineryd eu bedyddio gan weision Duw er maddeuant o 
honynt, a galw eu celwyddau yn ol mor ffyddlawn ag y buont yn eu llunio. 
Bydded yr hanes uchod am Daniel, druan, yn rbybydd i bawb i adael plant 
Duw yn llonydd. 

Y r Arglwydd grasol a dosturio wrth yr boll rai gonest eu calon, trwy symud 
y rhwystrau o’u ffordd fel y caffont y fraint fawr o ddyfod mewn i Eglwys less 
Grist, ac i gyd-lawenhau yn nyddanwch yr Ysbrjrd Gian gyda Saint y Dyddiau 
Diweddat, y w fy mharhaus weddi trwy Iesu Grist. Amen. 

Yr eidaoch yn y gwirionedd, 

Llanybydder, Hydref 24, 1848. Thomas Jbrbmt. 

f Addefa rhai o’r dynion ag sydd yn gwerthu y llyfryn crybwylledig, mai y 
•ectariaid 9ydd wedi talu am danynt, a’u cvfranu iddynt hwy yn rbad, yn 
enwedig y Bedyddw}T a’r Independiaid tua Llanybydder. Boed rhyngddynt 
hwy a’u bradwyr am y cybuddiad, a bydded rhyngddynt bwy a’r Duw mawr 
ag y gwingant yn erbyn ei efengyl, am y gwaith ysgeler hwn. Cyhoeddasom 
draetnawd bach o’r enw “ Hainan yn honyian ar ei Grogbren ei Awn,” er ys 
talro, 3m yr hwn y gwelir twyll a chelwyddau y truan dall hwnw ; ac amlwg 
y w fod y crefyddwyr duwiolfrydig hyn a gefnogant y fath enllib a chelwj’dd- 
au, yn earn ac yn gwneutbur, yn cyboeddi ac yn lledaenu, yr un celwyddau, 
er dallu llygaid eu cyd-dd)mion rhag iddynt ganfod dyscleirdeb gogoniant 
efeng)’! Iesu Grist. Meddylid y buasai tad y celw) T dd ei hun yn cywilyddie 
dweyd yr hyn agvnnwysa y Uyfryn cyfeiriedig ; megys, dym dall yn dywedyd, 
fel y gwelir yn y dudalen olaf,— “Pan aetbum i chwilio yn fanwl (ebe’r dall) 
yr vsgrytbyrau beunydd, fel y Bereaid gynt, canfyddais yn eglur [ebe dyn 
hollol ddall ! 1] mai twyll oedd gan y Seintiau.’’ Pwy a gredai ddim a ddy- 
wedai y fath adyn, oddieithr ei fod yn caru celwydd o’i galon, ac yn cas&u y 
gwirionedd ; felly rhaid fod y rhai a gredant y llyfryn hwnw. 

Llawer gwaith y gwaedda dynion gwaedwyllt a rhyfj’gns yn ein gwyneb ni, 
fel ag y gwnaeth y trengedig, gan ein berio i’w fellditbio, gan poffau esiampl 
Elymas gynt— ie, weithiau estynant allan eu dwylaw, a begiant arnom eu 



172 


PROHHWYD Y JUBI1X 


melldithio. Er nad ydym ni yn honi nnrhy w allu i felldithio neb, etto sicr 
ydym ein bod yn addoli y Duw hwnw ag sydd yn tori rhai i lawr cyn eu ham- 
aer, o herwydd eu gelyniaeth at ei blant, a chrefydd ei Fab ef Iesu Grist. Pa 
un ai felly yma, barned y darllenydd, a chredwn ninnau a fynom am y peth. 
Gobeithio y bydd tystiolaeth y gwr parchua uchod yn ddigonol i yru y llyfr 
crybwylledig i’r lie a deilynga, ac y delo y gwirionedd yn twy amlwg po fwyaf 
y treiddir iddo. — Got.] 


Y GYNNADLEDD DDWYREINIOL GYMREIG. 

Cvnnaliwyd y Gynnadledd uchod, yn Mhontypool, ar y dydd laf o Hvdref. 
Dechreuwyd trwy ganu a gweddio, a chynnygiwyd fod yr Hen. W. Henahaw i 
lywyddu. Hysbysodd y llywydd ddyben eu hymgynnulliad ; ac wedi hyny 
galwodd am ddwyn yn mlaen faterion y gwabanol gangenau. Yr oedd an 
gangen wedi ei hychwanegu at gynadledd Sir Fynwy. Cynnwysai y Gynnad- 
ledd hon wyth benuriad, pedwar-ar-ddeg o offeiriaid, chwech o athrawon, tri o 
ddiaconioid, a 176 o aelodau. Bedyddi wyd er y gynnadledd flaenorol, 34. Y 
cyfanrif oedd 202. Galwyd y brodyr Nash, Dallen, a Bowlding i fod yn henur- 
iaid, tri ereill i fod yn offeiriaid, un yn athraw, ac un yn ddiacon. Penderfyn- 
wyd fod y Saint yno i gydnabod swyddi Brigham Young, y deuddeg apostol, 
llywydd yr Ynysoedd Prydeinig, a*r llywydd dros Gymru. Penderfynwyd 
hefyd i gydnabod Wm. Henshaw yn llywydd ar y Gynnadledd uchod. 
Tystiolaetbodd amryw am waith Dnw, ac yn eu plith y dyn ienanc a ddaeth 
mor wyrthioi i lefiaru a chlywed yn y Casnewydd, wrth ddyfod i fyny o ddyfr- 
oedd bedydd, wedi bod flynyddau yn fud a byddar. 

William Hknshaw, Llywydd . 

Uriah Ricketts, Ysgrifenydd . 


CYMMANFA MORGANWG 

A oynnelir yn Neuadd y Cymreigyddion ( White Lion ) t y dydd diweddaf o’r 
Flwyddyn, a*r dydd canlynol, pryd y dysgwylir i Lywyddion yr boll Gangen- 
au fod yn wyddfodol i gynnrycbioli en cangenan, ac v gofalant ar fod yr holl 
Ddosparthwyr ag sydd o dan eu gofal hwy yn barod i derfynn yn hollol bob 
cyfrifon ag sydd ganddynt am lyfrau. Dyma y gaiwad olaf a allwn wneyd, a 
tbaer erfyni wn y bydd yn effeitkiol. 

D.S. — Dysgwylir Dyeithriaid i ymweled a'r Gymmanfa. 


CYNNWYSIAD. 


Darlith yr Apostol Pratt yn Nghym- 


tuanfa Manchester l6l 

lach&d y Mud a'r Byddar trwy allu 

Duw . . . . . 163 

Llythyr ar yr un achos 165 

Cynghorion i Ymfudwyr 165 


Darganfyddiad o Gloddfa Mwn Aur 
yn California 

Y Dyn Dali a’i Lyfr 

Y Gynnadledd Ddwyreiniol Gym- 

reig , - . 

Cymmanfa Morganwg 


ir« 

17« 


1/S 


174 


C3* Rhoddwn y bedair dudalen sy'n eiaieu, yn y nesaf. 


MERTHYR-TYDFIL : 

CYHOKDDWVD AC AR WERTH GAN D. JONES, AC AR WERTH HEFYD 
GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL. 


ABGBAFFWTD GAN i, DAVIS, CABBFTBDDJ21. 



PROPHW YD Y JUBILI, 

NBU 

SEREN V SAINT. 


Rhif. 30.] RHAGFYR, 1848. [Peis %. 


DARLITH YR APOSTOL 0. PRATT TN NGHYMMANFA 
MANCHESTER. 

( Parhad oW Rhifyn diweddaf.) 

III. Paham y gorchymvnir i Seion fyned “ i fynydd uchel Paham y 
darfa iddo ddweyd mor neillduol, “ Dos rhagot, yr efengyles Seion, i fynydd 
uchel. ” Mae yn rhaid iddo weled rhyw achos o natur bwysig, paham yr oedd 
yn gorchymyn i Seion fyned i fynydd nchel, onide ni roddai bytn orchymyn ag 
oedd i gael ei ufyddhau yn mhen oddeotn 3000 o flynyddoedd wedi hyny. Y 
prif achos paham y rhaid i Seion fyned “ i fynydd ucnel”yw, fel y gal! adeil- 
adn tf i Dduw yno, mewn cyflawniad i broph wydoliaeth. Mae Micah (pen. 4) 
yn dweyd, “ A bydd yn niwedd y dyddiau , i fynydd tf} yr Arglwydd fod wedi 
ei sicrhau yn mhen y mynyddoedd ; ac efe a ddyrchefir goruwch y bryniau ; a 
phobloedd a ddylifant ato. A chenedloedd lawer a ant ac a ddywedant, 
Deuwch, ac awn i fyny i fynydd yr Arglwydd, ac i Dduw Jacob; ac efe a 
ddysg i ni ei ffyrdd, ac yn ei lwybrau y rhodiwn, canys y gyfraith a & allan o 
Seion, a gair yr Arglwydd o Jerusalem. Ac efe a fama rhwng pobloedd lawer, 
ac a gerydda genedloedd cryfion byd yn mhell ; a thorant eu cleddyfau yn 
aychau, a’u gwaywffyn yn bladnriau ; ac ni chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn 
cenedl, ac ni ddysgant ryfel mwyach. Ond eisteddant bob un dan ei win* 
■wydden a than ei ffigysbren, heb neb i’w dychrynu ; canys genau Arglwydd y 
lluoedd a’i llefarodd. Yr oedd yr boll bethau hyn i gvmmeryd lie yn y d^dd- 
Iau anvHDDAF. Yr ydym yn gweled, ynte, y priodoldeb o fod Esay yn galw 
ar bobl Seion y dyddiau diweddaf, i fyned fyny “ i fynydd uchel.” O herwydd 
yno y mae “ W Dduw Jacob i gael ei adeiladu.” 0 T r mynyddoedd y mae Seion 
3 ddanfbn allan ei ehyfraith berflaith i ddysgu doethmeb i freninoedd y 
ddaear, a ffurf berffaith o lywodraeth i’r cenedl oedd pellenig. Yn nh£ Dduw, 
yr hwn a fydd yn |y mynyddoedd , y dysgir ffyrdd yr Arglwydd i il genedloedd 
lawer” ac yno yr arweinir hwy “ » rodio yn ei lwybrau Y mae 3m rhaid fod 
rhywbeth mewn cyssylltiad & th$ Dduw yn y mynyddoedd ag sydd yn dra 
hynod, neu ni thynai sylw cenedfoedd lawer. Mae llawer 0 filoedd 0 dai wedi 
eu hadeiladu yn y dyddiau presennol, yn proffesu eu bod yn dai ijDduw. Gwelir 
ngeiniau 0 honynt oraidd yn mhob ainas trwy America ac Ewrop ; ond etto 
aid oes dim byd neillduol yn perthyn i un 0 honynt. Nid oes un ty yn mhlith 
y cyfan ag sydd wedi tynu sylw gymmaint ag un genedl. Y mae rheswm da 
dros hyn : 0 herwydd y mae pob cenedl wedi bod yn gwbl amddifed 0 “ dy i 
fidmw” dros ddau cant ar bymtheg 0 flynyddoedd. Y n wir, nid oedd t$ Dduw 
i’w adeiladu eilwaith cyn y dyddiau diwbddap ; a phan oedd i gael ei 
adeiladu, ei le oedd i fod ar y mynyddoedd , ac nid mewn cynnifer 0 gannoedd 
<* leoedd yn mysg y cenedloedd. Nis gellir adeiladu “ Dduw’ 1 heb ddad- 





174 


FROPHWYD Y JUBILL 


gnddiad adnewyddol ynghylch y cynllun. Heb ddadguddiad adnewyddol ni 
allai Seion wvbod yramser apwyntiedig iddi fyned “i fynyi fynydd uchel,” 
— ni allai wybod pa fynydd penodol ag oedd Duw am adeiladu ei df arno. Ni 
adeiladwyd “ Dduw”’ erioed, ac ni wneir byth, heb i’r bobl a’i hadeikda 
dderbyn gorchymynion pwrpasol nen ddadguddiadau newyddion i’r dyben. 
Pan y caffo t£ Dduw ei adeiladu yn yr araser priodol, ac yn y lie priodol, ac yn 
ol y cynllun priodol, a chan y bobl briodol, yna arddelir ef gan Dduw Jacob— ~ 
yna ei ogoniant a orphwys amo, a’i bresennoldeb a ddaw iddo. Yna yr 
“eisteddefe rhwng y cerubiaid,” ac a deymasa yn nghanol Seion, Yna y 
diygionus a gryna, a thrigolion y ddaear a gyffroir. Y pryd hyny “ cenedloedd 
lower” a ddywedant, Deuwch, awn i fyny i Seion, o herwydd Duw sydd yno ; 
ei d£ sydd yno ; ei bobl sydd yno ; ei gyfraith sydd yno ; ei ogoniant a’i allu 
ydynt yno; ** perffeithrwydd hyfrydwch” sydd yno; pa beth bynag sydd 
fawr, a da, ac ardderchog, y rnae yno 1 Deuwch, ynte, awn i fyny, 44 o her- 
wydd efe a ddysga i ni ei ffyrdd, a ni a rodiwn yn ei I wybrau ac ni fydd i ni 
mwyach godi ein cleddyfau yn erbyn cenedloedd, ond trown hwynt yn offer- 
ynau heddychlawn amaethyddiaetb, ac o hyn allan ni a drigwn gyda phobl 
Dduw. I ddwyn oddiamgylch y gwaith mawr, hynod, a rhyfeddol hwn, y 
gorchymynir i Seion yn y ayddiau diweddafi fyned i fyny “ i fynydd vckeL” 
Y mae miloedd o'i meibion dewrion yn barod wedi teithio dros wastad-diroedd 
helaeth yr America Ogleddol, ac wedi esgyn i ben y gadwyn fawr o fynvdd- 
oedd ag sydd yn cyfansoddi, fel pebyddai asgwrn cefn y cyfandir ; ac yn mblifli 
ei chiltachau dyfnion, dirgel, ac unig, y maent wedi “ceisio” allan breswylfa i 
Want Israel. Yn ugwanwyn 1847, wyth o’r Deuddeg, yn nghwmniaeth 135 
ereill a adawsant Council Bluffs ar afon Missouri, fel pioneers, i chwilio allan y 
rhan dufewnol o’r cyfandir, a threio cael lie addas i’r Saint i breswylio ynddo. 
Darfu i ni gymmeryd genym offerynau astronomyddol a chelfyddydol o bob 
math ; megys un circle of reflection , dau sextant , un quadrant , dau artificial 
horizon , un refracting telescope mawr, amry w o rai llai, dau hin-ddangosydd, 
amryw wres-fesuryddion, heblaw almanaciau morwriaethol, llyfran, maps , 
Darfa i ni hefyd ddyfeisio rhyw beiriant bychan, i’w osod wrth olwyn men, 
trwy yr hwn yr oeddym yn medrn mesur yr holl bellder, yn gystal a’r pellderan 

• an lie i’r Hall, yn hollol gywir. Trwy gvnnorthwy yr offerynau hyn, yr 
oeddym yn dyfod yn wybodus o h^d a lied y lleoedd mwyaf neillduol ar ein 
taith, ac hefyd o’u huchder o’r mor. Y mae desgrifiadau daearyddol o’r 
ffrydian, afonydd, llynoedd, g wastad-diroedd, anialweh, raynyddoedd, a'r dyff- 
rypoedd, i’w cael yn ein teith-lyfrau. Nid oedd sylwadau ar lysiao a chread- 
uriaid yn cael eu nesgeuluso gsui y rhai celfyddydol yn ein plith ; ac yn wir, 
yr oedd yr holl daith yn cael ei gwneyd yn bleserus i garwyr anian. Yr oedd 
golygfeydd newyddion, vn fawreddog tuh wnt i ddesgrifiad, yn dyfod yn barhaoa 
0 naen ein llygaid vranyfrydol. Ffynnonau metelaidd, ffynnonau twymn, 
ffynnonau pyg metelaidd, ogofeydd, a iiawer o gywrain-betbau ereill mewn 
natur, a geid mewn cyfl&wnder, yr hyn a gad wai ein cyfeillion ymch wilgar mown 
llawn waith. 

Tua diweda Gorphenaf,cyrhaeddasom y dyffryn, a elwir genym ni “ Dyffryn 
y Hyn Halen Mawr yma dewisaaom le i adeiladu dinas, a elwir genym ni, 

* Dinas y Hyn Halen Mawr.” Yn y ddinas hon gada wsom le i adeiladu 44 ty 
iDduw Jacob” — enwasom y He yn “tbmpl* block.” Mae lied y terfyn 
gogleddol, yn 40° 45' 44“ ; a’i hydfyn 111 0 26' 34“ y dwyrain i Greenwich. 
Ei ucbder odd i wrth y mdr yw 4300 o droedfeddi. Mae y dyffryn hwn wadi 
ei gau i fynv braidd gan gadwvni uchel o fynyddoedd ar y tu dwvreiniol, gor- 
llewinol, a deheuol, a chan y Llyn Halen Mawr ar y tu gogleddol. Mae chin 
a’r dogwyni uchelaf 3 m y mynyddoedd cad wy nog hyn ar y tu dwyreiniol 
addtotu 14 milltir uwchlaw gwastadedd y dyffryn. ac wedi eit gwisgo gan ein 
MM> 1 « yr iwn, trwy ddyscleirio yn yr haul, a rydd i’r olygfti y darlun o auaf 
tngwyddaJi wedi ymbriodi mewn undeb byfryd & tbymmoraa aawynaidd, teg. 


FROPHWYD Y JUB1M. 


17 S 


eyfnewidiol, ac adnewyddol y dyffryn islaw. Mat yr olygfa fynyddig oddiam- 
gylcfa yn ardderchog a gogoneddua. Mao argraff galla Dwyfoldeb yn ym- 
ddangos fel wedi ei stampto mewn dyetawrwyad mawreddog ar bob ael myn- 
yddig. Gallai an feddwl fod goruchblkdd ei hun wedi tori allan drigfa 


dragwyddol yn y mynyddoedd arutbrol hyn. 
Fe ganfyddir fod sefyllfa 


_ 'od sefyllfa y ddinas yn gorwedd yn yr un lledred dinaa 

Caerefrog Newydd. Ac y mao 3m eithaf tebyg y gellir codi yr holl wabanol 
fd a ffrwythao, ag aydd mown cymmaint 0 gynawnder yn Nghaerefrog New- 
ydd, yn y dyffryn hwn. Yr oedd cyfartaledd yr hin, yn mis f Awst, canol 
dydd, oddeutu 96 0 raddan (yn ol Fahrenheit), yr hwn aydd gyffelyb i fel y 
mao yn yr nn lledred ar y goror dwyreiniol i’r cyfendir. Mae y nosweithian 
yn oer ac adfywiol. Yr awelon mynyddig ydynt fwjnaidd, ac yn gyffredin 
yn newid eu cyfeiriadau gyda’r haul, net mewn pedair awr ar hugain mwyn- 
heir awelon hyfryd ac iachua 0 bob pwynt o’r cwmpawd. Y gauaf sydd yn 
fwynaidd a dymnnol; y glaawellt yn parhan yn wyrdd trwy y nwyddyn. Y 
mae’r da, defaid, ceflylau, mulod, & c., yn pori yn mnob tymmor. Mao lladd a 
chynanafo gwair yn gwbl afreidioL Bydd 3m anghenrheidiol dyfrhan y tir, 0 
herwydd nad oes llawer 0 wlaw yn disgyn i’r dyffryn. Mae y cawodydd 0 
wlaw, a chenllysg, ac eira, yn disgyn fynychaf ar y mynyddoedd, lie mae y 
niwl yn troi yn ddwfr trwy ddyfod ar draws yr eira,ac 3m ymdy wallt yn union 
ar y gelltydd a’r bryniau amgylchynol ; ac felly yn darlunio rbag-ddywediad 
Esay (pen. xxxii), yr hwn a brophwydai y byddai i adfydau Israel barhau, 
4 ‘ hyd oni thy wallter arhom yr ysbryd o’r uchelder, a bod yr anialwch yn 
ddoldir, a chyfrif y dol-dir yn goea-tir. Yna y trig bam yn yr anialwch, a 
chyfiawnder a eryg yn y doldir. A gwaith cyfiawnder fydd heddwch ; ’io, 
gweithred cyfiawnder fydd llonyddwch, a diogelwch, hyd byth. A ? m pobl a 
drig mewn preswylfe heddychlawn, ac mewn anneddau diogel, ac mewn gor- 
phwysfaoedd llonydd : pan ddisgyno cenllysg ar y coed, ac y gostyngir y ddinas 
mewn Ue iseL'* Pan fyddom 3m sefyll ar safle ein dinas, ac yn codi ein golygon 
tua’r lleoedd nchel o’n dentu, ac yn gweled cawodydd 0 genllysg ac eira 3m 
disgyn ar elltydd tywyll y mynyddoedd, gallwn ddweyd gydak hen brophwyd, 
fod “ v ddinas wedi ei gostwng mewn lie iskl !” — nad ywT ystormydd o’r 
mynydd yn effeithio dim ami !— nad yw “cenllysg* y gelltydd nchel ddim yn 
anonyddu ei “ gorphwys/aoedd llonydd /” 

Os bu dinas erioed wedi ei gostwng mewn lie M, pan y cymherir hi a’r 
mynyddoedd 3m ei chymmydogaeth, “ Dinas y Llyn Halen Mawr” ydyw. 
Neu os bn dinas erioed yn nchel mewn lie uchel, pan y cymherir hi ag arwyn- 
ebedd cyfiredinol y ddaear, neu ag arwynebedd y mor, Dinas y Llyn Halen 
ydyw. Rhwydd ddigon y gallai yr hen brophwydi lefaru ynghylch fod Seion 
yn myned i fyny i fynydd nchel, ac 0 fod Dduw Jacob yn cael ei adeiladu 
yn y mynyddoedd, pan y ceir allan fod y ** tbmplb block” yn 4300 0 droed- 
feddi yn nwch nag arwynebedd y mdr. Nis gellir meddwl am fynyd yr &i 
Seion i ben rhyw glogwyn mynyddig, ac adeiladu dinas a Theml ar ei frig 
eiryog. Ond mae yn ddiau y meddylia y gair mynydd , yn yr ymadroddion 
hyny, ryw ranaa nchel o’r ddaear, ac etto md mor uchel ag 1 gael ei ddiffrwytho 
gan rew ac eira tragywyddol, 0 herwydd gwnai h3m ef yn anaddas i ddyn i 
breswylio. Dy wed Esay (yn mhen. lxii), “ Wele, yr Arriwydd a gyhoeddodd 
hyd eithaf y ddaear, Dywedwch wrth ferch Seion, Wele dy iachawdwriaeth yn 
dyfod, wele ei gyflog gydag ef, a'i waith o’i flaen. Galwant hwynt hefyd yn 
Bobl santaidd, yn Waredigion yr Arglwydd: titban a elwir, Yu hon a 
gbisiwyd, Dinas nis gwrthodwyd !.*• Y mae 3m ymddangog oddiwrth y cryb- 
wyUiad hyn nad myned i “ fyny i’r mynydd” yn unig oedd gan ferch Seion i 
wneuthur, ond trigo mewn lie a “geiaiwyd.” Gallwn ddysgu oddiwrth hyn, 
hefyd, nad oedd Seion y dyddiau diweddaf i gael ei hadeiladn He y safai y 
Seion gyntefig, hyny yw, yn Jerusalem, lie a fu yn dra adnabyddus am oes- 
oedd ; ond yn u y mynydd uchel,” mewn lie anadnabyddus, ag a gai ei “geisio” 



176 


PROPHWYD V JOBILL 


neu ei chwilio allan ; ac yno cawsent eu galw yn “Bobl santaidd ," — “ Qioarod- 
igion yr Arglwyddf ' — 44 Dinas nts gvorthodwyd." Yroedd byo yn rywbeth ( 
hefyd, ag oedd i gymrneryd lie mewn cyssylltiad a’r gwaith raawr parotoawl 1 
ddyfodiad yrArglwydd ; o herwydd fe welir yn yrymadrodd uchod fod “eithaf 
y ddaear” tua’r amser hyn i gly wed yr hysbysiad am ei ddyfodiad, “ a’i gyflog 
gydagef, a’i waitb o’i flaen.” “Mor hyfryd ar y MYXYDfioanD y w traed y 
rnai nyny sydd yn efcngylu” “newyddion da” — ag sydd yn dywedyd with. 
Seion, 44 Wele, mae eicb Daw yn teymasu.” Bloeddied gweision Daw with, 
blant gwasgaredig Seion, gan ddywedyd, Ewch chwi “i fynydd uchel,” ac 
adeiladwch i chwi ddinas, a tb^ i Dduw Jacob ; o herwydd “efe a ddaw yn 
ddisyrarawth i’w Demi,” ac a 44 deyrnasa yn mynydd Seio a, ac yn Jerusalem, 
ac o flaen ei henuriaid mewn gogoniant.” 


SYLWADAU AH BREGETH YNGHYLCH 44 SAINT Y DYDDIAU 
DIWEDDAF A DONIAU GWYRTHIOL.” 

Awdwr a chyhoeddwr y bregeth uchod yw y Parch. David Evans, Curad Ea- 
Iwys St Dewi, Caerfyrddin ; yrhwnagafodd ei ddwyn i fyny yn Athrofa 
Bresbyteraidd Caerfyrddin, ac a fu yn bregeth wr gyda’r Independiaid ; ond 
wedi hyny bu yn fyfyriwr yn Ngholeg Llanbedr, ac yn awr y mae yn offeiriad 
eymmeradwy. Yr enw sydd wrth y bregeth yw yr uaig achos fy mod i yn 
meddwl gwneuthur sylwadau arni. Y mae y gwaith mawr ag sydd gan Capt. 
Jones i ofalu am oddeutu tair mil o Saint, yn rhwystr iddo wneuthur sylwadau 
ar bob peth a ddichon gael ei gyhoeddi yn erbyn ein crefydd ; ond ryw fodd 
neu gilydd, dygwydda fynychaf fod y llyfrau a gyhoeddir yn erbyn y Saint, yn 
neillduol pregeth Mr. Evans, wedi eu hateb ganddo yn barod mewn gwabanol 
lyfrau. Yn awr, pe buasai ein gwrthwynabwyr mor gall a gonest a darllen ein 
llyfrau cyn cyhoeddi, arbedent lawer o drafferth iddynt eu hunain ac i ninnau ; 

0 herwydd gallent gael eu rheeyman hwy, ynghyd a’u hatebion ninnau, wedi 
eu cyhoeddi yn barod. Meddyliais wrth roddi fy chwech am y bregeth ddeg- 
dalen bon, fy mod yn prynu cynnyrch gwreiddiol, a hwnw yn deilwng o’r 
urdd offeiriadoT ; ond pan welais fod defnvddiau mwyaf neillduol y cyn- 
nyrch wedi bod yn mhenglog W. R. Davies, Dowlais (Bedyddiwr) a lliaws o 
hereticiaid ereill yn ngolwg yr Eglwvs Lan, cefais fy siomi yn aruthrol. 

Wedi rhag-ymadrodd» gymraaint i byna, deuaf yn fwy neillduol i sylwiai 
gynnwysiad y bregeth. Y testun a ddevvisodd ein pregeth wr a welir yn Marc 
xvi, 17, 18, sef, “ A’r arwyddion hvn a ganlynanty rhai a gredant ; yn fy enw 

1 y bwriant allan gythreuliaid ; ac a thafodau newyddion y llefarant ; seirff a 
godant ymaith, ac os y r ant ddim marwol, ni wna iddynt ddim niwed ; ar y 
cleifion y rhoddant eu dwylaw, a hwy a fyddant yn iach.” Dyna eirian Ieeu 
Grist ; a rhaid i’r nef a’r ddaear fyned heibio cyn y nalla un gair o honynt. 
Da fyddai genvf pe gallwn ddweyd hyny am bregeth Mr. Evans : hwyrach, ef* 
allai, cyn y bydd i adolygydd annysgedig fel myfi fyned heibio iddi, a’r Beibl o 
fy mlaen, y bydd pob sill o hnni wedi dianc rhag cy wilydd. Dechreua ein cyf- 
aill trwy ddweyd fod “llawer o gau-brophwydi yn cyfodi, gan ddywedyd am 
Grist, Wele y mae efe yn y diffaethwch — sef draw gyda’r Mormoniaid yn niff- 
aeth wch America ; neu wele y mae efe yma yn yr ystafelloedd dirgel gyda ni, 
ac nid yn yr eglwysi a chapeli’r wlad ac yn nes yn mlaen yn ei bregeth, 
44 rhybyddia y bobl yn iaith Crist. ‘Nacewch’ (i’r anialwch, nac i benau’r 
heolydd, nac i’r ystafelloedd dirgel) 4 ar en hoi, ac na chredwch hwynt.’ ” Pa 
le y dysgodd Mr. Evans hyn ? A glywodd efe fod y Saint yn dweyd fod Iesu 
Grist yn awr yn n ffaethwch America, neu mewn rhyw ystafelloedd diigel yn v 
wlad hon ? Beth, Mr. Evans ? ai nid clywed a wnaethoch fod v 44 Princites,’’ 
(y dynion a fu yn offeiriaid fel eich hunan, ac yn yr un coleg hefyd a chwi), 
yn dweyd fod Crist wedi dyfod, a’i fod yn awr mewn capel ganddynt hwy yn 
New Charlinch, gerllaw Bridgewater ; yr hwn gapel a elwir ganddynt hwy yn 



PftdPHWTD Y JUBILL 


177 


4t Ago Pamona”? (Gwel 4 Millennial Star,’ May IS, 1848.) Nid yw y Saint 
yn credu fod Cri9t wedi dyfod i ddifaethwch, nac ystafell, nac eglwys, na 
chapel, nac Ago Pomana ychwaith hyd yn liyn, ac na ddaw byth ; ond cedant 
ybydd iddo ddyfod ar gymmylau y nef, ac y bydd i bob llygad ei weledpic na 
fydd dadleu wedi hyny mai i ddiffaetbwch neu eglwya y daw, gan y profir y 
petb i than fflamllyd, i’r rhai hyny “nad adwaenant Dduw, ac nid yaynt yn 
nfyddhau i efengyl leau Grist.” Nid rhyfedd i Mr. Evans ddweyd y fath 
ffolineb, o herwydd y mae mor anwybodus o’r Saint a'u crefydd, fel na ^yr 
mai yr un bobl ydynt a’r Mormoniaid, ac mai nid yr an bobl y w canlynwyr 
Joseph Smith yn America, a’r Seintiau yn Nghymry. Er prawf o’r anwybod- 
aeth non, darllener y ddwy dudalen gyntaf o’i bregeth. Pa beth a all fod yn 
fwy ynfyd na gweled dyn yn myned i ddangoB twyll pobl a’u crefydd, heb 
wybod braidd dim am y naill na’r Hall? Dyna beta yw dyn dall yn ceisio 
dangos pwy sydJ yn dywyll. 

in mhellach, dywed Mr. Evans am y Saint fel hyn : — 44 Y mae y dyn ion 
hyn yn ymneillduo oddiwrtho eglwya Dduw, yn gystal ag oddiwrh boll gref- 
yddolion ereill yr oes, ac fel hyn yn fath o Anghydffurfwyr dyblyg” (tud. 4). 
Pa eglwya, wyddyBjVW “eglwya Dduw ?” Os mai Eglwys Loegr, yna eg- 
lWyai y diafol y w eiddo “ holl grefyddolion ereill yr oe3 ac y mae ymneill- 
dnad y Saint oddiwrthynt hwy, mor bell & hyny, yn dda ; o herwydd y roaent 
yn cilio oddiwrth y drwg. Y gwirionedd yw hyn os yw y Saint yn ymneill- 
duo oddiwrth grefyddau yr oes hon, nid ydynt yn ymneillduo oddiwrth grefydd 
Criat a'i apoBtolion ; ond am Eglwya Loegr y mae hi wedi ymneillduo oddi- 
wrth Eglwys Rhufain, a holl grefyddolion ereill yr oes wedi ymneillduo oddi- 
wrth Eglwys Loegr. Yn a wr, os nad Eglwys Dduw oedd Eglwys Rhufain, 
yna nid oedd eglwys gan Dduw cyn i Eglwys Loegr fodoli : o ganlyniad, 
pwy bynag a ymneillduo oddiwrth Eglwys Loegr, j mae fel yr ethnig a’r 
publican. Yna, os yw y Saint wedi ymneillduo oddiwrth y byd, nis gallant 
fod wedi ymneillduo oddiwrth eglwyB Dduw hefyd. Credaf raewn byd ac eg- 
lwys, ond dim purdan. Penderfyned Mr. Evans ynte, pa un ai oddiwrth y byd 
neu yr Eglwys y mae’r Saint wedi ymneillduo. Etto, meddai ein pregethwr, 
— 14 Credant eu bod yn wrthddrychau neillduol o ras ac ysbryd Duw, gwedi der- 
byn goleuni a doethineb o’r nefoedd, na wyr y byd yn gyffredin ddim am dan- 
ynt, a bod pawb heb berthyn i’w cyfrinach hwynt ‘yn anianol ac heb yr 
Ysbryd.”’ Mae y dysgawdwr hwn mor ddaearol a Nicodemus. Mae y 
41 byd” yn gwybnd am ei noil oleuni a’i ddoethineb ef, with gwrs, cyn y rhy- 
fedda am ddywediad y Saint ; ac os nad yw efe yn derbyn o’r nefoedd, nac yn 
gwvbod lawer fwy nfi’r byd, y mae “ yn anianol ac hebyr Ysbryd.” Er eym- 
maint o golegau sydd yn y wlad, y mae eisien un yn rhagor — un at ddysgn 
synwyr cyffredin. 

Yn nbud. 6, sylwa Mr. Evans ar yr addewid yn ei destun, fel hyn : — 44 Y 
ihae’r Arglwydd yn addaw yma y byddai iddo ddwyn tystiolaeth i’r efengyl 
trwy wyrthiau ; a’r addewid hon a gyflawnodd efe yn oes gyntaf yr eglwys.” 
Yn awr, cyn y gallwn gredu fod yr addewid wedi ei chyflawni yr amserhwnw, 
y mae eisiau g wybod i ba fath ddynion y cafodd ei rhoddi ; a rhydd lesu Grist 
yr ateb hwn i ni — “ A’r arwyddion hyn a ganlynant y rhai a gredant ?” Os 
ydym ni yn credu yr efengyl fel y dynion gynt, y mae’r addewid i ninnau ; ac 
os na chredwn, a cnymmervd ein bedyddio fel y rhai hyny, yna nis gallwn fod 
yn gadioedtg ychwaith. Hefyd, os ydym ni yn credu fel y rhai gynt, ac heb yr 
arwyddion yn ein canlyn, y mae yn rhaid fod Crist ym gelwyddog ; neu ynte, 
os y w Crist yn eirwir, yna y mae Mr. Evans yn gelwyddog, o herwydd v mae 
efe yn dweyd eu bod wedi darfod. Efallai, pe byddai i ni edrych pa beth oedd 
dyben yr “arwyddion i ganlyn” y credinwyr, y caem allan na un a oes eu 
heisieu yn awr ai peidio. Yr ydym yn cael fod bwrw allan gythreuliaid yn un 
peth ; ac os oedd cythreuliaid yn rhyw rwystr i efengyl Crist y pryd h wnw, y 
maent felly etto, os ydynt yn meddiannu dynolryw yn awr, ac y mae eisien eu 



176 


PROPHWfD T JUBILI. 


bwrir allan, with gwrs. Dvwed Mr. Evans ar y pen hwn yn nhn<L 18, * Nj 
welir yn awr ▼ gaJlu gwyrtniol yn bwrw cythrenliaid ffyrnig o gyrff dynion ; 
ond yjnae cytnreuliaid mor greulon a c atgas yn cael eu bwrw allan o cneidm* 
pechdffuraid yn barhaos.” Y mae maid dyn yn ei gorff ; ac osoes cythrenliaid 
yn cael eu bwrw o’r enaid, y maent wrth raid yn cael eu bwrw o’r corff : a 
chan fod “ cythrenliaid mor gretdawn ac atgas” yn afionyddu dynion yn awr, 
y mae cvmmaint o eisieu yr addewid yn bresennol ag erioed. Path armll 
xnewn addewid i’r credinwyr yw “ llefaru & tkafodau dyeithr\:” ond beth 
allai fod dyben hyny, tybied ? Caiff Mr. Evans ateb yn gyntaf : — “ Y mae’r 
gallu i lefaru & thafodau dyeitbr er argyhoeddi y difydd n (gwel tud. 13). Ai 
y tafodan oedd y peth goreu gynt i argyhoeddi y diffydd ? Os mai, paham nad 
tafodau fuasai y peth goreu etto ? Ni allai y t&fodau hyn ond argyhoeddi y 
diffydd yr amaer hwnw : pa fodd yr argyhoeddir y diffydd yn ein hoes ni ? 
Os oes ffordd newydd, y mae hyny yn ychwanegiad at yr ysgrythyr. Yn awr, 
caiff yr ysgrythyr ateb pa beth yw ** llefaru & tnafodau pay a tfyr na chyt- 
una y ddwy blaid. Dywedir yn 1 Cor. ariv, 2, fol hyn — “ Yr hwn sydd yn. 
llefaru & thafod dyeithr, nid wrth ddynion y mae yn llefaru, ond wrth Ddww ; 
canys nid oes neb yn gwrandaw [ understand J; er hyny yn yr Ysbryd y mae 
efe yn llefaru dirgeledigaethau.” Os mai mewn ieitboedd dyeithr oedd yr 
apostolion yn pregethu, nid wrth “ bob creadxtr” yr oeddynt yn llefaru, ond 
wrth Dduto, canys nid oeddynt hwy yn eu “dealt;” a phe buasent yn eu 
deall, fel y gwyr buebeddol hyny ar ddydd y Pentecost, ni wnaent gredu, may 
n&'r rbai hyny, o herwydd i Dduw ddweyd, “Trwy wefasau estronol y llefacaf 
wrth y bob! hyn, ac ni’m gwrandawant felly” (l Cor. ariv, 21.) Hwyrach na 
ddywedent oil eu bod yn “ llawn o win melys,” neu “yn vnfydu.” Cawd 
treial teg o’r tafodau er argyhoeddi ar y Pentecost ; ond ni enredodd neb yne 
nee i Pear bregethu ar ol hyny yn yr iaith gyffredinol (Act. ii, 1 4 — 4 0). Yr 
un fath dafodau a lefarwyd ar y Pentecost, ag yn Ephesus (Act. xix, 6) ; ond 
yn unig fod dynion yn dygwydd bod yn bresennol yn y lie blaenaf ag oedd vn 
deall vr ieithoedd, a dim yn yr olafl Dyben y tafodau dyeithr i gaalyn y rfa* 
a gredant , yw er adeiladu y personau a’u defoyddiant (1 Cor. xiv, 4), a thrwy 
eu cyfieithu, er adeiladu yr eglwys hefyd (adn. 5). Darllener y Testament oil, 
a phrofer i mi nad dyna eu dyben, ac nad oes eu heisieu etto i adeiladu y cred- 
inwyr. Os profa Mr. Evans fod yr apostolion wedi bod yn pregethu yr efengyi 
mewn tafodau dyeithr, yna fe brofaf finnau nad oedd neb yn eu “ deall,” os 
nad oeddynt yn “cyfieithu neu, os gwnai rhai eu deall, na wnaent eu credu. 
Y mae ein cyfaill yn benben i’r ysgrythyrau ar y pen hwn, beth bynag, nad 
sut y bydd ynghylch yr addewid nesaf. Yr addewid hono yw, “ Senffa god- 
ant ymaitk , ac os gfant ddim martcol , ni wna iddynt ddim ntwed Yn aw^r, 
beth allai fod dyoen codi seirff ymaith ? a pha un ai pan fyddai y seirff yiv 
ymosod ar y credinwyr, neu y credinwyr arnvnt hwy, y byddai y gallu i’w 
gorchfygu yn cael ei roddi ? Os gwnawn ddarlfen (yn Act xxviii, 3—5) am y 
creadur gwenwynig hwnw a neidiodd allan o’r tan, ac o lynodd wrth law 
Paul, cawn ateb, feddyliwn, i’r ddau gwestiwn blaenorol. Etto, mewn per- 
thynas i yfed gwenwyn beb dderbyn mwed ; pa un ai er gwaredu y credinwyr 
rhag cynllwymon eu gelynion, neu er dangos arwyddion i^ byd, oedd dyben yr 
addewid ? Pa un ai “ os yfent” mewn anwybodaeth, yn gymmysg a’u diod- 
ydd, neu pan yfent mewn ufydd-dod i rywun a geisiai ganddynt, oedd meddwl 
ein Harglwydd ? Bamed j darllenydd drosto ei hun. Os oedd y credinwyr 
i gydio mewn seirff, neu yfed gwenwyn, ar archiad rhywun, buasai dyscyblioo 
yr Iesu yn debycach i swynwyr na dim arall ; a phe buasai plant Duw yn 
ufyddhau i blant y fall,trwy gydio mewn sarff neu yfed gwenwyn er eu mwyn, 
buasai yr un peth yn gymhwys & phe buasai i Iesu Grist droi y ceryg yn farm er 
mwyn Satan. Yn awr, gan mai parhad yr addewid sydd mewn dadl fwyaf, an 
nid ei dyben, cawn gly wed pa beth a ddy wed rheswm. Os mai dyben pethan 
felly oedd er argyhoeddi y diffydd ynghylch yr efengyi, paham nad oea eiaieu 



PEOPHWTD T JUBILL 


179 


y cyfryw yn yr oes hon, gan nad oes dim anil at hyny yn yr eglwys yn awr r 
nag oedd ar y cyntaf ? Etto, os dadleuir mai dyben yr arwyddion gynt oedd 
ct planu Cristionogaeth, a thrwy hyny nad oes eu beisiea yn awr ; paham, 
ynte, gan fod Cristionogaeth mor newydd yn China a gwledydd ereill, nad 
oes yr un faint o eisien arwyddion i ganlyn yno, er ei phlanu, yn y dyddiau 
hyn, ag oedd yn y dyddiau gynt ? O’r oehr arall, os mai dyben yr arwyddion 
oedd llesoli ac amddiffyn y credinwyr gynt, yn ngwyneb gelymaeth a chyf- 
rwysdra teyrnas y tywyllwch ; paham nad oes eu beisieu hefyd yn yr oes hon, 
i’r un dyben ? Caiff y darllenydd etto femu o da pwy y mae rheswm, a chaf 
finnau fyned yn y blaen at beth arall. Yr addewid olai a roddodd ein Har- 
glwydd i gredinwyr ei efengyl, yw a ganlyn “ Ar y cLeifion y rhoddant e* 
dwylaw , a kwy a fyddant iach Y rheol oedd gan y credinwyr i weithredu 
wrthi, sydd i’w gweled yn Iago ▼, 14 — 16, — “A oes neb yn eich plith chwi yn 
glaf ? gal wed ato henuriaid yr eglwys ; a gweddiant hwy drosto, gan ei 
eneinmo ef ag olew yn enw yr Arglwydd : a gweddi y fiydd a iachfc y claf, a’r 
Arglwydd ai cyfyd ef i fyny [os na fydd ei amser i forw, with gwrs], Cyffes- 
wcn eich camweddau bawb i’ch gilydd, a gweddiwch dros eich gilydd, fel y’ch 
imchaer. Llawer a ddichon taer woddi y cyfiawn.” Nid wyf vn meddwl fod 
on meddyg yn y wlad na chyfaddefa mai addewid oedd hon er llesoli y credin- 
wyr ; canys llesoli y claf sydd ganddo ef ei hun mewn golwg with roddi 
meddygimaeth : felly Duw, ond fod ei foddion a'i reolau ef i’r clai yn wahanol 
i eiddo y meddyg. Pwy a feddylia mai hoffi rhoi arwydd i’r byd oedd Duw, 
pan yn cyfranu iechyd i’w blant ? nen fod Daw yn ewyllysio gwneyd credu yn 
beth rhwyddach trwy arwydd, n& phregethu ? Fe addefa pawb, efallai, os aa 
chredir trwy glytved pregethu, na chredir hefyd ddhn trwy t joeled marw wedi 
adgyiodi. Os felly, ynte, nid er argyhoeddi y diflfydd y mae yr arwyddion, 
end at lesoli y credinwyr ; canys yr efengyl y w yr offeryn mwyaf effeithiol a 
diogel er argyhoeddi, oherwydd wrth ymddibynu ar arwyddion, gellir ein hudo 
gan swynwyr, &c. Os mae rhywbeth etto er sefydlu Cristionogaeth oedd yr 
tach&u hyn, paham na fuasai yn bod ynte yn y gwledydd lie y dywedir y 
sefydlir Cristionogaeth yn ein hoes ni? “Pa fodd,” fel y dywed Mr. Evans 
yn nbud. 7, y mae 44 yn bosibl i ddadymchwelyd aml-dduwiaeth a phaganiaeth 
y byd, trwy bregethiad y groes, heb wyrthiau ?” Wei, paham na welai efe 
fod cymm&int o eisieu gwyrthiau ac arwyddion yn awr ar y gwledydd tramor, 
ynghyd & llawer o anffyddiaid yn y wlad hon, ag yn y dyddiau gynt? Ond, 
o’r ochr arall, os mai dyben yr arwyddion oedd llesoli y credinwyr, trwy eu 
hiachfiu, Ac.; paham nad felly etto, gan fod yr un anghen? Paham na 
44 ddichon taer weddi y cyfiawn” lwyddo gyda Duw yn yr oes hon, i gael 
iechyd, yn gystal & rhywbeth arall ? A ellir dim cael “beth bynag” a ofynir 
yn enw Iesu Grist yn awr ? Os gellir, mae yr arwyddion yn canlyn. Ac os 
methwn gael iechyd, nen rywbeth arall, holwn ein hunain pa un a oes 44 cam- 
weddau’’ neu ddiffyg flyad yn rhwystr i hyny; ac os bydd petbau felly, 
cyffeswn bawb i’n gilydd, a gweddiwn dros ein gilydd ; canys nid y w methiad 
neu ddau yn un prawf nad y w Duw yn gwrandaw ar ei blant. Cofiwn fod yn yr 
eglwys gynt 44 lawer yn weiniaid ac yn llesg, a llawer yn huno” (\ Cor. xi, 39), 
o herwydd troseddiadan ; ac fe ddylem ni wneyd allowance gyferhyn a phethau 
felly yn yr oes hon, cyn condemnio gweddi am fethiant nen ddau. Hefyd, 
dylem gadw yn ein cof am Timotheus d’i fynych wendid, a Trophimus, druan, 
yn glaf yn Miletum, heb un o honynt, am a wyddom ni, wedi troseddu. Mae 
ffyrdd Daw weithiau tu hwnt i ddeall ei blant ; ac am hyny, cymmerwn ef ar 
ei air bob amser, gan gredu y cyflawna bob peth a fyddo er ein Ilea. 

Yn awr, Mr. Evans, dyna fi wedi bod yn siarad llawer ynghylcb yr ar- 
wyddion, ac wedi profi eu bod mewn addewid i gredinwyr efengyl Iesu Grist, 
ac hefyd wedi dangot fy rhesymau dros eu parhad. Bellach y mae eisieu cael 
gwybod pa fodd oead yr Arglwydd yn cydweithio weision, a pha un a ydyw 
yn cydweithio yn awr ? Atebir yr olaf yn nhud. 17 o’r bregeth fel hyn 



180 


FROPHWYD Y JVBXLL 


“ Y mae fr Arglwydd etto yn gweithio trwy a chyda ei efengyl a dy wed 
hefyd, ond heb un prawf, “ Yn awr troediqaeth , ac aid gwyrthiau , yw’r prawf 
arosol o’r dylanwadau dwyfol yn eglwys Crist.” Beth dal haeriad felyca? 
Mae yn well genyf fi gredu yr haeriad yn yr ysgrythyr, yn yr adnod olaf o 
Marc ; sef, 11 A hwytbau a aethant allan, ac a bregethasant yn mhob man, a’r 
Arglwydd yn cydweiihio , ac yn cadarnhati y gair, trwy arwyddion y rhai oedd 
vncanlyn.” Ble mae y prawf o fod Duw wedi newidei ddull o weithio? 
Nid yw y diffyg o’r arwyddion yn Eglwys Loegr, a chapeliY wlad, yn brawf 
yn y byd ; o herwydd rhaid profi yn gyntaf eu bod h ary yn grqdinwyr. Cawn 
sylwi ar hyn yn nes yn mlaen. Y mae Mr. Evans, yn nhud. 13, yn dyfbd a 
phrawf ysgrytbyrol, yn ei dyb ef, i brofi fod yr arwyddion we<ii darfod. Wrth 
wneuthur hyny, y mae efe, fel llawer o’i flaen, yn anwybodus, yn cyfeirio at 
eiriau yn yr ysgrythyr ag sydd yn profi eu parhad. Y geiriau a welir yn 
1 Cor. xiii, 8, ac fel byn y maent: — “Cariad byth ni chwymp ymaith : eithr 
pa un bynag ai proph wydoliaethau, hwy a ballant ; ai tafodau, bwy a beidiant; 
ai gwybodaeth, hi a ddiflana.” Heb ddarllen mwy na hyna, y mae yn brawf 
gweddol iawn ; ond etto nid yw yn hrabysu pa bryd yr oeddynt i d darfod, O 
ran dim a ddywedir i’r gwrth wyneb, gallant fod heb ddarfod etto. Ond y 
peth ag ef yw, y mae Mr. Evans yn ddiogel yn raagl Paul : rhyfedd gymmaint 

0 adar duon mae bon yn ddala. Yn awr, y mae yr apostol yn dweyd mwy nag 
svdd yn yr adnod uchod : y mae'r nawfed a’r ddegfed yn eglnro y mater. 
Pywed yno, “ Cany9 o ran y gwyddom, ac o ran yr ydym yn propbwydo: 
eithr pan ddelo yr hyn sydd berffaith , yna [nid cyn hyny] yr hyn sydd o ram 
a ddileir.” Os nad yw yr hyn sydd berffaith wedi dod, yna mae llefaru a. 
thafodau, proph wydo, gwybodaeth, &c., i fod yn yr eglwys. Y mae yr eglwys 

1 fwynhau y pethau bachgenaidd — i “ lefaru,” deall, a meddwl yn facngenaidd, 
byd nes y delo yn “ wr perffaith, at feBur oedran cyflawnder Crist,” pan y 
rnydd heibio bethau bachgenaidd, ac yn lie edrych trwy ddrych mewn dam- 
meg, i weled wyneb yn wyneb, ac yn lie adnabod o ran, i adnabod megys ei 
haaweinir. (1 Cor. xiii, 11, 12; Eph. iv, 13.) Yn awr, bydd o werth i 
Mr. Evans, i geisio profi fod yr hyn sydd berffaith wedi dyfod : yna gall 
ddweyd fod yr arwyddion wedi darfod. Ymdrechaf wneyd hyny droato, fel 
hyn: — Gellir golygu fod yr hyn sydd berffaith wedi dyfod, trwy fod yr ysgry- 
thyrau santaidd wedi eu gorphen, ac fod genyro reol ddigonol i grefydda wrthi, 
ac nad oes eisieu dim yn ychwaneg. Ond odid nad ystyria Mr, Evans hyna 
yn reswm da ; o leiaf, os nad ystyria efe hyny, y mae digon a*i gwna ; canya 
nid dywediad o’m heiddo i ydyw, ond cawr o elyn iY Saint. Pm cynnortbwyo 
yn byn o orchwyl, dyfynaf eiriau Mr. Evans yn nhud. 14 — “Os ydyw ysgrv- 
thyrau santaidd yr Hen a’r Newydd Destamentau yn ddigonol reol i'n ffvad 
a’n hymarferiad, ofnwn svrtbio dan farn Duw trwy honi hawl i ryw ddad- 
guddiad newydd o , i ewylfys, megys y gwna dynion yn y dyddiau hyn, ‘ Canya 
vr wyf yn tvstiolaethu i bob un sydd yn clywed geiriau proph wydoliaeth y 
llyfr hwn, Os rhydd neb ddim at y pethau hyn, Duw a rydd ato ef y plaas 
sydd wedi eu hysgrifenu yn y llyfr hwn,’ &c. — Dad. xxii, 18.” Yn awr, 
dyna glo ary cyfiin, na all neb ei agor ond y sawl sydd &’r allwedd. Ond gad- 
eWch i ni ei’dreio, beth bynag, heb un agoriad. Pa beth yw “geiriau pro- 
phwydoliaeth y llyfr him ?” Dadguddiad loan yw yr unig lyfr prophwydol- 
iaethol o*r Testament Newydd ; o ganlyniad, ycnwanegu at, neu dynu ymaith 
oddiwrth y Dadguddiad, yw yr hyn a waherddir, Ceir gwaharddiad cyffelyb 
yn Diar. xxx, 5, 6, a lleoedd ereili ; ond ychwanegwyd y Testament Newydd 
wedi hyny. Nid yw gwaharddiad i ddyn ychwanegu, ddim yn rhwystr i Dduw 
vchwanegu. Gair Duw yw y Dadguddiad, ac nid gair dyn ; ac o herwydd 
hyny, Duw yn unig sydd i ychwanegu, neu dynu ymaith. Wedi bod loan ar 
ynya Patmos, y casglwyd yr ysgrythyrau at eii gilydd, gymmaint ag a gasglwyd, 
oblegid y mae llawer yn eisieu. (Gwel 1 Cor. v, 9 ; JudaB 3, 14 ; Luc i, 1,2, 
&c.) Mae yr hyn a ddywed yr angel wrth loan (Dad. xxii, 10), sef, “Na 



JROPHWYD Y JUBILI. 


181 


•elia eiriau prophwydoliaeth y llyfr hwn,” yn profi 3m amlwg nai y Dadgudd- 
iad yn unig oedd yn feddwl; 0 herwydd yr oedd y llyfrau ereill 0 V ddau 
Destament wedi eu gwneyd yn hysbys i’r eglwysi cyn erioed i’r angel roddi y 
gwabarddiad dan 6yl\v, os credir mai y Dadguddiad yw y llyfr diweddaf a 
ysgrifenwyd. O’r ochr arall, os nad loan oedd y diweddaf, yna y mae rhyw- 
rai wedi ychwanegu yn groea i’r gwabarddiad. Ond, dyna ddigon, ond odid, 
ar hyna. Cawn ddweyd ^air, ynte, ar yr hyn sydd berffaith. Os mai crynhoad 
o’r hyn a wyddai ac a ysgrifenai* Paul ac ereill “0 ran,” y w’r hyn sy “ berffaith 
yna, yn ol yr un resymeg, gallai llawer 0 anmherffeithderau gyfansoddi per- 
ffeithrwydd! Pob peth a wj T ddai Paul ac ereill, 44 0 ran” yr oeddynt yn 
gwybod ; ac os yw casgliad mewn llyfr o’r byn a ddarfu iddynt hwy ysgrifenu, 
yn gwneyd yr hyn sydd 44 bertfaitb,” yna dylem ni wybod a phrophwydo yn 
well na hwy, 0 herwydd fod yr hyn sydd berffaith genym ni. Y n wir, pe 
buasai crefyddolion yr oes hon yn gwybod o ran, cawsent wybod rhywbeth 
gan Dduw, er terfynu eu dadleuon anorphen ; ond-trwy eu bod yn hbni fod yr 
hyn sydd berffaith ganddynt, y mae Duw yn ddisylw o honynt, ac felly y bydd 
hyd ne9 y dysgont y wers nad ydynt yn gwybod dim. Y n awr, wedi olrhain 
cymmaint, mentrwn haeru gyda Iesu Grist fod yr arwyddion i ganlyn y rhai a 
gredant, tra byddo ei efengyl yn cael ei phregethu ; a dywedwn gyda Phaul, y 
bydd y prophwydo a’r llefaru a thafodau 0 ran, i barhau hyd nes delo y per- 
ffeithrwyda hwnw pan y cawn weled wyneb yn wyneb. 

Y maeein cyfaill Mr. Evans, yn nhud. 11, yn ceisio ein hargylioeddi, fod yr 
arwyddion wedi darfod, trwy wneuthur y sylwadan canlynol : — 44 A raid i ni 
gredu nad oes ffydd gadwedigol gwedi bod yn y byd er ys mwy na phymtheg 
cant 0 flynyddoedd, gan nad oes gwyrthiau gwedi eu cyflawni gan broffeswyr 
crefydd Crist yn yspaid vr amser hwnw ? A golltarnwyd yr holl fyd drosgym- 
maint o amser ? A svrthiodd y dynion ymdrechgar a defnyddiol a lafuriasant 
gymmaint yn enw yr Iesu yn y canrifoedd hyny i golledigaeth dragywyddol! 
Na ato Duw i ni dynu casgliad mor ddychrynllyd ! Ac etto, os rhaid ystyried 
y geiriau yn yr ystyr eang y mae’r Saint yn eu cvmmeryd, dyma’r unig yaayliad 
sydd i’w dynu oddiwrth ddiffygy ffydd wyrthiol yn yr eglwys.” Dyna hi yn 
ardderchog, o’r diwedd ; car.ys y mae Mr. Evans wedi profi naill ai fod yr 
arwyddion wedi peidio, neu ynte fod yr holl grefyddwyr a fu oddiar ddyddiau 

S r apostolion wedi myned i 44 golledigaeth dragwyddol.” Ond, gan bwyll ; 0 
erwydd 44 hyn yw v ddamnedigaeth, ddyfod goleuni i’r byd, a charu o ddyn- 
ion j tywyllwch yn fwy na'r goleuni.” A ydy w Duw yn myned i gondemnio 
dynion am wrthod y goleuni, pan na chawsant gynnyg arno? Ai tybied. yr fi 
y pagan iaid sydd heb erioed wedi clvwed yr efengyl, i’r trueni ? A ymddygai 
Duw trugarog yn y modd hyny ? Na, 44 y neb ni chredo meddai efe, 44 a gon- 
demnir,” ac nid y rhai nachawsent gyfleusdra i hyny. Y mae pawb,debygwn 
i, i gael eu bamu yn ol eu gweithredoedd, ac yn ol eu manteision. Credaf y 
bydd i’r 44 dynion ymdrechgar a defnyddiol a lafuriasant gymmaint yn enw’r 
Iesu yn y canrifoedd hyny,” gael eu gwobrwyogan Dduw am bob daioni. Ond 
y pwnc ag ef yw, a oeddynt hwy wedi ufyddhau i efengyl Iesu Grist, wedi eu 
44 bedyddio er maddeuant pechodau” gan weision awdurdodedig Duw, ac 
wedi derbyn yr Y sbryd Gian hwnw ag sydd 3m 44 dwyn ar gof y pethau sydd 
wedi myned heibio, ac yn raynegi pethau i ddyfod,” ac hefyd sydd mewn add- 
ewid i 41 bawb yn mheli” (Act. ii, 39) ? Ac a oedd Duw trwyddynt yn 44 cad- 
arnhau ei air trwy yr arwyddion oedd i ganlyn ? Os na ellir ateb yn gadaro- 
haol, yna nid y w yn debyg eu bod wedi derbyn yr efengyl, yr hon ni ddelai 
atynt 44 mewn gair yn uuig, ond mewn sicrwydd mawr , ac yn yr ysbryd Gian.” 
Yr arwyddion, ynghyd a ffrwythau yr Ysbryd, oedd y nodau ar ddyscyblion 
Crist yn y deehreuad ; a pha fodd y gellir eu hadwaen ar ol yr am^er hwnw, 
ond trwy yr un nndau ? Ai wrth fod 44 heb yr Y sbryd ganddynt,” ac yn 
meddu llawer 0 ddoethineb ddynol, y mae eu nadnabod ? Ai 0 herwydd eu 
bod 44 yn gwahardd llefaru % thafodau,” neu 44 ddirmygu prophwydoliaeth,” 



182 


PROPHWYD T JDB1LT. 


ueu ynte “ efengylu yn amgen n&’r hyn a efengylodd” Paul, y mae i ni eu bad- 
nabod ? Hysbyser i mi, afian o’r ysgrythyrau, mai nid yr un nodau ddylai fod 
ar y credinwyr yn yr oes hon, ag yn yr oes hono. Ni fwriadodd Duw gad- 
ambaa gair y Pabyddion, nac ychwaith y rhai a ddidolodd oddiwrtbynt, d’r 
44 arwyddion,” ond yn unig ei air ei hunan ; ac o ganlyniad nid oedd yn syn- 
dod yn y byd nad oedd yr arwyddion yn y wlad hon pan oedd Pabyddiaeth yn 
ei gorchuddio, ac nid yw yn syndod etfco, pan na welir braidd ond eangenan 
deitliedig o Babyddiaetb yn llanw ein tir. Mae 44 dirgelwch yr anwiredd” a 
welodd Paul yn dechreu gweithio yn ei aniser ef (2 Tbes. ii), yn sicr o fod yn 
ei lawn waith yn ein dyddian ni, ac wedi acbosi 44 ymadawiad ” ganrifoedd yn 
ol ; ond ni cheir gwared o’r cyfryw 44 Anwir,” nee y bydd i’r Arglwydd ei 
ddyfetha 44 ag ysoryd ei enau, a’i ddileu & dyscleirdeb ei ddyfodiad.” Pob 
an y pryd hwnw ag na fydd yn adwaen Duw, ac wedi ufyddhau i efengyl Ieeu 
Grist, yr hon a adferwyd gan angel o’r nefoedd, efe a ddyfethir 44 a than fflam- 
11yd.” Nid crefyddau a elwir wrth emyau dynion a wna v tro y pryd hwnw, 
ond efengyl yn dwyn adnabyddiaeth o Dduw, fel yr efengyl a broffesa Saint y 
Dvddiau Diweddaf, neu yr un a broffesid gan yr apostolion. Fe wna Duw 
ddarparu cyfiawnder ar gyfer y rhai sydd wedi marw heb gly wed yr 44 efengyl 
dragwyddol,” a bydd idao ddarparu barn ar gyfery rhai sydd yn ei chlywed, 
ac yn peidio ei chredu * Yr oedd y pregethwyr doniol yn y blynyddau diw- 
eddaf yn gymmaint o weision i Dduw, agafyddai rhyw ddynion yn weieion i’r 
Frenines,y rhai a feddylienteu hunain yn head-geidwaid, ac yn gwneuthur llaw- 
er o les, pan heb eu danfon erioed ganddi hi. Maeeisieu cymmaint o awdurdod 
oddiwrth Dduw i weinyddu yn ei gyfreithiau, ag sydd eiaieu oddiwrth Vic- 
toria er gweinyddu yn ei chyfreitbiau hi. Nid yw Duw yn 44 gal w ato,” ond 
trwy ei weision, ac nid all y rhai hyny alw drosto, heb dderbyn dadgitddiad 
o’i ewyllys, G weision heb ddadguddiad oedd 44 y dynion ymdrechgar a def- 
nyddiol a lafuriasant gymmaint yn enw yr Iesu yn y canrifoedd” diweddaf, 4 
gweision hefyd, wrth gwrs,heb awdurdod i weinyddu. Un felly yn gymhwys 
yw Mr. Evan 6 , yn ol ei addefiad ei hun ; canys ni all honi un awdurdod ond a 
ddeilliodd o Babyddiaeth. Os gall, profed hyny. Yn awr, fe welir nad yw 
y rhai a fuont feirw yn golledig, am beidio credu yr hyn ni chly wsant ; ac nad 
oes un rheswm i brofi na chanlyna yr 44 arwyddion” y rhai a gredant yr un 
efengyl & chynt. 

Bellach, er mwyn diweddu, cymmysgaf y gweddillion a welaf o resymau 
Mr. Evans, yn un pentwr, a drylhaf hwynt gyaa’u gilydd. Dywed yn nhud. 
17, mai “nid trwy weithredu gwyrthiau y mae ail-enedigaeth nage, wrth 
gwrs, ond trwy gael ein 44 geni o ddwfr ac o’r Ysbryd.” Etto, yn nhud. 9, 
meddai , 44 Yr oeda yr apostolion yn ^pelio at ysgrythyrau yr Hen Destament 
am gadamhad i’r athrawiaethau oeddynt hwy yn bregethu.” Felly yr apelia 
y Saint at y Testament Newydd, ac nid at esboniadau a thraddodiadau yr oes 
oleu-dywyll hon ; ond pwy ddaw aflan i’r maes i’w profi, wyneb yn wyneb? 
Dywed Mr. Evans betfi fel hyn hefyd : — 44 Gan mai rnyfeddodau yw gwyrth- 
iau, byddai’r dygwyddiad o honynt boh dydd yn dileu’r effiiith a fwriadwvd 
iddyntgael.” Wei, gan nad oes un wedi dygwydd er ys llawer o fil oeda o 
ddyddiau, efallai v gellid cyflawni rhai yn bresennol heb ddileu yr eflaith. A 
chan fod ein parcnedig gyfeill yn gwaedai, yn nhud. 15, 44 Dangoser y byddnr- 
iaid, pyrth-clybod y rhai a agorwyd trwy allu y Saint? Pwy o nonynt a 
ddattododd hnynau tafod y mudan, nes peri iddo lefaru clodydd Duw ?” — yr 
ydym yn ateb y gall Mr. Evans gael gweled person a ddaeth i glywed a llefaru 
— i‘e, llefaru clodydd Duw, ar ol cael ei fedyddio gan y Saint, a hyny yn ddiw- 
eddar, ac hefyd yn Nghymru. Os oes rhywun am gael prawf, aed i’r Caanew- 
ydd, a gofyued am y ayn, sef Robert Brinkworth, yn nn^ Mr. Nash, gwneu- 
thurwr basgedi, yn Heol-y-Farchnad ; a darllened yr hyn a gyhoeddodd 
golygydd y papyr newydd yno, sef y Merlin , yn un o rifynau mis Medi, 1848 . 
Y mae pawb yn cyfaddef yno iddo fod yn fud a byddar, a’i fod yn lleferu a 



PROPHWTD Y JUBILL 


m 


chlywed yn awr ; ond pwy a ddywed mai “ bys Daw” oedd hyny, ond y sawl 
a gredant ei air. (Gwel ragor yn y Prophwyd am Dachwedd, 1848.) Btto, 
dyweda Mr. Evans, “Ac os vw rhai o honynt, fel Irving, yn medawl fod 
ganddynt ddawnyr Ysbryd i lefaru a thafodau na ddysgasant erioed, dangoter 
ganddynt pwy iaith ydyw, a pha ddynion ar y ddaear sydd yn ei aiarad.” 
Dened e{e i’r eglwys i gael gweled, o herwydd yn yr eglwys y mae’r gorch- 
ymyn i arfer y doniaa ysbrydol ; ond na ddeued yno yn “ ddigred,’’ neu 
“ annysgedig,” onide dyweda mai ynfydu v maent, pan yn llefani rhyw iaith 
a siaredir gan ddynion. Pe cawsai ein cyfaill arwydd da, credo yr wyf y gad- 
awai yr Eglwys yn y fan, er ei fod yn dweyd nad oee arwyddioo yn bod. Y 
mae crefyddwyr ein gwlad o’r bron yn ceisio arwydd, ond arwydd nis rboddir 
iddynt gan Dduw ; eithr efallai y tosturia y gau-brophwyd wrthynt pan ddelo, 
ac y tyna dan o’r nef yn eu gwydd, i’w boddloni, a’u hargyhoeddi oil o effeitb- 
ioldeb ei grefydd. (Dad. xiii, 13.) “Dysgwyliwch ronyn bach trwy ffydd,” 
canys daw y bwystfil ar ein gwarthaf o flaen dyfodiad Iesu Grist 

Yn awr, wedi bod mor faith, dystawaf gyda dw$yd, Os myn neb wybod fod 
eglwys Iesn Grist ary ddaear yn awr, ac fod Daw wedi gosod ynddi, “yn 
gyntaf apostolion, yn ail prophwydi, yn drydydd athrawdn, yna gwyrthian ; 
wedi hyny donian i iachan, cynnorthwyan, llywodraethau, rhywiogaethau 
tafodan,” &c. (1 Cor. xii, 28)— os rayn neb wybod hyny, meddaf, gwneled 
ewyllys Duw, “ac efe a gaitf wybod am y ddysgeidiaeth.” 

Pa’m na chredwch ein tystiolaeth ? 

Pa’m na phrofwch bob-peth sydd ? 

Pa’m na fynwch gael goleuni, 

Tra mae ’nawr yn oleu ddydd ? 

Pa’m na charech feddu sicrwydd, # 

Yn He gobaith gwan a chred ? 

Pa’m na chydiwch yn y sylwedd, 

Yn lle’r cysgod diddym red ? 

Pa’m na hoffech gael y doniaa — 

Dawn i bawb fel myno Duw ? 

Pa’m na chredech ’nawr mewn gwyrthian, 

Tra mae’r H wn a’u gwnaeth yn fyw ? 

Pa’m na charech ddawn i wella, 

A mynegi peth i dd'id, 

A llefaru mewn tafod iaith, 

Tra mae’r hyn “ o ran” mewn bod? 

Pa’m y credwcb “ rith duwioldeb,” 

A chan wadu'n 11 wyr ei “ grym ?” 

Pa’m y dysgwch chwi bob ameer, 

Tra nas gellwch wybod dim ? 

Pa’m na roddwch Iwyr ufydd-dod 
1 holl eiriau Brenin nef, 

Fel y caffoch wir wybodaeth, 

Trwy ddadguddiad, ganddo Ef? 

Caetfyrddin . j. Davis. 


GWIRIONEDD YN ERBYN CELWYDD. 

Mr. Gol.,— Dymnnol fyddai genyf pe gwelech yn dda i roddi yr ycbydig lin* 
ellau hyn yn eich cyhoeddiad defnyadiol. 

Ar ddyad Sul, y 27ain o Awst diweddaf, cefais y fraint o wrandaw dau o 
bnwethwyr y Saint yn pregethu, yn mhlwyf Llansawel, mewn He o’r enw 
Pyflau’r Gwrych, am ddeg o’r gloch. Am ddau, aethant hwy a minnau i 



184 


PROPHWTD T JUBU.l. 


gapel yr Independiaid, o’p enw Eager dawe, lie yr oedd^yn breeenuol weraidog 
y fie, ac un o yagolheigion Athrofa Ffrwdyfel, mab i gribydd o Felingwm, yr 
hwn a fu yn pregetho yn lie y gweinidog. Pregetbodd vnghylch doethineb, 
oddiwrth Diar. riii, 18 ; a dy wedodd am arddercbogrwyad y grefydd efengyl- 
aidd, a dedwyddwch y sawl sydd yn ei meddu ; ond ni ddangosodd ▼ ffordd i 
ddyfod i feddiant o honi. Cyn iddo ddiweddu, anerchodd y gynnulleidfe fel 
y canlyn : — >“ Fy ngwrandawyr anwyl, gochelwch y gau-brophwjrdi, y rhai 
sydd wedi dyfod i mown i’r capel yma j prydnawn hwn. Cymmerant arnynt 
i addaw petbau mawr i chwi, ond nid ydynt ddim ond y twyllwyr gwaethaf ; 
yr ydwyl fi yn eithaf adnabyddua o honynt.” Yna, gan wylltn, rhoddodd 
allan air i gann t a darfu iddo angbofio ei weddi ar ddiwedd y cyfarfod. Parodd 
iyn i mi ganu fel y canlyn 

Pwy bynag fyddo’n ddibaid 
Am gadwh unig enaid ; 

Na fyddgd byth mor ffoled 
A gwithod deddfau Duw, 

Trwy ddilyn gau-athrawon — 

Y bleiddiaid rheibua, creulon, 

Sydd trwy y byd yn gyason 
Yn Dgwiagoedd detaid gwiw. 

BYRDWlf. 

Tydi, *rhwn wyt yn cyagu 
Mewn t’wyllwch, gwel oleuni ; 

Yn awr mae yn Hewyrchtt 
* Yn danbaid yn ein tir. 

Daetb angel o'r wlad nefol, 

A’r ’fengyl fawr dragwyddol, 

’N ei doniau pur ysbrydol : 

Mae hyn yn ddigon gwir. 

Pan yn eu synagogau 
Pregethant draadodiadan 
Sylmenwyd er ya oesau, 

Yn lle’r efengyl fwyn ; 

Arweiniant eu gwrandawwyr 
I arw wyrgam fwybyr ; 

O reol bur ysgrythyr, 

Sydd eglnr, gwnant eu dwyn. 

Tydi, ’rhwn wyt yn cyagv, Ice. 

Cyhoeddant weiaion lean 
Yn dwyUwyr— gau-brophwydi, 

A hen “ Sataniaid M pygddu, 

O’r fogddu wedi dod, 

Am gynnyg dweyd fod doniau 
I’w cael mewn oea mor oleu 
O ddynol draddodiadau, 

Yn awr, fel ceid erioed. 

Tydi, *rhwn wyt yn.eyigi, Ice. 

Fe wada plant y seetau 
l)dwyfoldeb y ’agrytbvrau, 

Trwy haem nad oea doniau 



PROPHWTD Y J UB1LI. 


18S 


NacLoes dim eisieu’r Ysbryd, 

Na’i gyfraniadau hyfryd — 

Fod cnawdol ffordd i fy wyd 

Y n 11a wer gwell nag un. 

Tydi, ’rhwn wyt yn cysgu, &c. 

* Rym ’nawr yn gweled dynion 
Mewn cnawd yn troi’n ellyllon, 

I wadu addewidion 

Y Tad, nefolaidd I6r : 

A’i Fab grasusol, Iesu, 

Roes addewidion ini, 

A’i lwon nis gwnant laesu 
Tra paro tir a.moy, 

Tydi, ’rhwn wyt yn cysgu, &c. 

Amddifad yw'r eglwysi, 

Rhai ni ordeinioda Iesu, 

O ddoniau’r Y sbryd mwyngn ; 

Ac felly ant yn mlaen, 

Mewn digter gwyllt a chynben, 

Ac atgas, hell genfigen : 

Gwnant gwyno yn eu hanghen 
Wrth gwrdd a’r diluw tan. 

Tydi, ’rhwn wyt yn cysgu, &c. 

Dvfftyn Maries. Iolyn Mai. 


CLERR-FFORDD O COUNCIL BLUFFS I DDINAS Y LLYN 
HALEN ! 

Mas yr ymgyrch fewreddig ac haiamaidd ag y cyfeirir ati isod, yn newydd 
pwysig i’r Saint. Nid yn unig aiff heibio eu sefydliad, ond hwylusa yr yiu- 
gasgliad yn fawr, trwy leihauy costan a byrhau amser yr ymfudaeth. Agora 
• hefyd farchnadfa helaeth i’r nwyddau, gwerthiadau, a’r cynnvrch gormodol ag 
a fedda y Saint yn y dyffryn bras hwnw, a chynnysgaetna filoedd o weithwyr 
a chelfyddydwyr a gwaith lawer. Ac os cyflawnir hi, teilynga yr enw, a 
gobeithiwn y llanwa y cymmeriad o’r “ brif ffordd” hono ag a addawoad yr 
Arglwydd godi i waredigion ei bobl. Mewn ystod deuddydd neu dridiau, 
gellid cyrhaedd o Council Bluffs i r r Llyn Halen, yr hyn daith a gymmer yn 
awr gynnifer o fisoedd braidd. 

u Mae y gledrffbrdd, yn ol cynllun Mr. Whitney, yn dod o hyd yn fwy 
tebygol i gael ei chyflawni, ac y mae pob hysbysiad o barthed iddi yn ddy- 
ddoroL Pan y soniwyd gvntaf ara gledrffordd i California, gwawdid y meddyl- 
ddrych, a chyhoeddid uwch ei phec y cyffelyb dynghed i bob ymgyrch newydd 
braidd gan y rhai sydd yn amddifad o ddealltwriaeth i ddimad y po9iblrwydd 
o’r cyfryw bethau. Diau fod etto lawer o ddynion na ddirnadant y posibl- 
rvvydd o wneuthur, na’r defnyddioldeb o’r fath gledrffordd ; eithr perthynant 
i’r dosparth hwnw o bobl a anghredant yposiblrwvdd i agerfadau groesiy Mor 
Werydd mewn deng niwrnod, a bod cerbydau tanilyd yn cyflymu yn ol 50 neu 
♦JO o filltiroedd yr awr. A ganlyn yw desgrifiad Mr. Whitney ei nun o’r wiad 
lie yr amcana wneyd ei gledrffordd : — 

“ Cychwyner o Council Bluffs, a dilyner glanau yr afon Platte yn gymhwys ; 
yna drwy y South Pass i Green River > yna i’r dean drwy Muddy Creek hyd 
Bear River ; oddryno heibio y Llyn Halen hyd afon Casha, ac yna yn ogledaol 
hyd gangen ddehenol yr afon Columbia, ac yna i lawr gyda’r afoit hyd y mdr* 
Hyd y gledrffordd; hon yw tua 2,200 o* filltiroedd^ 



186 


PROPHWY0 Y JUBILI. 


“ Deagrifiad o'r wlad . — O Council Bluffs hyd yr afon Platte, mae y wlad 
braidd yn waatad, a’r ddaear yn galed, beb nemawr rwystrau mawrion, fel 
bryniau, afonydd mawrion, &c. ; o afon Platte hyd afon Green, mae y wlad yn 
weddol wastad, a’r ddaear yn gymmyageflig 5. thywod ; oddiyno hyd afon yr 
Arth, mae y wlad yn lied fynyddig, ac yraa a thraw nentydd yn 100 troedfedd 
o led. Rheda y rhai hyn mor amry wiol, fel y maent mor fanteisiol i’r gledrffordd 
braidd, a phe buasai yn gymhwys. Tebyg y bydd rhaid croesi yr afon Muddy 
t-uag ugain o weitbiau cyn cyrhnedd afon yr Arth ; eithr y mae ei lied yn llai, 
ac nid bytli braidd dros gant o droedfeddi. [ Yna manyla am y wlad o’r LI yn 
Halen tuhwnt, hyd afon Columbia.] Ceir eira yn y wlad bon weithiau diwedd 
mis Tachwedd, a pbarha ar droion hyd ddechreu Mawrth. Y pellder o’r 
South Pass i’r Llyn Halen y w 250 o filltiroedd. Mae yr holl gynllun yn awr 
dan sylw cyfeisteddfod, drwy apwyntiad U. D. A., pa rai a ddysgwylir i ben- 
derfynu o blaid gwneyd y rheilffordd.” Omega. 


FFARWEL Y SAINT. 

Yn iach ! i bawb yn awr ; 

Gwnawn forio’r eigion mawr, 

Mewn hiraeth llawn am Seion Duw ; 
Can’s gwell yw myn'd i’r wlad 
Rowd ini gan ein Tad ; 

Rhy hir, yn gaeth, y buom fyw. 

Daeth in’ ryddid, ’nol hir flinfyd, 
Galwyd ni o Babel ma’s ; 

Wrth yr ajwad, myn’d yw’n bwriad — 
Myn’d er gwaetha’r gelyn cas: 

F<in Duw, o’i ddirfarwr ras, 

A’n dwg ni’n glyd i’w Seion wiw. 

Yn iach 1 Brydeinig dir, 

Ein gartref amser hir, 

Mae gartref gwell o’n biaen yn awr ; 
Caledi, ing, a thrais, 

Sydd yma yn barhaus, 

Ond gwynfyd hwnt i’r cefnfor mawr; 

Pwy sy’n foddlon dod i Seion? 

Lie o lwyr ym wared yw 
Rhag y plaau a’r gofidiau 
Ddaw i flino dynol-ryw ; 

Mae'n ddiogel fan i fyw 
Pan fyddo’r ddrycin dros y 11a wr. 

Gwnawn hefyd ganu’n iach 
I’r Saint, dros enyd fach, * 

Nes cawn eu gweled oil yn nhref ; 

Ein ffarwel sydd yn hir 
I’r sawl sy’n gwadu’r gwir, 

Can’s nid ynt hwy o deulu’r Nef. 

Awn dan ganu dros y weilgi, 

Heb un ofh dan ein bron ; 

Duw o’i fwynder wylia’n Heater 
Pan yn marchog ar y don ; 

A'r Saint trwy’r ynys hon, 

F’o hefyd dan ei ofal Ef. 


J. D, 



PROPHWYD Y JUBJLJ. 


187 


CAETHFASGNACH Y SECTARIAID ! 

Mae y byd Cristiorogol yn llawn o brofion o’r fasgpach ysgeler avna sectar- 
iaid o eneidiau dynion, fel na raid i ni ychwanegu dim. Ac er eu bod hwy yn 
gwadu ysbryd y brophwydoliaeth yn mhlith ea cydoeswyr, etto cyflawnant un 
brophwydoliaeth yn hollol, sef yr hyn a ddywed Pedr — “ Ac mewn cybydd- 
dod, trwy chwedlau gwneuthur, y gwnant farsiandiaeth o honoch chwi.' f Eithr 
yr hyn a ganlyn a ddangosa eu cybydd-dod yn marsianda ar gyrflF dynion, 
heblaw eu heneidiau, fel ar bris gwaed eu brodyr duon cynnorthwyir hwynt i 
wneyd rheffynau tragywyddol am eu heneidiau hefyd yn dynach a chadamach. 
Dyweda y Alinas of the World , neu Utico Christian Contributor , fod y Method- 
istiaid yn meddu ‘250,000, y Bedyddwyr 226,000, a’r Presbyteriaid yn meddu 
00,000. Ychwaneger 45,000 yn mhlith yr ararywiol sectau ereill, a cheir fod 
y sectariaid yn yr Unol Daleithiau yn honi eu bawl yn nghyrff 600,000 o’u 
cyd-ddynion ! Dyma farsiandiaeth waedlyd ! Ac etto protfeaant oil fod yn 
eglwysi i’r Duw grasol a greodd bawb yn rhydd, ac etto dim digon o ewyllys 
na gallu yn eu plith i yagwrio o’u heglwysi yr byn a yatyrir gan wledydd y 
byd cyn waethed a mdr-ladrad ; eithr v gwir yw fod eglwys lesu Grist, sef 
Saint y Dyddiau Diweddaf, mor hollol ddieuog o wneuthur maraiandiaeth o 
eneidiau ac o gyrff dynion duon na gwynion. Gobeithio y glanha y aectwyr 
gwaedlyd eu heglwyai o waed dynion, ac y gollyngaut eu brodyr caethion vn 
rhydd wrth y cannoedd, cyn y gwaeddant etto fod y Saint i gael eu gwertnu 
yn gaethion tu hwnt i’r mor. Gyfeillion marsiandiol! ffeithiau fel yr uchod, 
a llawer a ellid ychwanegu, a brofent mai “ chwychwi y w’r gwyr.” 


LLYTHYR AT Y GOLYGYDD. 

Mr. Gol., — Crefef eich hynawsedd i vmresymu a thystiolaethu mewn per- 
thynas i’r gwirioneddau y aaethym i wybodaeth am danynt, wedi hir chwilio. 
Bum dair-ar-ddeg o flynyddau gyda’r Bedyddwyr ; ac yn yr yspaid hwnw, 
cefais y cynghorion a’r addysgiadau goreu ag oedd yn eu meddiant Gwnaeth- 
ym innau yn gydwybodol fel y'm dysgwyd ; ond etto yr oeddwn yn ofni ar 
brydiau fod genyf ry fach o grefydd i fy w a marw wrthi, er hyny yn penderfynn 
glynu wrthi nes marw, os na chawn gynnyg ar well. Ond mor fuan ag y daeth 
y Saint i’r ardaloedd hyn, dechreuodd ein dyqgawdwyr, yn neillduoi Mr. 
W. R. Davies, eu herlid a’u casau, gan ddweyd pob drwg am danynt. Dy- 
wedai Mr. Davies unwaith yn ein ty ni, mai ei ddymuniad ef oedd gwneyd yr 
un peth a’r blaenoriaid ag a wnaed a Joseph Smith, sef eu lladd. Hyn, yn 
nghyd a llawer o bethau ereill, a’m cynhyrfodd i chwilio mewn i’w hegwydd- 
orion ; ac wedi i mi gael y fraint o ymgyfeillachu a’r Saint, gwelais nad oedd- 
ynt fel y dywedai Mr. Davies ac ereill yn eu cylch. Gwelais hefyd fod eu 
hathrawiaeth yn gydfynedol fl’r athrawiaeth sydd yn yr ysgrythyrau ; a phan 
gly wais eu tystiolaeth, penderfynais yn ddioed mai gwir oedd, telais ufydd-dod 
iddi, a chefais wybodaeth sicr am wirionedd eu cenadwri. Yr wyf yn diolch 
i Dduw am y fraint fawr hon, ac am y dystiolaeth werthfawr a gyflwynodd fy 
Nhad nefod i mi trwy ei Ysbryd ; ac yu awr yr wyf yn tystiolaethu mai gwir 
yw ceDadwri y Saint, a bod Duw,adnabyddwr y calonau, yn rhoddi tystiolaeth 
yn awr fel cynt, trwy roddi yr Ysbryd i’r rhai sydd yn cymmeryd eu bedyddio 
gan weision Duw. Gwn hefyd fod y doniau ysbrydol yn eglwys Saint y 
Dyddiau Diweddaf, fel y sonia yr ysgrythyr am danynt ; a’rpethau hyn a wn, 
trwy fod Ysbryd Duw vn cyd-dystiolaethu a’m bysbryd i. 0, na allwn osod 
allan y Uawenydd sydd yn parhau yn fy nghalon, am y fraint fawr o gael rhan 
gyda pblant Duw ; canys gwn mai plant Duw ydynt, er eymmaint a ddy wedir 
yn eu herbyn. Dymunwn yn fawr weled fy hen frodyr yn gadael y cibau 
gweigion, ac yn troi i yraofyn am wir grefydd Iesu Grist, ac i gael gafael ar 



188 


PROPHWVD T JUBII.I. 


sylwedd, yn lie eu bo 1 yn yrabortha at swn, fel ag y maent. Dymunwn 
weled pawb yn ufyddhau i genadwri Saint y Dyddiau Diweddaf ; canys gwn 
fod cymmaint o wahaniueth ihyngddi a chrefydd y Bedyddwyr, ag sydd rhwng 
goleuni a thywyllwch, neu awn a sylwedd. Yn awr, yr wyf yn terfynu, gan 
obeithio y gwefir miloedd etto yn ufyddhau i’r efengyl ; hyn y w’m gweddi a 'in 
dymuniad er mwyn Crist. Amen. 

Dowlais . Job Rowland 


CAN MEWN ERLIDIGAETH. 

Ton—' “Godlys." 

O eilia ghn, fy enaid ; gad heibio dy gwynfanau ; 

Daw iti Iwyr ymwared o wlad y galarnadau ; 

Gwna gadw'n lew dy ffydd i’r lan, cei’r Iesu dan dy groesau. 

Rhai o ganiadau Seion, can er dy flin gaethiwed ; 

Er fod it* gerth elynion i’th erbyn, mae a’th arbed, 

Sef gwir Etifedd Duw digoll ; rho arno'th holl ymddiried. 

Gwel wlad dy etifeddiaeth, drwy’r dyrys faith bellderau, 

Yr hylon froydd helaeth, lie bydd pendraw dy siwrnau, 

Lie treiddia pob llawenydd gwiw, heo lysiant i’w phalasau ; 

Lie y teyrnasa’th Frenin, raewn mawredd dihefelydd, 

Lie trig pob brawd heb ddychryn, dan ei ffigysbren ddedwydd, 

A phawb mewn hwyl heh boen na chur, trwy gariad pur tragywydd ; 

Lie bydd yr boll delynau, lion hylwydd, mewn llawn hwyliau, 

A llu dirif o Seintiau, iach wrol yn eu chwareu ; 

Holl filwyr Iesu, cryf a gwan, geir yno dan goronau. 

Nathan Ddu o Hywel. 


CYMMANFA SIR FYNWY. 

Cvnnaliwyd y Gymmanfa ucbod yn Neuadd y Greyhound, Nantyglo, ar r 
5med o Dachwedd diweddaf. Agorwyd y cyfarfod boreuol gan William Phil- 
lips, llywydd y gynnadledd, trwy ganu agweddio. Cynnygiwyd gan y brawd 
Phillips, ac eiliwyd gan y brawd D. Jones, fod y Capt. D. Jones i ly wyddu yn 
y gymmanfa, yr hyn a gymmeradwywyd yn unfrydol. Yna y llywydd a 
anerchodd y gynnulleidfa 3m fyr ar yr achlysur, a'r cyfarfod ynghyd, sef 
helaethu terfynau teyrnas ein Haiglwydd, &c. — hefyd annogaeth ddwys i 
undeb a chydweithred i’r dyben hyn. Yna cynnygwyd gan y llywydd fod iY 
brodyr D. Jones a Wm. Davies fod yn ysgriietiwvr; yna galwodd y llywydd 
am gynnrychiolaeth y cangenau, yr hyn a gymmerodd le fel y caulyn : — 


Cangenau. 

Llywyddion. 

Hen. 

Off. Ath. 

Dim. 

Bed. 

on. 

Nantyglo 

...Thomas Giles 

.... 6 

5 

6 

2 

35 

97 

Peny’cae 

...David Jones 

... 3 

3 

2 

0 

33 

60 

Coed-duon ... 

...Evan Evans 

.... 1 

4 

0 

\ 

11 

36 

Tredegar 

...William Evans .. 

2 

2 

2 

0 

4 

28 

Blaenau 

,...Thoma9 Parry .. 

1 

1 

2 

0 

5 

27 

Abersychan... 

...John Jones 

.... 4 

6 

2 

2 

27 

88 

Blaenafon ... 

...William Lewis .. 

2 

0 

0 

1 

3 

13 

Victoria 

...James James 

.... 4 

3 

3 

1 

21 

87 

Abercarn 

...William Parker .. 

1 

3 

1 

1 

23 

27 

Bed was 

...Evan Jones 

.... 0 

1 

0 

0 

5 

8 

Cyfanrif. 

... 24 

28 

18 

10 

107 

471 



PROPHWYD Y JUB1LI. 


189 


Y lly wyddion uchod a roddasant eu tystiolaeth yn unfrydol fod undeb a 
chariad yn gyffredinol yn mhlith y Saint yn y cangenau, ynghyd a thebygol- 
rwydd o lwydd mawr ar yr efengyl o hyn allan. Yna dygodd y llywydd 
achosion y gwahanol ly wyddion gerbron y Saint, trwy ofyn a oedd rhyw gy- 
huddiad yn eu herbyn. Wedi methu cael dim, cynnygiodd y ll\rwydd gynnal 
y gwahanol lywvddion trwy eu ffydd a’u gweddiau, gan ddechreu ar lywydd y 
gynnadledd, yr hwn a gymmeradwywyd yn unfrydol ; felly yr holl lywyddioa 
ereill yr un modd. Penderfynwyd wedy’n i reoleiddio y cangenau canlvnol, 
ynghyd a lly wyddion amvnt: — Cwmteleri, Ed. Protheroe ; Bed was, Evan 
Jones; Rosau, Penycae, William Rees ; Brynmawr, Abednego Jones ; Garn* 
ddiffaith a’r Farteg, John Jones. Yna terfynwyd y cyfarfod trwy weddi gan 
y brawd Wm. Davies, Rhymni. 

Am banner awr wedi dau o'r gloch, daeth y Saint ynghyd, a dechrenwyd y 
cyfarfod trwy ganu a gweddio gan y brawd Wm. Henshaw. Wedi hyn, 
anerchodd y llywydd y Saint, mewn modd bywiol, am reol a threfn teymas 
Dduw, ac am ffrwythau yr Ysbryd Gian, &c. Yna cadarnhawyd pedwar o 
frodyrac un chwaer, gan yr henuriaid William Phillips, William Howells, a 
Wm. Henshaw. Ar ol hyn dangosodd y llywydd mewn modd eglur, ddyled- 
swyddau y Saint wrth fwrdd yr Arglwydd, &c. ; ond o herwydd byrdra yr 
amser, rhoddwyd yrordinhad heibio neb gyfranogi o honi, ac aeth y llywydd 
yn mlaen trwy alw y swyddwyr canlynol :—Henurtaid — David Watkins, Vic- 
toria ; Evan Jones, Bedwas ; William Jones a Charles Watt9, Abersychan ; 
John James, Coed-duon ; John Rees, Nantyglo ; a Griffith Davies, Penycae. 
Ojfeiriaid — Charles Probert, Victoria ; William Davies, Abercam ; a Thomas 
Harries, Nantyglo. Dysaawdwyr — John Davies a David Jones, Victoria ; 
Edward Rees, Bedwas ; .John Master, Coed-duon ; John Harries, Penycae; a 
James Williams, Nantyglo. Cymmeradwywyd y rhai hyn oil yn unfrydol. 
Yna cynnygwyd gan y lly wydd, fod yr holl Saint yn j gynnadledd hon vn 
cydnabod, ac yn dal trw^ ffydd a gweddiau, y llywyddiaeth yn Seion, ac hefyd 
Orson Pratt yn Mrydam, a’i holl gynghorwyr, &c., yr hyn oil a gymraerad- 
wywyd ag un llais. Ar ol hyn aeth y llywydd rbagddo, gan ddangos iachawd- 
wriaeth dymmorol y Saint, trwy y casgliad i Ddyffryn y Llyn Halen, &c. 
Yna terfynwyd trwy weddi gan y llywydd, wedi caei boddlonrwydd neillduol 
yn yr ymgynnulliad. 

Am hanner awr wedi chwech o’r gloch, agorwyd y cyfarfod hwyrol trwy 
ganu a gweddio gan y brawd John Jones, Abersychan. Wedi canu anthem 
gan y cantorion, anerchodd y llywydd y dorf yn fyr, gan roddi lie i swyddwyr 
ereill i wneyd yr un peth. Y cyntaf a alwyd oedd Wm. Howells (yn Saes- 
neg), yr lnvn a ddangosodd ragoroldeb Dyffryn y Llyn Halen ar wlad Canaan, 
neu Palestina, gyda dymuniad dwys y cai y fraint o gwrdd a’r holl Saint yno. 
Yn nesaf, Wm. Evans, Rymni, a ddygodd egwyddorion cyntaf yr efengyl ger 
hron y gynnulleidfa mewn modd eglur a gonest, ynghyd A’i ddymuniad ar 
iddynt eu derbyn. William Henshaw wedi nyny, yn Saesneg, a osododd allan 
ardderchogrwydd a gogoniant goruchwyliaeth y dyddiau diweddaf, yn rhagori 
ar yr holl rai ereill o’i blaen, gyda thystiolaeth fod yr angel a welodd loan (yn 
Dad. xiv, 6), yn ehedeg yn nghanol y nef, wedi dyfod a’r efengyl dragywydd- 
ol ganddo, ynghyd A’i genadwri, “ Ofnwch Dduw, a rhoddwch iddo y gogon- 
iant, canys daeth awr ei farn ef a dangosodd he%d y ffordd y gallai pob un 
ddianc rhag y farn hon. Yna cyfododd y llywydd, ac a ddangosodd mai Duw 
yw yr unig wneuthurwr gwyrthiau ; ynglyn a hyn dygodd achos y brawd 
Brink worth o’r Casnewydd, yr hwn oedd yn bresennol. Galwodd y llywydd 
ef yn mlaen i ateb drosto ei hun. Safodd i fyny, adhystiodd yn hyf mai trwy 
ufydd-dod i’r efengyl y derbyniodd y fendith. “ Yr oeddwn,” meddai, “ yn 
fud a byddar er ys blynyddau ; ond trwy ufydd-dod i’r ordinhad o fedydd er 
maddeuant pechodau, yn enw Iesu Grist, g welodd Duw y gwyrthiau yn dda i 
ryddhau fy nhafod ac agor fy nghlustiau, fel y gallaf yn awr glywed a Uefaru 


m 


PROPHWTD Y JUBltl. 


megys chwitbau. Fy nbystiolaeth sydd gywir, ac i Ddaw y byddo * gogon- 
iant. Amen.” . . , , 

Talwyd diolchgarwch i wr y ty am ei garedigrwydd, ynghyd ag ereill yn aal 
perthynas a’r neuadd, ac befyd y cariad gwresocaf toag at y dorf sinol o wran- 
dawwyr. Yna terfynwyd y cyfarfod trwy weddi g^n y brawd W. Phillips. 


PWY A A ? 

Holl bleidwyr Ieeu gwiw, 

Pwy a a ? 

• Mynegi gallu Duw, 

Pwy a’i gwna? 
Sef, bod ei fraich rinweddol 
Yn gweithio heddyw’n nerthol ; 
Cloafori Duw*n dragwyddol, 

Pwy a’i gwna ? 

, Mae beddyw yn gwahodd,. 

Pwy ait? 

Gan gynnyg nefolrodd, 

Pwy a a ? 

Ni ddicbon neb bregethu, 

A hyny wrth fodd yr Iesu, 

Heb iddo ’i awdurdodi ; 

Pwy a’i gwna ? 

A’r genadwri hon, 

4 Pwy a a ? 

Dros barthau’r ddaear gron, 

Pwy a a? 

Pregetbn er tystiolaetn, 

Gan roddi i bawb wybodaeth, 

Fod iddynt waredigaetb, 

Pwy a’i gwna ? 

Mae llu o ddynoi ryw, 

Pwy aa? 

Heb ddod i adwaen Duw, 

Pwy a a? 

Mae Duw ei hun yn foddlon 
I roddi ei arwyddion, 

I bawb o’i ufydd ddynion, 

Pwy a’i gwna ? 

’Does ond by wioliaetb wael, 

Pwy a k ? 

Heb fawr o aur i’w cael, 

Pwy a a ? 

Bit bara a dwr fydd sicr, 

I bawb o’r gwir addolwyr, 

Fel dy wed yr ysgrythyr, 

Pwy a’i gwna? 

Bydd " parchedigion” byd, 

Pwy a a ? 


PROPHWYD Y JUBLLI. 


191 


Fe’u gwawdir gan y doethion, 

Fel gwnaeth eu tadau deillion 
I Grist a'i apostolion ; 

Pwy a'i gwoa ? 

Noah. 


GALAR A GWYNFYD. 

G alar a llwythau’r ddaeftr, 

Pan ddelo Mab y Dyn ; 

Ac am na chred&nt idao, 

Hwy brofant ddial blip. 

Ond, clywch ! gwynfyd y cyfry w 
Fo’n credu’n Iesu cu ; 

Pan ga y lleill eu poeni, 

Cant hwy eu cipio fry. 


HELAETHIAD EIN CYHOEDDIAD MISOLl 

BwRiEnm i’n cyhoeddiad misol am y flwyddyn ddyfodol gynnwysIM o dudal- 
enan, deuddeg plyg, am yr un bris ag o’r blaen, sef Dwy Geinioy y Rhifyn ; a 
dibynwn ar sel ac ymroad ein derbynwyr a’n dosparthwyr i'n digolledu yn 
hyn, drwy eu hymdrechiadau i ledaenu ei werthiad ; ac annoga eu ffyddlondeb 
blaenorol i ni gredu nad ofer fydd ein dyagwyliad. Y mae cynnydd a llwydd- 
iant rhyfeddol y gwaith dwyfol ag yr ymdrecha ein cyhoeddiad o’i blaid, yn 
gofyn helaethiad ei faintioli ; ac y mae cynnydd parhaus yn chwaeth ei dder- 
bynwyr, yn gwaeddi yn uchel ac yn barhaus am yr uf^eth ; ac nid yu unig 
hyny, ond y mae amaer ac aragylchiadau y dyddiau rhdH| hyn a’u canlyniad- 
au yn gorlwytho ein colofnau i redeg dros eu ceulaim^yn eu perthynas a'r 
Saint, yr oil o ba rai a uchel annogant ledaeniad ein cyhoeddiad i syhv ein 
cydgenedl. Da genym allu dweyd fod y tystiolaethau a feddwn o’r llesai a 
wnaeth y Prophwyd, yn fwy eisoes nag a lanwai un rhifyn o’i golofnau : a 
giinlyn yw tystiolaeth un adnab)ddus i ni pan ddarllenodd y Puophwyd : — 

Bechen yw “ Seren y Saint,”— ie, a byr, 

« I beri rbagorfraint ; 

Dltts mawr, dylasai ei maint 
Yn gymwys fod saith gymaint. ^ 


UDGORN SEION! 

Prndbrfynwyd cyboeddi ein Cyhoeddiad ar yr enw hwn o hyn allan, a 
gobeithiwn na fydd newid ei enw yn un tramgwydd i’n derbynwyr, nad pa 
mor fawr y carent yr enw blaenorol. Nid yw newid enw yn newid llais ca 
chwaeth ; ac hyderwn yr udgana ein Huugorn newyddion gwell, ac vn uwch 
am Sriov a’i llwyddiant, o bell ac agos, nag a wnaeth y Prophwyd, nac a 
dlai wneyd yn ei ddydd. Priodol iawn yr ystyriwn ni yr enw i’r gwaith a 
wna, canys ei brif amcan fydd cyhoeddi y newyddion rhyfeddol a’r cynghorion 
dyddorol a ddeilliant o’r ffynnonell ddwyfol hono yn Seion, fel y gallo ei holl 
blant gwasgaredig drwy Gymru ddrachto o’i ffrydiau, er eu disychedti ar eu 
taith drwy anialwch Babilon tuag adref ; a gobeithiwn mai megys y sycheda 
y teithiwr blinedig am ddwfr y ffynnon oer ar y ffordd, yr hiraetha y Saint, a’i 
holl dderbynwyr, bob newydd loer am lais yr Udgorn i swnio helyntion Seion 
yn eu clustiau, a’i gyfarwyddiadau i’w camrau yn dymmorol ac yn yabrydo). 

I Taer erfynir ar bob dosparth wr ledaenu y tafleni a argraffwyd i’r dyben o gadw 
t cyfrifon y derbynwyr, ac ymdrechu i’w llanw ag enwau derbynwyr cysson am 



192 


PROPHWYD Y Jl/BILI. 


4 

y flwyddyn ; a dysgwyliwn i lywydd pob canghen era hysbysu yn y Gyra- 
inanfa nesaf, pa nifer o Udgorn Seion a ellir werthu ganddo: nac anghofier 
hyn. ‘Cynnwysa y daflen gyfarwyddiadau i’rperwyl, Hysbyswn ein derbyn- 
wyrmai Hemiriad John Davis fydd Golygydd ac Argraffydd yr Udgorn, yn 
ein habsennoldeb : iddo ef anfoner pob gohebiaethau a thaliadau, i’r hwn, 
megys ag i ni o’r blaen; ac hyderwn ninnau gael y fraint o gyfarch ein derbyn- 
wyr drwyddo yn ami, er o bell. 


cymmanfa morganwg 

A gynnelir yn Neuadd y Cymrcigyddion ( White Ljon), ary Sal olaf o’r 
flwyddyn, a’r Llun canlynol, pryd yr hyderwn weled yr holl lywyddion yn 
brydlawn ac yn barod i gynnrychioli eu canghenau ; a chan mai hon fydd y 
gymmanfa olaf a gawn ni gyda ein hanwyl frodyr am yepaid, da fyddai genyra 
weled yr oil a alio o’r Saint yipa, yn entcedig yr Ymfudwyr , gan fod genym 
lawer o bethau i’w hvBbysu ag Bydd o bwys iddynt hwy. Dysgwyliwn hefyd 
ymweliad y Llywydd Spencer ar y pryd hwnw, yr hwn sydd yn ym weled a’r 
cynnadleddan i gasgla y degwm er adeiladu teml i enw Arglwydd y lluoedd yn 
Nyffryn y Llyn Halen; a gobeithiwn y parotoa v rhai a allant, i wneyd hyny 
y pryd hwnw. Mid y’m wedi cael addewid sicr y daw y Llywydd Orson 
Pratt hefyd. 


AT EIN DOSPARTHYVYR. 

Anwyl GvDWErrHWYR, — Gwyddoch weithian mai dyma yr ahvad olaf a 
all wn roi i ch wi am ddvledion y Prophwyd, a’rcyhoeddiadau ereill a gawsoch, 
o herwydd ein bod yn bwrindu ymfudo tua Seion dechreu y flwyddyn, yr hyn 
a dystio drosom yr anghen fydd am ora am gael ein holl ddyladion cyn cychwyn 
— hVblaw fod diwiM^ob cyfrol yn gyfnod ag y dysgwylia pob cyhoeddwr 
settio ei holl gyfrifo|HPyderwn y rhag-barotoa pob dosparthwr i wneyd hyrf 
erbyn y Gymmanfa u5Saf. 


AT EIN DERBYNWYR, &c. 


Fe wel ein derbynwyr yr achos fod y Rbifyn hwn yn ddwy a dimai ; canys y 
inae’r ddalen enwol, y rhagymadrodd, a’r cynnwysiad yn eael eu rhoddi yn 
ychwanegol, heblaw fod y rhifyn hwn a’r un blaenorol vn fanach $a’r lleill. 
Eiu gohebwyr a foddlonir mdr gynted ag y gellir yn yr Udgorn. 


CYNNWYSIAD. 


Darlith yr Apostol O. Pratt 1/3 

Syluadau ar Bregethjmghylch “ Saint 
v Dyddiau Dhveddaf a Doniau 

Gwyrthiol 1~6 

Gwirioneild yn erbyn Celwydd 183 

Clcdr-ffordd o Council Bluffs i Ddinas 

y Llyn Halen t . . 185 

Ffarwel y Saint 1 86 


Caethfasgnach y Sectarian! ! : 187 

Llythyr at y Golygydd ^ 187 

C&n mewn Erlidigaeth , 188 

Cymmanfa Sir Fynwy j 188 

PwyaA? | 19 o 

Helaethiad cio Cyhoeddiad Misol . . . i lyi 

Udgorn Seion ! i lpl 

Cytnmanfa M organ wg 192 


MERTIIYR-TYDFIL: 

CYIIOEDDWYD AC AR WERTH GAN D. JONES, AC AR WERTH HI^PYir 
GAN Y SAINT YN GYFFREDINOL. 

<: WBORA FFWY D GAN J. DAVIS, CAERFTRDD1N. 



